Nooyu  mujj  yi 


Usmaan  l\luuri  Tobbas 


Yaw  sama  Borom 

Yâlla  nanga  nu  aar  ci  mujjug  ni  xuus  ci  èddina, 
alag  seen  bopp,  labal  ko  ci  kaasub  ndox. 

Yaw  sama  Boroom,  Yaw  mi  êpp  yêrméndé  ni 
am  yêrmêndé  népp,  yèlla  nanga  nu  baaxe  bèrke  ak 
xéewèl  ak  jikk  yu  kawe  ni  nga  ko  baaxee  Sa  jaam 
yu  baax  yi,  ta  nga  taarale  nu  ci  taarub  ègg  ci  Yaw, 
ta  nga  def  sunug  dund  ak  sunug  dee  ne  seenug  dund 
ak  seenug  dee. 

Yaw  sama  Boroom 

Yèlla  nanga  nu  baaxe  dêggdêggi  mbêggéel  ak 
toroxlu  ni  nga  ko  baaxee  bindéef  yi,  ta  nga  boole 
nu  ci  niy  yèkkêtik  o  dêggdèggi  ngêm  jêm  ci  Yaw,  ta 
nga  boole  nu  ci  fiiy  tuur  rongoni  réeeu,  ta  nga  may 
nu  njéggèl,  ta  wèrsègèlé  nu  xarkanam  yu  leer  ak  xol 
yuy  gèrèm  bis  ba  nuy  daje  ak  Yaw. 


©Dakar  1433/2012 
ISBN:  978-9944-83-438-4 

Turu  téeré  bi  d  lâkku  Turki:  Son  Nefes 

Tekki  gi  ci  wolof  :  Gheikhouna  MBAGKE  Abdoul  Wadoud 

Adrees  bi: 

DÂR  Al-  ARQAM 

ikitelli  Organize  Sanayi  Bôlgesi 

Turgut  Ôzal  Cad.  No:  117  /2-C 

Ba^ak^ehir,  Istambul 

Tel:  (90-212)  671-0700  (pbx) 

Fax:  (90-212)  671-0748 

Correo-e:  info@islamicpublishing.net 

http://www.islamicpublishing.net 


Noo  Yu  MuJ  Yi 

Fan  lan  jêm? 


Usmaan  Nuuri  Tobbas 
moo  ko  taalif  ci  lâkku  waa  Turki 


eheikhouna  MBAGKE  Abdoul  Wadoud 
moo  ko  jêlé  ei  araab  tekki  ko  ei  wolof 


Dr  Abdou  Rahmane  Kane 
Mooko  Top 


Dâr  al-Arqam 


Ubbitég  TÉERÉ  BI 


Maangi  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Moom  mi  ay  turèm 
sell ,  Moom  mi  ni  wèrsègèlé  mbégtém  ngèm  akug  dalam. 

Maangi  naan  yit  Yâlla  dolli  xéewèl  akug  mucc  ndamul 
bindéef  yi  sunu  sang  Muhammad  mi  doonoon  sababugénné  nit 
ni  ci  réer  giy  lèndèm  yôbbu  leen  ci  ngèm  giy  leer  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ginaaw  lôolu  nag: 

Téeré  bii  nuy  xamle  nii  mingi  doonoon,  ci  eosaan,  ay  bind  yu 
nu  siiwèléwoon  ei  siiwalukaay  bi  nuy  wax  “Alton  Ulug”  ginaaw 
bi  Yâlla  baaxe  nu  nu  man  koo  dajale  eib  téeré.  Ci  ubbité  gii  nag 
danan  èndi  eig  gâttal  li  téeré  bi  lâmboo  bu  ko  defee  nuy  wax  ne: 

Nit  de  ea  waxtu  wa  mu  génnée  ea  kèrug  tumurânke  gi  mu 
dikk  ngir  nu  nattu  ko  seet  ko  ei  la  taxawe  ei  buntub  dund  guy  sax. 
Dund  googee  amna  yaari  bunt:  benn  bi  day  âggale  eig  pert  gu  bir, 
bi  ei  des  de  âggale  ei  texe  gu  sax.  Noo  yu  mujj  yiy  tènkub  dundug 
jaam  bi  day  wone  ei  yaari  bunt  yi  bi  ei  jaam  bi  di  jaar  ba  dem  ea 
dund  gu  sax  googee. 

Ci  wâll  gii,  saa  sune  ei  sunug  dund  daa  wara  jâlle  ei  taar  bu 
nor  bu  matum  xel  bob  yittéwôo  ak  xalaat  ei  noo  yu  mujj  yi  ak 
yâkkamti  ko  moo  koy  èmb,  ndax  saa  su  melne  saa  soosee  nga 
xamne  man  nanoo  def  nuy  ubbi  sunuy  gèt  di  xool  dund  gu  sax  gi 
ei  bunt  biy  âggale  ei  texe  gi.  Lôolu  moo  tax  nu  wara  nekk  ei  fuglu 
gu  sax  ei  lu  aju  ei  Noo  yu  mujj  yi  ei  âddina  jiy  jeex  jii. 


Liy  dègg  nag  moodi  ne  junj  biy  njèkkè  wone  ni  sunu  mbir  di 
deme  bu  âllaaxiraa  day  feen  ei  sunu  nekkiin  ei  Noo  yu  mujj  yi.  Ta 


NOO  YU  MUJJ  YI 


bépp  jam  bu  baax  warnaa  waajal  ay  nooam  yu  néew  yi  muy  am 
ci  âddina  jii  di  jeexi  ngir  waajal  saa  sii.  Ngir  nag  nu  am  dundug 
âllaaxira  gut  exe  danuy  war  di  dund  dundug  âddina  gi  fu  nu  toll 
ci  njub  ak  sell  ak  leer  ak  dal  ta  nu  taaral  dundug  âddina  gii  ci  jèf 
yu  baax.  Dund  gi  kat  dafa  mal  ne  toqi  ndox  yuy  fees  ab  kopp, 
bu  ko  defee  leeraayu  kopp  bi  akug  sellam  day  aju  ci  leeraayu  toq 
yi  ak  seenug  sell.  Toq  gu  mujj  giy  tax  kaas  bi  fees  bay  tuuru  nag 
mooy  tollook  Noo  yu  mujj  yi.  Ta  dikkna  ci  âddiis  ne: 

“Nitki  ci  mi  mu  dund  layfaatoo,  ci  li  mufaatoo  yitlay  dekkee”. 

(Al-  Manâwt,  Faydu-l  Qadir  sharhu-l  jâmi’  as-  saghir,  xaajub  5“',  xétu  663“'). 

Noo  gu  mujj  gi  nag  dafa  mel  ne  seetu  buy  mebeati  bu  dara 
taqalul,  buy  won  kune  ag  mujjèm.  Ba  taxna  nit  ki  day  gis  bppam 
ea  melo  wa  mu  gènè  leere  gèn  eaa  selle  ea  noo  gu  mujj  ga.  Ni  ko 
waykat  bu  mag  bii  dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  waxe  rek: 

Ca  jamono  joojee  kiiraay  ya  di  wunniku  di  wâcc, 
lay  doo  nag  haw  ak  xel  mooy  nga  mana  teeru  malaaka 
miy  raye  man  koo  yaatal 

Li  jaam  bi  def  eig  dundèm  lépp  deef  ko  koy  won  ei  jamono 
joojee  mu  gis  ko  ei  xolam  ak  bètèm.  Lii  moo  tax  amul  lu  gènè 
mana  leeralal  nit  gèn  koo  mana  jângal  jamono  ji  muy  faatu. 

Li  am  moodi  ne  noo  yi  nuy  noyi  yépp  nuy  ândak  li  nuy  def  ei 
dundug  âddina  gii  eiyjaamu  Yâlla  aki  jikkô  aki  jèflènteekbindéef 
yi,  noo  yooyu  daanaka  ay  jutukaay  lan  yu  nuy  won  sunuy  noo  yu 
mujj,  ta  yit  danuy  wone  na  nuy  nekke  bu  âllaaxiraa  nu  raw  ni  nuy 
wonee  sunu  nekkiin  ei  âddina  jii. 

Sunug  dund  ei  biir  bâmmeel  kat,  ta  muy  wéy  ba  yawmal 
qiyaam,  day  dèppôo  ak  sunu  nekkiin  ak  sunuy  jèf  ei  âddina.  Kon 

©nag  man  nanoo  soppi  faatu  muy  ndam  ak  “guddig  eéetu”  bana 

- 


Ubbitég  Téeré  Bi 


doon  lu  lèndèm  kèriis  lu  tiis,  bana  doon  yit  yoonu  pert  gu  bir.  Lii 
nag  mooy  doxiinu  ni  xam  dee  tay  waajal  muj  ga  nuy  xemmeema 
am  ginaaw  bu  nu  faatoo. 

jaam  yu  mel  nii  nag  danuy  dund  ci  anam  gi  gènè  rafet  gènè 
bârkeel,  bu  ko  defee  nu  ândak  bindéef  yi  di  tudd  Yâlla  di  ko 
fâttliku,  di  dundèl  waxtuy  njèl  yiy  waxtuy  tudd  Yâlla  yi  èpp  bârke 
ak  leer.  Li  am  moodi  ne  niy  nelaw  ci  waxtuy  njèl  yi  ban  koy  def 
ne  seeni  bèeeèg,  dan  leen  di  xan  ba  fâww  bârke  bii  ak  may  gii  ak 
leer  gii  niki  nga  xamene  waamew  noor  du  saxal  dara  buy  wâcc 
eig  tâkk  ak  géej  gi  ak  doj  yu  tèx  yu  rattax  yi. 

Ngir  nag  jaami  Yâlla  yu  baax  yi  bana  tâbbi  ei  eâggante  gu  mel 
nii,  moo  tax  noom  dunu  sori  jawwi  “Alquraan  ak  xalaat”,  danuy 
jânge  ei  jaww  yu  bârkeel  yooyu  yit  ne  amna  yatti  bir  ei  dundug 
âddina  gii  yoy  meloy  Yâlla  yi  da  eiy  feene  ei  anam  gu  mat  sèkk  ta 
nooy:  nit,  ak  Alquraan,  ak  bindéef  yi  ei  des. 

Bindéef  yi  kon  ei  yi  èpp  solo  ei  yatt  yii  la  bokk,  ndax  téeréb 
ay  bôot  la  yu  feesak  mândarka  yiy  xèccé,  ta  yit  turi  Yâlla  yi  da 
eiy  feene.  Noom  daal  Alquraan  ju  ne  eell  lay  nuru.  Alquraan  yit 
âddina  la  joj  ây  mândargaam  wax  leef  ko  def 

Nit  nag  moom  day  xamukaay  bu  nekk  fi  naar  yi  di  dajee, 
doon  yit  mândarga  mi  Yâlla  di  feenale  mbirèm.  Ni  xam  Yâlla  nag 
di  dundé  yègyèg  bii  danuy  xame,  ei  jawwi  Alquraan  ak  xalaat, 
ne  Alquraan  day  nekk  ei  kanam  ba  fâww  xamxam  di  topp  ei 
ginaawam  ba  fâww;  ndax  Alquraan  du  xamxamu  nit  bu  lott 
waaye  xamxam  bu  jôgé  fa  Yâlla  la  bu  Yâlla  mu  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  xéewèlé  nit  ni,  saxale  ei  yit  laltaayi  xamxam  yi  ei  âddina 
yépp,  ta  Moom  mooy  ki  bind  jumtukaay  yi  nuy  xame. 


Kon  ei  wâll  gii  manessnaa  wax  ei  Alquraan  ak  xalaat  ne 
bokkna  ei  dègg  yi  gènè  mâgg  yi  nu  mana  xam  bu  nu  dègèrèlée 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sunu  xalaat  ci  Alquraan  kon  danan  am  ci  mâggaay  ak  rèyaay  lu 
toll  ne  peppu  dugub  wu  ndaw  lool  wu  mujj  doon  garab  gu  mag 
gu  rèy  ngir  suuf  si  mu  saxe.  Dègg  la  sax  ne  leerug  Alquraan  du 
jeex  njubèm  gu  kawe  gi  yit  amul  fu  mu  yam,  waaye  nag  sunu 
manmanu  bopp  ci  xalaat  dafa  mel  ne  peppu  dugub  wu  wow  wu 
amul  suuf  su  ko  saxal.  Bunu  sukkèndikôo  ci  lôolu  nag  danuy  xam 
ne  nun  jaam  ni  amunu  xéewèl  gu  gènè  mag  xam  gi  nuy  xame  ci 
alquraan  ju  tedd  ji  kaweg  Yâlla  gu  sax  gi. 

Kon  nag  xol  yiy  xalaat  ci  dègg  yu  kawe  yi  dana  mana  laabe  ci 
tuub  ak  tuuri  rongon  ci  birèm  ak  bittéem  ci  âddina  jay  jeex  joojee 
di  kèrug  nattu  doon  yit  kèrug  njuumte  aki  moy.  Dara  nag  gènuta 
rafet  melal  gi  waykat  bi  melal  jaam  yu  rânniku  yii  bay  wax  naa: 


Noom  kat  danuy  jèf  di  sonn  ngir  man  diféey  cijawwi  ruu 
Waaye  danan  tegoo  lori  raam  ci  kaw  suufsi 

Danuy  sâbbaal  lu  toll  ne  bidiw  yi 
Di  julli  ci  sâppe  su  mujj  si 

Ta  bu  seeni  gèt  tarfatiwoon  xool  ludul  Yâlla  senn  saa  rek 
Rongon  yuy  sottiku  giirug  dund  mooy  doon  seenugpay 


Kon  noom  danuy  naan  seen  Boroom  fu  nu  toU  di  def  lu  nu 
man  ngir  mana  âgg  ci  dègg  gii.  Sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  ci  noom  naa: 


“Neel:  sama  Boroom  du  leenfaale  bu  dul  woon  seen  naan. 
Dangeena  weddi  moo  tax,  ta  mbugèl  mi  ngeen  yayoo  dig  dara 


du  tee  mu  am”  (laayaji  mujj  ci  saaru  Al-  furqân). 


Ci  nii  nag  la  seenug  xam  gu  kawe  gii  taxe  nuy  dund  ci  sen 
biir  ne  man  nanoo  doon  xeet  wi  gèn  ci  xeet  yi.  Lii  moo  tax  yit 


Ubbitég  Téeré  Bi  r’«w«?ar> 


nuy  wodd  aka  taarale  seeni  jikkô  ak  seen  bir  yépp  taarub  woote 
jèmé  ci  dègg  ak  yiw,  ndax  yoon  wi  leen  di  jèmé  ci  nu  nekk  xeet  wi 
gèn  fii  lay  jaar.  Ci  lôolu  la  Yâlla  Miy  dègg  di  waxe  ne: 


«Yéenagên  ci  xeetyi  ntasa  am.  Dangeen  di  diglé  lu  baax  di 
tere  lu  bon  ta  gêm  Yâlla»  (laayay  110“‘  d  saaru  Âli  ‘Imrân). 

Li  am  nag  moodi  ne  niy  dund  eig  takku  ak  cawarte  gu  wér 
ngir  warugar  wu  kawe  woowee  ta  mooy  diglé  lu  baax  ak  tere  lu 
bon  ei  anam  gi  nu  ko  bèggé,  noonu  danuy  taaralseen  dundug 
xol  ak  seen  dundug  biir  ei  nooyug  Lislaam  akug  lewetam  akub 
taaram,  tayit  danuy  doon  misaal  yuy  royuwaay  ei  seeni  melo  ak 
seeni  wax  ak  seeni  jèf  ei  woote  ak  sonnee  ei  lu  baax  ak  jottli  dègg. 
Nii  danuy  sottal  woote  bi  jèmé  ei  dègg  aku  yiw  ei  biir  mbôotum 
laaya  ju  tedd  jiy  wax  naa: 


«Nanga  wootejêmé  ei  yoonu  sa  Boroom  ta  defe  ko  agxeren 
ak  waaraategu  rafet,  ta  nanga  waxtaan  ak  noom  ei  anam  gi  gênê 
rafet.  Sa  Boroom  kat  moo  gênê  xam  ki  réer  bâyyi  aw  yoonam 
moo  gênê  xam  yit  ni  gindiku»  (laayay  125“'  d  saaru  An-  nahl). 

Nii  nag  la  taar  yii  di  wonee  taarub  mbirum  jullit  bi  ak  jèfèm 
jiy  tâppewu  eib  xolam  akug  dundèm.  Li  waral  lôolu  moodi  ne 
jullit  bi  dafa  jaadu  ei  moom  muy  gènè  fonk  neneen  ni  ei  boppam, 
ta  moom  mingi  ei  njobbaxtanu  teddnga  ju  feen  ak  ju  nèbbu.  Niki 


e 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nga  xamene  am  am  bu  amul  dayo  mooy  nekk  ci  biirèm  ngir  li 
muy  nâkka  aajowoo  li  ci  yoxoy  nit  ni.  Ndax  jikkôy  yaxantu  yi 
mu  amoon  danoo  feesalewoon  bârke  yaxantoom  ga  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  jângoro  yu  bon  yi  mel  ne  ribaa 
amunwoon  yoon  ca  fâggoom  gu  lew  ga,  ta  alalam  da  koy  joxe 
ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  muy  bor  bu  rafet.  Ci  wâll  gii  nag 
day  sâmmoonteek  nattuwaay  yi  jôgé  fa  Yâlla  ba  tax  muy  bâyyi 
xel  la  gènè  sew  ci  mbirum  bor  ak  leb  ci  li  nit  ni  di  séq,  ndaxte 
juUit  boobee  dafa  tabax  digèntéemak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  ci  mbèggéel. 
Tabaxna  ak  xaritoo  yit  digèntéem  ak  wâUiyu  yi,  ta  dègèrèlena 
xaritoo  gii  ci  am  kôllèré.  Ta  du  wonewu  ci  kanami  xaritam  mukk 
ngir  lu  mu  leen  di  defal,  ta  yit  du  bègg  nu  koy  tagg  ngir  kôllèré  gii. 
Nii  rek  la  nekke  roytéef  ngir  ni  gèm  ci  jikkôom  yépp  ak  meloom 
yépp.  Ci  toUuwaay  bii  nag  lépp  lu  Yâlla  dogal  da  koy  may  ak  sell 
ak  noflaay. 

Sunu  bokk  yu  tedd  yiy  jâng  téeré  bi, 

Bir  yi  nu  leen  jéema  jottli  ci  sunu  téeré  bii  nu  tuddé  «Noo  yu 
mujj  yi»  day  lâmboo  li  nu  wax  lépp. 


Bu  lôolu  jâllee  yit  waxtaanenan  kenn  ci  soppey  Yâlla  yu  mag 
yi  koo  xamne  âggena  xarkanam  bu  leer  ca  péeyub  Yâlla  ba  ta  fekk 
mu  waajalewoooon  Noo  gu  mujj  gi  ruu  gu  kawe  guy  fèkk  gèt  yi 
di  jaaxal  xol  yi.  Lii  nag  wonenan  ko  ci  xaaj  bu  nu  tuddé  «Musaa 
Afandi  -Yalla  neef  laabal  mbôtam-  jôgé  ci  ngèm  ba  ci  rafetal» 
ngir  li  mu  doon  misaal  mu  yayoo  topp.  Naka  nôonu  yit  yokknan 
ci  tèjtég  sunu  téeré  bigèstu  bi  surnaal  bi  tudd  «Alton  Ulug»  def 
ta  mu  aju  ci  sunu  téeré  bi  tudd  «At-  tasawwuf  mina-l  imân  ila-l 
ihsân»  ta  nu  wone  ci  yoonu  tasawuf  wu  mâgg  wi  nit  nu  mâgg 
noonu  jaaroon,  feenal  ci  yit  yoon  wowee  akug  mâggaayam  akug 
matam.  La  nu  ca  jubluwoon  nag  mooy  wone  ne  tasawuf  dègg 

- 


Ubbitég  Téeré  Bi 


mooy  dund  dèggdèggi  Allquraan  ak  Sunna  ta  amus  lèf  ci  ay  bôot 
ak  xel  mu  rafet. 

Ta  jépp  wax  walla  nekkiin  walla  doxaliin  wu  wuuteek 
Alquraan  ak  Sunna  ak  neen  la.  Ngir  wone  dègg  gii  waxeefna  ne 
sariya  -ta  mooy  yoon  wi  Yâlla  rèddèl  nit  ni-  mooy  jèn  wu  sax  wi 
lépp  di  wèr.  Waxnan  ca  yit  eig  gâttal  né  ta  du  dund  tasawuf  waaye 
kon  diiné  jôoju  du  ândak  sellal.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  dund 
Lislaam  gu  ândul  ak  tasawuf  mi  doon  yarub  biir  du  mana  âggale 
nit  ki  ei  jaamu  Yâlla  gi  nga  xamne  mândargaam  mooy  «Nangay 
jaamu  Yalla  melne  yaangi  koy  gis». 

Ta  ni  dul  âgg  ei  tolluwaay  bii  danuy  am  ag  xat  aki  jafe  jafe  ei 
waxtuw  Noo  yu  mujj  ya.  Lôolu  nag  li  muy  firi  moodi  ne  li  sunug 
jaamu  di  taxaw  -ngir  nu  mana  jâll  jèm  ea  dund  gay  sax  ei  waxtuw 
sunu  noo  gu  mujj-  mingi  jaar  ei  jaamu  Yâlla  ei  ron  mândargaam 

«Nangay  jaamu  Yalla  melne  yaangi  koy  gis». 

Warnanuy  bana  fâtte  nag  ne  nit  day  dajeek  yiy  sabab  dee  yi 
dul  jeex  guddi  ak  bèeeèg  moo  xam  mu  yèg  ko  mbaa  mu  ban  koo 
yèg.  Dee  daal  day  lâqu  nèbbutu  nit  saa  sune.  Sunu  Idlifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi  -Yâlla  neef  laabal  mbôotam-  waxna  ei  téeréem  bi 
tudd  Al-  mathnawi  di  wone  mbir  mii:  «saa  sune  rek,  ea  dèggdègg, 
deewug  ab  xaaj  ei  sag  ruu  la,  saa  sune  yit  waxtuw  jébblég  ruu  gi 
la,  saa  sune  yit  sag  dund  mingi  jâll». 

Li  am  dègg  moodi  ne  nit  ki  bis  bune  day  sori  dund  giy  jeexi 
di  gènè  jege  bâmmeel  ab  jéegô.  Xanaa  du  ne  bis  bune  aw  xèt  wu 
nuy  lem  ei  sunug  dund  rekk  la? 

Doj  wune  ei  bâmmeel  wow  eeUeerug  dee  moo  koy  muur 
kuy  xelal  ku  wôor  la.  Xayna  sax  def  gi  nuy  def  bâmmeel  yi  ei 
biir  dèkk  yi  ak  ei  ètti  jâkka  yi  ag  ei  weti  yoon  wi,  xayna  lôolu  day 
wone  xalaat  gu  nuy  xalaat  dee,  ta  yit  da  lay  woo  ngir  ngay  nosnd 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  âddina  ci  nu  dèppôo  ak  dee  gii.  Waggi  baat  yu  néew  doole  yii 
daal  âttanul  diisaayu  dee  gu  raglu  gi,  ta  kâttan  yépp  ak  kiliftéef 
yépp  bu  nu  jâkkaarlook  dee  danuy  jeex. 

Dee  daal  mooy  tukkig  âddinay  nit  kune,  ta  warnanoo  yeewu 
balaa  sunu  âddinay  tu  kki  ngir  nu  bana  bokk  ci  niy  réeeu,  ndax 
képp  kuy  jeex  wôorna  ne  dana  dajeek  malaakam  dee  ei  waxtu 
wu  mu  dul  xam  ak  bérèb  bu  mu  dul  xam,  ta  amul  fu  nit  ki  mana 
dawe  dee  ba  rèee.  Nit  ki  kon  bu  demee  nii  warnaa  jèl  wâllam  ea 
laaya  joojee:  «Nangeen  daw  kon  jênt  fa  Yâlla»  (laayay  5(r‘  d  saaru 
Ad-  dâriyât)  warnaa  am  lu  ko  wôor  yit  ei  ne  benn  wéeruwaay  bi  am 
mooy  yèrmèndey  Yâlla. 

Ta  benn  jaam  nag  -bu  nu  ei  génnée  yônént  yi-  manuta  dogu 
ei  ne  dana  muee  ei  tânkam  tarxiis  wâcc  yoonu  ngèm.  Lii  moo 
tax  ku  gèm  kune  warnaa  fonk  xéewèlug  dund  gi  nu  ko  baaxe  ei 
anam  gi  yell.  Ta  wenn  yoon  wiy  taxa  muee  ei  ngelawul  dee  lu 
seed  li  mooy  nga  jéema  dund  ei  anam  gu  rafet.  Ndax  niy  waajal 
dee  dunu  ragal  dee  waaye  danuy  gatandu  dee  gii  jâppe  ko  yoon 
wuy  taxa  âgg  ei  dund  giy  sax.  Nii  nag  nooy  jaam  yu  texe  yi  âgg  ei 
«rafetal  dee»  maanaam  mu  doon  seen  noflaay  ak  seenug  dal. 

Ni  nga  xamne  nag  noom  danoo  fâtte  seen  âllaaxira  dund  eig 
eâggante,  noom  manunoo  muee  ei  yèg  liw  bu  metti  bu  nu  jâllaarlook 
ragloom  ga  aklèndèmam  ga.  Dara  gènuta  rafet  li  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi  -’âalla  neef  laabal  mbôotam  ba  mu  naa: 


«Ée  sama  doom!  Deewug  nit  kune  kat  namu  ko  bèggé  lay 
ame  ak  anam  ga  mu  ko  bèggé.  Dee  kat  day  mel  ne  noon  bu  raglu 
ei  niy  noonoo  dee  di  ko  daw  di  ko  sib  ta  dunu  xalaat  ne  mooy 
yoon  wi  leen  di  âggale  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dee  day  mel 
ne  yit  ab  xarit  ei  niy  xaritook  dee  di  ko  bègg”. 


Ubbitég  Téeré  Bi  r’«ii»ié?ar> 


Liy  dègg  moodi  ne  Noo  yu  mujj  yi  ab  seetu  la  bu  amul  xoosu 
xoosu  amul  tilim  tilim.  Ta  nit  kune  day  gis  ca  seetu  boobee 
dundam  gépp,  la  eay  lu  baax  ak  la  eay  lu  bon,  ea  anam  ga  gènè 
leer.  Ta  ea  waxtu  woowa  eâggante  ak  dègèr  bopp  du  muur  gèt  yi 
ak  nopp  yi  waaye  kay  deefdi  muri  kiiraay  yooya  yépp  ak  mboolem 
xeeti  nangu  njuumte  yi  danuy  jan  xel  ak  yègyèg  ei  jawwi  réeeu. 
Lii  moo  tax  warunoo  def  Noo  yu  mujj  yi  seetu  bi  nuy  gise  sunug 
dund  ta  fekk  nuy  naqarlu  aka  réeeu. 

Ta  seetu  boobee  du  dugg  ei  sunug  dund  ludul  bu  nuy  dund 
ei  leerug  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Sunna  su  sell  si;  ndax  ni  texe 
dèggdègg  nooy  ni  mana  xam  seen  bopp  lu  jiitu  nuy  dajeek  dee. 


Ci  mujjug  ubbitég  téeré  bii  maangi  sant  sama  naari  bokk  yii 
di  M.  Ali  Ashmali  ak  M.  Akef  Jonay  hoom  haar  hi  ma  jâpple  bi 
may  taalif  téeré  bii,  maangi  haan  Yâlla  yit  mu  defal  leen  ei  seen 
jèf  jii  yoolub  sarax  bu  sax  di  wéy  ta  fay  leen  ei  jèf  jii. 

Kon  nag  Yalla  noongi  Lay  haan  nga  def  sunu  Noo  gu  mujj 
muy  palanteer  bu  nuy  gise  sunub  neexal  ak  sunug  pay  gi  nga 
nu  defal  ei  dund  giy  sax. . .  Aamiin. 


Usmaan  Nuuri  Tobbas 
Istambul  -  Askadar  /2010 


Nit  de  day  jèkkaariook  dee  ay  yoon  yees  manuta  lim  diirub 
dundèm  gépp.  Wérèdi  yiy  feev,  ak  mbett  yu  tiis  yiy  xew, 
ak  musiba  yiy  am,  ak  xewxew  yu  wzorèdi  yu  bari  yiy  am  ci 
dund  gi  ci  saa  sune. 

Ndax  bir  yooyu  yépp  duv  kiraay  lu  woyof  lool  digènté  dee 

ak  nit  ki. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (1) 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dafa  jagleel  boppam  rek  mellow 
des  ban  fee  jôg.  Ndax  mujjug  jaamam  yépp  mooy  jeex  jôgé  fi.  Ci 
lii  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  ne: 

'  i, 

jU 

“Képp  ak  lépp  lu  nekk  ci  kaw  suuf  day  jeexi”  (laayay  26“'  d 
saaru  Ar-  rahmân ). 

Laaya  ju  tedd  jii  yit: 

“Bakkan  bune  dana  mos  dee,  ta  dananu  leen  nattoo  jâmm 
aku  ay,  ta  fi  Nun  lanu  leen  di  déllôosi”  (laayay  35“‘  d  saaru  Al- 
anbiyâ). 

Ci  anam  gii  nag  lay  doone  lu  manuta  nâkk  nit  ki  moom  di 
dèkké  xalaat  ci  dègg  gii  di  gu  sax.  Lii  moo  tax  yit  nugis  jeneen 
laaya  ji  di  wax  naa: 


ALa  ols'  U  dUS 

“Tartari  dee  yi  dâldinay  agsi  di  dêgg.  Loolee  mooy  la  nga 
daa  moytu”  (laayay  19“‘  d  saaru  Qâf). 

Nit  kon  deef  koo  yabal  ci  âddina  jii  di  jeexi  ngir  nattu  ko. 
Lii  moo  tax  jublu  gi  gènè  mag  di  jaam  bi  di  gôorgôorlu  ngir  am 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  amit  âjjana  jiy  kèrug  jâmm. 
Liy  sottal  jublu  gii  nag  laaya  jii  èmbna  ko: 

AUI  j_jjl  ^  ^  J  Jl-*  ^ 

“Ca  bis  ba  alal  duljarin  walla  ay  doom.  Xanaa  rek  ku  dikk 
fa  Yâlla  êndaale  Xol  bu  mucc”  (laayay  88“‘  ak  89“'  ci  saaru  Ash-  shuarâ). 

Sottal  mbir  mii  nag  ci  yar  bakkan  lay  mana  ame.  Ta  dèggdèggi 
yar  bakkan  mooy  nangul  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  nagu  gu  mat  sèkk  ak  topp  ko.  Maanaam  mana  am  ab 
eér  ei  dundug  yônént  gi  mat  naar  fukki  at  ak  yatt.  Walla  nune 
am  ab  eér  ei  jawwi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mueem  ndax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  wâcci  Alquraan  ei 
xolub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ta  mu  jaar 
ei  Jibriil  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Lôolu  moo  tax 
jaamu  Yâllay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  aki 
waxam  aki  jèflèntéem  aki  doxaliinam,  moo  tax  yii  yépp  nu  jape 
leen  yuy  firi  Alquraan  ju  tedd  ji. 

Ci  biir  dègg  yii  nag  ngir  nu  am  ab  eér  ei  dundug  xol  gu  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  danuy  sârt  Y ônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  gènèl  nu  boroom  kèr  ak 
soxna  ak  doom  ak  alal,  eig  gâttal  mu  gènèl  nu  lépp. 

Mbèggéel  gii  nag  day  may  jaam  bi  mu  bègg  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  maanaam  bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  mooy  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  bègg  Yâlla 
yit  mooy  bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee. 
Ci  nii  nag  lay  ware  xol  bi  âgg  ea  tolluwaay  boobee  ngir  mu  mana 
amug  jokku. 

Yii  nag  nooy  jéegu  yi  gènè  rafet  yi  nuy  waajale  Noo  yu  mujj 
yi.  Niki  nga  xame  ne  toq  giy  mujja  dugg  ei  kaas  bi  ba  tax  mu  fees 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


ba  tuuru  day  mel  ne  dafa  wuuteek  toq  ya  ko  jiitu,  noonu  yit  la 
sunu  Noo  yu  mujj  yi  mel.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  sunu  noo 
gu  mujj  la  eay  juddôo  day  aju  rek  ea  sunu  noo  ya  ko  jiitu.  Lii  moo 
tax  yit  waajal  noo  yu  mjj  yi  di  aju  ei  anam  yanudoon  èféndikôo 
noo  ya  nu  noyyiwoon  ba  waxtu  woowa. 

Xejji  Yâlla  yiy  jeexal  seenug  dund  ei  bègg  Yâlla  akub 
Yônéntam  tay  tarale  waxtu  yooyee  jèf  yu  baax,  noona  danuy 
tuxu  ea  saa  yu  mujj  ya  fekk  nuy  nu  texe  nu  ândak  baatu  seede  bi 
ak  baatu  wéetèl  Yâlla  bi,  maanam  danuy  dajeek  mbég  ma  Yônént 
bi  xamlewoon  ba  mu  nee: 

“Ku  waxam  ju  mujj  doon  “amul  ku  yayoo  jaamu  kudul 
Yalla”  day  dugg  âjjana”  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  janâh). 

Maanaam  niy  ândak  baatub  wéetèl  Yâlla  danuy  ândak  moom 
dem  bu  saa  su  mujj  sa  agsee,  ndax  bu  nudaa  wax  “amul”  gi  ei 
baatub  wéetèl  Yâlla  bi  danudaa  far  ei  seeni  xol  mboolem  bindéef 
yi  ak  gâllankoor  yu  bânneex  yi  ak  xérèm  yi.  Bu  nudaa  wax  “amul” 
danudaa  feesale  seeni  xol  bègg  Yâlla  rek.  Warnanoo  xam  nag  ne 
bindéef  yooyee  kèr  guy  jeex  la  gu  kâttanug  Yâlla  sos  taarale  ko 
junniy  junniy  nataal. 

Amul  lenn  ei  bindéef  yi  nag  leef  bind  eig  neen.  Li  am  kay 
moodi  ne  li  nit  di  bègg  ei  dundug  âddinaam  mooy  texe  ea  âllaaxira. 
Lii  moo  tax  sunu  Boroom  yee  nu  nun  ay  jaamam  dâldi  ne: 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdéggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 

1 02“‘  ei  saaru  Âli  'lmrân ). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Dee  giy  dab  luy  dund  lune  ci  lu  amul  sikki  sâkka  waxtuw 
tâggu  dund  gii  di  jeexi  la,  ta  mooy  tukkiteg  âddinay  boroom  ruu 
gune  Lii  moo  tax  nu  wara  bana  fâtte  ne  nit  ki  bis  bune,  guddi  ak 
bèeeèg,  day  dajeek  yuy  sabab  dee  yu  dul  jeex.  Dee  yit  mingi  xaar 
nit  ki  saa  sune.  Ci  lôolu  la  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla 
neef  laabal  mbôotèm-  di  waxe  ei  téeréem  bi  tudd  Al-  mathnawi 
naa: 

“Saa  sune,  ea  dèggdègg,  dee  la  gu  ab  xaaj  ei  sag  dund  di 
dee,  ta  saa  sune  waxtuw  jébblé  sag  ruu  la,  ta  saa  sune  sag  dund 
mingi  dem”. 

Ndax  kon  nun  dèggdègg  bis  bune  danuy  gènè  sori  dund  giy 
jeexi  di  gènè  jege  bâmmeel?  Ndax  yit  bis  bune  doon  na  ludul  aw 
kèyit  wu  nuy  xotti  ei  arminaatu  dund  gi? 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  mingi  yeeaat  nit  ki  ngir 
eâggante  ban  koo  dal  ei  jâmmaarlook  dund  giy  nèwak  doole 
melne  dex  guy  daw,  muy  wax  ne: 

“Yaw  nit  ki,  xoolal  Noo  yu  mujj  yi  ei  seetu  bi,  Ta  bu  la  fen  wi 
ei  seetu  bi  nax!  Ag  waxambaane  kat  eig  mâggat  rek  lay  mujj,  ab 
tabax  yit  suuf  rek  lay  mujj  doon  bis. 

Sunug  noo  gu  mujj  kat  mbôotum  Yâlla  la  ei  biir  mbôot  yu 
bari  lool.  Maanaam  dee  minga  xamne  mooy  li  nu  gènè  wôor 
ei  sunu  èllèg  ag  amam  ak  waxtu  wi  muy  am  ei  dogalub  Yâla  la 
wékku. 


Dèggdègg  nit  kid  ay  jâkkaarlook  dee  yoon  yu  dul  jeex  ei 
dundèm  gépp.  Wérèdi  yiy  dal  nit  ki,  ak  xewxew  yiy  bette  ta  kenn 
du  ko  séentu,  ak  musiba  yiy  xew,  ak  bir  yu  wôorèdi  yu  bari  yiy 
am  ei  dund  gi  saa  sune,  yii  di  fi  jaar  ta,  ndaysaan!  Nit  ki  du  ei  jèlé 
bind  ngir  ag  lottam  akug  eâgganteem...  Ndax  bir  yôoyu  yépp 
dun  kiiraay  lu  woyof  yu  dox  digènté  dund  ak  dee? 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Ci  anam  gôogu  kon  nit  kid  ay  dugg  bis  bune  yoon  yu  dul 
jeex  ci  li  laaya  yu  tedd  yooyee  nu  tudd  ci  ginaaw  di  wax.  Ci 
geneen  wâll  yit,  joxeefna  ko  ci  dundug  âddina  gii  ay  yooni  yoon 
pose  ak  jâppndal  gog  deesu  ko  ko  jox  bu  âllaaxiraa.  Waaye  loolu 
teewul,  nit  mi  waroona  amug  yèg  akug  moytu  gu  mat  toog  rek  di 
seetaan  xobi  dundèm  gi  di  rot  benn  benn  eig  eâggante  gu  mag, 
nâkk  ag  yèg  ba  melne  doj  yu  tèx  yi  dul  mana  tèyé  dara  ei  ei  toqi 
taw  yiy  sottiku  ei  kawam. 

Nun  daal  bis  ba  nu  juddôo  rek  la  nuy  tâmbli  di  dee  tuuti 
tuuti  bis  bune.  Bis  bune  danuy  dox  jèm  ei  dee  mâkk  ta  dunu  ko 
yèg.  Dara  gènuta  rafet  laaya  ju  tedd  joojee  di  wone  ne  saa  su  jâll 
ei  jamono  ji  rek  danuy  jegeel  dègg  gi,  tax  munaa: 


«Ku  Nu  guddèlfanam  danan  ko  delloo  ginaaw  etb  bindèm. 
Xanaa  noom  dunu  xalaat?»  (laayay  68“‘  d  saaru  Yâsin). 

Amoon  na  jaamub  Yâlla  bu  baax  bu  tudd  Quss  ihn  Sâidah, 
ta  mu  dundôon  lu  jiitu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee,  xamlewoon  yit  ag  dikkèm.  Dafa  masa  taxaw  ea  mârseb 
Okaas  di  waxtaane  dund  gii  di  jeexi  ei  anam  gu  rafet  ak  li  eiy  xew 
ta  dèppôok  li  laaya  ji  weesu  wax,  mu  dâldi  ne:  «Ée  gaa  ni!  déglu 
leen  ta  jâpp  ko,  ta  bu  ngeen  ko  jâppee  ngeen  jarinoo  ko. 

Ku  dund  kat  dana  faatu,  ta  ku  faatu  mbirèm  jeex,  ta  lépp  lu 
ei  kanam  dana  agsi,  ab  taw  ak  gâncax  ak  am  am  akub  dund  aki 
baay  aki  nday  ak  nuy  dund  ak  nu  dee,  dajaloo  ak  tâqalikoo  aki 
mândarga  ak  suuf  suy  saxal,  aki  géej  yu  am  ay  duus.  Lu  waral 
may  gis  nit  ni  nuy  dem  ta  dunu  déllusi?  Ndax  barab  bi  da  leena 
neex  nu  far  dèkk  wâlla  danu  leen  faa  bâyyi  nu  far  nelaw?  Quss  de 
giinna  ngiin  lol  du  jaas  ne  Yâlla  amna  diiné  ju  ko  gènèl  seen  diiné 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ji  ngeen  nekk  akub  yônént  bob  waxtooni  jotna  ta  ag  dikkèm 
jegena.  Texe  neelna  ku  ko  gèm  ba  mu  gindi  ko,  alkande  yit  neelna 
ku  wuuteek  moom  ta  moy  ko».  Ginaaw  ba  mu  ne:  Na  sâgganoon 
ca  xeet  ya  jâll  toroxnan!  Gaa  ni,  ana  baay  ya  ak  maam  ya?  Ana 
Samôod  ak  Aad?  Ana  Firawna  yu  amoon  doole  ya?  Ana  na  doon 
tabax  di  yèkkèti  ay  tax  di  taaral  ta  alal  aki  doom  woroon  leen? 
Ana  ka  bewoon  daan  toon  ta  doon  dajale  alal  did  ene  tanewoon: 
may  seen  boroom  bi  gènè  kawe?  Xanaa  noona  èppun  leen  woon 
alal  yéen,  gènôon  leena  guddi  fan,  èppôon  leen  ay  mébét?  Suuf 
si  dèbbna  leen  ba  nu  mokk,  daggte  leen;  ba  seen  yax  yaa  nga 
noonee  funux,  seen  kèr  ya  gent,  ay  till  dèkké  ko.  Du  nôonu  de! 
Yâlla  rekka  fi  nekk  Moom  miy  Kenn  di  ki  yayoo  jaamu,  du  ky  jur 
mbaa  ku  nu  jur». 

Nun  yitam  bis  ba  nuy  matal  sunu  noo  yu  néew  yi  ei 
yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ea  noyyi  sunuy  noo  yu 
mujj  danan  dajeek  dee  mooxam  dana  ândak  tâggu  âddina  ak  yi 
nu  eiy  yeew  yépp  walla  déet.  Waaye  daje  gii  nag  du  doonug  dee 
ei  jaam  yu  dèggu  yu  bègg  Yâlla  yi  Moom  mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
waaye  kay  ag  dekkal  gu  texe  lay  doon  ta  yit  guddig  séetu  lay 
doon  ei  noom.  Ngir  numel  ne  noom  nag  dangaa  wara  âgg  ei 
mbôotum  “Deeleen  bala  ngeena  dee”. 

Sunu  kilifa  gi  wonena  mbôot  mii  ei  wax  ju  jot,  mu  dâldine: 

“Deeleen  ngir  ngeen  dund”. 

Naka  nôono  yit  siidinaa  Âliyu  wonena  ko  bamu  nee: 

“Nit  ni  danuy  nelaw,  bu  nu  faatoo  dâldi  yeewu”. 


Gi  anam  gii  nag  la  nuy  wara  xame  ne  dunu  mana  not  sunu 
yègyègi  bânneex  yi  ak  sunu  bèggbèggi  âddina  yi  ea  dund  googee 
ak  ruu  gu  rabe  gi  nu  df  ei  nun,  waaye  nngi  mana  defe  loola  ei  ruu 
gi  jôgé  fa  Yâlla  ta  mu  def  ko  ei  nun  nit  ni. 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Lii  mo  tax  dee  gi  gènè  tiis  mooy  nga  sâggan  ba  fâtte  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ak  bana  am  ngèrèmèm.  Ndax  ki  Ko  gèm  warnaa 
xam  nan  lay  dundé  ak  nan  lay  deeye  wara  tâbbi  yit  ci  yoon  wu 
koy  jèlé  ci  ngèm  âggale  ko  ci  rafetal;  ndax  -bu  yônént  yi  jâllee 
amul  nit  ku  am  xel  mu  dal  ci  anam  gi  ko  deedi  fekk  ak  anam  gi 
muy  dekkeeji. 

Ta  li  mbir  miy  deme  nii  tewul  nuy  gis  Yuusufa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  muy  woyoflu  ci  kanam  uy  woyoflu  ci 
kanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ko  naan  naa: 

«Yaway  satna  kilifé  di  sama  péeté  âddina  ak  âllaaxira. 
Maangi  lay  haan  boo  mayjêl  mufekk  may  ku  La  nangul  di  ab 
jullit  ta  nga  âggale  ma  ca  hu  baax  ha»  (laayay  ioi“‘  ci  saaru  Yûsuf).  Lii 
nag  maanaa  mu  xôot  ta  mâgg  la  nu  ci  mana  déggé. 

Ci  wâll  gii  nag  bépp  jaam  bu  bèggè  am  nol  bu  jag  manuta 
nâkka  dund  ci  digènté  ragal  ak  yaakaar,  ta  toftal  ca  loola  dègèrèl 
dundug  ruu  googee  gu  ândak  teewlu  ak  fuglu  gog  xol,  ta  muy 
jeexal  ag  dundèm  ci  yittéwôo  sax  eig  ngèm  ba  faatu  ak  buy  noyyi 
nooam  gu  mujj  mu  fekk  ko  ea  anam  googa. 

Junj  bi  njèkk  ei  junj  yi  ta  gèn  eee  leer  ta  nuy  won  na  nuy 
nekke  ea  âllaaxira  day  feen  ei  jamonoy  sunuy  Noo  yu  mujj  yi. 
Alquraan  ju  tedd  jiy  balluwaayu  njub  gu  sax  gi  mingi  nuy  won 
benn  ei  nataali  jâmbaari  ngèm  yi  ta  nooy  na  daa  jabaral  Firawna 
ta  mujjôon  gèn  dâldi  jânkonteek  moom  ba  ea  seen  noo  gu  mujj 
ngir  am  muee  gu  sax,  mingi  nuy  won  yit  pay  gi  leen  Yâlla  baaxe. 

Ni  mu  ame  moodi  ne  jabari  Firawna  ya  ba  nu  jâkkaarlook 
xarbaax  gu  leer  ga  feenoon  ea  loxol  sunu  sang  Musaa,  danoo 
sujôot  ea  saa  sa  nu  terale  leen  xéewèlug  ngèm 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Numc;  gètnnanu  Boroont  bindéef  yi,  Boroom  Musaa  ak 
AarOOna»  (laayay  121“'  ak  122“'  ci  saaru  Al-  a’râf). 

Waaye  Firawna  mu  gâtt  xel  ma  da  leena  mere,  tèkku  leen 
melne  moo  yilif  seeni  xol  ngir  nguur  ak  doole  ja  mu  amoon: 

«Firawna  ne:  Â!  dangeen  koo  gèm  ta  amulee  ci  sama 
ndigèl?  Lii  daal  wôorna  nepexe  mu  ngeenfexe  ci  dèkk  bi  la  ngir 
génnéfi  waa  dèkk  bi,  waaye  nag  dangeen  xam!  Danaa  daggte 
seeni  yoxo  ak  seeni  tânk  jâllawle  leen  ta  danaa  leen  ray  yeen 
hépp  daaj  leen  ci  ay  want»  (laayay  123“‘  ak  124“'  d  saaru  Al-  a’râf). 

Jabar  ya  nag  noom  nanga  woon  ci  eofeel  gu  xôot  gu  lalu  ei 
ngèm  doon  baamu  ea  kaw: 

«NMMe;  ragalunu  dara;  ndaxfa  sunu  Boroom  la  nuy  dellu. 
Nun  daal  li  nuy  xemmeem  mooy  sunu  Boroom  jéggèl  nu  sunuy 
njuumte  ei  li  nu  jiitu  ei  hi  gèm»  (laayay  50“‘  ak  51“‘  d  saaru  Ash- 
shu’arâ). 

Ndaw  waxiin  wu  rafet!  Noom  kat  ba  nu  jâkkaarlook  toon  gii 
danoo  dâldi  woyoflu  jèm  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  du  ngir 
mu  xettli  leen  ei  toon  gi  waaye  danuy  jébblé  seeni  ruu  ea  noo 
gu  mujj  ga  fekk  nuy  nu  nangul  Yâlla  diy  jullit  ta  seenug  ngèm 
wânnikuwul  dara,  nu  naa: 


«Ta  kat  mereewoo  nu  ludul  li  nu  gèm  tegtali  sunu  Boroom 
yi  bi  hu  agseefi  nun.  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag 
muh  ta  boo  nuyjèlfekk  nu  nekk  hu  La  nangul  diy  jullit»  (laayay 
126“'  d  saaru  Al-  a’râf). 

Ta  ea  muj  ga  âggnan  ei  nekkak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
fekk  nuy  nu  faatu  ei  aw  yoonam  di  ay  gaayam;  ndax  noom 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


gindiku  gi  nu  dindiku  dafa  tax  nu  jaayante  nu  daaj  leen  eiy  want, 
daggte  seeni  tânk  ak  seeni  yoxo. 

Niki  nga  xanieene  nu  bew  na  danoo  lakkoon  waa  xunti  ya 
sânni  leen  eiy  xunti  yu  feesak  sawara  ngir  la  nu  gèmôon  Yâlla, 
waaye  nu  gèm  na  ta  dèggu  toon  gii  taxul  nu  génn  ei  seenug  ngèm 
teewut  yit  seenug  ngèm  tax  nu  tâbbi  ei  eofeel  gu  kawe  neel  Yâlla 
gu  lalu  ei  ngèm  ba  nu  jèmée  ei  dee  ta  ândun  ea  ak  dei]i]dei]i] 
walla  ragal  ei  seenub  wooti,  ndax  ni  ragal  Yâlla  ta  muy  dègg  ei 
noom  dunu  ragal  leneen. 

Abiibu  may  minise  ba  ta  bokkoon  ea  waa  dèkk  ba  nu 
mbugèlôon  mingi  nii,  danu  koo  sânniy  xeer  ray  ko  ngir  ngèmèm 
akub  wooteem,  waaye  ea  nooam  yu  mujj  ya  ba  muy  tâggu  âddina 
juy  jeexi  jii  di  dègmèl  âllaaxira,  ba  mu  gisee  mayi  Yâlla  ya  muy 
ami  ea  âllaaxira  dafa  yèg  aw  tiis  aku  naqar  ei  eâganteg  aw  xeetam, 
mu  dâldi  ne: 

«Aka  neexoon  santa  xeet  wi  xant  li  nta  Yâllajéggèl  ak  li  ntu 
nta  boole  ei  ni  nu  teral!»  (laayay  26“'  ak  27“'  d  saaru  Yâsin). 

Ndax  moom  li  nu  ko  faye  ei  sânni  gi  nu  ko  sânniy  xeer 
ei  âddina  juy  jeexi  jii  mooy  mu  am  texe  gu  sax  gu  dul  jeex  ea 
âllaaxira. 


Ba  tayit  waa  Rom  ak  waa  Geres  ak  jaamukati  xérèm  ya  ea 
jamono  ya  diinéy  nasaraan  njèkkè  tasaaroo  danudaa  jèl  na  gèm 
di  leen  sânni  gaynde  yu  xiif  ya  tay  seetaan  noom  di  bég. 


Nu  gèm  nii  nag  noom  danudoon  xeexak  gaynde  ya,  du  ngir 
des  ei  dund  gi  waaye  ngir  xettli  seenug  ngèm  rawale  ko.  Moo  tax 
danoo  mun  toon  gu  jéggi  dayo  gii  ndax  danoo  doyloowoon  pay 
gu  kawe  ga  nekk  fa  yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  amul  sikki  sâkka  ci  ne  melo  yu  kawe  yii  li  ko  waral  mooy 
li  nu  manoona  yèg  ci  seenug  dund  ne  «noom  ningi  nekkak  Yalla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg».  Ci  wâll  gii  yit  li  doon  seen  kâttan  mooy 
nu  nekkak  Yâlla  ândak  Moom,  ta  lôolu  mooy  njobbaxtanu  nekk 
jaam. 

Dafa  am  waaraatekat  bu  mas  di  waxtaane  biri  yawmal 
qiyaam  ta  fekk  sunu  kilifa  sèrin  Siblii  bokk  ca  na  teew.  Ba  jotaay 
ba  di  bèggè  jeex  waaraatekat  ba  waxtaane  laaj  yi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  laaj  jaam  bi  ci  bâmmeel,  mudâldi  ne:  «Deefna 
laaj  jaam  bi  xamxamam  lan  la  ca  jèf,  ak  alalam  fu  mu  ko  dugèl, 
deesna  ko  laaj  yit  ag  jaamu  Yâllaam  akug  fuglôom  li  lew  ta  dagan 
ak  li  araam».  Mu  tâmbli  di  lim  bir  yu  bari  yu  nuy  laaj  jaam  bi  ci 
bâmmeel.  Waaye  sunu  kilifa  Siblii  teqantal  yii  yépp  teewul  mu 
xooldègdèggi  mbir  mi,  dâldi  woo  waaraatekat  ba  dâldi  ne:  «Yaw 
sèrin  biy  waaraate,  Yâlla  de  dulaaj  laaj  yu  bari  yii  yépp.  Waaye  kay 
day  laaj  naa:  «Ée  yaw  sama  jaam  bi,  Man  de  ândoon  naa  ak  yaw; 
yaw  nag  koo  ândaloon?!» 

Yoon  ak  tèrèliin  wi  gènè  mâgg  mooy  nga  ândak  Yâlla  ta  bana 
sânk  noo  yi.  Dara  gènuta  rafet  ni  nu  wonee  nekkiin  wi  ci  waxi 
mag  ni  ba  nunee:  «Xamnanu  ne  wépp  waxtu  wu  jâll  ta  boolewun 
la  ca  waxtu  wu  sânku  la». 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  tegna 
tèrèliin  wii  ngir  texeg  nit  ba  mu  jâppee  ci  mbaggum  Abdu  Laahi 
doomi  Omar  ne  ko: 

«Nanga  nekke  ci  âddina  ne  ab  doxandéent  walla  ku  nekk 
ciw  yOOn»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Ar-  riqâq). 

Lii  la  Abdu  Laahi  doomi  Omar  daan  laabiirée  fum  toll  eiy 
jotaayam  di  wax  naa: 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


«Boo  gontee  bul  séentu  suba,  boo  xèyée  yit  bul  séentu 
ngoon.  Ta  nanga  jèl  ci  sag  wér  ngir  sa  wopp,  jèl  ci  sag  dund  ngir 
Sag  dee»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Ar-  riqâq). 

Wax  yii  nag  day  wone  ne  romb  gi  dund  gi  di  romb  melne 
xiinu  noor  da  nuy  gindi  di  nu  tegtal  dundug  dèggdègg  ga.  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  lii  la  daa  wone  bu  daa 
naan  ak  bu  daa  woyoflu  ci  kanam  Yâlla,  bu  ko  defee  mu  naa: 

“Yaw  sama  Boroom,  dund  amul  gu  dul  dundug  âllaaxira” 

(Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq). 

Ta  saaba  ya  xamoon  mbôot  mii  ca  gèn  gaa  rafetu  melo 
seenug  dund  dafa  feesoon  aki  ngènéel  aki  xalaat  yu  rafet  aki  bind 
yu  dul  jeex. 

Sunu  sang  Khubayb  ibn  ‘Adiy  -ba  ko  bokkaalekat  ya  jâppee 
èndi  ko  ngir  ray  ko-  lenn  la  nekkoon  xemmeemtéefam  lu  jiitu 
muy  faatu  ci  yoonu  Yâlla  mooy  jottli  Yônént  bi  nuyôo  bu  feesak 
mbèggéel.  Dafa  téen  xool  asamaan  ândak  xol  bu  jeex  di  woyoflu 
jèm  ci  Yâlla  naa:  “Yaw  sama  Boroom,  fii  kat  kenn  ku  may  jottlil  sa 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ab  nuyôo  dafee 
nekkul;  kon  boog  nanaga  ma  ko  jottlil  ab  nuyôo  yaw”. 

Jamono  yii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
mingi  toogoon  ak  saabaam  ya  ca  Mâddina,  mudâldi  ne: 

“Maangi  koyfayub  nuyôo  di  ko  naanal  mucc  akyêrmêndéy 
Yâlla”.  Ba  saaba  ya  déggée  lii  nu  waaru,  laaj  ko  lu  mu  mu  tontu 
leen  ne:  «Jibriil  moo  mayjottli  nuyôob  KhubaybK. 

Lu  weesu  lôolu  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  melalna  Khubayb  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  wax  ne:  “kilifég 


1 .  Yérèl  Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  maghâzv,  ak  Al-  Wâqidi,  Al-  maghâzi,  xètu  280“'  ak 
281“'. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nifaatu  ci  yoonu  Yâlla  la”,  waxna  yit  ne:  “Sama  dêkkêndôo  la 
ca  âjjana”. 

Meneen  misaal  mingi  nii  ci  mbèggéel  ak  eofeel.  Ba  xareb 
Uhud  di  jeex,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
dafa  diglé  nu  seet  na  daanu  ei  yoonu  Yâlla  ak  na  ami  gaanu  gaanu 
ta  mu  amoon  saaba  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  yittéwôowoon  muy  saaba  bu  mâgg  ba  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’. 

Jèléefna  ei  Makhramah  ibn  Bukayr  mu  jèlé  ei  baayam  mu  ne: 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  damaa  yônni 
kero  bisu  Uhud  ngir  ma  wèr  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’,  mu  ne  ma:  boo  ko 
gisee  nanga  ma  ko  nuyul  ta  ne  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  mingilay  laaj  noo  def  Neena:  madâldi  tâmbli  di 
wèr  digènté  ni  faatu,  magis  ko  fekk  muy  waaja  faatu  ta  lu  mat 
jurôom  naar  fukki  jamjam  nekk  ei  yaramam  yu  jogé  ei  xeej  ak  fett 
ak  jaasi.  Mane  ko:  Sad,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  mingi  lay  nuyu  di  la  laaj  noo  def  Mune:  maangi  delloo 
Yônént  bi  nuyôo  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  la 
nuyu  yawit.  Nee  ko:  fii  ma  nekk  maangi  yèg  xetug  âjjana.  Ta  nga 
wax  sama  gaayi  lansaar  yi  ne  leen:  dungeen  amu  lay  fa  Yâlla  bu 
noon  yi  âggee  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
ta  kenn  ei  yéen  di  dund.  Neena:  ak  ruuam  dâldi  rot  yâlla  na  ko 
Yâlla  yèrèm.^ 

Kâddu  yii  saaba  bu  tedd  bi  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  wax  ndénkaan 
lum  jèmé  xeet  wi  lawoon,  waaye  yit  kâdduy  tâggu  dund  giy  jeexi 
lawoon. 

Yérêl  Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xajub  3^^*,  xètu  122“\  ak  Al-  muwatta,  buntub 
Al-jihâd;  ak  Ibn  Hishâm,  xaajub  3^^*,  xètu  47'^^*;  ak  Ibn  Abd  al-  Barr,  Al-  istiâb, 
xaajub  2^^\  xètu  590“l 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Beneen  xew  xew  mingi  nii  yit  muy  bi  sunu  sang  Hudayfa 
ibn  al-  Yamân  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  di  nettli  ta  muy  wone  jikkô 
yu  kawe  ya  saaba  ya  yorewoon  ba  ca  seen  noo  yu  mujj  ya,  mingi 
naa:  «Danoo  nekkoon  ca  xareb  Yarmuuk,  ta  mu  doonoon  xare 
bu  tar  bu  bariwoon  nu  nu  ray  ci  jullit  ni  ak  nu  ca  gaanuwoon. 
Bamu  amee  nu  doon  waaja  faatu  ma  fexe  ba  jôg  di  wèr  sama 
doomi  baay.  Bama  doxee  tuuti  ca  biir  na  gaanuwoon  ba  doon 
waaja  faatu  ma  fekk  ko  ca  muj  ga.  Waaye  fekknaa  mu  wees,  ndax 
deret  jaa  nga  ko  wèrôon  fime,  manutoona  yèngutu.  Mudâldi  may 
xool  ma  génné  guttub  ndox  ba  ma  yoroon  jox  ko  ko,  ne  ko:  Ndax 
dangaa  bègg  ndox?  Xamnaa  ne  bèggôon  na  ndox  ndax  tunèm 
yaa  nga  xaroon  ngir  tângooru  saaraa  bi,  waaye  manutoona  tontu. 
Mu  mel  ne  dafa  junj  eiy  gètèm  ne  waaw.  Ma  ubbi  gutt  ba  tâllal 
ko  ko,  dâldi  dégg  baatub  ‘Ikrima  ea  biir  na  gaanu  munaa:  Ndox! 
Ndox!  Damaa  bègg  toqug  ndox!  Ba  Al-  hârith  sama  doomi  baay 
ja  déggée  loola  mu  fâtte  boppam  junj  ma  ei  bètèm  ma  gaaw  yôt 
ndox  mi  ‘Ikrima.  Madâldi  gaaw  jaar  ea  biir  na  faatu  ba  âgg  fa 
‘Ikrima  tâllal  ko  guttub  ndox  ba.  Ba  ‘Ikrima  tâllalee  loxoom  bèggè 
jèl  gutt  ba  ngir  naan  mudâldi  dégg  Ibn  ‘lyâsh  munaa:  May  ma 
guuxub  ndox!  Guuxub  ndox  Yâlla  fay  la! 

Ba  ‘Ikrima  déggée  loola  mudelloo  loxoom,  junj  ma  ne  naa 
yôt  ndox  ma  Ibn  ‘lyâsh,  mu  bana  naan  moomit  ne  Al-  Hârith. 

Madâldi  jèl  gutt  ba  jaar  ea  biir  na  faatu,  ba  ma  âggee  fa  Ibn 
‘lyâsh  ma  dégg  muy  wax  baatam  yu  mujj  ya  naa:  «Yaw  Yâlla, 
yeexamtalunu  ei  joxe  sunuy  ruu  ngir  wooteb  ngèm  bi.  Kon  bu  nu 
xan  nu  faatu  ei  Saw  yoon,  ta  nanga  nu  jéggèl  sunuy  njuumte». 


Ta  xameesna  ne  Ibn  ‘lyâsh  dadoon  naan  ei  ndoxom  faatu  ei 
yoonu  Yâlla.  Ba  mu  gisee  ndox  ma  ma  ko  doon  yôt  amutôon  jot, 
waaye  fexena  ba  âggale  baatu  seede  ba  mu  tâmbliwoon. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Magaaw  dellu  fa  ‘Ikrima  ca  saa  sa,  tâllal  ko  gutt  ba  Waaye 
ndake  fekkna  ‘Ikrima  faatu.  Madâldi  ne  kon  de  dem  fa  Al-  Hârith 
sama  doomi  baay  ja  rekka  fi  sès.  Magaaw  dem  fa  moom  waaye 
weesuwoon  na,  ndax  fekknaa  sama  doomi  bay  ja  jébbléwoon 
ak  ruuam.  Ci  nii  la  gutt  ba  dese  ca  digènté  natt  noonee  faatu  ci 
yoonu  Yâlla  dara  jôgu  ea^ 

Hudayfa  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  yègyègu  biirèm 
ea  jamono  joojee,  di  wax  naa:  “Dajenaa  ak  xewxew  yu  bari  ei 
samag  dund,  waaye  benn  ei  jeexiitalewul  ei  man  yèngèlé  sama 
yègyèg  ne  xewxew  boobee”. 

Ay  nit  yu  genn  jegenaale  boolewul  ta  teewul  ni  ku  ei  nekk 
bèggé  moroomam  ba  mu  gènèl  ko  boppam  ak  ni  kunekk  yèrèmé 
moroomam  jéggi  dayo  ba  âgg  ei  am  ku  ei  toll  ei  noyyi  nooam  yu 
mujj  tay  baamu  laaya  joojee: 

“Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag  mun  ta  boo  nuy 
faatfekk  nuy  ayjullit”  (laayay  126“‘  d  saaru  Al-  atâf). 

Maangidoon  jâkkaarloo  ak  nekkiin  woowee  bâyyi  ei  sama 
xel  gèn  jaa  xôoti  jeexiit  ta  doon  mândargam  mun  ak  ngèm  gu 
rèy  gu  ma  jaaxal  ba  may  jâkkaarloo  ak  moom  ta  ând  akug  texe 
akum  mbég». 

Kon  nag  Yalla  noongi  lay  naan  nga  wèrsègèle  nu  mujj  gu 
rafet,  ta  def  sunu  noo  gu  mujj  ei  âddina  jii  muy  sun  njèlbéenug 
âgg  ea  dund  gay  sax.  Aamiin... 


3.  Yérêl  Al-  Qurtubi,  laayay  9“’  ei  saaru  Al-  hashr;  ak  Zayla’i,  nusub  ar-  râyah, 
xaajub  2“',  xétu  318"*;  dkAl-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaajub  3“’,  xètu  278“'. 


Liy  jublug  dund  gi  de  mooy  nga  doon  jaam  bu  taaru 
bi  ngay  dund  doon  yit  jaam  bu  taaru  booy  jébblé  sag  ruu, 
ngir  li  nu  jublu  ci  nga  am  ab  eér  ei  dundug  Y  nént  bu  tedd 

bi 

Yèlla  na  ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi  Yèlla 
xéewèlé  nit  népp  mooy  nga  mana  doon  jaam  bu  woyof  xol 
bu  am  yègyèg  buu  x  ot. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (2) 


Boo  bèggée  booy  tâggu  âddina  doon  jaam  bu  gèm,  noo  yu 
néew  yi  ci  âddina  daa  war  di  waajal  Noo  yu  mujj  ya.  Maanaam 
ngir  am  dund  gu  texe  ca  âllaaxira  day  war  lool  dundug  âddina 
gi  doon  lu  jèf  ju  baax  taaral,  doon  lu  tabaxu  eig  njub,  am  ab  taar 
akug  dal  akug  teew,  ndax  âddiis  bu  tedd  bi  day  wax  ne: 

“Nit  ki  li  tnu  nekkoon  eig  dundêm  la  ko  dee  di  fekk,  na  ko 
dee  fekke  yit  lan  koy  dekkale”  (Al-  Manâwi,  Fayd  al-  Qadh  sharh  al-  jâmi’ 
as-  saghir,  xaajub  5“',  xétu  663“'). 

Beneen  âddiis  yit  mingi  naa: 

“Jaam  bunekk  na  ko  dee  fekke  lan  koy  dekkale”  (MusUm, 

buntub  Al-  jannah). 


Amna  yit  yeneen  misaal  yu  dul  jeex.  Lii  nag  menn  la  ei 
misaal  yooyee  feese  ngèm  ak  xel  mu  rafet: 

Dafa  amoon  ab  noddkat  ei  dèkk  bi  tudd  “Aadè  Bazaari”.  Bis 
nag  mudoon  nèw  di  siyaare  si  sama  way  jur  Musaa  Afândi  -yâlla 
neef  sellal  mbôotèm-  ginaaw  ba  mu  juUée  tusbaar  ba  teg  ea  lamu 
eay  teg,  ba  lâmp  bu  wert  ba  tâkkee  ba  mu  bèggôona  jéggi  yoon 
wa  jâll  ea  wâll  ga  ea  des  ea  welo  ba  mu  waroon  ab  wata  buy  daw 
lu  bari  jekki  jekki  jèmsi  ei  moom  ta  taxawul  ea  lâmp  bu  xonq  ba, 
dâldi  koy  mbèkk. 


Taraayu  na  mu  dale  ea  kawam  nag  taxna  ba  mu  sânni 
noddkat  boobee  ea  kaw,  ba  mu  daanoo  la  noyyi  nooam  yu  mujj 
ya.  Ta  la  mu  mujjôona  wax  ta  waxe  ko  kâddu  gu  kawe  ta  neewant 
mooy  wax  joojee  sèfôor  ba  dal  ei  kawam  dégg  mook  mbooloo 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mu  bari  ma  ko  wèrôon.  Mudâldi  ne:  “Yaw  sama  Boroom,  man 
de  mangi  jèmsi  ci  Yaw». 

Lii  mooy  mbir  mépp:  nga  mana  tuxu  jèm  fa  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ta  ând  ak  mbégté  mu  mat  ak  texe  gu  mat  ci  saa  si  mujj 
ci  dund  gi,  maanaam  nga  yèg  mbégté  ca  waxtu  woowee  kenn 
kune  di  ragale.  Kon  Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  defalub  eér  ea  texe 
googee.  Aamiin. 

Tolluwaay  bii  nag  mag  na  wonewoon  nan  ko  dâldi  léebu 
léebu  wu  leer  wii:  «As  njaqfa  nuy  wuté  ndox  lay  toje».  Maanaam 
xol  yi  bun  amee  lu  nu  yittéwôo  wékku  ea  ei  seenug  dund,  bu  faatu 
dikkée  yit  day  fekk  nu  wékku  ea  loola. 

Wérna  nag  ne  mbir  mii  amna  leef  ei  settee.  Maanaam  man 
naa  am  jaam  gu  dundèm  gépp  taaroo  jèf  ju  baax,  fees  akuw  yiw, 
nekk  ei  yoonu  faatoo  ngèm.  Waaye  nag  mu  wéeru  ea  loola,  bu 
ko  defee  deeful  mana  dogu  ei  ne  dana  ame  ei  lôolu  yèrmèndéy 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu  safaan  bi  amee  yit,  ta  mooy  jaam  bi 
jeexal  dundèm  gépp  eiy  bâkkaar  aki  moy,  waruta  dog  yaakaaram 
ei  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akug  njéggèlèm.  Ndax 
na  noo  gu  mujj  ga  di  nekki  mbôotum  Yâlla  la. 

Sunu  téeré  bu  mâgg  bii  di  Alquraan  ju  tedd  ji  yit  ni  muy 
wonee  jaami  Yâlla  yu  baax  ya  defoon  la  nu  man  lépp  ngir 
mueeaale  seenug  ngèm  ea  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya  ngir  nu  dooni 
royukaay,  nôonu  yit  lay  wonee,  ei  nataal  bu  leer,  mujj  gu  ândak 
tiis  gu  ni  faatu  ta  toppoon  ag  weddi  ginaaw  ba  nu  jébbèlée  seen 
bopp  seeni  bânneex  ta  mufekkoon  nu  dund  lu  yâgg  doon  jèf  jèf 
yubaax. 

Misaal  yi  gènè  fés  ei  lôolu  nag  mooy  Ibliis  ak  Qaarôon 

©ak  Bal’aam  doomi  Baooraa  noom  na  sellalutôon  seeni  bakkan 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


taaralewunwoon  seen  bopp  yit  ci  xamxani  akug  xam  gu  nu 
fagguwoon,  ak yit  Thalabah  ma  woruwoon  ci  am  ami  âddina. 

Xameefna  ne  yit  Ibliis  amoon  na  wâccuwaay  bu  kawe  fa 
Yâlla,  waaye  ag  rèyèm  akug  woroom  taxna  ba  gisutôon  kâttan  ak 
mâgg  ca  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi  waxneey  moo 
gèn  sunu  sang  Aadama  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ta 
la  mu  jortoon  ne  moo  gènè  tedd  Aadama  moo  ko  yôbbé  mu  moy 
ndigègul  Yâlla  la  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ag  dègèr  boppam 
akug  rèyèm  yit  noo  tax  muy  sax  di  kuy  torox  di  nekk  ciw  naqar 
ba  âddinay  tukki. 

Qaarôona  moom,  eag  njaalbéenam  nit  ku  nâkk  ku  baax  la 
woon,  moo  dâqoona  firi  Tawreet  ginaaw  sunu  sang  Musaa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  waaye  ginaaw  ba  bakkanam 
ak  saytaane  dan  koo  wor  xolam  jeng  jèm  ei  âddina.  Ta  fa  mudaa 
dene  alalam  eaabi  ya  rek  mbooloo  mu  am  kâttan  daawun  leen 
âttan.  Mbir  moomee  nag  moo  ko  wor,  mu  jéggi  dayo  lab  ea  am 
am  ba  ba  yègètul  dara.  Ba  ko  sunu  sang  Musaa  digèlée  mu  génné 
asaka  dafa  yèg  boppam  ba  âgg  ei  ne  ko:  “Ndax  sa  xel  dafa  nekk 
ei  sama  alal  ji?  Man  kat  maa  ko  fâggul  sama  bopp  ei  samag 
njâmbaar”.  Alalam  ja  moo  ko  taxoona  bew  jéggi  dayo  ta  moo 
doonoon  sababub  alkandeem.  Maneefnaa  wax  ne  yit  Qaarôona 
dafa  tâmbliwoona  inaane  sunu  sang  Musaa  ak  sunu  sang  Aarôona 
Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  daraja  yoy  biir  yu  kawe 
ya  nu  âggoon. 

Dafa  wéyôoon  ea  kinaanam  ga  ba  âgg  sax  ei  tuumaal  sunu 
sang  Musaa  jéema  yâq  ab  deram,  waaye  lôolu  taxna  mu  alku  ei 
biir  suuf  si  ândak  alalam  ja  ko  taxoon  di  rèy  aka  tiitèru. 


Li  gènè  naqari  ei  xeeti  eâggante  yi  mooy  fâtte  Yâlla  miy 
boroom  lépp  ak  labal  sa  xol  ei  xemmemtéefi  âddina  yiy  naxe  yi 
mel  ne  alal  ak  nguur  ak  daraja. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Batayit  Baraam  doomi  baaboraa  dafa  nekkoon  jaamu  Yâlla 
bu  baax  bu  ami  kiraama,  Yalla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamaloon 
ko  Tur  wu  âgg  wi.  Moom  mii  nag  mu  bokkoon  ca  woroom 
xamxami  Bânnoo  Israaiila  ya  ak  seen  nu  baax  na.  Waaye  ginaaw 
loola  dafa  nâkk  tolluwaayu  biir  ba  mu  tolloon  ngir  la  mu  toppoon 
bakkanam  ak  bânneexam,  ba  sax  eig  kéefér  la  faatoo.  Xewxew  bii 
nag  Alquraan  mingi  nu  koy  nettli  naan: 

“Nanga  leen  nettli  xibaarub  ka  Nu  joxoon  Sunuy  tegtal 
ntu  summiku  ea,  saytaane  dâldi  koy  topp  mu  bokk  ea  nu  réer 
na.  Ta  bu  Nu  neexoon  Nu  yêkkêtéeko  ea,  waaye  moom  dafa 
waccandiku  ei  suuf  topp  bânneexam.  Ba  tax  muy  nurôok  ab 
xaj:  boo  koyanee  muyalkat  booko  bâyyee  yit  mu  yalkat.  Nôonu 
la  ni  weddi  sunuy  tegtal  mel.  Nanga  nettli  nettli  bi  ndax  Yâlla 
nu  Xalaat»  (laayay  1 75“'  ak  1 76“'  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Budee  mbirum  Tha’labah  nag,  moom  misaal  la  ei  ku  dund 
ea  Jamonoy  texe  ja  (jamonoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee)  ta  âddina  nax  ko  ginaaw  ba  mu  daan  dund 
dundug  jaamu  Yâlla  gu  rafet,  mu  wèlbètiku  jôgé  ea  texe  gu  sax 
ga  dem  ea  texeedi  gu  sax  ga.  Ca  tâmbli  ba,  daanaka  Tha’labah 
daawul  jôg  ea  jâkka  ja  daawul  tâqalikook  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ba  mu  amee  alal  nag  bègg  âddina  dafa 
fees  xolam  mu  mujj  bâyyee  julliji  ea  mbooloo  ma,  bâyyee  joxe 
asaka,  ba  tax  mu  mujjé  pert  gu  bir.  La  mu  yèg  yèg  ag  réeeu  ngir 
la  mu  nâkkoona  topp  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  teewul  ba  muy  jébblé  ag  ruuam  waxi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mangadoon  riir  ea  noppam  ba: 

“Yâlla  nanga  tawte  Tha’labah!  Lu  néew  looy  sante  moo  gên 
lu  bari  loo  dul  âttan”*. 


YérèJ  At-  Tabari,  At-  tafsir,  xaajub  14“',  xètu  370“’  ba  372“';  ak  Ibn  Kathir,  At- 
tafsir,  xaajub  2“’,  xètu  388“’. 


o 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


Mbirum  Sufyân  ath-  Thawri  miy  kenn  ci  gôor  Yâlla  yu 
sufyânke  yi  mbir  mu  am  lu  muy  wone  la  mu  mana  jeexiital  lool. 
Ndax  Sufyân  ath-  Thawri  dafa  mâggat,  ginaaw  ga  lunk  ta  booba 
mutoll  eig  waxambaane.  Banu  ko  laajee  sabab  ba  mune: 

“Damaa  masa  am  sèrin  bu  ma  daan  jângal.  Ba  muy  faatu 
madi  ko  sa  baatub  seede  bi  manu  ko  wôona  tudd.  Ba  ma  gisee 
loola  nag  laa  mâggat,  sama  ginaaw  lunk». 

* 
a 


Kon,  ni  nu  ko  xame  rek,  kenn  xamul  ag  mujjèm.  Gisnga 
njabarkati  Firawna  ya  seen  dund  gépp  danoo  nekkoon  eig  réer, 
waaye  ea  seen  mujjug  dund  nu  gindiku  am  muj  gu  rafet.  VVuuteek 
Qaarôona  ak  Bal’aam  doomi  Baaooraa,  noom  eig  njub  lanu 
nekkoon  waaye  ag  réer  gu  bir  lanu  mujjé.  Lii  moo  tax  fu  nit  ki 
mana  âgg  ei  mâqaama  ak  wâccuwaayu  biir  bâkkan  ak  Saytaane 
danu  koy  tèru  fun  toll,  ta  saa  su  nu  amee  pose  rek  danuy  tarxiisloo 
jaam  bi  ba  mu  wâcc  yoon  wu  jub  wi.  Ndax  Saytaane  kat,  ni  nu  ko 
Yâlla  xamale  rek,  dafa  wax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Maangi  giin  ei  li  nga  ma  bâyyi  ma  réer  ne  danaa  toog  ei 
seen  yoon  gâllankoor  leen  ba  dun  jaar  ei  Sa  yoon  wu  jub  wi» 

(laayay  1 6“‘  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Batayit  sâkkuna  nu  munèl  ko  ba  bis  péne.  Ta  mayeefna  ko 
loola  ngir  nattu  nit  ni.  waaye  Saytaane  nanguna  ne  manula  réerèl 
jaami  Yâlla  yiy  seUal  ta  Mu  féetéwôo  seen  lépp: 


«Mune:  sama  Boroom,  munêl  ma  kon  ba  bis  péne.  Mune 
ko:  Kon  bokknga  ei  neefdi  munêl  ba  bis  bun  xam  ba.  Mune:  kon 
maani  giin  ei  sa  teddnga  ne  danaa  leen  réerêl  noom  népp,  nudul 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


na  eay  say  jaam  yu  sellal  ya  nga  féetéwôo  seen  lépp»  (laayay  79“' 
ba  83“'  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Ta  bun  ei  génnée  yônént  yi  amul  jaam  bu  mana  dogu  ei  ne 
dana  muee  ei  tarxiis  ei  wâllu  ngèm.  Lii  moo  tax  mu  war  ei  ku  gèm 
kune  muy  farlu  ngir  sant  ea  namu  yelle  xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  yi  mu  ko  xéewèlale  ei  dundèm  gépp.  Ta  wenn  yoon  wiy 
taxa  muee  ei  yèngu  yèngug  dee  ak  loxam  gu  sedd  ga  mooy  nga 
farlu  ngir  dund  ei  anam  gu  baax.  Ngir  na  nuy  woo  ei  dee  dun 
ko  ragal  waaye  kay  danu  koy  gatandu  jâppe  ko  yoon  wi  leen  di 
âggale  âgg  gu  sax.  Noonu  nag  nooy  jaam  yu  baax  ya  âgg  ei  teewlu 
ak  dalug  «Kâttanug  taaral  dee». 

Waaye  ni  dund  eig  eâggante  sânk  seen  âllaaxira,  manunoo 
muee  ei  yèg  lox  gu  sedd  ga  bun  jâkkaarloo  ak  dee  mu  raglu  mi 
ta  lèndèm.  Dara  nag  gènuta  rafet  waxi  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din 
ar-  Rûmi  -yâlla  neef  laabal  mbôotèm-  ba  mu  nee: 

«Ée  samas  ndoom,  kenn  kune  de  ni  meloom  ak  bèggbèggèm 
mel  rek  la  ag  deem  di  mel.  Ku  daw  dee  nag  ak  xalaat,  nit  ki 
moom  dana  dajeek  boroomam  ak  ni  noonoo  dee  jâppe  ko  noon 
bu  raglu.  Ni  sopp  dee  nag  danan  gisi  dee  mu  mel  ne  xarit  budib 
soppe». 

«Ée  yaw  ruu  gi  ragal  dee  di  ko  daw,  li  am  dèggdègg  moodi  ne 
ragalôo  dee  waaye  kay  sa  bopp  nga  ragal». 

«Ndaxte  tiitaange  ak  ragal  gi  ngay  gis  ei  seetub  dee  dun 
xarkanamub  dee  waaye  sab  xarkanam  yaw  bu  naaw  lan.  Dee  nag 
mooy  xobi  garab  googee.  Xob  wu  ei  nekk  day  xeetook  garab  gi». 

Naka  nôonu  yit  bépp  jaam  bu  weesoo  sâkku  njarinul  boppam 
rek  ei  dundug  âddina  gii,  ta  jaar  ei  yoonu  njub  yore  meloy 
malaaka  yi  nu  dèxèn  eig  ruuam.  Maanaam  bu  amoon  mbôotum 
«Dee  lu  jiitu  dee»  kon  dana  jâppe  dee  jéegô  bu  njèkk  bu  manuta 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


nâkk  ngir  âgg  fa  Yâlla  Mu  kawe  mi  ta  mâgg  ba  raw  lu  nit  mana 
jeneer  aka  xalaat.  Nii  nag  la  dee,  miy  sababu  njâqare  yu  tar  ci  ni 
èpp  ci  nit  ni,  di  soppikoo,  ci  xol  yi  xam  Yâlla  ta  ragal  ko,  doon  ag 
namma  dajeek  Yâlla  mu  mâgg  mi. 

Waxtu  yu  mujj  yu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  waxtuy  âgg  lanwoon  yun  dundé  ci  njobbaxtanu  mbèggéel 
gii  ak  eofeel  gii.  Li  mu  nekkoon  nag  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  ei  tolluwaayu  mbèggéel  ak  topp  neel  digèli  Boroomam 
digèntéem  ak  bindéef  yépp  diirub  dundèm  gépp,  moo  tax  ag 
génnam  âddina  soppiku  doon  «Ag  céet». 

Ba  digub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
desee  natti  fan,  Jibriil  dafa  wâcc  fa  moom  ne  ko:  Ahmad!  Yâlla 
de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko  yaw 
rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga  def  ? 
Mune  ko: 

«Maangi  yêg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ca  bisub  naareel  ba,  Jibriil  wâcc  fa  moom  ne  ko:  Ahmad! 
Yâlla  de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko 
yaw  rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga 
def?  Mune  ko: 


«Maangi  yèg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ca  bisub  natteel  ba,  Jibriil  wâcc  fa  moom,  malaaka  miy  raye 
wâccandoo  ak  moom,  malaaka  mu  tudd  Ismaaiila  wâccandoo 
ak  moom  ta  dèkk  ei  ngelaw  li  masuta  yéeg  ei  asamaan  si  masuta 
wâcc  ei  suuf  si  yit  ba  suuf  amee  ba  booba,  ku  ei  nekk  jiité  jurôom 
naar  fukki  junniy  malaaka,  Jibriil  jiitu  leen  dâldi  ne:  Ahmad! 
Yâlla  de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko 
yaw  rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga 
def?  Mune  ko: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Maangi  yêg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ginaaw  ba  malaaka  miy  raye  yèglu,  Jibriil  dâldi  ne:  Ahmad! 
Malaaka  miy  raye  moo  nekk  nii  di  yèglu  ta  masuta  yèglu  fi  jenn 
doomu  Aadama  lu  la  jiitu  ta  du  yèglôoti  fi  jenn  doomu  Aadama 
sa  ginaaw.  Mune  ko:  Nee  ko  mu  jâllsi.  Malaaka  miy  raye  dâldi 
dugg  taxaw  fa  kanam  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dâldi  ne:  Yaw  Yônéntab  Yâlla  bi,  yaw  Ahmad!  Yâlla  de 
damaa  yabal  fi  yaw  digèl  ma  madef  lépp  loo  ma  digèl,  boo  ma 
digèlée  majèl  sa  bakkan  majèl  ko,  boo  ma  digèlée  mabâyyi  ko 
mabâyyi  ko!  Mune  ko: 

«Kon  danga  ko  def,  yaw  malaaka  miy  raye?» 

Mune:  Lôolu  leef  ma  digèl,  madef  lépp  loo  ma  digèl!  Jibriil 
ne:  Ahmadl  Yâlla  de  da  laa  namm!  Mune:  Yaw  malaaka  miy 
raye,  defal  li  nu  la  digèl!  Jibriil  ne:  Maangi  lay  tâggu,  yâlla  nanga 
am  jâmm  yaw  Yônéntab  Yâlla  bi!  Lii  mooy  yoon  wi  may  mujjè 
teg  sama  tânk  ci  kaw  suuf,  ndax  yaw  rekk  laa  aajowoowoon  ci 
âddina!  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi 
génn  âddinaL 

‘Âishah  de  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dadaan  wax  ne:  bokkna  ci 
li  ma  Yâlla  xéewèlé  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ci  sama  néeg  la  génné  âddina,  ci  samag  ay,  ta  bi  muy  génn 
âddina  maangi  ko  wuuf,  tayit  ba  muy  génn  âddina  Yâlla  boolena 
samay  lor  aki  loram.  Âbd  ar-  Rahmân  dafa  duggyorub  soeeufekk 
ma  tèyé  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  ma  gis 
ko  mu  koy  xool  maxam  ne  dafa  bègg  soeeu  ba.  Madâldi  ne  ko: 
Majèl  ko  jox  la?  Mujunj  ei  boppam  ne  waaw.  Majox  ko  ko  mu 
dègèr  ei  moom.  Mane  ko:  Manooyalal  la  ko?  Mujunj  ei  boppam 

5.  IbnSa  >d,  At-  tabaqât,  xaajub  2'**,  xètu  229“'  ak  259“'  ak  Al-  Balâdan,  Ansâb  al- 

ashrâf,  xaaj  bu  njèltk  bi,  xètu  565“';  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  xaajub  4“',  xètu  89“'. 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


ne  waaw.  Manooyal  ko,  mudâldi  eay  soeeu  ta  fekk  am  ndox  nekk 
fa  kanamam  mu  tâmbli  di  dugèl  yaari  yoxoom  ea  ndox  ma  di  ea 
raay  xarkanamam  tay  wax  naa:  Yâlla  rekka  yayoo  jaamu  de. 
Moone  dee  amna  ay  tartar  de.  Ginaaw  ba  mu  tâllal  loxoom  dâldi 
tâmbli  naa:  «Fa  ândandoo  yu  kawe  ya»  ba  nu  jèl  ruu  ga,  loxoom 
ba  wâcc. 


Nii  nag  la  yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
bâyyee  ginaawam  dund  gu  fees  aki  fâttliku  yu  kawe  yudul  jeex 
tay  wone  eofeelam  gu  mat  sèkk  akug  yâkkamteema  dajeek  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dâldi  gâddaay  âddina  jii  di  jeexi  dem  ea  dund  gu  dèggdègg 
gay  Sax  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  maghâzi). 

Ta  Husâm  ad-  din  taalubéb  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi 
nettlina  waxtu  wa  sunu  kilifa  gi  doon  tâggoo  âddina  ta  ea  nooam 
gu  mujj  mu  yâkkamtiwoona  âgg  fa  Yâlla  miy  boroom  bindéef  yi 
ginaaw  bam  dundée  dundug  jaamu  gu  amug  leer,  mudâldi  ne: 

«Dafa  am  bis  Ash-  shaykh  Sadr  ad-  din  nèw  ândak  mbooloom 
sufyânke  di  siyaaresi  sunu  kilifa  gi  ba  mu  wérèdée.  Ba  nu  gisee 
melo  wa  sunu  kilifa  gi  nekkoon  nu  amu  naqar,  Ash-  shaykh  Sadr 
ad-  din  dâldi  ne  ko:  «Yâlla  na  la  Yâlla  saafara  ei  lu  gaaw  ta  may  la 
wér  ak  jâmm».  Booba  nag  la  sunu  kilifa  gi  ne:  «Yâlla  na  seenug 
wér  bârkeel!  Lu  tollook  ag  kawar  rekk  de  moo  des  ei  digènté  ki 
sopp  ak  ki  mu  sopp.  Ndax  kon  dangeena  bègg  ma  ban  koo  fekki, 
leer  gi  bana  jaxasook  leer  gi»®. 

Sunu  kilifa  gi  de  jâppewul  dee  miy  jaaxal  nu  bari  ei  nit  ni 
di  leen  tiitèl  muy  lu  nâng.  Safaan  bi  kay  moo  am;  dafa  jâppe  dee 
muy  luy  muslé  eig  tumurânke  di  tuxal  nit  ki  jèmé  ko  fa  Yâlla 


6.  Yérèl  Abû  al-  Hasan  an-  Nadawi,  târikh  'uzamâ  al-  islâm,  xaaj  bu  njèkk  bi,  xètu 

449“*. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mu  tedd  mi  ta  mâgg  miy  boroom  taar  bu  mat  bi  dara  tènkul. 
Woneelna  boppam  yègyègu  dee  ca  wayam  woowee  dâldi  ne: 

«Bu  ma  faatoo  bulne  faatuna.  Damaa  faatuwoon  kay  dee 
dekkil  ma.  Moom  ab  xarit  la  bu  ma  jèl  tuxal  ma”.  Lii  moo  tax  muy 
nurôolé  bis  bi  muy  tâggu  âddina  ak  «Guddig  séetu». 


Dundug  dal  gi  woroom  xol  yi  di  soppey  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dundôon  ci  âddina  ni  mel  ne  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din 
ar-  Rûmi  ak  Yuunus  Amra  ak  Aziz  Mahmûd  Hadâi,  sikki  sâkka 
amul  ci  ne  dafa  wéy  ca  seen  biiri  bâmmeel.  Ta  dee  gii  nuy  tudd  ci 
kanam  daanaka  waxtuw  dal  weef  di  wayantoo  la.  Moo  tax  waykat 
bii  dèkk  Turki  di  Yahyaa  Kamaal  naa: 

Dee  noflaay  la  akub  lolli  neel  ku  mândi  ci  eofeel  neel  Yâlla 

Xol  bi  day  defeôolôol  melne  saxar  ci  bérêb  bune  atyu  bari 

Ci  bâmmeel  bi  tèdd  ci  ron  garab  yu  dal  yi  Ab  tôortôor  dafay 

ubbiku  njèl  gune  am  rammtu  difa  sab  guddi  gune 

Boo  bèggée  mana  dajeek  dee  ta  ândak  taar  bii  nag  dangaa 
war  di  dund  dund  gu  jub  gu  tege  ci  yoonu  digèli  Yâlla  yi,  ta 
tâqalikook  bègg  sa  njarinul  bopp  rek  ak  xér  ak  bèggé,  tay  waajal 

Noo  yu  Mujj  yi. 

Sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ci  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 


«Nangajaamu  sa  Boroom  ba  dee  miy  li  wôor  di  agsi”  (laayay 
99“'  ci  saaru  Al-  hijr). 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


Lii  nag  mooy  tèrèliin  wiy  tènk  dundug  soppey  Yâlla  yépp. 


Xolub  ki  xam  Yâlla  ta  sopp  ko  kat  day  taarale  dundam  gi  ko 
Yâlla  dénk  jaamu  ko  ak  nekk  jaamam  ta  sax  ci  yoon  wu  jub  wi, 
fum  toll  yit  day  farlu  ngir  mana  tuxu  âgg  ca  darajay  Xol  ba  mucc 
bay  neexal  bu  Yâllay  neexale  ki  doonub  jaamam. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  muy  wayantoo  ca  nooam  gu  mujj 
ga  baat  yooyee  «Fa  ândandoo  bu  kawe  ha,fa  ândandoo  hu  kawe 
ba»,  booba  loola  dadoon  feenal  ag  njaam.  Ta  lii  dafa  wéy  ca  na 
xam  Yâlla  tay  nu  topp  jeexiitam. 


Ci  misaal,  Saamii  Afandii  yâlla  neef  sellal  mbôotam  dafa 
bokkoon  ci  soppey  Yâlla  yi  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dafa 
farlu  giirug  dundèm  yit  ngir  tènku  ci  sunnas  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ba  muy  waaj  ngir  génn  âddina  nag 
da  noo  jox  misaal  ma  gènè  rafet.  Saamii  Afandii  dafa  nekkoon 
soppeb  Yâlla  bu  xolam  fees  ak  eofeel  ngir  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ni  nit  di  jaare  ei  galaas  bâyyi  ea 
ay  jeexiit  yu  koy  tegtale  ba  nit  dikk  ginaawam  di  jaar  ea  jeexiit 
yooyee  di  topp  yoon  woowee,  nôonu  la  Saamii  Afandii  doon 
xentoo  jeexiiti  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
ta  jeexal  ag  dundèm  ei  topp  yoonam  wi.  Nooam  gu  mujj  ga 
yit  mândarga  lawoon  ei  mbir  mii.  Ndax  Saamii  Afandii  manga 
jébbèlé  ag  ruuam  fa  wetu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  moom  mam  toppoon  giirug  dundèm  ta  soppoon  ko 
ei  biir  xolam.  Ta  loolaa  nga  amoon  ea  waxtu  wa  nudoon  nodd 
noddug  fajar  gu  njèkk.  Ca  waxtu  woowa,  na  dendoon  ak  moom 
baatub  «Yalla  ..  Yalla  ..  Yâlla»  rekk  lan  doon  dégg  muy  génné  ei 
lâmminam,  ta  booba  waxewutôon  baat  booba  lâmminam  rekk 
waaye  yaramam  wépp  ak  ruuam  gépp  la  ko  doon  waxe. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Li  am  nag  moodi  ne  jèfém  jépp  da  koo  def  ba  ba  muy  dund 
mu  doon  jaam  bu  taaru  ba  muy  jébblé  ag  ruuam  yit  mu  doon 
jaam  bu  taaru.  Ndax  kiy  xemmeem  la  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  tay  jèl  ab  eérèm  ei  dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  day  doon  jaam  bu  woyof  xol,  nooyle  ko,  neewent, 
xam.  Ta  ni  ngay  mana  ame  teraangay  Yâlla  ne  la  «Ndaw  jaam  bu 
baax!»  mooy  nga  jeex  ei  sopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eofeel 
guy  tax  nga  jox  Ko  sa  xol.  Dundug  ruu  gii  nag  ak  eofeelug  Yâlla 
gii  man  nanoo  not  ba  laabal  xol  bi  ei  xumaag  ak  lépp  luy  rax. 

Bu  boobaa  la  leerug  jantub  dègg  di  fenke  ea  xol  boobee. 
Nekkiin  wii  nag  li  muy  jur  mooy  noo  gu  nuy  noyyi  gune  muj 
doon  waajtaayu  Noo  yu  Mujj  ya. 

Ci  geneen  wâll  yit,  lor  wune  ak  nâkkug  biir  gune  fâtte  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  koy  jur.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di 
waxe  naa: 


^  "  i  >  oi 


«Buleen  mel  ne  ni  fâtte  Yâlla  ba  tax  mufâtteloo  leen  seen 
bopp.  Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“‘  d  saaru  Al-  hashr). 

Ca  dèggdègg,  bâkkaar  yépp  ni  ngi  tâmbli  bu  nuy  fâtte  Yâlla. 
Ndaxte  jaam  bune  bu  naa  “Yalla”  tay  bâyyi  xel  dèggdèggi  dee 
dana  yittéwôo  ag  jaamu  Yâllaam  akuw  doxiinam  aki  jèfèm,  dana 
dund  yit  ei  yègyèg  bu  dul  lor  beneen  xol.  Maanaam  du  jèmbèt  ag 
dég  ei  lenn  dudoon  ei  lâmminam  dudoon  eiy  jèfèm. 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  nuy  bâyyiloo  xel  yit  ay 
yooni  yoon  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ni  nu  wara  nekke  sunuy  xel  war 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


koo  nekke  ba  dunu  jooy  ngir  naawug  mujj  ci  sunug  dund.  Kon 
danoo  wara  dundé  nu  dèppôok  laaya  ju  tedd  joojee  naa: 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdèggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 
102“‘  ci  saaru  Ali  'lmrân). 

Dund  gi  de,  moo  xam  mu  gudd  walla  mu  gâtt,  ci  âddina  jii 
di  jeexi  du  jarin  boroom  dara.  Ndax  dund  yépp  waxi  Yâlla  ji  rek 
la  nuy  waxeek  noom  ca  mujj  ga: 


“Noom  daal  ba  bis  péne  di  agsi  danoo  mel  ne  ag  ngoon  rek 
wallab  yooryoor  lan  sax  ea  seeni  bâmmeel”  (laayay  46“‘  d  saaru  An- 
nâziât). 


Lôolu  nag  taxna  ba  lépp  lu  nuy  def  ei  ngoon  walla  yooryoor 
mooy  doon  jaam  ak  jaamu  ak  topp.  Ci  lii  yit  la  laabiirég  Junayd 
ma  dèkkôon  Baxdaad  doon  doone  waaraate  gu  mag  ngir  nun. 
Ndax  minginaa:  “Wenn  waxtuw  âddina  moo  èpp  qiima  junniy  ati 
âllaaxira.  Ndax  âllaaxira  jèf  amufa  ju  nuy  mayug  muee”. 


Ci  nii  yit  la  saa  sune  ei  li  des  ei  sunug  dund  doone  pose  bu 
mag  ngir  nekk  jaam  gôogu  ak  jaamu  gi  ak  topp  gi,  rawatina  nag 
fani  aj  yi  ngaxamne  ag  tâggat  la  gu  nu  neel  ngir  noo  gu  mujj  ga. 
Aj  kat  day  nurôok  bayaal  ba  nuy  dajale  nit  ni  bun  dekkee  èllèg. 
Gisnga  yéréy  armal  danuy  nuru  eângaay.  Bu  nuy  sânni  saytaane 
(jamra)  yit  dananu  mana  âgg  ei  yèg  ne  manuta  nâkk  nu  sânni 
doj  bakkan  bi  nekk  ei  sunu  biir  moy  ko  ta  sori  bânneexi  dundug 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


âddina  gi.  Ci  mujj  gi  yit  bu  nuy  dellu  jôgé  ci  aj  gi  set  ci  bâkkaar 
ba  mel  ne  xale  buy  nâmp,  danuy  fâttliku  âgg  ga  fa  Yâlla.  Cig  gâttal 
daal,  aj  day  jèmmèl  li  nu  wara  jéggi  ci  ay  jéegô  jèm  ca  noo  gu  mujj 
ga  ak  ni  jéegô  yooyee  wara  mel. 

Kon  nag  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale  nu  aj  gu 
mel  ne  aj  gii!  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  may  nu 
nu  dund  dundug  leer  guy  doon  sababub  nuy  séentu  sunu  noo 
gu  mujj  eig  eofeel  akug  yâkkamti  ngir  nu  âgg  ei  taarub  Yalla  bi. 
Aamiin.  Yalla  nanga  nangu  naan... 


Noo  yu  mujj  yi  de  danoo  mel  ne  ab  seetu  bu  set 
bu  xoosu  xoosu  mbaa  pènd  nekkul,  ta  nit  kune  da  eay 
jèkkaarlook  dundèm  gépp  la  ea  baax  ak  la  ea  bon.  Ca  saa 
soosee  nag,  eèggante  mbaa  dii  at  du  muur  gèt  yi  mbaa 
nopp  yi.  Safaan  bi  kay  mooy  am:  kiiraay  yépp  leefdi  muri 
wommat  xel  yi  ak  jèmm  yi  jèmé  leen  ei  réeeu  ak  nangu  la 
nu  def.  Lii  moo  tax  nag  noo  gu  mujj  gi  wara  doon  seetu  bi 
nuy  jèkkaarlook  sunug  dund. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (3) 


Noo  yu  mujj  yi  seetu  la  bu  set  buy  mekati  bu  amul  xoosu 
xoosu.  Ta  nit  dana  xam  boppam  ca  noo  gu  mujj  ga  ca  gèn  gaa 
leeri  melo.  Ta  li  mu  def  ci  dundèm  gépp  dees  koy  gaaral  ci  kanam 
xolam  aki  gètèm.  Sabab  bii  mootax  amul  lu  mana  gènè  leeral 
waxtu  wi  nit  ki  di  faatu. 


Ni  nu  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  waxe  yit,  Firawna  ma  jeexaloon 
ag  dundèm  ci  moy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ban  ko  nattoo 
mbugèlum  Yâlla  ca  bahru  qalsôom,  booba  la  xam  dèggdèggi 
maanaamam  ak  maanaam  ag  dundèm  ga  mu  sânkoon,  ca  nooam 
gu  mujj  yit  la  xame  ne  lay  dèggdèggi  nguurug  bânneexam  gi 
ci  âddina  ag  doyadi  la  akug  suufe  gu  rèy  ak  pert  gu  bir.  Ca  saa 
soosee  nag  yègna  réeeu  gu  amul  âpp.  Ta  laaya  ju  tedd  ji  mingi  nuy 
nettle  tolluwaay  boobee  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  naa: 

“Nu  jâllale  banôo  israaiila  nu  jéggi  géej  ga,  Firawna  aki 
soldaaram  topp  leen  eig  mbew  akug  toon.  Bam  demee  ba  lab 
dab  ko  mune:  gêmnaa  li  banôo  israaiila  gèm  ta  bokknaa  ei  ni 
nangu”  (laayay  90“‘  ei  saaru  Yûnus). 


Waaye  amatutôon  leef  maanoona  def  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nag  di  waxak  Firawna  jamono  ya  muy  lab  ea  géejug  bahru 
qalsôom  ga,  fekk  mu  ga  boppam  ei  jafandu  ei  ngèm  ngir  mana 
muee,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 


“Leegi  laa  ginaaw  bi  nga  moyee  bu  njèkk  bokkoon  ei 

yâqqkat  yi?»  (laayay  91“'  ei  saaru  Yûnus). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Na  nuuroon  ca  bânneex  ya  ak  moy  ya  ca  seen  jamonoy  wér 
ak  mucc,  bu  nattu  bi  drkkée  ca  noo  gu  mujj  ga  nuy  doora  réeeu 
aka  gèm  seenug  réeeu  ak  seenug  ngèm  du  leen  amal  njarin.  Lii 
moo  tax  yeexe  tuub  ak  réeeu  ba  ea  noo  gu  mujj  ga  doon  yoon 
wuy  jèmé  ei  woru  ak  eâggante.  Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  kon  ku 
dul  déglu  yuuxug  dee  gi  ne  eell  ta  xôot  ta  ândak  dund  gi  buy  neex 
ak  buy  naqari,  ak  kuy  dund  ta  du  seet  jèfi  boppem  lu  jiitu  muy 
jaar  bis  ea  bunt  boobee  -ta  mooy  dee-  dara  gènuta  naqari  eafkag 
eâggante  gi  muy  dund.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ay 
yoon  yu  bari  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne  defa  bind  dundug  âddina 
gi  ngir  jublu  ei  nattu.  Laaya  yu  tedd  yooyee  ei  Alquraan  ju  tedd  ji 
ag  yeete  la  gu  Yâlla  di  yee  ki  lab  ei  eâggante  ta  fâtte  li  tax  nu  bind 
ko,  laaya  yi  di  wax  naa: 

«Bâkkan  bune  dana  mosi  dee,  ta  danan  leen  di  nattoo  yiw 
ak  ay  ngir  seetlu  leen,  tafi  Nun  lan  leen  di  déllôosi»  (laayay  30“'  d 

saaru  Al-  anbiyâ). 


Laaya  yaa  ngi  waxit  naa: 

«Moom  mi  bind  dee  ak  dund  ngir  nattu  leen  baxam  ku  eiy 
gênè  rafetjèfei  yéen,  ta  Moom  mooy  ki  Tedd  di  kiy  Jéggèlaakon” 

(laayay  2“'  d  saaru  Al-  mulk). 


Lii  moo  tax  jaamu  Yâlla  yi  ak  jèflènté  yi  ak  jikkô  yi  nuy 
dundé  ei  âddina,  ak  noo  yi  nuy  noyyi  yépp  ei  dund  googee  mooy 
liy  tegtale  sunu  noo  gu  mujj.  Tayit  day  wone  na  sunu  mbir  di  meli 
ea  âllaaxira.  Ci  lôolu  la  Al-  imâm  al-  Ghazâli  yâlla  na  ko  Yâlla 
yèrèm  di  waxe  naa: 


“Ku  âggul  ei  xam  gi  gènè  xôot  ei  âddina  dumana  yèg  eafkag 
jâkkaarloo  ga  bu  âllaaxiraa.  Ta  ku  manuta  sant  liv  ko  wèrsègèlé 
ei  âddina  dumana  am  dara  bu  âllaaxiraa.  Ta  li  ngay  ji  ei  âddina 
danga  ko  gôobi  bu  âllaaxiraa.  Ta  danga  deeyi  ningadoon  dundé. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


ta  la  la  dee  fekk  ngay  dekkiwaale.  Naka  noonu,  kem  ni  nit  di  ame 
tawféex  ci  xam  ci  âddina  ta  mooy  mu  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ta  jèfé  nu  dèppôo  ak  xam  googee,  kem  nôonu  la  nit  ki  di 
ame  xéewèl  gu  tollook  daraja  joojee  bu  âllaaxiraa». 

Ci  lôolu  yit  la  nit  kune  wara  waajale  boppam,  saa  bu  noyyee 
ag  noo,  ngir  mbugèlum  Yâlla  walla  ag  payam.  Ta  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  mingi  nuy  xamal  ci  Alquraan  nun  niy  ay  jaamam 
diwax  naa: 


«Yéen  ni gêm,  fegal  leen  seen  bopp  ak  seeni  njaboot  sawara 
sos  nit  ni  ak  doj  yi  lan  koy  xambe,  ay  malaaka  yu  dègêr  yu  tar 
noo  koy  wattu  yoy  dun  moy  Yâlla  ci  lu  mu  leen  digèl  ta  danuy 
deflan  leen  digèl»  (laayay  6“‘  d  saam  At-  tahrim). 

Mingi  naa  yit  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 

«Boobee  nuy  lèkkèlé  bakkan  yi»  (laayay  ci  saaru  At- 
takwtr),  «Waaw!  Fan  ngeenjèm?»  (laayay  26“'  d  saaru  At-  takwir). 

Nit  kune  nag  sâkkunan  ci  moom  ci  wâll  gii  mu  settantal 
wan  yoon  lay  sôobu?  Ak  fan  la  ni  muy  waajale  loola  di  âgg?  Ta 
warnay  dund  ci  anam  gii  giirug  dundèm  bana  xaar  ba  ca  Noo  yu 

mujj  ya. 


Wôorna  ne  nag  ku  nangu  ci  kaw  suuf  kiliftéefu  bânneex 
biy  jeexi  ta  nâkk  solo,  ta  woru  ci  xoyxoyam  yiy  naxe,  jèmé  yit 
bakkanam  eig  néew  doole,  ku  def  nii  dumana  nâkk  nu  nattoo 
ko  ag  suufe  akug  doyadi  akug  pert  ei  biir  suuf  Ta  li  ei  èpp  sunug 
dund  ei  biir  suuf  -maanaan  ei  biir  bâmmeel-  dunu  xam  diir  ba 
nu  eay  am,  doonte  sax  wôorna  ne  mooy  èpp  fuuf  sunug  dund  ei 
âddina  jii.  Lii  nag  moo  tax  yitté  ji  èpp  solo  jiy  soxal  nit  ku  am  xel 
mu  muee  mooy  waajal  dundug  bâmmeel  gu  gudd  ga  ak  waajal 
dund  guy  sax  ga  eay  topp. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  geneen  wâll  yit,  dee  mu  lèndèm  miy  soppiku  doon  leer 
ngir  leerug  ngèm  gi  ci  xoli  ni  gèm,  man  naa  soppiku  jôgé  ci  ag 
ragal  gu  tiitlu  doon  luy  bégèlé  eig  dundèl  guy  sax. 

Ta  bâmmeel  yi  fees  ak  turi  jegenaale  yi  ni  gèm  dun  leen  jâppe 
ay  bérèb  yu  lèndèm,  waaye  réew  mu  ne  eell  lan  ngir  gindée  ak 
waare. 


Dund  gi  daal  ni  ko  ki  gèm  ta  amug  yèg  di  jâppe  mooy 
dundèndoo  dèggdègg  ak  dee.  Ndax  ab  xolam  day  doon  lu  dal 
ngir  li  muy  dund  tay  waajal  dee  googee.  Cig  gâttal  daal,  sunu  noo 
gu  mujj  man  naa  doon  waxtu  wi  dâq  ei  sunug  dund  bu  fekkee 
man  nanoo  doon  woroomi  xol  yu  fees  ak  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Waaye  safaan  bi  yit,  gépp  dund  guy  jeexe  bègg  âddina 
ak  daw  dee  la  eay  juddôo  mooy  pert  rek. 

Waajal  âllaaxira  waajal  gu  mat  daal  mingi  ame  ei  dugg  ei 
melo  yi  sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bègg  ta  xamal  nu  ko 
ei  Alquraan  ju  tedd  ji.  Maanaam  jaam  bi  day  taaroo  meloy  taar 
yi  melne  yèrmèndé,  neewant,  jégglé,  dimblé  neneen  ni,  ak  jaamu 
Yâlla  giy  juddôo  ei  ragal  Yâlla  ak  dèddu  ak  sellal.  Ta  maneefnaa 
tènk  lôolu  lépp  ei  mu  mujj  doon  jaam  bu  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg. 

Ki  gèm  nag  lii  taxna  dumana  nâkka  jèl  ab  eér  ei  tabug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  doon  yit  kuy  dimblée  di  joxe.  Ta  warnay  def 
ragal  Yâlla  ak  dèggu  nuy  liy  tènk  aw  doxiinam.  Ci  geneen  wâll  yit, 
wareefnaa  moytu  jikkô  yi  jôgé  ei  saytaane  ta  Yâlla  bèggu  ko  yu  mel 
ne  wor  ak  rèy  ak  yâqq  ak  toon  ak  fitna  ak  jèw  ak  rambaaj  ak  fen  ak 
duur,  ndax  lii  day  xaaj  bu  am  solo  ei  waajal  Noo  yu  mujj  yi. 


Jaam  bi  warnay  sellale  nooam  gu  mujj  ei  muj  gu  rafet, 
maanaam  muy  njèkkè  laabal  xolam  ngir  man  koo  feesale  ngèm. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


bu  ko  defee  muy  laabal  xolam  ci  bèggbègg  yu  naaw  yi  ta  di  ko 
taarale  jikkô  yu  kawe  yi. 

Ndaxte  âggug  xol  bi  ci  ragal  Yâlla  ci  anam  gii  mooy  li  gènè 
mana  leeral  aka  gindi  dundug  nit  ki.  Ta  waxi  sunu  Idlifa  Jalâl 
ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  day  xawa  leeral 
dèggdèggi  sellal  googee  muy  wax  naa: 

«Bâmmeel  de  deefu  ko  defare  ay  doj  walla  ay  dénk  walla 
ndima,  waaye  kay  dangaa  wara  gas  ab  bâmmeel  ci  xol  bu  set  bu 
sâmmu  ci  dundug  biir  gu  sell.  Lôolu  taxna  yit  nga  wara  far  ag 
yittéwôo  sa  mbirum  bopp  ak  doyloo  sa  bopp  ci  kanam  mâggaayu 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 

Ngir  nag  sellal  gi  mana  sotti  ci  maanaam  mu  mat  mi  xol  yi 
yitam  man  eaa  âgg,  day  warit  nu  feese  yègyègi  mbèggéel  neel 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee.  Mândargam  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mi 
gènè  rèy  nag  mooy  topp  Ko.  Kon  kiy  moy  Yâlla  tanaan  bèggna 
Ko  day  nax  boppam. 

Ta  ei  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  laaya  ju 
tedd  ji  naa: 

«Neel:  bu  fekkee  seeni  baay  ak  seeni  doont  ak  seeni  mag 
aki  rakk  ak  seeni  soxna  ak  seeni  giir  ak  alal  yu  ngeen  am  ak 
am  njaay  mu  ngeen  di  ragal  mu  lab  ak  ay  dêkkuwaay  yu  ngeen 
taamu  danu  leena  gênêl  Yâlla  akub  Yônéntam  ak  jiyaar  ei  aw 
yoonam,  kon  nangeen  xaar  ba  Yâlla  nêw  ak  mbirêm.  Ta  Yâlla 
du  gindi  kâeeoor  yi»  (laayay  24“'  ei  saaru  At-  tawbah). 


Lû  moo  tax  nu  wara  ijoy  ei  sunug  bègg  Yâlla  akub  Yônéntam 
mu  gènèl  nu  lépp,  wara  sax  yit  ea  yègyègub  ruu  boobee  ba  ea 
sunu  noo  yu  mujj  ya.  Âggug  xol  yi  nag  ei  tolluwaay  bu  kawe  ei 
bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  YâUa 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  ame  ci  di  def  jaamu  Yâlla  yi  ak  jèf  yu 
baax  yi. 

Kon  nii  yit  la  wuute  gu  mag  ame  digènté  jaamu  giy  jôgé  ci 
xol  bu  wékku  ci  bèggéeli  âddina  yi  ta  sori  mbèggéelug  Yâlla  ak 
jaamu  guy  jôgé  ci  xol  bu  feesak  eofeelug  Yâlla. 

Ndax  nekkiini  jullit  bune  ak  anami  dundiinam  day  jokkoo 
ak  dèggdèggi  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam 
Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  guy  feen  ei  jèflèntéem  ak 
nit  ni  ak  eig  jaamoom  akug  dundèm  ag  njaamam.  Ta  bokkna  ei 
lin  wara  bâyyi  xel  lool  ngir  waajalug  jullit  bi  Noo  yu  mujj  yi  war 
gum  wara  am  ag  toroxlu  ei  jaamu  Yâlla  yi.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  lim  ei  laaya  ju  tedd  ji  meloy  juUit  yi  âgg  ei  muee  ak 
texe,  Yâlla  di  wax  naa: 


«Jullityiy  torooxlu  ei  seenugjulli  dey  texenan  am  lan  hègg” 

(naari  laaya yi  njékk  ei  saaru  Al-  muminûn). 

Safaan  bi  nag  la  wax  ei  niy  julli  ta  dun  teewlu  dun  toroxlu 
tay  sâggane  julli: 


«Mbugèl  ak  alkande  neelna  niy  julli  tay  sâggane  seenug 

julli»  (laayay  4“'  ak  5“'  ei  saaru  Al-  maûn). 


Ni  nu  ko  gise  rek  nag,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  bègg  ei 
jaam  bi  mu  dund  dundug  njaam  guy  doon  jaaruwaay  ngir  âgg  ei 
yamoog  biir  digènté  xol  bi  ak  yaram  wi.  Ta  sikki  sâkka  amul  ei  ne 
bèggbèggub  Yâlla  yamul  ei  julli  rek  waaye  day  èmb  jaamu  Yâlla 
yépp  lu  ei  mel  ne  koor  ak  aj  ak  joxe  ei  yoonu  Yâlla. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


Ci  misaal,  koor  dafa  wara  dègèrèl  sunug  xam  ni  xéexèl  yi  toll, 
wara  def  sunuy  xol  nu  sax  ci  yittéwôo  ak  xalaat  ngir  mana  am 
yègyèg  yu  xôot  ci  dimblé  niy  dundé  naqar  ngir  nâkk. 

Woor  yit  bu  nuy  tere  lenn  ci  li  dagan  ab  dirr  da  nuy  xamalaale 
ne  manuta  nâkk  nu  sori  sunu  kem  kâttan  yu  lènt  yi  ak  yu  araam  yi. 

Aj  nag  moom,  danu  eee  wara  dundé  dundug  njaam  ei  yèg  gu 
nuy  yèg  ne  li  nuy  sol  eângaay  lay  nurôol,  ta  lzolu  da  nuy  fâttli  ne 
jaam  bi  du  dara  ei  kanam  mâggayu  Yâlla. 

Jullit  biy  joxe  ei  yoonu  Yâlla  nag  moom,  daa  war  di  yèg  fum 
toll  ne  ea  dèggdègg  li  mu  yor  deef  ko  koo  dénk  rek  ta  lépp  lu  mu 
am  ei  Yâlla  lay  deUu  Moom  miy  ki  moom  dèggdègg.  Bu  lôolu 
jâllee  yit,  bépp  jullit  bu  am  yègyègu  joxe  ei  yoonu  Yâlla  du  xoole 
bèt  bu  naaw  li  neneen  ni  am. 


Yègyègu  njaam  biy  laltaayu  jaamu  Yâlla  yi  daal  kem  xôotaayu 
mbèggéel  gi  ei  xol  bi  rekk  lay  toll.  Ta  xol  bi  bu  setee  ei  xumaag  ak 
tilim  day  âgg  ei  jaamu  Yâlla  yiy  taxawal  dègg  ta  yit  leerug  jantub 
dègg  da  eiy  jolli. 

Ta  gisnanu  ei  dund  gi  misaal  ei  ninuy  defe  jaamu  Yâlla  yi 
ei  toroxlu  gu  mat  ei  meloom  wi  gènè  rafet.  Ta  misaal  moomu 
ei  dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  la 
jèmmôo  ak  ei  saaba  yu  tedd  yi  yâlla  na  leen  YâUa  gèrèm.  Ndax 
Yônént  bi  kat  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  moom 
mi  wenn  xèt  ei  xèti  ag  dundèm  nekkutôon  ludul  luy  jèmmèl 
dèggdèggi  âUaaxira,  dafa  feddli  ne  manuta  nâkk  jaamu  YâUa  yi 
ame  ei  toUuwaayu  ruu  giy  nekk  ei  Noo  yu  mujj  yi. 


Ci  misaal,  kenn  ei  saaba  yi  dafa  nèw  fi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
YâUa  doUi  xéewèl  ak  muee  dâldine: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yaw  Yônént  bi,  xanial  ma  ta  tènk  ko».  Mudaâldine:  «Boo 
jôgée  dijulli,  nanga  julli  jullig  kuy  tâggoo,  ta  bul  wax  waxjooy 
jégglu  ji,  ta  nanga  dogu  ci  naagu  ci  li  ci  yoxoy  nit  ni»  (ibn  Mâjah, 

buntub  Az-  zuhd;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  5“\  xétu“‘  41 ). 


Ci  wâll  gii  nag,  -ni  muy  ware  bépp  jullit  buy  waajal  dee-  da 
lay  war  ni  ngay  def  ci  sa  dundug  jaamu  Yâlla  nga  taaral  ta  rafetal 
say  jèflènté  ak  nit  ni  ta  boo  koy  def  ngay  jèlé  may  ak  leer  ci  Sunna 
su  sell  si.  Bu  ko  defee  day  war  ci  yaw  nga  doon  jaam  bu  xeet  wi  di 
jarinoo  ci  waxam  ak  ci  jèfèm,  ta  ngay  bègg  nit  népp  bana  yamale 
sa  yitté  ci  sa  bopp  ba  ba  ngay  bèggèl  sa  mbokkum  jullit  li  ngay 
bèggèl  sa  bopp.  Bu  ko  defee  mbèggéel  gi  ngay  yèg  sa  digèntéek 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  dem  ba,  buy  balle  ci  sa  xol  di  sottiku  ba  èmb 
bindéef  yépp,  doon  sababub  nga  mana  xoole  bindéef  yooyee  ni 
leen  aji  bind  ji  di  xoole  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Leneen  li  am  solo  ci  waajal  dee  nag,  mooy  kâttanug  saxal 
yègyègu  rafetal  ci  xol  bi,  maanaam  feddli  ândak  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ci  xol  ci  jamono  june  ak  di  yèg  jamono  june  ne  Yâlla 
mingi  nuy  gis. 

Texe  gi  gènè  mag  ngir  jaam  bi  nag  mooy  mu  mana  nekk  di 
ândak  Boroom  bi.  Waaye  xel  mi  bakkan  daan  ta  lèkkèloowut  ak 
xolbi  dumana  xam  lii,  maanaam  day  sâggan  ba  du  yèg  texe  gi 
gènè  mag. 


Batayit,  ku  gèm  kune  warnaa  nekk  kuy  wâkkirlu  kuy  mun. 
Yèngu  yènguy  dund  gi  waruta  tax  mu  nâkk  ag  yamoom  akug 
dalam.  Warnay  xalaat  nattu  yu  jafe  ya  Yônént  bi  ci  boppam  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  Jâmmaarloowoon. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


Warnay  fâttliku  dègèrug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  akug  ândam  ci  dogalub  Yâlla  ta  moone  de 
nâkkna  jurôom  ci  jurôom  mbenni  doom  yam  amoon. 

JuUit  boobee  yit  waruta  fâtte  munug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
YâUa  dolli  xéewèl  ak  mucc  akug  dègèrèm  ba  baayam  bu  ndaw 
Amsatu  daanoo  ca  xare  ba  ak  Mus’ab  ibn  ‘Umayr,  ta  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  bèggôon  leen  lool. 

Ki  sôobu  yoonu  Yâlla,  ngir  mu  âgg  ci  defarug  xol  ci  âddina  jii 
di  jeexi,  warnay  mun  bu  nattu  ak  musiba  dikkée,  di  fâttliku  bana 
fâtte,  di  sant  bana  weddi  njekk,  di  topp  bana  moy,  di  tabe  bana 
nay,  di  jiitèl  neneen  ni  ci  boppam  di  leen  bègg  bana  yittewôo 
mbirum  boppam  rek,  di  sukkèndiku  ci  lu  wôor  bana  sukkèndiku 
ci  njort,  di  sellal  tay  woyof  bana  njistal,  di  tuub  bu  defee  bâkkaar, 
di  fâttliku  Yâlla  aka  xalaat  bana  sâggan. 

Bu  lôolu  jâllee  yit,  bèeeèg  ak  guddi  yu  bârkeel  yooyee 
rawatina  nag  waxtuy  njèl  yi  nuy  dundèlé  ei  fâttliku  Yâlla  di  ko 
tudd,  ay  pose  lan  aki  leer  yuy  upp  ei  âddina  jii  di  jeexi  ngir  jege 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  kuy  wèr  texeg  âllaaxira  dana  ko 
fekk  mu  lâqu  ei  lèndèmug  njèl  gu  tar  gi. 

Ta  soppey  Yâlla  yépp  yi  dund  seenug  dund  ta  jaxase  dund 
ak  dee,  wuténan  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  xalaat  ak 
fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ei  waxtuy  njèl  ta  fekk  nuy  dund  yègyègu 
bègg  Yâlla  ak  ragal  ko  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ndaxte  njèl 
yiy  jâll  ta  fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ak  xalaat  amu  ea  danuy  mel  ei 
ni  sopp  Yâlla  ne  waxtuy  dogoo. 

Weneen  melo  wu  am  solo  wi  mooy  def  alal  ei  yoonu  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


I jiL  ')lj  ^l  i 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Deeleen  def  seen  alal  ci  yoonu  Ydlla,  ta  buleen  tdbbal 
seeni  yoxo  ci  alkande,  ta  deeleen  deflu  baax  di  rafetal;  Ydlla  kat 
bêggna  niy  deflu  baax  di  rafetah  (laayay  195“‘  d  saaru  Al-  baqarah). 

Woroom  xamxami  tafsiir  yi  neenan  alkande  jin  tudd  ci  laaya 
ju  tedd  jii  mooy  bana  def  alal  ci  yoonu  Yâlla  bana  sonn  yit  ngir 
yèkkèti  baatub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ak  bana  ligéeyèl  diinéy 
Yâlla  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ngir  ragal  nâkk  walla  bègg 
âddina. 

Ci  la  Abû  Ayyûb  waxe  ne:  Laaya  jii  daal  ci  nun  lansaar  yi 
la  wâcce.  Ba  Ydlla  dimblée  Yônént  bi  yèkkèti  Lislaam  danune: 
Ayeèléen  nu  toogei  sunu  alalyi  topptoo  ko.  Yâlla  dâldi  wâcce  laaya 
jii.  Kon  tâbbal  yoxo  yi  ei  alkande  mooy  nu  toog  ei  sunuy  alal  di  ko 
tOpptOO  bâyyi  jiyaar  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Jèléefna  ei  Anas  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mune  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  neena:  «Nangeen  jiyaar 
ak  niy  bokkaale  ei  seeni  alal  ak  seeni  bakkan  ak  seeni  lâmmim 

(Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Lii  nag  day  tax  jullit  bune  wara  def  kem  kâttanam  ak 
pastéefam  ngir  def  ei  yoonu  Yâlla  ei  anam  gune  ak  jèf  june  ei 
alalam  ak  ruuam  ak  waxam. 

Ndaxte  dund  gu  mel  nii  ndénkaan  la  ei  loosu  kenn  kune  ei 
nun.  Ndénkaan  lii  nag  dana  sax  des  fi  bu  nu  ko  defee  fi  nu  ko 
wara  def,  waaye  nag  dana  waral  pert  âllaaxira  bu  nu  ko  sânkee  ei 
bâyyandiku  ak  noflaay  ak  dooleel  bakkan  biy  diglé  lu  bon. 

Dana  war  bépp  jullit  yit  mu  bana  fâtte  mukk  nataal  bu  leer 
boobee  aju  ei  def  alal  ei  yoonu  Yâlla,  ta  moodi  ne:  sax  yi  danuy 
tâmblee  toij  ei  yaramu  ki  faatu  ginaaw  bun  ko  robee  ba  bokk 
ya  def  seen  yitté  ei  nangu  njaal  ma.  Ginaaw  ba  yit  la  dono  ya 
di  tâmblee  séddôo  alal  ja  seen  digènté.  Booba  yit  la  suuf  si  di 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


tâmblee  lekk  yaram  wa.  Naari  bir  yii  nag  danuy  wéyèndôo  di 
jeexandoo:  eig  wâll  yaram  wi  di  lekku  di  jeex,  ea  geneen  wâll  ga 
nuy  séddèlé  alal  ja.  Ruu  giy  gis  loola  moom  di  ea  waaru  day  bèggè 
dôor  boppam  ngir  réeeu  pose  yu  bari  yu  mu  sânkoon.  Waaye 
foofa  jèf  yu  baax  ak  ragal  Yâlla  rekka  fay  jarine.  Jèf  yu  baax  yi  nu 
defoon  ei  âddina  daal  nooy  doon  kâppitaal  bay  gèn  ta  gènè  rafet 
ngir  sunu  dundug  âllaaxira.  Ta  ei  lôolu  la  sunu  sang  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  waxe  naa:  «Bâintneel 
daal,  benn  munekk  ab  dêr  ei  dêri  âjjana  yi  walla  ag  kâmb  ea 
kâmbi  sawaraya»  (At-  Tirmidi,  buntubAl-  qiyâmah). 

Li  am  daal  moodi  ne  sunu  dundug  bâmmeel  giy  wéy  ba  bis 
péne  kem  sunuy  jèf  ak  sunu  nekkiin  ei  âddina  rek  lay  mel. 

Naka  nôonu  nag  xettli  dee  eig  pert  ta  soppi  ko  muy  ndam 
lu  bir  def  ko  yit  muy  guddig  eéetu  bana  doon  déjub  naqar,  lôolu 
mooy  ligéeyu  niy  waajal  dee  ta  xam  ko.  Kilifè  gi  bokkoon  ei 
takkderi  usmaaniyoona  yi  ta  tudd  Musaffar  Bek  bokkoon  na  ea 
nu  texe  na  wuyjiwoon  Yâlla  ginaaw  dundug  leer  gum  dundôon  ei 
njub  gii  ak  xalaat  bii,  ta  dafa  nekkoon  jèmm  juy  nekk  misaal  ju 
bâyyee  usmaaniyoona  yi  pâttli  gu  amul  moroom. 

Waxambaane  wii  xolam  feesewoon  ak  ngèm  ta  feenaloon  ay 
jâmbaar  yu  mag  ag  pèstéef  bu  amul  moroom  ei  xeexub  «Tatab 
Junaaq»,  taxawul  ginaaw  xeex  boobee  waaye  dafa  gaaw  dem  ea 
wâllug  penku  ga  ngir  aar  réew  mi.  Ci  benn  ea  xeex  yu  metti  ya 
nag  leef  ko  jame  jamjam  bu  sori  bob  ea  la  daanoo  ei  yoonu  Yâlla 
ginaaw  bam  bâyyee  ginaawam  pâttliku  gu  kawe  ngir  maas  yiy 
nèwi  ginaawam. 

Musaffar  Bek  mii  di  kilifèg  takkder  tan  jam  ko  mu  daanu  ei 
yoonu  Yâlla  ta  fekk  muy  def  warugaram,  dafa  génnée  ei  jibaam 
aw  kèyit  ea  jamonoy  Noo  yu  mujj  ya  bam  manatula  wax,  mu 
jèl  nax  mu  wow  sèpp  ko  ei  deretam  ji  doon  sottiku  dâldi  tâmbli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


di  bind:  «Ée  soldaar  bi,  fan  la  qibla  féeté?»  Ba  loola  amee  na  ko 
wèrôon  dan  koo  dâldi  jèmèlé  qibla  sottal  bèggbèggèm,  ndax  dafa 
bèggôon  buy  jébblé  ruuam  fekk  mu  jublu  qibla.  Kilifèg  takkder 
gii  xarkanamam  feesewoon  leerug  texeg  âgg  ci  Yâlla  jébbèlna 
Boroomam  ag  ruuam  fekk  mu  daanu  ci  xare  ci  yoonu  Yâlla. 

Naka  noonu  nag,  jaam  bune,  lu  man  di  doon  ligéeyèm  diirub 
ag  dundèm,  bu  dogoowut  akug  njub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dana  ko  mayub  eér  bam  jublu  qibla  ea  saa  su  mujj  sa.  Ni  daan  gis 
qibla  nag  jamono  yan  daan  ligéey  ak  bun  nekkaa  ea  seenug  nj  aboot 
ak  seeni  xame  ak  na  ko  daa  gis  ei  biir  baatub  wéetal  Yâlla  bi,  danan 
nekki  ei  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya  ei  jawwi  qibla  ju  dal  ji. 

Leerna  ne  nag  lin  jublu  ei  qibla  mooy  nga  jeexal  dund  gi  ei 
tènku  ei  Alquraan  ak  Sunna  ak  baatu  wéetèl  Yâlla  bi  nu  èmb. 

Li  am  solo  daal  mooy  nujeexal  sunu  dund  gépp  ak  sunuy 
jèmm  yay  jeexi  yooyee  ngir  am  mbôtum  laaya  ju  tedd  ji:  «Gindi 
nu  won  nu  yoon  wujub  wi»  (laayay  6“'  ei  saaru  Al-fâtiha).  Safaan  bi  yit, 
ku  def  ludul  lôolu  ag  mujjèm  pert  gu  bir  lay  doon,  day  mel  ne  ag 
gaal  géej  gu  réer  gisatul  la  koy  gindi  muy  tanax  tanaxi  ba  dal  ciw 
doj.  Yâlla  maangi  Lay  naan  nga  musèl  nu  nun  népp  ei  wépp  ay. 

Li  am  nag  moodi  ne  ni  jeexal  seenug  dund  ei  loxoy  dee 
daanaka  ta  âgg  ei  mbôotum  «Deeleen  bala  ngeena  dee»  nooy 
jaam  yi  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ay  péetéem.  Naka 
nôonu  yit  jaam  yooyee  dananu  muee  ei  njâqarey  bis  péne  akuw 
tiisam.  Ta  lii  dig  bu  jôgé  fa  Yâlla  la.  Ta  dee  miy  kiiraay  luy  nèbb 
dund  giy  sax  ag  texe  lay  doon  neel  na  doon  dund  tay  sâmm 
seenug  nité  ta  manoona  waajal  Noo  yu  mujj  ya  ei  yèrmèndéy 
Yâlla  ak  xéewèlèm  ak  ngènéelèm. 

Xam  dèggdègg  nag  mooy  delloo  ndénkaan  lii  ta  mooy  ruu 
gi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  baaxe  nit,  ta  delloo  ko  ea  laab  ga  ak 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


sell  ga  ak  eet  ga  mu  dikkéwoon  ea  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya.  Ni 
ko  waykat  bii  dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  waxe  rek: 

Ca  waxtu  woowee  kiiraay  yi  di  wunniku, 

Lay  ag  naw  mooy  nga  mana  teeru  malaakam  dee  dalal  ko. 

Ci  dèggdègg,  Noo  yu  mujj  yi  danoo  mel  ne  ab  seetu  bu  set 
bu  amul  xoosu  xoosu  amul  pènd,  ta  nit  kune  da  eay  jâkkaarloo 
ak  dundèm  gépp  la  eay  lu  baax  ak  la  eay  lu  bon  ea  gèn  gaa  leeri 
anam.  Ca  jamono  jooja  nag  kiiraayul  eâggante  walla  diiriat  du 
muur  gèt  yi  ak  nopp  yi,  waaye  kay  safaan  bi  mooy  am:  kiiraay 
yépp  danuy  wunniku  xel  mi  ak  yaram  wi  di  wommatu  jèm  eig 
réeeu. 

Lii  moo  tax  Noo  yu  mujj  yi  wara  doon  seetu  bi  nuy  gise 
sunug  dund,  ta  mooy  nu  dèppèlé  sunug  dund  ak  Alquraan  ju 
tedd  ji  ak  Sunna  su  tedd  si.  Ndaxte  ni  am  muur  dèggdègg  nooy 
niy  mana  xam  seen  bopp  lu  jiitu  nuy  dajeek  dee. 

Kon  yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  def  sunuy 
noo  yu  mujj  nuy  palanteer  bi  nuy  gise  sunu  ndam  ak  sunug 
jâppndal  gay  am  fa  dund  gu  sax  ga.  Aamiin. . . 


Waxtu  yi  èpp  bèrke  ci  waxtuy  tudd  aka  fèttliku  Yèlla  yi  dey 
nooy  waxtuy  njèl  yi.  Ta  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  defna  ci 
tudd  ko  di  ko  fèttliku  ci  waxtu  wii  ci  guddi  gi  lu  èpp  li  mu 
def  ci  yeneen  waxtu  yépp.  Dundèl  waxtuy  njèl  yi  nag  day 
wone  mbèggéel  gu  sell  ak  mèggal  gu  sell  yi  jaam  bi  di  yèg 
digèntéem  ak  Boroomam.  Julli  guddi  ak  tasab  guddi  yit 
dafa  lèmboo  dèggdèggi  dajeek  soppe  bu  kawe  ba  ak  toog 
fa  kanamam.  Ta  waxtuy  njèl  yi  danuy  dundèl  yaram  bu  ko 
defee  mu  yôbbaale  ko  ci  bis  bépp. 


FÂTTLIKU  YÂLLA  DI  KO  TUDD  CI  BINDÉEF  YI 
AK  WAXTUY  NJÊL  YI 


Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  turèm  wiy  “Aji 
dund  ji”  la  maye  ab  eér  ei  dund  bindéef  yi  mu  bind  yépp.  Ta  amul 
ei  bindéef  yi  menn  mbindéef  munu  mana  wax  ne  «amul  ruu» 
walla  dundul.  Dèggla  sax  dafa  mel  ne  yèngutu  ak  dund  yiy  dund 
rekk  noo  ko  jagoo  yi  mel  ne  gâncax  ak  rab  ak  nit,  waaye  teewul 
bu  nu  xoolee  ei  bètub  mbèggéelug  Yâlla  yèngutu  yi  bindéef  yu 
tuuti  yi  lool  di  def  fa  nu  nekk  danuy  yéemu  waaru  ei  dund  gu 
yéemé  gi  nekk  ei  li  nu  jort  ne  amul  ruu  amul  ag  dund.  Jaaxle  ak 
yéemu  gii  nag  dafa  mel  ne  day  gèn  di  yokk  li  tâmblee  ei  bindéef 
yi  gènè  tuuti  ba  ei  bindéef  yi  gènè  rèy  gènè  mâgg. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  boppam  bindéef  yi  mu 
bind  yépp  yiy  dund  ak  yi  dundul,  ta  digèlna  leen  nu  di  ko  tudd 
aka  fâttliku  ei  lu  sax.  Lii  mootax  nag  bindéef  yépp  xamnan  seen 
Boroom  ta  di  ko  gènè  xame  ei  seen  bopp  ngir  li  nu  dèxènaale  ei 
noom.  Fun  toll  yit  dan  Koy  tudd  di  ko  fâttliku  aka  sâbbaal. 


Bindéef  yi  dundul  ak  gâncax  yi  ak  rab  yi  xamnanu  sunub 
Yônént  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak 
yeneen  yônént  yépp.  Ta  lôolu  day  feen  fum  toll  ei  muujisaati 
yônént  yi.  Ndax  noom  Yâlla  na  leen  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
danuy  def  ruu  ei  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  bindéef  yi 
dul  dund  yi  mel  ne  doj  wa  jôgéwoon  fa  mu  nekkoon  ak  yat  wa  ak 
yeneen  bindéef  yu  mel  ne  noom. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  xeer  ya  nekkoon  ca  loxol  Abôo  Jahlin  dâldi 
wax  doon  muujisaatu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc,  dâldi  feddli  yit  ag  dèggôom  akug  wôorèm,  waxit  liy  dègg. 
Budee  yat  wawoon  ca  loxol  sunu  sang  Musaa  nag  moom,  dafa 
soppiku  doon  jaan  juy  dox  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dâldi  tiitèl  Firawna. 

Géejug  Bahru  qalsôom  yit  dafa  xar  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  dâldi  doon  aw  yoon  ngir  Musaa  aki  gaayam,  waaye 
ba  Firawna  dikkée  aki  soldaaram  di  topp  Musaa  géej  ga  da  leena 
xâmmee  dâldi  leen  alag.  Dâttub  garabug  tândarma  ba  nekkoon 
ca  jumaay  Yônént  bi  yit  dafa  wonkoon  jooyoon  ngir  metiitlu  ag 
tâqalikoom  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc. 
Batayit  rab  yu  bari  doon  nan  jâmbat  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  toon  ga  leen  seeni  woroom  doon  toon. 
Sunu  kUifa  Jalâl  ad-  din  wonena  ca  bèyit  yu  tènku  yooyee  topp  gi 
bindéef  yi  dul  dund  di  topp  Yâlla,  mudâldi  wax  ne: 

“Xanaa  gisôo  niir  yi  ak  jant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiw  yi  noom 
népp  nuy  yèngutu  di  dox  ci  ab  nos  bun  jublu?  Ta  bidiw  bune  ca 
bidiw  yooyee  kenn  manuta  lim  day  feen  ci  waxtoom,  du  yeexa 
feen  du  yeexa  suux  du  jiitu  waxtoom  yit”. 

Nan  la  muujisaat  yii  ame  ngir  Yônént  yi?  Xamunu  ko  ta 
manunu  koo  xam.  Ndax  noom  danoo  def  doj  wa  ak  yat  wa  nuy 
woroomi  xel.  Nanu  natt  yii  ci  bindéef  yi  dul  dund  yeneen  yi  ni  vu 
ko  defi  ca  doj  wa  ak  yat  wa. 

Topp  ga  doj  ya  toppoon  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ak  topp  ga  yat  wa  toppoon  Musaa  dan  nuy  won 
ne  bindéef  yi  nu  jâpp  ne  amunu  ruu  danuy  topp  ndigèlul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

- 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


Ta  bindéef  yii  dannaan:  nun  danoo  xam  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ta  danu  Koy  topp  yit.  Nun  dunu  bir  yu  nâkk  solo 
yeef  bind  ta  jubluwun  ci  dara,  waaye  kay  nun  népp  danuy  nuru 
géejug  Bahru  Qalsôom  ga  xâmmeewoon  Firawna  dâldi  koy  labal 
xâmmee  yit  Bânnôo  Israaiila  dâldi  leen  xettli  musèl  leen. 

Wépp  doj  walla  garab  fum  mana  nekk  bu  gisaa  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  da  ko  daa  nuyu  ci  anam  gu 
leer  gu  nuy  dégg.  Naka  nôonu  yit,  lépp  loo  yaakaar  ne  amul  ruu 
luy  dund  la  ne  yaw  lu  am  ruu  la. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  bindéef  yépp,  du  rek  junné  yi  ak 
nit  ni,  waaye  ba  ci  rab  yi  ba  ci  yi  dul  dund  xamnan  mbôotum 
Yâlla  mi  di  ndamul  bindéef  yi  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  moom  mi  tax  nu  bind  leen.  Ta  noom 
dan  koy  topp  ci  lundul  wékk  ci  benn  sârt  ta  di  ko  defe  mbèggéel 
gu  amul  fum  yam.  Waaye  kiiraayi  kumpè  gi  muur  bèti  nit  ni  ngir 
nattub  âddina  bi  nooy  tee  lu  bari  nuy  seetlu  mbir  moomee.  Naka 
nôonu  la  nu  âddiisu  Yônént  bii  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  di  moytuloo  eâggante  ak  fâtte  ba  mu  nee: 

«Ci  lu  wér  de  amul  lenn  ei  digènté  asamaan  ak  suuf  lu 
xamul  ne  maay  yônéntab  Yâlla  ludul  niy  moy  ei  junné  yi  ak  nit 

nt»  (Ad-  Dârimi,  ubbitég  téeré  bi;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  3“[ 
xétu  310“‘). 

Âddiis  bii  nag  day  wone  ne  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
yônéntam  bi  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  toppleen  yamul  ei  nit  rekk, 
waaye  kay  safaan  bi  moo  am:  maneefnaa  wax  ne  lôolu  ei  yeneen 
bindéef  yi  la  èppé  ei  anam  gog  deef  koo  dèxènaale  ei  noom  du 
seen  eoobare.  Laaya  ju  tedd  jii  yit  da  nuy  leeralal  geneen  anam  gu 
lôolu  di  feene,  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Nudâldi  koy  xamal  Sulaymaan,  ta  ku  ci  nekk  joxnan  ko 
xel  mu  rafet  ak  xamxam,  tâggatalnan  Daawuda  doj  ya  yit  nuy 
ândak  moom  di  sâbbaal  ak  picc  ya.  Ta  Nun  noo  ko  def»  (laayay 
79“‘  d  saaru  Al-  anbiyâ). 

Sunu  Boroom  mingi  nii  di  yeewuloo  ca  laaya  joojee  ni 
sâggan  fatte,  di  nu  xamal  ne  yit  mbindéef  mune  xamna  Ko  ta  da 
Koy  tudd  di  Ko  fâttliku  ci  anam  gu  féeté  kaw  sunug  xam  nun. 
Ndaxte  bu  nu  manoona  dégg  tudd  gi  bindéef  yi  di  tudd  Yâlla 
kon  jaamu  Yâlla  gi  ak  tudd  ko  di  ko  fâttliku  di  ko  sâbaal  di  doon 
dèggdèggi  jaamam  danan  waral  xol  yi  soppiku  doon  xol  yu  laab 
yu  set,  konit  dananu  mana  muri  kiiraayi  eâggante  ak  fâtte  mana 
xamit  dèggdèggi  bir  yi.  Ta  waxtaan  wa  waykat  bi  dèkk  Turki  di 
Yuunus  Amra  doon  amak  tôortôor  bu  mboq  ba  ei  wâll  gii  la  aju. 

Nettli  boobee  aju  ei  nitug  Yâlla  kii  di  ‘AzizMahmûd  Hadâi  day 
wone  ea  anam  ga  gènè  rafet  ne  gâncax  yi  danuy  def  seen  yitté  fun  toll 
ei  tudd  aka  fâttliku  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  muy  wax  naa: 

«Bis,  sèrin  bii  di  Uftaada  dafa  ândoon  aki  taalubéem  di  tâllal 
ay  tânkam  di  féexlu.  Cig  sâkkoom  nag  la  taalubé  yépp  wèr  bérèb 
ya  gènè  rafet,  kune  ei  noom  yit  èndil  sèrinam  ba  takkub  tôortôor. 
Waaye  âttekat  bii  di  ‘Aziz  Mahmûd  Afandi  benn  tôortôor  bu  lax 
bu  ear  ba  damm  rek  la  yoroon.  Ginaaw  ba  kune  joxee  la  mu 
yoroon  ând  koog  mbégté,  la  Mahmûd  Afandi  sègg  jox  sèrin 
Aftaad  tôortôoram  bu  lax  ba  ta  damm.  Ba  mu  ko  laajee  fekk 
munekk  ea  biir  taalubéem  yu  amug  eofeel  ya:  Yaw  sama  doom 
Mahmûd,  kune  ei  noom  èndina  takkub  tôortôor  bu  tooy,  lu  tax 
yaw  nga  èndi  tôortôor  bu  lax  bu  ear  bi  damm? 

Mahmûd  dâldi  sègg  ea  kanam  âttekat  ba  eiy  teggiin  tont  ne: 

«Yaw  sama  sang,  lu  ma  la  mana  jox  rekk  lu  néew  la.  Waaye 
damadoon  def  saa  bu  ma  tâllalee  sama  loxo  ngir  dagg  ab  tôortôor 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


rek  fekk  ko  muy  tudd  Boroomam  naan:  «Yâlla...  Yâlla»,  ba  tax 
sama  xol  duma  topp  ci  ma  fanq  tudd  Yâlla  gi.  Ba  ma  demee 
ba  amatuma  pexe  nag  manumawoona  nâkka  èndaale  tôortôor 
boobee  manutôona  wéy  di  tudd  Yâlla». 

Sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
mingi  waxit  naan: 

«Buurub  picc  yi  de  mooy  toortoor.  Ndax  xamnga  li  muy 
wax  buy  sab?  Danaan:  «Ngèrèm  yaa  ko  yayoo,  eant  yaa  ko  yayoo, 
nguur  yaaa  ko  yayoo,  Yaw  meef  di  sâkkoo  ndimbèl». 

Sèrin  bii  di  Muhyi-d  din  ihn  ‘Arabi  moom  mingi  wax  ei  mbir 
mii  naan: 


«Bindéef  yépp  danuy  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  anam 
gu  dèppôo  ak  noom,  waaye  bindéef  yi  toUuwaay  yu  wuute  lan  am 
ei  wâll  gii.  Ba  taxna  ni  gènè  sorig  eâggante  ei  bindéef  yi  nooy  yi 
dul  dund  ndax  noom  amun  jenn  aajo  du  lekk  du  naan  du  noyyi. 
Bu  yi  dul  dund  jâllee  gâncax  yi  topp  ei  ndax  ei  noom  la  aajo  yi  di 
tâmblee.  Gisnga  tôortôor  yaa  ngi  nii  di  jèlé  seenub  dund  ei  suuf  si 
ak  ndox  mi  ak  jant  bi,  di  boole  lii  kem  ni  ko  Yâlla  yamalee  ba  tax 
tôortôor  yi  ak  xob  yi  ak  mennet  yi  di  feen  ta  wuute  ay  melo.  Bu 
lôolu  jâllee  nag  rab  yi  topp  ei.  Noom  seenug  dund  moo  gènè  mat 
dundug  gâncax  yi,  ba  lôolu  moo  tax  seeni  aajo  bari  seeni  bânneex 
yokk.  Aajoy  nit  nag  moom  xamunu  ag  jeexam.  Moom  kat  yamale 
yittéem  ei  boppam  ak  njort  yi  ak  xemmeemtéefi  âddina  yi  dan 
koy  jiitèl  ba  fâww  jèmé  ko  ei  eâggante  ak  fâtte”. 


Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


^  jLij^l  L^l  L 

jJ^j  f-Li  La  5 j j-vs  (_^l  jiJjjtj 

“Éc  yaiv  ni^  ki,  lan  moo  la  wor  ci  sa  Boroom  bu  tedd  bi, 
Moom  mi  la  bind  jekkal  sab  bind  defla  ci  melo  wu  rafe  wa  ko 

SOOb?”  (laayay  6“'  ba  8“'  ci  saaru  Al-  infitâr). 

Mana  jot  bôot  ak  xeren  gi  ci  bindéef  yi  ag  anam  la  rekk  ci 
xuus  ci  biir  xol.  Ta  bépp  jullit  buy  xool  asamaan  si  ak  suuf  si  ci 
bètub  xol  dafa  taamoo  feesale  xolam  beneen  yègyèg. 

Alquraan  ju  tedd  ji  kat  xamlena  ne  lépp  lu  nekk  ci  jamono 
ji  ak  asamaan  yi  ak  suuf  si,  li  tâmblee  ci  peppu  suuf  ba  ci  bidiw 
yu  mag  yi,  lu  ci  nekk  ci  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  di  Ko 
sâbbaal  la  nekk.  Ta  Alquraan  waxna  nu  ne  asamaan  yi  ak  suuf  si 
ak  doj  yi  ak  gar ab  yi  ak  dèr  yi  ak  j  ant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiw  yi  ak 
dènu  yi  ak  rab  yi  ak  doj  yu  dègèr  yi  ba  ci  ker  yi  noom  népp  danuy 
sujôot  suba  ak  ngoon.  Muy  wax  ne: 

“Ni  nekk  ci  asamaan  yi  ak  suufsi  Yâlla  rekk  lanuy  sujôotal 
ci  eoobare  walla  ei  san  ban,  ak  seeni  ker  ei  subê yi  ak  ngoon  yi” 

(laayay  15“'  ei  saaru  Ar-  ra’d). 

Ak  li  mu  wax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Xanaa  gisun  lépp  lu  Yâlla  bind  ag  keram  di  jeng  di  jêm 
ndayjoor  ak  eâmmoon  di  ko  sujjôotêlé  Yâlla  tafekk  nuy  toroxlu 
ei  kanam  Yâlla»  (laayay  ei  saaru  An-  nahl). 

Laaya  yu  tedd  yi  kat  dan  nuy  won  nataal  bu  mâgg  ba  fa 
mâggaay  mana  yam.  Ndax  sujôot  ya  ea  nataal  boobee  danoo 
jaxasoo  ta  booloo  ak  ker  ya.  Maanaam  yaari  sujôot  lan:  bu  njèkk 
bi  mooy  sujôotu  li  Yâlla  bind,  beneen  bi  di  sujôotu  kerug  li 
Yâlla  bind.  Bindéef  yi  kat  seen  lépp  dafa  sujôot  ngir  jaamoo  ko 

- 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  danuy  def  seen  ligéey 
ak  seen  warugar  ci  teewaayu  Aji  bind  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Bindéef  yépp  kat  ci  sujôot  lanu  nekk,  ta  li  Yâlla  bind  lépp 
day  topp  Yâlla  tay  ând  ci  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei 
anam  gu  dèppôok  li  nu  dèxènaale  ei  noom,  ba  ei  sax  ni  weddi 
ak  ni  sâggan  fâtte.  Xoli  nu  sâggan  nii  kat  soreenan  ak  jaaxle  ak 
weddi  ak  moy  gi  nekk  ei  seeni  woroom. 

Ni  sâggan  fâtte  tay  jaamu  ludul  Yâlla  kat  xamun  ne  li  Yâlla 
bind  lépp  ba  ei  keri  bindéef  yi  nuy  jaamu  danuy  jublu  Yâlla  mi 
nuy  weddi  noom  ta  noom  danoo  nekk  ei  biir  nos  bi  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  tèrèlèl  bindéef  yépp.  Ndaw  ag  pert  akug  sânku 
aki  nax  yu  rèy! 

Batayit  laaya  yaa  ngi  nataal  dénd  bu  ame  ei  ay  ker  aki  bindéef 
yu  dundul  aki  bindéef  yuy  dund  aki  malaaka,  ku  ei  nekk  di  def 
ligéeyam  ak  warugaram  eig  toroxlu  ngir  Yâlla  ak  ei  anamug 
jaamu.  Kon  nag  nâkk  muur  gu  rèy  moo  dal  kiy  daw  topp  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  wuuteek  ndigèlam  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ta  laaya  yu  tedd  yi  ak  sègg  gi  bindéef  yépp  di  sègg  ngir 
mâggal  Yâlla  danoo  mel  ne  am  pes  muy  dal  ei  lexi  ni  sâggan  tay 
naawale. 

Ci  dèggdègg  nag  bunu  xoolewoon  li  nu  wèr  bètub  settantal 
dananu  gis  ne  tappaloo  gi  asamaan  yu  yaatu  yi  di  tappalook  suuf 
si  ak  mbartalu  gi  doj  yi  di  mbartalu  ag  sujôot  la  ei  anam  geef 
miinul.  Keri  garab  yi  yit  ak  tôortôor  yi  ak  nax  mi  ak  rab  yi  ak  nit 
ni  ei  kaw  suuf  si  ei  ndayjoor  ak  eâmmoon  danuy  wone  ea  anam 
ga  gènè  rafet  sujôot  gu  yéemi  gii.  Suuf  si  sax  dafa  mel  ne  ab  sujôot 
la  ngir  keri  li  Yâlla  bind  lépp.  Taw  bi  nag  moom,  dafa  mel  ne 
jooyug  asamaan,  coowul  asamaan  (dènnu)  siy  am  ginaaw  melax 
gi  doon  ay  naan  aki  xettliku  yu  laab  ta  fés  yuy  génné  ei  dènnub 


asamaan. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Méloy  bindéef  yi  ci  kaw  suuf  de  ak  yi  ci  asamaan  yi  tegtal 
lan  bu  yéemé  ta  mâgg  ba  fa  mâggaay  yam  ngir  xol  yu  mucc  yi. 
Li  tâmblee  ci  naan  aki  toroxlu  yiy  jogé  ci  ndegment  li  gènè  tuuti 
tay  riiré  ci  xol  bu  tuuti  buy  nuru  bènbènub  pusô  ba  ci  sabug  rab 
yu  rèy  yi  ta  mâgg  noom  népp  ay  anam  lan  yu  kâttanug  Yâlla  di 
feene. 

Sab  yu  yèrèmtalu  yiy  bèbbé  ci  xoli  pieei  selen  yi  ak  «Huu.. 
huu»  giy  génné  ei  eokkeer  yi,  ak  «Lak..  lak»  giy  génné  ei  toortoor 
yi  ay  sâbbaal  lanu  yu  xôot  yègyèg  ba  fa  xôotaay  yam  yu  jôgé  ei 
xol  yu  amug  eofeel. 

Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 

«Xanaa  gisoo  ne  Yâlla  li  ei  asamaan  yi  ak  li  ei  suufsi  dan 
Koy  sujôotal  akjant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiwyi  ak  dojyi  akgarab 
yi  ak  rab  yi  ak  nu  bari  ei  nit  ni,  nu  bari  nag  yayoonan  mbugèl. 
Ta  ku  Yâlla  doyadal  du  am  ku  ko  teral.  Yâlla  kat  day  deflu  Ko 

SOOb”  (laayay  18“'  ei  saaru  Al-  hajj). 

Yi  Yâlla  bind  kat,  ni  nu  ko  gise,  ba  ei  yi  dul  dund  yépp  danuy 
sâbbaal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Waaye  nag  li  tiis  lool  moodi 
ne  dafa  am  ei  nit  ni  ab  xaaj  beef  di  nattoo  mbugèl  ak  pert  ngir 
livu  des  di  sâggan  ba  dunu  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  Ko 
fâttliku. 


Ci  dèggdègg  lépp  lune  ei  li  Yâlla  bind,  li  tâmblee  ei  peppu 
suuf  wi  gènè  tuuti  ba  ei  mbindéef  mi  gènè  rèry,  xamna  ki  ko  bind 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ba  ei  piee  yi  sax  xamnan  jaamu  Yâlla 
ak  naan,  doj  yi  yit  ak  dex  yi  danuy  sax  ei  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku 
ak  sâbbaal.  Bu  fekkee  nii  la  mbir  mi  deme  nag,  kon  lu  waral  nit 
ki  du  amug  seetlu  akug  settantal  ei  kanam  nos  bu  yéemé  bii  ta 
mâgg  neel  sâbbaal  ak  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ak  jaamu  Yâlla?  Lu 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi 


waral  yit  du  jânge  ca  natal  boobee  di  wone  li  Yâlla  bind?  Kon  nag 
pert  gu  naqari  ta  rèy  lool  mooy  dal  ku  amul  ab  eér  eig  nité  ta  sax 
rek  di  ku  nègg  xarkanam  di  ku  gâtt  xel  di  keef  xan  tudd  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  Ko  fâttliku. 

Amul  sikki  sâkka  nag  ei  ne  yoonu  wéttlikôo  Yâlla  mooy  jaam 
bi  bana  fâtte  Boroomam.  Ni  gèm  nag  ni  am  gis  gisu  xol  funu 
mana  jublu  gis  géew  yi  nu  Koy  tuddé  di  Ko  fâttliku,  funu  déglôo 
yit  dégg  kâddu  yu  neex  yu  ag  sâbbaalam.  Ta  nun  nu  sunug  sâkku 
sunu  Boroom  ei  dundug  âddina  gii  toll  rek  la  jokk  gi  nu  Yâlla  di 
jokk  ea  âllaaxira  èllèg  di  toll. 

Bana  fâtte  Boroom  bi  daal  mooy  yoonu  dundé  xol  bu  laab, 
mooy  yit  yoonu  jokku  ak  teew  ak  sell  gu  sax  ak  dee  eig  ngèm. 
Ndax  dund  gi  nuy  fâttee  Boroom  bi  day  jâll  ei  lu  amul  njarin  mel 
ne  pènd  bun  tasaare.  Nii  nag  dunu  yeewoo  ea  eâggante  googee 
ludul  bu  dee  dikkée  rek,  waaye  bu  boobaa  day  fekk  lépp  jeex  fekk 
yit  mu  tâbbal  boppam  ei  pert  gu  bir. 

Ta  nèwna  ei  laaya  ju  tedd  ji  ne: 

«Buleen  bokk  nag  ei  ni  fâtte  Yâlla  ba  tax  Mu  fâtteloo  leen 
seen  bopp.  Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“‘  d  saaru  Al-  hashr). 

Jèléefna  ei  ‘Abdu-l  lâh  ibn  Busr  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne 
jenn  waay  dane: 

Yaw  Yônént  bi,  âttey  Lislaam  yi  kat  danoo  bari  ei  man,  kon 
wax  ma  lol  dama  eiy  ijoy.  Mune  ko: 

«Bu  saw  lântntinjôg  ei  di  tooye  tudd  Yâlla»  (At-  Tirmidi,  buntub 
Ad-  da’awât;  ak  Ibn  Mâjah,  buntub  Al-  adab). 


Tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  du  baamu  baatu  Al-  lâh 
rek,  waaye  tudd  Yâlla  bu  nekkee  ei  xol  day  doon  luy  waral  yéené 
ak  jèf  yi  âgg  fa  nu  leen  bèggé.  Tudd  Yâlla  nag  ei  anam  gii  day 


NOO  YU  MUJJ  YI 


feenal  matal  gi  jaam  bi  di  matal  kôllèré  gi  dox  digèntéem  ak  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ba  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  laajee 
ne: 

«Xanaa  duma  seen  BorOOm?»  (laayay  172“‘  d  saaru  Al-  Xrâf). 

Moo  tax  la  nu  tontuwoon  ne:  Yaway  sunu  Boroom  doon  luy 
feddli  ne  jaam  bi  du  fâtte  Boroomam  mukk.  Waaye  wôorèdi  ak 
lor  ju  mag  ji  sâggane  tudd  Yâlla  di  waral  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  nu  bâyyiloo  xel  ay  yooni  yoon  solos  mbir  mii,  ba 
sax  sunu  sang  Musaa  ak  sunu  sang  Aarôona,  ta  ay  yônént  lan,  ba 
leen  Yâlla  yônnée  ca  Firawna  da  leena  digèl  ne  leen: 

“Yôbbuleen  samay  tegtal  yaw  ak  sa  magji,  ta  buleen  tâyyi 
ci  fâttliku  ma”  (laayay  46“‘  d  saaru  Tâhâ). 

Settiwu  leen  ci  ndigèl  lii.  Ta  xayna  Moom  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dafa  bèggè  joxer  ci  lii  misaal  akub  bind. 

Li  am  nag  moodi  ne  yoon  wiy  xettli  xolub  nit  ci  wow  gu 
eâggante  di  leen  âggale  fli  nuy  ame  ngèrèmul  Yâlla  ei  fâttliku 
Yâlla  gu  sax  di  Ko  tudd  lay  jaar.  Fâttliku  Yâlla  gii  di  Ko  tudd  nag 
dudoon  ab  diir  rek  walla  jenn  jamono  waaye  diirub  dund  gi  lay 
doon,  ta  man  naa  am  sax  yègyègu  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  di 
ând  ak  gépp  noo  gu  nit  ki  di  noyyi,  ndax  ei  tolluwaay  bii  rek  la 
yeewug  biir  di  ame.  Ci  lii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
waxe  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


(Jjj  Laj  jis  (jl  I jLoT  (jjjJJ  (jlj  jtJl 


«Xanaajotul  ei  ni  gèm  nagseeni  xol  di  toroxlu  ngirfâttliku 
Yâlla  di  Ko  tudd  ak  dègggi  Mu  wâcce,  ta  nu  bana  mel  ne  na  nu 
njèkkzona  wâcce  téeré  ba  ea  noom  muyâggseeni  xol  dâldi  wow, 
ta  nu  bari  ea  noom  ay  kâeeoor  lanu»  (laayay  16“‘  d  saaru  Al-  hadid). 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi 


Laaya  jii  nag  dafa  wâcc  ngir  yee  nenn  ca  saaba  ya  dundôon  ci 
xatxat  fa  Mâkka,  waaye  ginaaw  gâddaay  ga  noona  danoo  yègôon 
ag  laccax  ngir  xéewèl  ya  ak  wèrsèg  wu  yaatu  wa  nu  amoon  fa 
Mâddina. 

Nun  nag  ci  nu  mel  nii  la  nu  wara  duggé  ci  jawwi  mbèggéel 
gu  sax  gu  amul  fu  mu  yam  neel  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg,  wara  def  sunu  kem  kâttan  yit  ngir  âgg  ci  dundug  ruu 
gu  biir  gu  xemmetéefi  âddina  yi  ak  njarin  yiy  jeexi  dul  mana 
yèngèl. 

Ndaxte  ni  bègg  danuy  def  na  nu  bègg  ci  seeni  xol  fu  nu  toll, 
du  nu  leen  fâtte  senn  saa.  Xol  bi  bèggul  nag  moom  dafa  mel  ne 
suuf  su  bekkoor.  Kon  xam  mooy  nga  bègg,  ndax  mbèggéel  mooy 
sababu  li  Yâlla  bind.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dafa  bègg 
nu  xam  Ko  ngir  mbèggéel  gi  mu  bègg  li  Mu  bind  mudâldi  sâkk 
bindéef  yi. 

Mâggaayu  mbèggéel  nag  ningi  koy  natte  ci  li  ki  bègg  di 
nangoo  tegoo  ngir  ki  mu  bègg.  Kon  nag  teewlu  ak  wéeru  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  waxtuy  njèl  yi  bokkna  ci  misaal  yi  gènè 
leer  gènè  fés  yiy  tegtale  mat  googee. 

Dèggla  manuta  nâkk  yègyèg  bu  sax  bu  fâttliku  aka  tudd 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  taqook  ni  gèm,  waaye  waxtu  yi  gènè 
bârkeel  ngir  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  nooy  «waxtuy  njèl  yi». 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  jox  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  ci 
waxtu  yooyee  ci  guddi  daraja  ju  èpp  ju  gènè  mâgg  yeneen  waxtu 
yépp.  Ndaxte  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  ak  jaamu  Ko  ci  waxtuy 
njèl  yi  moo  gènè  jafe  def  ko  ci  yeneen  waxtu  yi.  Lii  nag  moo  tax 
dundèl  waxtuy  njèl  yi  di  wone  mbèggéel  gu  sell  ak  mâggal  gu 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ci 
mbirum  nu  gèm  nu  texe  noonee  Mu  gèrèm  ne: 

«Ni  ragal  Yâlla  de  ci  ay  d'éryu  atn  bêti  ndox  la  nuy  nekk,  di 
jêl  la  leen  seen  Boroomjox.  Noom  kat  lujiitu  loola  danudaa  def 
lu  baax:  lu  néew  ci  guddi  gi  lanudaa  têdd,  ta  danudaa  jégglu  ci 
Waxtuy  njêl  yi»  (laayay  15“'  ba  18“'  d  saaru  Ad-  dâriyât). 

Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 

«Moom  mi  laygis  waxtu  wooyjôgak  booy  wèlbêtiku  ci  biir 

niy  SUjÔOt”  (laayay  218“'  ak  219“'  d  saaru  Ash-  shuarâ). 

Ginaaw  bi  laaya  yu  teddy  yii  wâccee  nag  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaan  wèr  kèri  saabaam  yi  guddi, 
daan  fekk  kèr  yooyee  di  riir  riir  mu  mel  ne  mom  yamb  ngir  jâng 
Alquraan  ak  tudd  Yâlla  ak  sâbbaal. 

Kon  nag  kem  eofeel  gi  ei  xol  yi  ak  taraayu  bègg  Yâlla  rek  la 
xemmeemtéef  ei  julli  guddi  ak  sâbbaal  di  toll.  Ta  ei  wâll  gii  yit 
julli  guddi  ak  sâbbaal  ei  guddi  day  taxaw  taxawaayu  wéttlikôo 
Soppe  bu  mâgg  bi  ak  déeyaale  ak  Moom  ak  waxak  Moom.  Ci  lii 
la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Guddi  gi  nanga  Ko  ei  sujôotal  ta  nanga  Ko  sâbbaal  lu  yâgg 
eiguddigi.  Nii  katdanoo  bêggdundgu  teewgi  ta  ningi  bâyyi  ei 
Seen  ginaaw  bis  bu  diis»  (laayay  26“'  ak  27“'  d  saaru  Al-  muzzammil). 

Ci  lay  waxe  yit  naa: 

«Seeni  wet  danuy  sori  lal  ya  fekk  nuy  naan  seen  Boroom 
eig  toroxlu  ak  yaakaar,  ta  danuy  joxe  ea  la  Nu  leen  wèrsègèlé» 

(laayay  16“'  d  saaru  As-  sajdah). 


Ci  dèggdègg  guddi  yi  dafa  mel  ne  am  koom  mu  yombul  neel 
ni  gèm  niy  jéema  jèm  eig  mat  ngir  li  ei  nekk  eig  dal  akug  may 
akug  leer.  Ni  xam  dayob  koom  mii  nag  danuy  ame  ei  ginaaw 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


xaaju  guddi,  bu  lépp  dalee,  jamonoy  leer  ngir  jublu  ci  seen 
Boroom  ngir  Mu  nangu  seen  naan  ak  seenug  jaamu  Yâlla  ak 
seeni  toroxlu  yu  déggu  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bu  fekkee  ci  bèeeèg  bi  lanuy  ligéey  aka  sonn  ngir  fâggu 
dundub  yaram,  guddi  yi  noom  nooy  dundub  seeni  ruu,  mooy  yit 
jamono  yiy  leeral  xol  yi  ei  leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Dongo  yi  danoo  laajoon  kenn  ei  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  yi 
masala  mu  nu  xamutôon  la  ea  nekk  ei  ikma  nudâldi  ne: 

«Yaw  sunu  sèrin  di  sunu  sang,  bu  nu  xoolee  li  nu  wèr  danuy 
gis  ne  xaj  yi  deefu  leen  rendi  ngir  seenu  yâpp  ne  yenn  ei  rab  yi 
ei  des,  danu  leen  di  bâyyi  rek  ba  seen  dee  jot.  Dolli  ei  yit  ne  bu 
nu  leen  tèkkèlée  ak  rab  yi  ei  des  noom  danuy  jur  lim  bu  bari  ei 
benn  èmb,  ta  nit  day  rendi  xar  yi  ngir  jaamoo  ko  Yâlla  ak  di  ko 
dundé,  ta  xar  yi  li  ei  èpp  dun  jur  lu  èpp  menn  ei  benn  èmb  waaye 
seenub  lim  du  yées,  safaan  bi  sax  la:  danuy  yokk.  Cèy!  Lan  mooy 
mbôotum  bârke  bii  ei  xar  yi?!» 

Ginaaw  ba  leen  wâlliyu  wa  déglôo  ta  boolekoog  di  muun  da 
leena  tontu  tontoon  lu  xeren  loolee  dâldi  ne: 


“Bind  bi  ei  lii  ngeen  di  gis  ei  rab  yi  moodi  ne  ab  junj  la  bu 
fés  buy  wone  bârkeb  waxtuw  njèl,  ndaxte  waxtuy  njèl  yi  waxtu  yu 
bârkeel  lan  yu  yèrmèndé  ak  leer  di  wâcc  melne  taw  bu  bari.  Ta  xaj 
yi  noom  danuy  baw  guddi  gépp  bu  waxtuw  njèl  jotee  nutèdd  ngir 
nelaw.  Xar  yi  nag  noom  danuy  yeewu  ei  waxtuw  njèl,  ba  tax  nuy 
jèl  seen  eér  ei  waame  wu  bari  wi  ngir  bârkeb  waxtuw  njèl”. 


Jèléefna  ei  Ibnu  Âbbaas  mune:  “Man  de  waarunaa  ei  mbirum 
xaj  yi  ak  xar  yi.  Xar  yi  kat  deef  di  rendi  ei  noom  lu  baree  bari  ei 
at  mi,  xaj  moom  benn  bi  day  jur  lu  baree  bari,  ta  xar  yi  èpp  léen» 
{Al-  Bukhâri,  Al-  adab  al-  mufrad,  xètu  575“''''). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ni  nu  ko  gise  nag,  kun  nattoo  nelaw  ci  waxtuy  njèl  yi 
musâggane  leen  deef  koy  xan  may  gii  ak  bârke  bii.  Day  mel 
ne  taw  yu  bârkeel  yu  weeru  Awril  yuy  dem  ci  malli  foro  bu  nu 
wâccee  eig  tâkk  walla  ei  géej  walla  ei  doj  yu  rattax. 

Kon  nag  Yaw  sama  Boroom  bul  nu  def  nu  Lay  fâtte  lu 
toll  ne  rafrafu  bèt,  ta  Nga  leeral  sunuy  xol  ak  sunuy  guddi  ei 
bârkeb  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku,  ta  Nga  dundèl  sunuy  xol  ei 
tawi  leer  yu  waxtuy  njèl  yi.  Ta  Nga  defal  nu  nun  népp  ab  eér 
ei  dèggdèggi  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd.  Ta  Nga  gindi  kun  xan 
muxam  Sa  mâggaay  gi,  ta  Nga  aar  ei  darajay  ni  Lay  fâttliku  di 
La  tudd  ei  waxtuy  njèl  yi  sunum  réew  ak  réewi  jidlit  yépp  ei  ayi 
ni  am  ay.  Aamiin. . . 


A.lcjuman  ak  xakat  ( 1) 


Bu  fekkee  asamaan  si,  èndak  bidiwam  yiy  mekati,  dafiy 
des  ba  bis  péne  doon  firndé  ei  kèttan  ak  mèggaay  giy 
dogal,  Alguraan  yit  dana  leeral,  ei  bidiwi  laaya  yi,  melne 
asamaan  suy  jèmmèl  èllèg  ju  rafetu  nit  ni  ba  bis  péne.  Ci 
wèll  gii  nag  ni  èpp  ei  nit  ni  ag  texe  akuw  yiw  ei  èddina 
jii  nooy  niy  daje  ei  kerug  Alguraan  ju  tedd  ji  tay  doxe  ei 
leerug  dund  gi  eiy  jôgé. 


Alouraan  AKXALAAT  (1) 


Meloy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  feene  ci 
âddina  jii  ci  anam  gu  mat  sékk  ci  yatti  bérèb  yoy  nooy:  Nit  ak 

Alquraan  ak  Bindéef  yi. 


Nit  moom  mooy  dèggdèggi  jamono  di  eosaanu  li  Yâlla  bind 
ta  jèlit  ab  eér  ei  jeexiiti  turi  Yâlla  yépp.  Batayit  tur  yii  ei  seen  bopp 
danoo  am  jeexiit  ei  wâllu  wax  Alquraan  dâldi  am.  Alquraan  nag 
moo  gènè  leer  bun  ko  tèkkèlée  ak  nit,  waaye  li  nuy  benn  ei  seen 
dèggdègg  moo  tax  nu  ne:  “Nit  ak  Alquraan  ay  seex  lanu”. 

Yeneen  bindéef  yiy  natteelu  bérèb  bi  turi  Yâlla  yi  di  feenale 
seen  jeexiit  nag  noom  danuy  firi  Alquraan.  Kon  bindéef  yi 
Alquraan  ju  dul  wax  lanu,  Alquraan  di  bindéef  yuy  wax. 

Nit  nag  moom  li  mu  nekk  dèggdèggi  eosaan  li  taxna  ei  seen 
biir  mu  taxaw  taxawaayu  buur  bi  jeexiit  yiy  feene  ta  dara  du  ei 
des.  Ci  wâll  gii  nag  “Nit  ak  Alquraan  ak  Bindéef  yi”  njaboot  gu 
mat  lanu  guy  wéetèl  Yâlla. 

Bu  fekkee  asamaan  si,  ândak  bidiwam  yiy  melxati,  dafiy  des 
ba  bis  péne  doon  firndé  ei  kâttan  ak  mâggaay  giy  dogal,  Mquraan 
yit  dana  leeral,  ei  bidiwi  laaya  yi,  melne  asamaan  suy  jèmmèl  èllèg 
ju  rafetu  nit  ni  ba  bis  péne.  Ci  wâll  gii  nag  ni  èpp  ei  nit  ni  ag  texe 
akuw  yiw  ei  âddina  jii  nooy  niy  daje  ei  kerug  Alquraan  ju  tedd  ji 
tay  doxe  ei  leerug  dund  gi  eiy  jôgé. 


Mépp  mbôot  ak  xel  mu  rafet  ak  dègg  de  mingi  nu  nèbb  ei 
Alquraan,  gépp  texe  yit  mingi  feene  ei  ngèm.  Ta  âddina  ju  yaatu 
jii  amul  fum  yam  day  leeral  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  Ko 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sooboon  mudef  géej  mbâmbulaan  gi  ci  peepu  suuf  def  peppu 
suuf  wi  ci  géej  mbâmbulaan. 

Ci  dègg  gii  nag  la  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  sukkèndiku 
ba  wax  ci  jenn  waxam  ne: 

“Bis  ab  bèggbègg  dafa  yeewu  ci  man  bu  naa:  tay  warnamaa 
gis  leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  nit  ni”.  Mumel  ne  damaa 
bèggè  gis  géej  gi  ci  ay  doq  walla  gis  jant  bi  ci  peppu  suuf 

Dègg  giy  feene  ci  wax  jii  di  wone  bèggbèggu  âgg  ci  dègg  eig 
wâll  di  wone  yit  xôot  gi  ei  dègg  gi  ei  geneen  wâll  moodi  ne  yoon 
wi  gènè  mag  wuy  yôbbu  nit  ki  ea  njobbaxtan  ya  mooy  xalaat. 
Ndaxte  wenn  yoon  wiy  âggale  ei  dègg  mooy  xalaat  ak  yittéwôo 
gèstu. 

Jublug  xalaat  yi  bindéef  yi  di  xalaat  ei  xol  mooy  feenal  xam 
gu  nèbbu  gi.  Ta  nekk  gi  âddina  nekk  fu  nuy  natte  ngèm  bokkna 
ei  yi  gènè  leer  ei  xamxam  yii.  Nit  niy  waxneey  li  Yâlla  bind  ei 
jamono  jii  nu  nekk  dafa  am  sikk  akug  safaanoo  nag  noom  danuy 
nâkk  seen  dayob  biir  ak  bu  bitti  ei  dund  gi  ta  sori  ngèrèmul  Yâlla 
aji  bind  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  danuy  dund  yit  eig  pert 
ngir  li  nu  manuta  fâggu  lu  leen  di  taxa  jarinu  ei  lu  sax. 

Nit  de  warnaa  tekki  caxu  dee,  ta  mooy  mudund  ei  ngor  ak 
teddnga.  Bu  ko  defee  muwara  doon  jaamub  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ta  Koy  xalaat  ei  biir  li  Mu  xamle.  Ndaxte  dee  gi  gaw  nit 
kune  melne  ag  mbege  ta  ag  daanoom  ei  kaw  boppub  kune  di  li 
gènè  tar  gènè  jafe  ei  li  nuy  séentu,  xalaat  ei  ak  dundé  nu  dèppôok 
moom  ak  âgg  eig  dal  ak  noflaay  noo  jiitu  ei  li  nit  ni  di  bègg. 

Nii  yit  la  nit  aajowoo  gindig  Alquraan  rek  ngir  xam  bindéef 
yi  ak  am  jumtukaayu  xalaat  ak  gèstu  ei  anam  gu  wér  ngir  mana 
xam  bôot  ak  xeran  yi  ei  Yâlla  def 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


Ndaxte  xalaatu  nit  bu  ândutak  Alquraan  bu  manoona  maye 
xel  ak  xam  ci  anam  gu  mat  kon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  du 
baaxe  nit  ni  yabal  ay  yônént  ngir  dollee  dimble  jaamam  yi  konit 
du  wâcce  téeré  yi.  Maneesnaa  waxit  ne  nit  dafa  aajowoo  ndimbèlul 
Yâlla  lu  mel  ne  dimbèl  yooyee  ngir  mumana  jèfèndikôo  xelam 
ngir  xalaat  ak  gèstu  gi  nu  dèxèn  ci  moom  ci  anam  gi  yell.  Bun 
waxutôon  ak  nit  ci  Alquraan  ndax  kon  doon  na  mana  xam  meloy 
Yâlla  yi  mel  ne  “Nâkka  soxlaalam  lenn  ta  lépp  soxlaal  Ko  ak 
Nekk  gi  Mu  nekk  Kenn?!” 

Maneesnaa  waxne  yit  Alquraan  day  jubbènti  manman  bi 
nu  dèxènaale  ci  nit  ci  anam  gi  gènè  wér  gènè  mat  ci  ay  tegtal  aki 
gindi  yu  dul  jeex,  ngir  nit  ki  mana  naan  ci  géejug  dègg  yépp  géej 
giy  eosaanu  xalaat  ak  gèstu  fi  nit. 

Ta  bu  fekkoon  Alquraan  ubbilu  nu  buntub  xalaat  kon  danuy 
des  di  nun  xan  xam  lu  bari  ei  dègg  ak  bôot  yi  ei  bindéef  yi. 

Nii  yit  la  manuta  nâkke  nu  daas  xel  mi  ngir  mana  xam 
Alquraan  ji  amul  fum  yam.  Lii  nag  ei  biir  nattuwaay  yi  nu  xam 
rekk  lay  mana  ame,  ndaxte  Alquraan  ju  tedd  ji  waxna  nu  ne  nit 
manuta  xam  dègg  yi  nekk  ei  moom  yépp  melne  bindéef  yi.  Ta  lii 
la  Alquraan  wone  ei  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ne: 

«Amul  yit  lu  tooy  mbaa  lu  wow  ta  nekkul  ei  téeri  bu  leer» 

(laayay  49“'  ei  saaru  Al-  an’âm). 

Maneefnaa  waxit  ne  amna  digdigèl  bu  Alquraan  rèddèl  nit 
ei  ay  gindi  yu  dul  jeex  yu  aju  ei  neef  wara  taqook  xalaat  ak  gèstu. 
Mbir  mii  nag  wareefna  koo  xam  bu  baax  ta  xam  ko  ba  tomb  bi 
ei  gènè  tuuti.  Ndaxte  xel  mi  nu  nu  jox  jèmm  ju  tuuti  la  am  juy 
tollook  loxo,  waaye  dègg  gi  mu  mana  natt  tollna  ne  doju  QaaF. 


7.  Ni  ko  léeb  'vvi  èndéé,  a'vv  doj  wu  rèy  la  'vvu  wèr  âddina  jépp  ta  junné  yi  ak  ôorul 
ayni  yi  dèkk  fa. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  manuta  nâkk  nu  sotti  xel  ci  ndabul  li  jôogé  fa 
Yâlla  ta  taarale  xel  moomee  ag  nangul  Yâlla. 

Ci  wâll  gii  nag  firikati  Alquraan  yi  xam  lottug  xel  ta  xam  fi 
manmanam  yam  bu  nu  masaa  leeral  maanaam  jenn  laaya  ci  laayay 
Alquraan  yi  leeral  ga  ca  yell  danudaa  wax  naa:  “Yâlla  naga  xam  la 
jub”,  ngir  noom  danoo  gèm  ne  dèggdèggi  maanaam  laaya  yooyee  ci 
lu  amul  sikki  sâkka  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  ko  xam. 

Ndaxte  wuute  amna  digènté  dayo  ak  melo  wi  amul  fum  yam 
digènté  ndox  mi  ci  géej  mbâmbulaan  ak  ndox  mi  nekk  ci  kopp 
bu  nekk  eig  kèr.  Li  wuute  di  nâkk  nâkk  ei  dèggdèggi  ndox  yooyee 
teewul  wuute  gu  rèy  nekk  seen  digènte  noom  naar. 

Ci  geneen  wâll  yit,  bun  leeralaloon  aw  melo  kenn  ei  gumbè 
yi  ba  muy  nekk  gone  kon  dana  bâyyi  jeexiit  eim  xelam  ei  lu  wôor, 
waaye  wuute  gu  rèy  lool  dana  am  digènté  jeexiit  jii  ak  dèggdèggi 
melo  wa.  Ta  wuute  gii  maneesu  koo  natt. 

Lii  nag  taxna  nu  wara  moytoo  woote  ne  maanaa  mi  nu  xame 
ei  eéri  nit  yi  mooy  maanaa  mu  mat  mom  baati  Alquraan  ju  tedd 
ji.  Li  am  nag  moodi  ne  anam  yi  ak  yi  nuy  sabab  yépp  yi  nu  mana 
xame  ei  jumtukaay  yi  nit  di  xame  ta  nuy  âggale  ei  dègg,  noom 
népp  danuy  wone  am  gu  xalaat  ak  gèstu  am  fu  nu  yam.  Leegi 
nag  warnanoo  farlu  def  lu  nu  man  ngir  mana  jox  xol  yi  lu  bari  ei 
gindi  ak  tegtali  Alquraan  yi  ngir  mana  sottal  xam  gi  manuta  nâkk 
ei  jubluwaay  bii. 

Alquraan  ju  tedd  ji  nekkoon  ta  nekk  ba  leegi  gindikat  bu 
amul  moroom  ei  gindée  ak  texe  da  nuy  woo  ei  laaya  yu  bari 
lool  di  nu  jèmé  ei  xalaat  ak  settantal  ei  xeran  gi  nekk  ei  bindub 
nit  ak  nosu  gu  xar  baax  gi  ei  bindéef  yi  di  nu  jèmé  yit  ei  nekk  gi 
Alquraan  nekk  xarbaax  ei  wax  ju  leer.  Dana  war  nag  ei  ku  bèggè 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


dund  ci  anam  gu  yell  ci  nit  mu  tâbbi  ci  âddinay  xalaat  jii  ko 
Alquraan  ju  tedd  ji  jèmèlé. 

Yègyègu  nit  kiy  xalaat  ci  nekkiini  bindéef  yi  warna  koy  jan 
ci  muy  gèstul  ay  tontu  laaj  yooyee  di  wéy  di  nekk  ci  kanamam, 
melne:  “Lan  mooy  âddina  jii?”  “Lu  tax  nu  bind  ko?”,  “Lan  mooy 
dèggdèggi  bis  yiy  jeexi?”,  “Wan  yoon  mooy  yoonu  texe?”,  “Nan 
laa  wara  dundé?”,  “Nan  laa  wara  xalaate?”,  “Nan  leef  wara  waajale 
tâggtoog  âddina  jii  di  jeexi?”,  “Man  maay  kan  dèggdègg?” 

Bi  bindéef  yépp  dee  yèngutu  ci  biir  Kâttan  gu  yéemé  gi  ak 
nattuwaay  bu  naw  bu  dul  jaas  mukk,  ndax  amna  yoon  wow 
bânneexu  gu  amul  ag  jublu  moo  ca  not  nit  di  ca  yèngutu  moom 
mi  gènè  kawe  gènè  yeewu  ci  bindéef  yi? 

Ci  lii  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


«Ndax  dangeena  jort  ne  danu  leena  bind  ci  lu  amul  agjublu 
ta  deeSU  leen  déllôosi  fi  Nun?»  (laayay  IIS'^  d  saaru  Al-  mu’minûn). 


(jl  ôLdj'yi 


Jeneen  diwax  naa:  «Ndax  nit  dafajort  ne  dees  koy  bayyi  eig 
neen?»  (laayay  36“‘  d  saaru  Al-  qiyâmah). 


Waxtu  wi  nu  dul  toppe  nit  mingi  jeexe  ei  bu  matee  muskâllaf, 
ni  gèm  ta  bèggè  sottal  ag  njaame  ei  anam  gi  yell  noom  di  tâmblee 
tegoo  warugar  wu  bees.  Ci  jamonoy  nor  gii  nag  la  xalaate  xol  di 
ware  dolliku  ei  xalaate  xel,  ndax  lii  day  feenalal  xol  yi  gèm  rek 
bôot  ak  xamxam  yi  jôgé  fa  Yâlla  ak  gis  gis  yay  dèggdèggi  gis  gis. 
Ta  ei  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Ndax  danoo  xoolul  asamaan  si  ni  Nu  ko  tabaxe  taaral  ko 
ta  amul  ay  bênbên?  Suufsi  yit  danu  koo  tâllal  sânni  ci  ay  doj  yu 
dègêr  saxal  ci  yit  gâncax  yu  naat  ci  xeet  wune,  ngir  ubbi  xel  ak 
fâttli  béppjaam  buy  dellu  ci  Yâlla”  (laayay  6“'  ba  8“'  d  saaru  Qâf). 

Niy  sânk  seenug  dund  ci  sâggan  bana  fâttliku  Yâlla  ak  ci 
weddi  njekk  ta  nuy  tâyyeela  gèstu  ngir  xam  ki  sâkk  âddina  jii 
tay  ki  moom  dèggdègg  xéewèl  yii  yépp  yi  nuy  bânneexoo  ci  ron 
asamaan  yooyee  guddi  ak  bèeeèe  di  èmbèntée  jant  bi  difa  fenke 
difa  soye  ta  du  tâyyi  du  yoqat  ta  muy  taaroo  yit  taarub  bidiw  yi 
ak  weer  wi.  Nit  nii  dara  gènuta  yéemé  yeete  yii  ak  gindi  gii  jèm  ei 
noom  ea  laaya  joojee  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

“Bindunu  asamaan  si  ak  suuf  si  eig  neen.  Lôolu  mooy 
njortul  ni  weddi;  bataxna  mbugêl  mu  jôgé  sawara  neelna  ni 
Weddi»  (laayay  27“'  d  saaru  Sâd). 

Ak  waxam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ji  Mu  naa: 

“Bindunu  asamaan  yi  ak  suufsi  ak  li  ei  seen  digênté  ngir 
fo.  Bindewunu  leen  ludul  dègg  waaye  ni  èpp  ei  noom  xamunu» 

(laayay  38“'  ak  39“'  d  saaru  Ad-  dukhân ). 

Âddina  si  daal  bérèb  la  bu  mâggaayu  Yâlla  bi  di  feene,  ta 
bépp  xol  bu  gèm  buy  wèréelook  yègyèg  ei  bérèb  bu  yéemé  bii  day 
doon  bérèb  bu  nuy  xalaate  ei  Kâttan  giy  feene  ei  bindéef  yi  doonit 
bérèbu  bânneexi  biir  yi  gènè  mâgg. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
yit  naa: 

«Xanaa  gisôo  ni  Yâlla  wâccee  ei  asamaan  si  ndox  dâldi 
koy  jaarale  ei  ay  yoon  ei  biir  suufsi,  ginaaw  ba  mu  eay  saxale 
mennet  mu  wuute  ay  xeet,  ginaaw  ba  mu  dee  ba  wow,  ginaaw 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


ba  mu  def  ko  am  ponet?  Lôolu  daal  ag  fâttlee  ngi  ci  tigi  neel 

W01'00m  Xel  yi»  (laayay  21“‘  d  saaru  Az-  zumar). 

Mingi  waxit  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  naa: 

“Fâttlikul  yit  ba  Ibraahima  nee:  Yaw  sama  Boromm, 
maangi  Lay  naan  nga  def  réew  mii  mu  wôor  ta  Nga  wêrsègêlé 
ni  fi  dèkk  ci  mehnet  mi,  ku  gèm  ci  hoom  Yâlla  ak  Bis  bu  mujj 
ba.  Mune  (Moom  Yâlla):  Ak  ku  weddi  yit;  bu  ko  defee  ma  bâyyi 
ko  mu  bânneexu  diir  bu  gâtt  bu  jâllee  ma  jah  ko  ca  mbugèlum 
sawara  ma,  ta  mooy  muj  gi  yées”  (laayay  164“'  d  saaru  Al-  baqarah). 

Ci  dèggdègg  leerug  mbèggéel  gi  day  wâcce  ci  asamaan  ne 
ab  taw,  bu  ko  defee  bèti  ndoxi  eofeel  dâldi  balle  ei  suuf  si.  Nii 
nag  la  nit  kune  ku  am  xalaat  bu  xôot  ta  mbèggéel  gaw  ko  melne 
asamaan  ak  suuf,  nii  lay  sôobôo  yoonu  mottleenteg  biir  ngir  ay 
yègyègèm  yi  feen  ak  yi  nèbbu  jaxasook  mbèggéeli  Yâlla  yi  ei  lu 
manuta  nâkk. 

Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Moom  mooy  ki  tâllal  suufsi,  ta  defea  ay  doj  yu  dègèr  aki 
dex,  mehhet  yéppit  mu  defea  ei  mueine  haari  xeet,  muy  muuré 
bèeeèg  bi  guddi  gi.  Loôlu  daal  ay  tegtala  ngi  ei  heel  hiy  xalaat» 

(laayay  3“'  d  saaru  Ar-  ra’d). 

Ni  amug  texe  ei  nekk  gi  nu  nekk  jaami  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  nj  abootug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
danuy  i)oy  ei  sell  ak  eet  gi  ei  mbèggéel  gii  leen  boole.  Lu  kawe  lii 
leen  boole  turèm  mooy  Ngèm.  Ngèm  gi  ei  xol  yègyèg  bu  aju  ei  Yâlla 
buy  fees  biirug  nit  ki  la  tay  jèmmèl  yokkug  mbèggéel  gu  juddôo  ei 
jollig  leerug  Yâlla.  Niy  xoole  bindéef  yi  xolub  leer  danuy  am  yègyèg 
bu  mel  nii  ngir  asamaan  si  leen  tiim  bun  koy  xool  bu  baax  day  mel 
ne  luy  xècc  nit  ki  ngir  bôoti  Yâlla  yi  ei  nekk. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kaw  suuf  si  nag  moom  day  toroxlu  ci  kanam  Boroomam  Bu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  lox  tâllal  ay  yoxoom  ând  kook  garab  gune  ak 
wépp  xob  wu  ca  nekk,  nax  yi  yit  danoo  mel  ne  ag  basap  walla  ag 
sijaada  gu  njabootu  Muhammad  moom,  tôortôor  yi  ci  seen  kaw 
yit  mel  ne  xeet  wu  sell...  Doj  yiy  mândargay  kâttan  yit  ningi  ci 
taxawaay  ci  teewaayu  Yâlla. . .  Niir  yi  yit  wu  ci  ne  dafa  mel  ne  géej 
guy  yèngu  guy  wèndéelu  ci  asamaan  si  doon  balluwaayu  mayug 
Yâlla  ak  bârkeem...  Ngelaw  yi  noom  nooy  xamle  kumpè  gi  leen 
Yâlla  xamal. . .  Melax  yi  doon  ferneenti  ragal  ak  yaakaar. . .  Dènnu 
yi  di  ay  saan  yuy  yeetee  ci  eâggante  aki  yèglé  yuy  jôgé  ei  moomeelug 
Yâlla  Mi  not  lépp. . .  Bèeeèg  bi  di  feenug  ag  leeram  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg. . .  Guddi  yi  nu  jagleel  ko  bôot  yi  ak  xalaat  yu  rafet  yi. 

Tènk  bi  daal  moodi  ne  âddina  téeréb  ay  bôot  la  ak  jeexiiti 
Yâlla  yu  feese  ay  tagtal  yuy  déllôosi  nit...  Batayit  Alquraan 
âddina  la  su  sângoo  wax. ..  Nit  nag  moom  mândargam  jeexiitu 
Yâlla  la  ak  bérèb  bu  xamxam  di  dajaloo  fa  nuy  jokkoo  di  daje 
noom  naar. 

Jèléefna  ei  ‘Atâ  mune:  Man  ak  ‘Ubayd  ihn  ‘Umayr  danoo 
dem  fa  ‘Âishah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mudâldi  wax  ‘Ubayd  ibn 
‘Umayr  ne  ko:  Jotna  nga  seetsi  nu  nag!  Mune  ko:  Man  kat,  sama 
yaay,  la  waa  ja  waxoon  rek  laay  wax:  «Deel  seeti  leeg  leeg  kon  sag 
mbèggéel  yokk». 

Mudâldi  ne:  Bâyyileen  seen  jabbtu  yii  waay!  Ibn  ‘Umayr  ne 
ko:  Nettli  ma  lu  gènè  yéemé  loo  gise  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Mune  eell  ab  diir  dâldi  ne:  «Guddi 
dafa  masa  jot  mune  ma  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 
«’Âishah,  bâyyi  ma  guddi  gii  majaamu  sama  Boroom». 

Mane  ko:  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  dama  laa  bèggè  jege  bègg  lu 
la  béglôo  rek.  Mudâldi  jôg,  jâpp,  dem  di  julli.  Ba  mu  ko  defee  mu 
jooya  jooy  ba  ab  dènnèm  tooy,  mu  wéy  di  jooy  ba  ab  sikkimam 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


tooy,  mu  wéy  di  jooy  ba  suuf  si  tooy  Bilaal  nèw  di  ko  yègèl 
waxtuw  julli  wi.  Ba  mu  ko  gisee  muy  jooy  mudâldi  ne: 

Yaw  Yônént  bi,  lu  tax  ngay  jooy  ta  Yâlla  jéggèl  la  li  jiitu  ak 
li  mujj? 

Mune:  “Xanaa  duma  doon  jaam  buy  sant?  Guddi  gii  kat 
dafa  am  laaya  ju  wâcc  ci  man  joj  ku  ko  jâng  ta  xalaatu  ci 
dana  alku  mbugêl  dal  ko:  “Bindug  asamaan  yi  ak  suuf  si  ak 
wuutoonteg  guddi  gi  ak  bêeeêg  bi  ay  tegtala  ngi  ei  ngir  woroom 
xel  yi.  Niy  tudd  Yâlla  di  ku  fâttliku  bu  nu  taxawee  ak  bu  nu 
toogee  ak  bu  nu  têddée,  ta  nuy  xalaat  ei  bindug  asamaan  si 
“sunu  Boroom,  lii  de  sâkkoo  ko  eig  neen.  Maangi  Lay  jombale 
lépp  lu  yellul  ei  Yaw,  kon  nanga  nu  fegal  mbugêlum  sawara” 

(laayay  190^‘  ak  191“'  ei  saaru  Âli  ‘Imrân);  (Ibn  Hibbân,  xaajub  8“',  xetu  386“'). 

Yônént  bi  de  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  jooyna 
jooy  yu  metti  ba  bèt  set  ea  guddi  googee  laaya  yu  tedd  yooyee 
wâccewoon  ei  moom  tuur  rongoon  yu  bari  yuy  nurôok  bidiwi 
asamaan  yi.  Ndax  wôorna  ne  rongooni  ni  gèm  nooy,  ei  lu  wér, 
taarub  guddi  yiy  jeexi  biy  leeral  lèndèmi  bâmmeel,  nooy  yit  toqi 
lay  yu  dèri  âjjana  ja  ea  âllaaxira. 


Liy  dègg  nag  moodi  ne  amna  bis  aki  guddi  aki  weer  yu  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xéewèlé  ni  gèm  ngir  nudoon  pose  bu  nuy 
ame  darajay  âgg.  Bis  ba  Yâlla  bindée  bindéef  yi  ba  leegi  amna  ay 
bis  yu  féeté  kaw  yeneen  bis,  ak  weer  yu  féeté  kaw  yeneen  weer, 
ak  guddi  yu  rânniku  ei  kaw  yeneen  guddi.  Ta  mbir  mii  nag  day 
wéy  ba  saa  di  taxaw. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ba  ca  jamonoy  réer  ja  jiituwoon  Lislaam  sax  ci  weeru  rajab 
(ndayu  koor)  danudaa  def  jaasi  ya  ca  seeni  bar,  xeexya  yit  danuda 
taxaw,  ag  dal  daa  leen  wuutu.  Bi  vu  teralee  araab  yi  Lislaam  yit 
wormay  weer  wii  akug  sellam  danoo  wéy.  Bârkeb  weer  wii  akug 
sellam  yit  danoo  yokku  ngir  li  mu  am  teraangay  èmb  guddig 
âjjuma  ju  njèkk  ji  (Guddig  xemmeemtéef  yi)  ci  waxiinu  malaaka 
yi  ak  guddig  naar  fukkéel  ak  jurôom  naar  di  guddig  Ranaan  gi  ak 
Yéegé  gi.  (Li  tax  sèrin  bi  tudd  weeru  ndayu  koor  fii  mooy  bi  muy 
bind  lii  dafa  dajewoon  ak  weer  wi) 

Ngir  nga  am  teraangay  waxtu  yooyee  nag  manuta  nâkk 
nga  takkaayoo  ta  taaroo  leerug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  akug  mbèggéelam.  Ndaxte  bègg  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mooy  liy  jur  texeg  sunuy  xol. 
Ni  texe  ni  koy  toppe  mbèggéel  ta  di  ko  jox  seeni  xol  nag  danoo 
sôobu  yoonu  sax  wi  leen  di  âggale  ca  Yônént  ya  ak  nu  dèggèl  na 
ak  na  daanu  ci  yoonu  Yâlla  ak  nu  baax  na. 

Kon  Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  feesale  sunuy  xol 
leerug  fan  yii  ak  guddi  yii  ak  weer  yii  ak  seen  leer,  ta  nga 
leerale  sunuy  xol  leerug  sunu  Yônént  bu  tedd  bi,  ta  nga  taarale 
leen  bègg  ko  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  nga  dajale 
nu  ca  ron  raayaam  ba  bisub  parjij  ba,  ta  nga  boole  nu  ca  na 
muy  râmm. 

Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  def  sunum  réew  ak  réewi 
jidlit  yépp  nuy  bérèbi  yiw  aki  dam  aki  may. 


Yaw  sama  Boroom,  noongi  gaawal  jéegô  yi  jèm  ca  bérèbub 
tumurânke  gu  yâgg  ga  ak  wéetaay  wu  tar  wa,  kon  nag  yâlla 
nanga  def  ngèm  ak  yônént  yi  ak  nu  baax  ni  ak  sunu  jèf  yu  baax 
yi  nuy  sunub  jant  foofa. 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  boole  nu  ci  sa  jaam  yi  am 
dèggdêggi  xam,  niy  jâkkaarlook  bindéef  yi  ci  bèti  xol,  ta  nga 
xéewèlale  sunuy  xol  ab  eér  ei  Sa  may  gu  mâgg  gi.  Aamiin... 


A.kjuraan  ak  mlaat  (2) 


Sunu  xol  yi  daal  warnanoo  feese  mbèggéel  ak  eofeel  gu 
jèm  ei  dèggi  Alguraan  ak  Sunna  su  lab  su  Yônént  bi  Yèlla 
na  ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  ndaxte  Alguraan  ju  tedd 
ji  ak  Yônént  bu  tedd  bi  danuy  woo  ni  gèm  ei  yoonu  texe 
ak  njub  gu  sax  gi.  Warna  yit  nubana  fètte  ne  Alguraan  ak 
Sunna  ndénkaan  lu  nu  Yônént  bi  bèyyee  lanu,  kon  manuta 
nèkk  nu  èndak  noom  sèmm  leen. 


Alouraan  Ak  XALAAT  (2) 


Nit  daal  du  mbindéef  meef  defare  yâpp  ak  yax  rek,  waaye 
xarbaaxla  ci  bindèm,  ndax  mooy  menn  mbindéef  mi  nu  moonaale 
ag  mana  âgg  ci  jèmmi  Yâlla  ju  kawe  ji.  Ta  nit  ku  âgg  eig  mat  kune 
tay  sâmm  teddnga  ak  ngor  gi  ko  Yâlla  moonaale  day  doon  fu 
mayi  Yâlla  aki  leeram  di  feene  di  doonit  dex  gu  yiw  yi  di  jôgé. 
Ndax  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  melale  nit  ne 
mooy  «Bind  bi  gènè  jekk”. 

Li  am  nag  moodi  ne  sânkug  âddina  jii  di  jeexi  ta  doon 
ndénkaan  -ta  nu  jagleel  ko  nit  mi  am  ay  may-  ei  ay  lènt  akug  réer 
day  mel  ne  kuy  râbbal  boppam  eângaayul  mbugèl. 

Nit  ni  daal  nooy  li  nuy  nattoo  bakkan  teg  ko  ei  kanamam 
ngir  mu  koy  jéema  jam.  Lôolu  moo  tax  nit  ki  wara  jeexal  ag 
dundèm  ei  yeewug  xol  ta  bana  fâtte  ne  man  naa  am  mu  coroxaan 
ei  guuxub  ndox  bune  mana  fot  ei  tib  bune.  Ndaxte  dund  gi  day 
nuru  arminaat  bu  lâmboo  bis  yu  néew  yoy  âddina  jiy  jeexi  ta 
am  loxo  bu  feenul  bu  eay  dagg  aw  kèyit  bis  bune  di  ko  sânni  ei 
ngelawul  dig  bi. 

Sunu  bis  yi  weesu  de  dan  nuy  seere,  yi  ei  kanam  yit  danan 
nu  ganesi.  Kon  nag  warnanoo  waajal  la  bis  yooyee  manuta  nâkk. 
Dunudug  kune  ei  nun  yit  dafa  mel  ne  ab  téeré,  malaaka  yu  tedd 
yiy  bind  jèf  yi  yit  danuy  bind  li  nuy  def  ta  dunu  ei  juum,  ta  téeré 
yooyee  deesna  nu  ko  gaaral  bis  ne  nu: 


o 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Jângal  yaw  ci  sa  bopp.  Tay  kat  doyngaa  âtte  sa  bopp» 

(laayay  14  ci  saaru  Al-  isrâ). 

Sunub  téeré  daal  mooy  suuf  sii  nuy  dundé  mu  dolliku  ci 
téeré  bi  malaaka  yiy  bind  jèf  yi.  Ta  lépp  lu  nu  def  dana  nu  seere 
wax  ca  kanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ci  la  laaya  ju  tedd  ji  di 
waxe  naa: 


^  0  , 


«Bis  booba  suufsi  day  nettli  ay  xibaaram»  (laayay  4“'  d  saaru 
Az-  zalzalah»). 

Ta  bu  soobe  Yâlla  sunuy  xarkanam  nun  népp  danan  leer  ca  bis 
booba.  Lôolu  moo  tax  Alquraan  ju  tedd  ji  di  nu  jubbènti  naa: 

«Seeni  wet  danuy  sori  lal  ya  fekk  nuy  naan  seen  Boroom 
eig  toroxlu  ak  yaakaar,  ta  danuy  joxe  ea  la  Nu  leen  wêrsêgêlé» 

(laayay  16“'  ei  saaru  As-  sajdah). 

Ak  naa: 

«Nun  kat  danuy  ragal  ei  sunu  Boroom  bis  bu  nêgg  bu  sedd 

lool»  (laayay  10“'  ei  saaru  Al-  insân). 

Ak  naa: 


«Ak  ni  nga  xamne  danuy  ragal  mbugêlum  seen  Boroom. 
Ndax  mbugêlum  seen  Boroom  deesu  ei  naagu”  (laayay  27“'  ak  28“'  d 

saaru  Al-  ma’ârij). 


Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  leeral  ne  ni  jâpp  ne  wôorna  leen 
ne  danan  muee  ei  mbugèlum  Yâlla  ei  ni  pert  lanu  bokk,  ei  la  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


«Ndax  danoo  naagu  ei  pexem  Yâlla?  Pexem  Yâlla  kat  gaa 
ni  pert  rekka  eiy  naagu»  (laayay  99“'  d  saatu  Al-  a’râf). 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Ni  naagu  ci  yèrmèndéy  Yâlla  nag  noom  Alquraan  mingi  nuy 
xamal  ne  nooy  ni  weddi,  ci  lay  waxe  naa: 

«Buleen  naagu  ci  yêrntêndéy  Yâlla.  Gaa  ni  weddi  rekk  kat 
nooy  naagu  ci  yêrmêndéy  Yâlla»  (laayay  78“‘  d  saaru  Yûsuf). 

Xolub  ki  gèm  daal  eofeelug  njaame  day  tax  muy  dei)i)dei)i)i 
digènté  ragal  ak  yaakaar.  Yamale  gii  nag  digènté  yègyègi  ragal  ak 
yaakaar  ta  nu  koy  tuddé  «wâccuwaayu  ragal  ak  yaakaar»  day  def 
juUit  bi  muy  sax  ei  naan  ak  wéeru  ei  YâUa,  di  tènku  ei  yamoo  gii  yit 
eiy  jèfèm  ba  faatu  dikk.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Buleen  yâqq  ei  suufsi  ginaaw  bees  ko  defaree,  ta  nangeen 
Koy  naan  boolekook  ragal  ak  xemmeem.  Y'érm  'éndéy  Yâlla  kat 
lujege  niy  deflu  baax  la»  (laayay  56“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Lii  nag  taxna  mu  war  ei  ni  gèm  nuy  jeexal  seenug  dund  ei 
xalaate  ei  anam  gu  dèppôok  nii  laaya  jojee  melale: 

«Noonee  nuy  naan  danuy  sâkku  jaaruwaay  bu  gèn'é  jege 
buy  j  'émé  ei  seen  Boroom,  ta  danuy  yaakaar  yèrmèndéem  di 
ragal  mbugèlam.  Mbugèlum  sa  Boroom  kat  leef  di  moytu  la» 

(laayay  57“‘  d  saaru  Al-  isrâ). 

Amul  nag  lenn  luy  warlul  muee  kenn  ei  nit  ni  kudul  yônént 
yi  ak  ni  yônént  yi  xamal  ne  ei  niy  muee  lanu  bokk.  Sunu  Boroom 
mingi  feddli  lii  di  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


jJsJ  Nj  dJl)l  I i jLal  l-^l 


«Yéen  ni  gèm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdèggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu»  (laayay 
1 02“‘  d  saaru  Ali  'lmrân ). 


Ragal  Yâlla  daal  mooy  leerug  texeg  xol  yi.  Ta  Alquraan 
ju  tedd  ji  dafa  feese  laaya  yu  bari  lool  yoy  mbugèl  ak  yuy  netli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mbirum  sawara.  Lôolu  nag  téewul  nenn  ci  ni  sâggan  laayay 
yèrmèndé  yi  di  leen  nax  nuy  bana  xool  laayay  mbugèl  yi  mel  ne 
“Yâlla  Mooy  Jéggêlaakon  bi”  kon  nangeen  Ko  bègg  ta  buleen  Ko 
ragal,  bu  ko  defee  Yalla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  leen  yee  naa: 

“Yéen  nit  ni,  ragalleen  seen  Boroom  ta  ragal  bis  bob  wayjur 
dufayal  doomam  doomit  dufayal  wayjurêm  dara.  Digub  Yâlla 
bi  kat  dêgglê,  kon  nag  bu  leen  dundug  âddina  gi  nax  bu  leen 
WOraakon  bi  nax  yit  ci  Yâlla”  (laayay  33“‘  d  saaru  Luqmân). 

Nenn  ci  ni  sâggan  de  danuy  eèppeèppi  aka  nâkki  teggiin 
diwax  naa:  “Bâyyee  ma  say  bâkkaar  ma  yanul  la  ko”.  Gâtt  xel  gii 
aka  tiis!  ki  sâggan  kat  day  bég  ei  dund  gi  di  lab  ei  bânneex  ak 
xéewèli  âddina  yi.  Nit  ku  baax  kiy  xalaat  nag  moom  day  mâng 
dundug  âddina  gi  di  dèkké  gôorgôorlu  ngir  âgg  ea  darajay  biir 
ya.  Ki  sâggan  moom  nekk  ei  moy  aka  bèréeg  dogalub  Yâlla  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  tay  lab  fum  toll  ei  ngèlèmug  laaj  yi 
(ngir  lan  ak  lu  tax). 

Budee  nag  nit  ku  baax  ki  amug  dégg  moom  ei  dèggdèggi  dal 
lay  nekk,  fum  toll  day  jéema  xam  lu  nekk  ei  mbir  mii  di  xôotèl 
gèstu  ei  dèggdèggèm. 

Naka  nôonu  yit  nenn  ei  nit  ni  danuy  defe  ne  nu  âgg  ei 
sufyânke  gu  xôot  gu  wuuteek  li  ei  seen  biir.  Ngir  mu  gènè  leer, 
noom  danuy  waxtu  di  jèfèndikôo  baat  yii  ta  xamunu  ko  xamunu 
yit  tolluwaayi  njobbaxtan  li  aki  bôotèm  yi  nu  manuta  âgge  seen 
xol  ak  seen  tolluwaay.  Dangay  gis  ku  âggul  ei  tolluwaayu  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Râmi  ak  Yuunus  Amra  ak  ni  mel  ne  noom 
muy  wax  wax  yu  rèy  yu  mel  ne:  “Man  bègguma  Âjjana  ragaluma 
Sawara,  man  damaa  sopp  Yâlla,  dama  Koo  bègg  rekk”.  Lii  nag  du 
lun  nangu,  ki  koy  waxit  kuy  daanu  daanu  la  waaye  du  daanukat 
dèggdègg. 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Nit  kiy  jeex  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  tèj  yoon  yi  ci 
xolam  yépp,  ubbi  yoon  yi  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  rekk, 
âgg  ci  mbèggéel  gu  mat  ak  eofeel  gu  mat. 

Ni  ko  ‘Abd  al-  Qâdir  al-  Jilâni  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
waxe  rek: 


“Boroom  bi  de  dafa  génné  ei  xolub  jaam  -bi  âgg  ei  tolluwaay 
bii  ei  mbèggéel-  bègg  bindéef  yépp  li  tâmblee  ei  Aras  ba  ei  biir 
suuf  si;  ndaxte  dafa  génné  bir  yii  ei  xolam  ba  jaam  bi  du  xalaat  ei 
ludul  sunu  Boroom  ak  âllaaxira.  Day  dem  bay  daw  boppam  sax, 
wéttlikôo  Boroomam  lay  bègg,  di  mel  ne  digènté  ka  dofoon  ei 
bègg  Laylaa  ak  Laylaa. 

Waxambaane  wi  dofoon  ei  bègg  Laylaa  di  Qays  ihn  Malûh 
daa  mujj  sori  nit  ni,  tâmbli  di  dund  moom  rek  ei  biir  rabi  âll  yi. 
Dafa  yamalewoon  nit  ni  tagg  ko  ak  nu  xas  ko,  yègètu  léen  woon 
sax.  Mu  mujj  âgg  ei  tolluwaay  bob  xâmmeetufa  seen  wax  ak  seen 
noppi.  Amna  bis  nulaaj  dof  boobee  ne  ko: 

Yaway  kan? 

Mune:  “Laylaa”. 

Nulaaj  ko  beneen  yoon  ne  ko: 

Foo  jôgé? 

Mune:  Fa  Laylaa. 

Nulaajati  ko  beneen  yoon  ne  ko: 

Foo  jèm? 


Mune:  Fa  Laylaa. 

Xolub  dof  bi  ak  bètèm  danoo  gumbèwoon  ba  gisun  lenn 
ei  âddina  ji  ngir  tarug  eofeelam  ak  mbèggéelam  ei  Laylaa,  ay 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


noppam  yit  mujjôon  dun  déggèti  baat  budul  baatu  Laylaa»  (‘Abd 

al-  Qâdir  al-  Jaylâni,  Al-futûh  ar-  rabbâniyyah,  xétu  284“'). 

Ki  gèm  kat  bu  amee  eofeel  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jeex 
ei  moom  day  génné  bindéef  yépp  ei  xolam  feesale  ko  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg;  ndaxte  wâcc  yoon  ak  xemmeemtéefi  âddina 
yi  day  jeexal  ag  dund.  Xol  bi  amug  eofeel  moom  ei  wéttlikôo 
Boroomam  rekk  lay  nekk  bu  wéetée  ak  bu  nekkee  ei  nit  ni. 

Ta  moom  day  ameg  texe  ei  ndigèlul  Yâlla  lu  mâgg  lii:  “Nanga 
jub  ni  nu  la  ko  digêlé  yaw  ak  ni  tuub  ândak  yaw  ta  bul  bew. 
Moom  kat  mingi  gis  li  ngeen  di  def”  (laayay  ii2“‘  d  saaru  Hûd).  Nii  la 
Yâlla  di  xamale  jaamam  dègg  yu  xôot  yl. 

Yâlla  miy  dègg  kat  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  xéewèlale 
nit  ni  Yônéntam  bu  ted  bi  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  miy  jèmm  jiy  misaal,  ta  moom  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  mooy  menn  misaalum  ki  gèm  ei  tomb  bune 
ak  tolluwaay  bune  ei  dundèm  gog  nit  gi. 

Nettleefna  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  yègôon  mbèggéel  gu  jéggi  dayo  ei  xolam  neel  sètèm  yi 
«Asan  ak  Wasaynu»  ngir  not  gu  ag  nité  not  ei  moom.  Booba  nag 
la  Jibriil  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  nèw  ei  moom  laaj 
soppe  bi  «Muhammad»  ne  ko: 


Ndax  danga  leena  bègg  lool? 

Mutontu  ne:  Waawaaw  dama  leena  bègg  kay. 


Booba  la  ko  Jibriil  xamal  seen  mbir  ne  ko:  kenn  ei  noom 
dan  koy  posene  mu  faatu,  keneen  ki  dan  koy  ray  ei  yoonu  Yâlla. 
Ginaaw  xewxew  bii  nag  la  mbèggéelèm  ei  ay  sètèm  yame  ('Abd  al- 

Qâdir  al-  Jaylâni,  Al-futûh  ar-  rabbâniyyah,  xétu  314“'). 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Lii  yit  day  wone  ne  mbèggéel  bu  jéggée  dayo  ta  jèm  ci 
mbindéef  bana  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Yâlla  du  ko 
nangu.  Ta  Yônént  bi  li  muy  doon  doon  sababub  seenug  nèw  ci 
âddina  jii,  bu  ko  Yâlla  déllôosiwutoon  -ni  mu  ame  ci  misaal  mi 
weesu-  kon  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doon  na  tarxiis. 
Ci  tolluwaay  bii  nag  warnanoo  déggé  ci  misaal  mii  ne  eppèl  ci 
mbèggéel  lu  am  solo  su  kawe  la  agit  ne  warnanoo  gôorgôorlu  ci 
aar  sunu  bopp  ba  ni  sunuy  xol  di  wékkôo  ci  lépp  lu  nu  bègg  di  ca 
jèmèlé  sunu  lépp  bana  soppiku  doon  xeetu  xérèm.  Li  waral  lôolu 
moodi  ne  danoo  nekkul  nu  nu  aar  ci  njuumte  ne  yônént  yi. 

Jéggi  dayo  ci  mbèggéel  daal  daganul  ci  ludul  jublu  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  bègg  ko  Moom  rekk.  Yègyègi  ragal  ak 
yaakaar  yi  nuy  yèg  mu  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  su 
wéyée  eig  yamoo  xol  yi  danuy  mel  ne  xiini  yèrmèndé  yu  nekk  ei 
asamaani  ngèm.  Ndaxte  ku  bègg  fum  toU  day  ragala  lor  ki  mu 
bègg  di  ragala  nâkk  yit  mbèggéelug  ki  mu  bègg.  Ci  lôolu  la  laaya 
ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


«Yéen  ni  gêm  bu  ngeen  dimblée  Yâlla  dana  leen  dimblé 

dêgèrèlléen»  (laayay  7“'  ei  saaru  Muhammad). 

Lôolu  moo  tax  nu  wara  def  sunu  kem  kâttan  ngir  def  téeréy 
jèf  yi  ak  jeexiit  yu  taaru  yu  sunug  ngèm  nuy  wone  jèf  ju  baax. 
Warnanoo  bana  fâtte  yit  ne  nun  ni  gèm  nooy  sèti  Aadama  mi  nu 
digèlôon  malaaka  yi  nu  sujôotal  ko  muy  may  gu  jôgé  fa  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  agit  ne  nun  ay  dongo  lanu  ei  daaray  turi  Yâlla  yi 
ak  dèggdèggi  mayug  sunu  sang  Muhammad,  agit  ne  nun  noongi 
ei  yoon  wu  jub  wiy  dundé  Alquraan. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  sunu  xol  yi  wara  feesak  mbèggéel  ak  eofeel 
ei  dègg  yi  ei  Alquraan  ak  Sunna  su  tedd  su  Yônént  bi,  ndaxte 
Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Yônént  biy  soppe  bi  danu  nuy  woo  jèmé 
nu  ei  yoonu  texe  ak  njub  gu  sax  gi.  Warnanoo  bana  fâtte  yit  ne 
Alquraan  ak  Sunna  ndénkaan  lanu  lu  nu  Yônént  bi  bâyyee,  kon 
manuta  nâkk  nu  ândak  noom  sâmm  leen. 

Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  nu  ne 
woroom  xol  yu  muee  yi  rekk  nooy  âgg  ei  yoonu  texe  ak  njub  gu 
sax  gi. 

Bu  demee  nii  nag,  wéy  di  bana  xalaat  walla  yèg  wooteem  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ag  pert  la  akug  eâggante  neel  xol  yi 
nu  tèj,  muy  dèggèl  waxi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


L^Lâii  ^  ô 


“Xanaa  dunu  settantal  Alquraan?  Walla  danoo  têj  xol  yi?» 

(laayay  24‘^  ei  saaru  Muhammad). 


Alquraan  ju  tedd  ji  day  woote  jèmé  ei  settantal  ko  settantal 
laayaam  yi  amul  ndend  amul  moroom,  muy  wax  naa: 


«Xanaa  danudul  settantal  Alquraan?  Bujôgéwôon  ei  kudul 
Yâlla  kat  kon  nufekk  ei  wuute  gU  bari»  (laayay  82“‘  d  saaru  An-  nisâ). 

Maanaam  jenn  laaya  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  fi  nekk  lu  jiitu 
fukki  qarnu  ak  neent  ba  leegi  manuta  nekk  mu  safaanook 
xamxam. 


Safaan  bi  kay  moo  am:  yi  nuy  feenal  ak  yi  nuy  fent  ei  jamono 
june  danuy  dègèrèl  Alquraan.  Alquraan  ji  nu  joxoon  kawkaw  bi 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


doon  dund  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer  ta  mu  koy  fâggul 
li  muy  gèstu  di  ko  wèr,  ta  daan  nos  ak  dundèm  ca  melo  wa  gènè 
taaru,  tay  jii  dana  mana  èlèm  mana  jaaxal  woroom  xamxam  yi 
gènè  kawe  di  leen  wommat  nu  koy  topp  ci  anam  gu  leer.  Ndaxte 
dafa  feese  xamxam  yi  gènè  mat  yiy  wommate  jèmé  ci  yooni 
xamxam  yépp  yiy  wommate  jèmé  ci  yooni  xamxam  yépp  yi  masa 
am  ak  yiy  ami  ba  bis  péne. 

Moone  sax  li  nuy  gènè  jege  tay  xamxam  yu  xarbaaxe  yi  ei 
Alquraan  ta  yi  xamxam  feenal  may  nu  ko  digub  Yâlla  la  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  muujisaat  bu  nu  leeral  ei  laaya  yi.  Ta  bir 
yii  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  diy  xarbaax  aki  tolluwaay  yu  kawe  danuy 
sotti  di  am  ndânk  ndânk  ei  biir  digub  Yâlla  boobee.  Bi  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

“Dananu  leen  won  sunuy  tegtal  ei  wâll  yépp  ak  ei  seen  bopp 
ba  mu  leer  leen  ne  Mooy  dêgg.  Xanaa  sa  Boroom  doyut  seere  ei 

lépp  lune?”  (laayay  53“'  ei  saaru  Fussilat). 

Ta  misaal  yiy  wone  lii  Yâlla  leeral  yu  bari  lan.  Laaya  yi  èmb 
dègg  yu  xamxam  mujj  saxal  akanoo  bari!  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  naa: 

«Yéen  nit  ni,  bu  ngeen  di  sikki  sâkka  ei  dekki,  nangeen  xam 
ne  Nun  de  noo  leen  bindé  ei  suuf,  ginaaw  ba  ei  toqqu  mânniyu, 
ginaaw  ba  ciw  lumb,  ginaaw  ba  ciw  dogwu  nujoxub  bind  ak  wu 
nujoxutub  bind,  ngir  Nuleeralal  leen,  danuy  saxal  eijurukaay 
yi  yit  lu  Nu  soob  ba  ab  dig  bu  nu  xam,  ginaaw  ba  dananu  leen 
génné  ngeen  di  ay  xale,  ginaaw  ba  ngeen  dem  ba  dègêr.  Dana 
am  ei  yéen  nag  nu  nuyjêl  nufaatu  am  ei  yéen  yit  nu  nufiy  bâyyi 
ba  nu  mâggat  ba  dun  xamati  dara.  Ta  dangaygis  suufsi  mudal, 
bu  Nu  ei  wâccee  ndox  mudâldi  yèngutu  yokku  saxal  gâncax  gu 
naat  ei  xeet  wune»  (laayay  5“'  d  saaru  Al-  hajj). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mingi  waxit  naa: 

«Ta  bindnanu  nit  ci  ban  bunu  tânn,  ginaaw  ba  nudef 
ko  toqqu  ntânniyu  ci  barab  bu  w6or,  ginaaw  ba  nudef  toqqu 
ntânniyu  wa  aw  luntb,  dâldi  deflumb  wa  aw  dog,  dâldi  defdog 
wa  ay  yax,  dâldi  muuré  yax  ya  aw  yâpp,  ginaaw  ba  Nu  sosaat 
ko  beneen  bind.  Yâlla  de  bârkeelna  Moom  mi  dâqqa  bind  niy 

bind»  (laayay  12“‘  ba  14“‘  ci  saaru  Al-  hajj). 

Boroom  xamxam  bi  dèkk  Kanadaa  di  Porofesôor  L.  Kes 
MÔOR  miy  jângle  xamxamu  èmb  yi  ci  biiri  nday  yi  nanguna  ne 
ba  mu  tèkèlée  xamxam  yi  nu  am  ci  jaaruwaay  yi  èmb  di  jaar  ci 
biiru  ndayam  ak  laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  dafa  gis  ne  xamxam 
bii  dafa  dèppôo  ak  Mquraan  ju  tedd  ji  dèppôo  gu  mat  sèkk, 
âggna  sax  ci  ne  Alquraan  moo  jiitu  xamxamu  doktoor  ci  misaal 
yooyee  ak  leeral  yooyee  nu  ci  tudd. 

Doktoor  Kes  yokkna  ci  yit  ne  yatti  eoppiku  yi  nu  tudd  ei 
Alquraan  ju  tedd  ji,  ta  nooy  toqqu  mânniyu  wi  ak  lumb  wi  ak  dog 
wi,  ginaaw  bi  nu  dèppôo  noom  népp  ak  dègg  yi  xamxam  saxal 
danuy  feenalal  xamxamu  doktoor  xamxam  yu  mag. 

Fii  mune  tolluwaay  bi  mu  tuddé  toqqu  mânniyu  dafa  èmb 
gèstuy  xamxam  yépp.  ToUuwaayu  lumb  wi  moom  di  junj  deret  ju 
wékku  ju  dègèr  ju  way.  Ta  meloy  dundug  èmb  bi  yéppa  dajaloo  ei 
deret  ju  way  jii.  Dog  wi  nag  moom  li  muy  firi  mooy  yâpp  wu  nu 
sâqqami.  Ta  moom  bu  nu  ko  xoolee  day  nuru  dogu  yâpp  wu  nu 
sâqqami,  ta  daanaka  jeexiiti  gèn  yi  danu  eiy  nekk.  Li  gèstu  yooyee 
jur  nag  moodi  ne  Doktoor  Kes  dafa  amug  jaaxle  akug  yéemu  gu 
mag  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  sunu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee,  dafa  dèggèlit  ei  xel  mu  dal  lool  muujisaatum 
Alquraan  ju  tedd  ji  mi  am  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer,  mu 
dugg  yit  ei  Lislaam  tudd  naari  baati  seere  yi. 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2)  r’;s^i»iésiir-> 


Dèggèl  gii  nag  ak  xewxew  yi  ko  nuru  Alquraan  ju  tedd  jiy 
beneen  muujisaatam  xamalna  nu  ko,  batax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  wax  naa: 

“Ni  am  xamxam  xamnanu  ne  li  nu  wâcce  ci  yaw  mujôgéfa 
sa  Boroom  mooy  dêgg  ta  day  gindée  jêmé  ci  yoonu  Yâlla  Miy  ki 
tedd  ta  yayoo  eant”  (laayay  6“'  d  saaru  saba‘). 

Batayit  xamxam  bu  bees  bi  tâmbli  di  gèstu  ei  rèddi  waaraam 
yi  feenalna  ne  rèddi  waaraam  yi  dunu  soppiku  diirub  dundug  nit 
ki  tayit  rèddi  waaraami  kenn  nit  manuta  nurôok  rèddi  waaraami 
keneen  ei  genn  anam.  Lii  nag  moo  tax  nuy  sukkèndiku  ei  rèddi 
waaraam  yi  bunu  bèggée  xâmmee  nit  ei  wâllu  âtte  ak  kaaraange. 
Lii  nga  xamne  nag  ei  mujjug  qarnub  naar  fukk  ak  jurôom 
neenteel  rekk  lan  ko  doora  xam  Alquraan  ju  tedd  ji  waxoon  na 
ko  lu  jiitu  fukki  qarnu  ak  neent  bi  Yâllay  wax  naa: 

“Ndax  nit  dafa  jort  ne  dunu  boole  ji  ay  yaxam?  Ahakayl 
Ta  man  nanoo  yamale  eati  waaraamam»  (laayay  3“'  ak  4“'  d  saaru 
Al-  insân). 

Day  junj  ei  laaya  jii  xeren  gi  ei  eati  waaraam  yi. 

Maanaam  Alquraan  mooy  jiitu  fum  toU,  bu  ko  defee  xamxam 
nèw  gmaawam  di  ko  dègèrèl.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Neel:  bu  nit  ni  ak  junné  yi  dajaloo  ngir  êndi  lu  mel  ne 
Alquraan  jii  duhu  êndi  lu  ni  mel  doonte  dahuy  dimbléenté» 

(laayay  88“'  d  saaru  Al-  isrâ). 

Ndaxte  Alquraan  du  xamxamub  nit  bu  am  lum  tèlé,  waaye 
xamxamu  Yâlla  la  bu  Mu  xéewèlale  nit  ni  ta  mu  teg  kenoy 
xamxam  yépp  yi  ei  âddina  sii. 

Tayit  Yâlla  Mooy  boroom  wax  jii,  ta  Moom  mooy  ki  bind 
jumtukaayi  xam  yi  nuy  âggale  ei  feenal  yii  xamxam  feenal. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yônént  yi  ak  wâlliyu  yi  nag  noom  népp  ci  dèggug  Alquraan 
lanuy  jèlé  seeni  xamxam.  Lii  moo  tax  téeré  yi  jiitu  yi  wâccewoon 
asamaan  fi  Alquraan  jèm  lanu  jèmôon  noomit;  ndax  ni  nit  doone 
misaal  mu  tuuti  muy  jèmmèl  bindéef  yépp  nôonu  la  Alquraan 
doone  téeréb  Yâlla  bu  èmb  li  Yâlla  bind  lépp. 

Ci  anam  gii  nag  xamxam  yi  Alquraan  èmb  danuy  wér  di 
ândak  jamono  june  ak  bérèb  bune  ni  nu  peege  jamono  yépp. 
Soppey  Yâlla  yi  nag  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xam  gii  nu 
xam  lii  moo  taxoon  bôoti  Yâlla  yu  wuute  yi  doon  feen  ci  noom 
ci  bépp  baat  bu  nekk  ci  Alquraan  ak  sax  wépp  araf  wu  ci  nekk. 
Batayit  wâlliyuy  Yâlla  yi  feddlinanu  ne  téeré  yi  nu  taalif  noom  ak 
xamxam  yi  nu  am  ci  leerug  Alquraan  ju  tedd  ji  la  jôgé. 

Xewxewub  ranaan  gi  akyéegé  gi  ta  xewewoon  ci  guddig  naar 
fukkéel  ak  jurôom  naar  ci  weeru  ndayu  koor  jiitôowoon  gâddaay 
gi  at  ak  gennwâll  feenu  gu  mag  gu  Yâlla  feenu  la  gog  jamono  ak 
bérèb  tènkunu  ko.  Ndax  sunu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  dan  koo  ranaane  mujôgé  ca  Al-  masjid  al-  harâm 
ca  Mâkka  dem  Al-  masjid  al-  aqsâ  ca  Quds,  ginaaw  ba  nuyéegé  ko 
ca  asamaan  yu  kawe  ya,  ta  lôolu  lépp  nag  ci  genn  guddi  la  xewe. 
Laaya  yu  tedd  yi  wonenan  tukki  bu  sell  boobee  dâldi  wax  ne: 

«Setalnaa  Yâlla  ci  lépp  luyellul  eiMoom,  Moom  mi  ranaane 
jaamam  bi  guddi  jêlé  ko  Al-  masjid  al-  harâm  yôbbu  ko  Al- 
masjid  al-  aqsâ  mi  Nu  bârkeel  li  ko  wêr  ngir  Nuwon  ko  ei  Sunuy 
tegtal;  Moom  kat  Mooy  Déggaakon  bi  di  Gisaakon  bi»  (laaya  ji 

njékk  d  saaru  Al-  isrâ). 

Jeneen  laaya  yit  wonena  feenu  yu  xeren  ya  amoon  ea  tukki 
bu  jèm  fa  Yâlla  boobee  dâldi  ne: 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


«Ba  la  muur  déem  ga  di  muur  déem  ga.  Gis  ba  wêlbêtikuwut 
ta  weesuwutfa  mu  waroonayam.  Gisna  bu  wér  ya  gèn'é  mâggea 
tegtali  Boroomam  ya”  (laayay  16“‘  ba  18“'  d  saaru  An-  najm). 

Xewxewu  yéegé  gi  -muy  feenug  Yalla  gii  xewe  eig  guddi  ta 
xel  di  gèlèm  bu  dee  xalaat  ei  mâggaayam  ak  dayoom-  ab  daje 
lawoon  digènté  soppe  bi  ak  ki  mu  sopp,  daje  bii  deef  koo  waajal 
ngir  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  jâkkaarloo 
ak  mâggaayu  Yâlla  ak  kâttanam  gu  amul  fu  mu  yam.  Wooteb 
Yâlla  bii  nag  ak  xeren  gu  xôot  gi  ei  nekk  ak  taar  ak  nooy  gi  ko 
taaral  day  jafe  ei  xelum  nit  mu  leeral  ko  xam  ko  ei  anam  gi  mu 
yellool.  Ci  wâll  gii  nag  bind  yu  xôot  yi  ei  tukki  bu  mâgg  boobee 
danuy  des  di  mbôot  digènté  soppe  bi  ak  ki  mu  sopp  ei  lu  génn 
xamxam  yu  gâtt  yi  nu  am. 

Ci  guddi  gu  bârkeel  gii  nag  warnanoo  bana  fâtte  ne  lâmp 
yiy  tâkk  ei  sunu  sooroor  yu  kawe  yi  tâllalu  jèm  asamaan  mel  ne 
waaraam  yuy  seere  ay  may  lanu  yu  jôgé  fa  Yâlla  ak  leer  guy  tâppe 
ei  sunu  bisub  tay  ta  bokk  ei  pâttlikuy  guddi  gu  sell  gu  bârkeel 
googee. 

Waaye  nag  pâttliku  gi  gènè  kawe  gi  xeet  wi  ame  ei  guddig 
yéegé  gi  sikki  sâkka  amul  ei  ne  mooy  julli.  Julli  kat  mooy  kenob 
diiné,  di  leerug  gèt  yi,  di  mbégum  xol  yi,  ta  moom  ab  daje  la  ak 
Yâlla  miy  aji  bind  ji.  Ci  gâttal  daal  mooy  yéegug  xoli  ni  gèm. 
Ta  kune  ei  nun  jaami  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ni 
topp  Yônéntam  bi  amna  waajtaay  wu  tax  mu  mana  dund  yéegug 
boppam. 


Amna  nag  mândarga  yu  leer  yu  jèm  ei  ne  yéegug  dundug 
njaam  mingi  sottee  ei  juUi.  Bu  ko  defee  ni  nuy  juUée  mooy  doon 
nattuwaayu  toUuwaayu  sunug  yéeg,  ta  dananu  nu  woo  ei  yéeg 
googee  jurôomi  yoon  ei  bis  bi. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kon  nag  Yaw  sama  Boroom  maangi  Lay  naan  nga  def 
guddi  gu  bârkeel  googee  muy  balluwaayu  texeg  xeet  wépp. 
Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  yit  nga  may  nu  ab  eér 
ei  yêrmêndé  ji  ngay  sotti  ei  Sa  jaam  yi.  Ta  nga  aar  nu  ei  lab  ei 
géejug  bânneex.  Yaw  sunu  Boroom,  Yaw  mi  yaatu  ag  tab,  may 
nu  ag  dégg  akug  xam  gu  nuy  déggé  dèggi  Alquraan  yi,  ta  nga 
feesale  sunuy  xol  bègg  ko. 

Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  taaralale  nu 
xamxamu  Alquraan,  ta  nga  dundèl  sunuy  xol  ei  jawwi  di  ei 
xalaat  ei  lu  dul  jeex  ak  ei  fâggu  mbèggéelug  sunu  Yônént  bu 
tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ba  banuy  nèwé  xol 
bu  muee  fa  Sa  péey  bu  kawe  bu  mâgg  ba.  Yaw  sama  Boroom, 
yâlla  nanga  nangu  naan... 


A.kjuraan  ak  mlaat  (3) 


Dara  gènuta  rèy  gènè  mâgg  dègg  yi  ak  yègyègi  xol  yi  nga  xamne 
maneesna  eee  âgg  bu  nu  dègèrèlée  ta  dundèl  xalaat  ak  yègyèg  bi 
nu  am  ei  Alquraan!  Dafa  mel  ne  rek  mâggaayu  kemb  bu  tuuti 
lool  -mel  ne  peppu  suuf-  di  mâgg  ba  doon  garab  gu  mag  ta  rèy 
ngir  suuf  su  nangu  su  mu  sax.  Lii  moo  tax  nag  sunuy  yègyèg  ak 
sunu  xalaat  yi  nu  xan  gindi  ak  leerug  Alquraan  gi  dul  jeex  day 
mel  ne  rek  ab  kemb  bu  wow  bu  nu  xan  suuf  su  nangu. 


Alouraan  Ak  Xalaat  (3) 


Yâlla  Miy  dègg  ta  gâll  nit  mu  jaamu  Ko  tâggatalna  ko  bindéef 
yépp  yi  ci  asamaan  ak  suuf,  ci  la  waxe  ne: 

«Ta  tâggatalna  leen  li  ci  asantaan  yi  ak  suufsi  lépp.  Lôolu 
de  ay  tegtala  ngi  ci  ngir  niy  xalaat»  (laayay  i3“‘  d  saaru  Al-jâtjyah). 

Yâlla  nag  taaralalena  nit  yègyègi  xol  yu  mel  ne  am  waajtaayu 
mana  xalaat  ngir  mumana  dund  ci  lu  xôot  yègyègu  njaam. 
Batayit  ngir  nit  mana  amug  âgg  akug  mat  ci  ngèm  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  yèrèmaatna  ko  ba  yabal  ci  moom  yônént  yi  nudoon 
roytéet  wu  rafet. 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  ndimbèlul  Yâlla  li  sottee  ci  yônént  yi 
âggena  ca  njobbaxtan  la  ci  Yônéntab  mujjug  jamono  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  Yônént  bii 
èndi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ta  Yâlla  xéewèlale  ko 
nit  népp. 

Lii  moo  tax  nag  nu  ame  borub  eant  gu  sax  gu  dul  jeex, 
ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  noo  xéewèlale  xéewèlam  yu 
bari  ei  mu  def  nu  nu  bokk  ei  xeetu  Muhammad  defal  nu  yit  ab 
eér  ei  Alquraan  ju  tedd  ji. 


Ndaxte  dègg  yi  ak  yègyègi  xol  yi  gènè  rèy  gènè  mâgg  nga 
xamne  maneesna  eee  âgg  bu  nu  dègèrèlée  ta  dundèl  xalaat  ak 
yègyèg  bi  nu  am  ei  Alquraan  dafa  mel  ne  rek  mâggaayu  kemb  bu 
tuuti  lool  -mel  ne  peppu  suuf-  di  mâgg  ba  doon  garab  gu  mag  ta 
rèy  ngir  suuf  su  nangu  su  mu  sax.  Lii  moo  tax  nag  sunuy  yègyèg 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  sunu  xalaat  yi  nu  xan  gindi  ak  leerug  Alquraan  gi  dul  jeex  day 
mel  ne  rek  ab  kemb  bu  wow  bu  nu  xan  suuf  su  nangu. 

Lii  moo  tax  nag  amunu  xéewèl  gu  gènè  mag  xam  mâggaayu 
ter  aangay  Yâlla  j  i  sottee  ci  kerug  Alquraan  j  u  tedd  j  i  ak  mâggaayam 
gu  sax  gi. 

Dundug  âddina  gu  suufe  gii  daal  ak  doyadi  ci  xalaat  akyègyèg 
gi  nekk  ci  xeet  yi  nu  xan  jottlig  wooteb  Yâlla  ci  naar  fukkéelu 
qarnu  ak  benn  biy  jamonoy  dem  ci  jaww  ji,  danuy  wone  dègg  gii 
ci  anam  gu  fés  ba  âgg  ca  dayo  ba.  Leegi  nag  amna  milyoqi  doomi 
Aadama  yuy  askanoo  ci  diiné  yu  jâdd,  melne  budist  yiy  jaamu 
xérèmi  Budaa  yi  nu  defare  ay  xeer  ak  Induus  yiy  jaamu  nag  di  ko 
sellal  ta  muy  rab  wu  tèlé.  Ak  milyoqi  doomi  Aadama  yuy  jaamu 
ay  bindéef  yu  tèlée  ne  bindéef  yooyee.  Nôonu  népp  ay  nataal 
lanu  yu  leer  ba  âgg  ca  dayo  ba  ngir  nu  xam  mâggaayu  xéewèlug 
Muhammad  gi  nu  am. 

Waaye  li  gènè  metti  gènè  tiis  lôolu  moodi  ne  bânneexi  âddina 
yiy  jaxasoo  ci  ngèm  di  ci  feen  taxnan  sunu  nopp  yi  dunu  déglu 
kâddu  gu  kawe  gog  dègg  gi.  Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  nettli  bir 
yu  mel  ne  yooyee  yuy  xew  ci  jamono  june,  ba  tax  munaa: 

«Ay  tèx  lanu  ay  luu  ay  gumbè,  ba  tax  noom  dunu  gèm» 

(laayay  18“'  ci  saaru  Al-  baqarah). 

Ci  anam  gii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  sâkkoo  ci  ni 
gèm  nudoon  woroom  yègyèg  yu  xôot  ak  gis  gis  bu  sori.  Lii  moo 
tax  Yâlla  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


Ul^j  Lw’  'j^^  'M 

«Ak  na  nga  xamne  beef  leen  fâttlee  tegtali  seen  Boroom 
éÊÊ^  dunu  sujôot  ta  dooni  tèx  aki  gumbè»  (laayay  73“'  d  saaru  Al-furqân). 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3)  r’^Miésiin 


Ta  ci  jamono  ju  mel  ne  jii  amna  yaari  melo  yu  am  solo  ci 
jullit  bune.  Bi  ci  njèkk mooy  mu  am  yègyègu  eant  ei  dayob  xéewèl 
yi  feen  ei  moom,  melne  tôortôor  yu  tooy  ta  nooy  yi  mâgge  ta 
naate  ei  digènté  xarxari  doj  yu  dègèr  yu  wow  yi. 

Weneen  melo  wi  nag  moodi  ne  ki  bèggè  am  mayi  Yâlla  yii 
ei  lu  yomb  day  am  pèstéef  ei  jottli  dègg  yii  âggale  ko  ei  ni  nu  xan 
dègg  gii  ta  di  ko  defe  yègyègu  yèrmèndé  ak  eofeel.  Ci  lii  la  laaya 
yu  tedd  yi  di  waxe  naa: 

«Nangeen  doon  xeet  wuy  woote  jémé  ciw  yiw  di  diglé  lu 
baax  di  tere  lu  bon.  Ta  noona  nooy  nay  texe  di  am  la  nu  bêgg» 

(laayay  1 04“‘  ei  saaru  Âli  'lmrân }. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  yit  naa: 

«Kan  moo  gênê  rafet  wax  ki  woote  jêmé  ei  Yâlla  ta  jèf  lu 
baax  ta  wax  ne  man  de  ei  nijébbèl  seen  bopp  Yâlla  diy  jullit  laa 

bokk?»  (laayay  33“'  ei  saaru  Fussilat). 


Bu  fekkee  bèggnan  jottli  googee  am  mennet  mi  nu  eiy  séentu 
kon  dananu  ei  sârt  xol  bi  ak  xel  mi  gènè  wékku  ei  li  ei  Alquraan  ju 
tedd  ji,  jaar  yit  ei  yoonu  Alquraan,  jikkôwôo  jikkôom  yu  tedd  yi. 
Ta  maneefnaa  wax  ne  li  Alquraan  ju  tedd  ji  èmb  ei  luy  dundèl  ruu 
day  waral  ei  nun  nu  am  xamug  xol  ak  yitté  yu  féeté  kaw  xamxam 
ak  yittéy  woroom  xamxam  yiy  gèstu  ei  bindéef  yu  jèmmu  yi. 


Leerna  ne  kat  xamxami  niy  yittéwôo  li  jèmmu  yépp  jurunu 
ludul  suufeel  doomi  Aadama  yi  ak  feddli  seenug  néew  doole  ak 
seenug  doyadi.  Li  waral  lii  nag  mooy  natt  gu  nu  natte  dèggdèggi 
nit  ei  xel  rekk.  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  moom  lâmboona  fukki 
yoon  ak  jurôom  mbenn  ay  yeete  aki  junj  yu  mel  ne  «yéen 
woroom  xel  yi»  jublu  ei  xel  mi  ame  qiimaam  ei  li  Yâlla  wâcce. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Alquraan  ju  tedd  jiy  jiitu  xamxam  yépp  daal  wonena  ne 
mooy  balluwaayu  leer  -ndaw  leer  gu  mag!-  ci  yi  xalaatu  nit  akub 
gèstôom  di  feenal  lu  jamono  di  gènè  yâgg  rekk. 

Lii  moo  tax  muwar  ci  nun  jullit  ni  nuxalaat  ci  sunu  warugar, 
ta  doon  misaal  ak  royuwaay,  ta  doon  nu  yayoo  leeral  matug 
Alquraan  ngir  nit  népp  ak  xamal  ko  nit  ni,  tay  lox  bu  nu  xalaatee 
ci  warugar  woowee. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  danoo  nekk  ci  tolluwaay  bob  manunoo 
tasaare  dèggug  Alquraan  gi  nga  xamne  yi  xamxam  feenal 
dègèrèlnan  ko  ay  yooni  yooni  yoon.  Ta  manman  ak  jumtukaay 
yu  wuute  yi  jamono  jii  nuy  dundé  jâppandil  yépp  teewun  nit  nu 
sâggan  nuy  dund  ci  âddina  ji  sunuy  xulôowaale  lanuy  doon  fa 
kanam  Yâlla  bu  bis  péneée. 

Lôolu  nag  day  yokk  sunu  warugar,  ndaxte  lu  bari  lool  ei  yi 
xamxam  feenal  ei  sunu  jamono  jii  day  jâppandil  yombal  yu  mag 
bu  nu  ko  tèkkèlée  ak  jamono  yi  weesu  ei  wâllu  leeral  ak  saxal 
dèggi  ngèm  yi  ta  li  ei  èpp  di  kumpè. 

Yenn  dègg  yi  ei  bindéef  yi  nag  ta  nekk  ei  biir  Alquraan  ju 
tedd  ji  dananu  ko  xami  bu  tolluwaayu  xamxam  âggee  ei  xam 
dayoom  ak  mâggaayam. 

Maanaam  7\Jquraan  day  wone  ay  dèggèm  ba  bis  péne  kem 
xamug  nit  ni  ak  seen  tolluwaay  ei  xamxam  ei  jépp  jamono.  Ta 
sikki  sâkka  amul  ei  ne  anam  gii  ei  yèrmèndéy  Yâlla  la  bokk. 

Ndaxte  melo  yiy  xar  baax  tay  feen  ei  bind  bi  nu  moonaale 
nit  ak  ei  yu  bari  lool  lool  lool  yi  xamxamu  doktoor  feenal  ei  nos 
ak  xeren  gu  nekk  ei  goxi  asamaan  yi  ak  suuf  si  ei  anam  gu  muy 
jaaxale  xel  di  ko  èlèm.  Ta  bu  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  leeraloon 
nânn  lu  jiitu  xamxam  di  ko  feenal  kon  nit  ni  dunu  ko  gèm  ea 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


qarnu  ya  weesu,  ndaxte  kon  dadoon  sut  seen  tolluwaay  ci  xel  ak 
xamxam  ta  kon  dunudoon  mana  dugg  ci  ngèm  gi. 

Alquraan  ju  tedd  ji  nag  ci  wâll  gii  day  nuru  suuf  su  baax  suy 
génné  ay  koomam  saa  bu  nu  ko  gasee.  Kon  nag  dana  war  ci  nun 
nu  nâmm  sunuy  xel  ngir  mana  xam  lu  yaatu  li  Alquraan  ju  tedd 
ji  èmb. 

Manmanu  âgg  ci  xôotaayu  yèg  téeréb  bindéef  yi  ak  xam 
bôoti  âddina  ji  mingi  ame  rek  ci  ron  xalaatu  woroom  xol  yi.  Lii 
moo  tax  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  woo  nit 
népp  jèmé  leen  ci  xeetu  xalaatiin  wii,  ba  tax  muy  wax  ci  laayaam 
yu  tedd  yi  naa: 

«Xanaa  doxunu  ci  suuf  si  ba  am  xol  yu  nuy  xame  walla 
nopp  yu  nuy  déggé?  Gét  yi  kat  dunu  gumbê  waaye  xol  yi  ci  dênn 
yi  nooy  gumbê»  (laayay  46“'  ci  saaru  Al-  hajj). 

Agit  naa: 

«Ta  suuf  si  amna  ci  ay  dog  yu  dend  ak  dêri  resen  akum 
mbay  aki  tândarma  yu  nurôo  al  yu  nurôowut  ta  menn  ndox  di 
leen  nândal,  nu  wuutale  seeni  mennet.  Lôolu  daal  ay  tegtala  ngi 
ci  ngir  nuy  xalaat»  (laayay  4“‘  d  saaru  Ar-  ra’d). 

Kâttanug  doonub  jullit  daal  mingi  tâmblee  ci  yèngug  xel  ak 
yittéwôom  gu  sax  gu  mu  yittéwôo  xalaat  ak  bègg  Yâlla  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc. 

Liy  def  nit  ki  nit  daal  mooy  jèfi  xol  ak  xel.  Ta  bu  nu  yèkkètée 
qiimay  xel  rek  sâggane  wâllu  xol  kon  nit  man  naa  am  li  mu  bègg 
ci  âddina,  waaye  nag  ngir  mudoon  ku  gèm  ku  woyof  xol  ku  amug 
yèg  manuta  nâkk  mu  nooyal  xolam  ta  wèrèlé  ko  yègyèg  bu  xôot. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lune  nag  day  mel  ne  day  waxak  ku  gèm  kune  kuy  farlu  ngir 
def  xolam  mu  mel  nii.  Ndaxte  bindéef  yépp  amnanu  lâmmin  wu 
nuy  feenale  li  ci  seen  biir. 

Nit  kune  kat  buy  juddu  day  gumbè,  ta  bu  nu  daloon  di  ubbi 
ay  gètèm  day  jaaxle  lool  gèt  yi  tèjul  seen  bopp.  Bu  bèt  di  xool  géej 
yi  walla  garab  yi  walla  picc  yiy  naaw  ci  asamaan  si  day  waaru 
jaaxle,  ndaxte  bir  yi  bèt  masuta  gis  bu  leen  gisee  day  waaru  tay 
wax  naa:  «Yaw  sama  Boroom  li  nga  bind  aka  taaru!». 

Nit  kiy  gis  bis  bune  ay  junni  ci  taar  yooyee  nag  ta  duyèg 
xalaat  bu  xôot  ak  gèstu  dèggdèggi  bir  yooyee  da  leen  di  romb 
rekk  ta  nekk  ci  eâggante  gu  sax  mel  ne  doj  yu  dègèr  yi  manuta  am 
benn  eér  ei  tawi  lolli  yu  bârkeel  yi  eay  sottiku  aka  sottikuwaat. 

Dara  gènuta  rafet  woote  boobee  jèm  ei  yeewu  ta  nekk  ea 
laaya  yu  tedd  yooyee  di  wax  naa: 

«atnna  yit  ei  wuutoonteg  guddi  gi  ak  bêeeêg  bi  ak  li  Yâlla 
wâccee  asantaan  ei  wêrség  dâldi  eiy  dundélé  suuf  si  ginaaw 
ag  deem  amit  ei  coppaxndiku  gi  ei  ngelaw  li  ay  tegtal  ngir  niy 
jèfendikÔO  xel»  (laayay  5“'  d  saaru  Al-  jâtiyah). 

Ak  li  Muwax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Tegtal  la  yit  ngir  noom  guddi  gi  Nu  eiy  génnée  bèeeèg 
bi  bu  ko  defee  nu  nekk  ei  lèndèm.  Ak  jant  bi  buy  dox  jèm  ei 
daluwaayam,  lôolu  nattaleb  Yâlla  Miy  ki  tedd  kiy  xamaakon  bi 
la.  Weer  wi  yit  nattaleelnanu  ko  ay  wâccuwaay  ba  mu  melaat 

ne  xala  gU  mâggat»  (laayay  37“'  ba  40“'  d  saaru  Yâsin). 

Ak  li  Muwax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Misaal  yooyee  danu  koy  jox  nit  ni  waaye  ni  xam  rekk  noo 

koy  dégg»  (laayay  43“'  d  saaru  Al-  ‘ankabût). 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


Nit  ki  kat  bu  xamee  xôotaayu  yègyèg  ak  xalaat  diirub  ag 
dundèm,  kon  dana  mana  amub  eér  ei  bègg  Yâlla.  Texe  giy  nèw 
ginaaw  dee  kat  kem  mbèggéel  googee  lay  nekk.  Ta  yônént  yi  ak 
wâlliyu  yu  baax  yi  fi  masa  jaar  yépp  ay  misaal  yu  leer  lanuwoon 
ei  xam  bindéef  yi.  Xam  Yâlla  gi  nu  moonaale  nit  nag  ta  mu  nekk 
fu  xôot  ei  moom  mbôot  la  mu  nèbbu. 

Ni  sâggan  dègèr  bopp  tay  weddi  ni  jeexal  seenug  dund  ei 
géejug  jafe-jafe  bu  nu  yègée  wéetaay  wu  raglu  wa  ta  yèg  ne  amunu 
ku  leen  di  aar  ta  yègit  aajowoo  gu  nu  aajowoo  sâkku  ndimbèl  ei 
kâttanug  Yâlla  gi,  bu  lôolu  amee  danuy  dellu  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ngir  la  nu  dese  ei  bind  bu  sell,  bind  bu  sell  ba  nu  dèxèn 
ei  biir  nit. 

Waaye  ni  giimal  fay  waajtaay  wii  ta  des  di  nu  sori  nu  nuxax 
ei  âddina  sii  sottikuk  kâttanug  Yâlla  gi  ak  xarbaax  yi  ei  bindéef  yi 
ak  ni  jeexal  seenug  dund  eig  gâtt  xel  ta  seeni  gèt  muuru  ba  dunu 
jèl  ay  bind  dunu  dégg  ay  laabiiré,  danuy  sax  ei  nekkiin  wii  bu 
âllaaxiraa.  Ci  lôolu  sax  la  laaya  yu  tedd  yi  di  waxe  naa: 

«Xanaa  doxunu  ei  suuf  si  ba  ant  xol  yu  nuy  xante  walla 
nopp  yu  nuy  déggé?  Gêt  yi  kat  dunu  gumbê  waaye  xol  yi  ei  dênn 
yi  nooy  gumbê»  (laayay  46“‘  ei  saaru  Al-  hajj). 

Laaya  yaa  ngi  wax  batayit  naa: 

«Ku  gumbê  ei  dund  gii  bu  âllaaxiraa  yit  day  gumbê  ta  gènê 
sânku  aw  yOOn»  (laayay  72“‘  ei  saaru  Al-  isrâ). 


Bokkna  ei  li  manuta  nâkk  nag  nu  jânge  Alquraan  ju  tedd  ji 
ei  jânglekat  yu  gôor  ak  yu  jigéen  yu  baax  yi  ta  seeni  xol  feesak 
bègg  Yâlla,  ndax  noom  danuy  xècc  ni  leen  di  déglu  ei  tâppewu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gu  seenu  melo  di  tâppewu  ci  noom  jôgé  ci  seeni  xol  yi  leere  ci 
leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dem  ci  biir  yegyèg  yi  ak  xalaat 
yi.  Jèléefna  ci  Tâwûs  mune  danoo  laaj  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  nit  ki  gènè  neex  njângum  Alquraan  gèn  koo 
baaxle  mune: 

«Ki  nga  xamne  boo  ko  déggée  muyjâng  dangay  xam  ne  ku 
ragal  Yâlla  la  ku  Koy  teewlu»  (Ad-  Dârimi,  buntub  FadâU  al-  qurân }. 

Waaye  safaan  bi  yit  day  am  ba  mépp  njâng  mudul  âgg  ci 
xol  dumana  yôbbu  nit  ci  yègyèg  bu  xôot  ak  xalaat  bu  yaatu  bi 
Alquraan  bègg.  Kon  nag  warngay  déglu  bu  baax  bâyyiloo  xel  gu 
tedd  googee  jôgé  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ba  munee: 

“Dana  am  nugénné  ji  ci  seen  biir  non  seenug  julli  noom 
dana  tax  ngeen  xeeb  seenug  julli  yéen,  seenug  koor  noom  di 
tax  ngeen  xeeb  seenug  koor  yeen,  seen  jéf  noom  di  tax  ngeen 
xeeb  seen  jêf  yéen,  nuy  jâng  Alquraan  ta  duweesu  seeni  bôli,  ta 
nuy  roeeiku  ei  diiné  ni  balubfett  di  roeeikoo  ei  ki  koy  sânni  ba 
bu  xoolee  eat  la  dugis  dara,  bu  xoolee  bant  ba  dugis  dara,  bu 
xoolee  ea  mbuus  ma  dugis  dara,  bu  ko  defee  mu  réer  ei  asamaan 

si  di  wéy”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Fadâil  al-  qurân). 

Kon  nag  ngir  nubana  tâbbi  ea  jèyyè  joojee  day  war  ei 
nun  nuy  gènè  yittéwôo  Alquraan  ju  tedd  ji  ta  tâbbi  ei  xalaat  ei 
laayaam  yi  aka  dégg  ay  maanaam  ei  sunuy  xol  aka  settantal  jikkôy 
Alquraan  ju  tedd  ji,  ndaxte  Alquraan  ju  tedd  ji  day  woo  ki  gèm  ei 
wépp  yoon  jèmé  ko  ei  waaj  ngir  xalaat  bu  sax  ak  yègyèg  bu  sax. 
Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Yônniwunu  lu  lajiitu  ludul  ay  gôor  yu  Nuy  wâcce  Sunuy 
wax  ei  noom.  Kon  nangeen  laaj  ni  am  xamxam  bu  ngeen  xamul 
laaya  yu  leer  yi  ak  téeré  yi.  Ta  wâccenanu  ei  yaw  téeré  biy  ag 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


pâttli  ngir  nga  leeralal  nit  ni  li  nu  wâcce  ci  nootn  ndaxyâlla  nuy 
Xalaat»  (laayay  43“‘  ak  44“'  d  saaru  An-  nahl). 

Ca  dèggdègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  nuy  woo  ci 
Alquraan  ju  tedd  ji  -nun  ay  jaamam-  jèmé  ci  xalaat  ci  tegtali  ag 
nekkam  ak  ci  bind  yu  xeren  yi  ci  xéewèl  yi  nu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  baaxe. 

Day  bâyyiloo  xel  yit  ci  ne  nit  ni  ci  lan  bokk,  ta  noom  danoo 
am  ay  lâkk  aki  melo  yu  wuute;  ba  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  wax  naa: 

«Bokkna  ci  ay  tegtalam  yit  bind  gi  Mu  bind  asamaan  yi  ak 
suufsi  ak  wuutegseeni  lâkk  ak  seeni  melo.  Lôolu  de  ay  tegtala 
ngi  ci  ngir  ni  xam»  (laayay  22“'  ci  saaru  Ar-  rûm). 

Ca  dèggdègg  wenn  ci  lâkkyi  nit  ni  diwax  ay  mbooloo  yu  xeet 
way  lâkk  lâkk  woowee  taxawal  sosunu  ko,  ta  yit  tènk  yiy  tènk  lâkk 
ak  baat  ya  nu  eay  jèfèndikôo  dunu  lu  nit  ni  dajaloo  amal  ko. 

Bu  yenn  lâkk  yi  di  tâmblee  wax  ei  luy  tegtale  j  èf,  yenn  yi  noom 
ei  luy  tegtale  ki  jèf  jèf  ji  lanu  koy  tâmblee  liy  tegtale  jèf  ji  doora 
dikk.  Ta  lâkk  yii  du  yun  tèkkèlé  ba  tânn  ei  yenn,  waaye  may  la  gu 
jôgé  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  yit  bind  gi  nubind  nit  ei  melo 
aki  xeet  yu  wuute  ginaaw  bi  mu  doonee  mayug  Yâlla  dafa  lâmboo 
ay  bind  yu  xeren  yu  wuute.  Fii  mune  melo  yi  dèkkuwaay  yi  ei  kaw 
suuf  noo  ko  jur,  xeet  yi  noom  di  nu  Yâllay  feenoo  ei  bind  gi.  Ta  li 
waral  taxawaay  bii  mooy  nit  ni  xamante  ei  lu  gènè  yomb. 

Bu  weesoo  lôolu  nag  amul  xeet  wu  gèn  weneen  walla  xeet 
wu  amul  solo.  Ndaxte  ei  xeet  wune  la  nit  nu  baax  di  génné  ak  nit 
nu  bon,  waaye  li  am  solo  mooy  ragal  Yâlla  not  rânniku.  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  nag  leeralna  dègg  googee  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
dâldi  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yéen  nit  ni,  Nun  kat  danu  leena  bindé  ci  gôor  akjigéen  def 
leen  ay  xeet  aki  giir  ngir  ngeen  xamante.  Ki  gênê  tedd  ci  yéenfa 
Yâlla  nag  mooy  ki  gênê  ragal  Yâlla  ci  yéen.  Yâlla  kat  xamaakon 
la  ku  den  kumpê  la»  (laayay  13“‘  d  saaru  Al-  hujurât). 

Ci  geneen  wâll  yit  Yâlla  dafa  yamale  kenne  ci  boppam  dâldi 
bind  bindéef  yépp  nuy  gôor  ak  jigéen  yuy  mottleente.  Ta  dundug 
njaboot  gi  tâmblee  fa  âjjana  ci  Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  tuxu  nèw  ci  nun  doon  tèrèliinu  naar 
naar  wu  Yâlla  sos.  Tèrèliin  wii  nag  diiney  Lislaam  dègèrèlna  ko  bi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Bokkna  ci  ay  tegtalam  yit  li  Mu  leen  bindêlé  ci  seen 
bopp  ay  soxna  ngir  ngeen  ameg  dal  ci  noom,  defyit  eofeel  ak 
yêrmêndé  ei  seen  digênté.  Lôolu  de  ay  tegtala  ngi  ei  ngir  niy 
Xalaat»  (laayay  21“'  d  saaru  Ar-  rûm). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  defna  bârke  ei  sèy  ei  xeetu 
Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ei  keppaarug 
Alquraan  ak  Sunna,  ta  Yâlla  defna  ko  muy  âjjanay  texe  ei  dundug 
âddina  gi. 

Sèy  kat  bind  yu  xeren  yu  bari  ta  nèbbu  ningi  ei  -yuy  èlèm 
xel  yi  di  leen  jaaxal-  ei  dajeg  naari  waxambaane  yu  bokkul  dara  ei 
anam  gu  leen  di  xèccèlé  njarin  noom  naar  népp.  Lèkkèlôo  kat  gu 
xoli  naari  waxambaane  yu  bokkul  dara  di  lèkkèlôo  ei  yèrmèndé 
ak  mbèggéel  gi  leen  Yâlla  xéewèlale  ba  sax  nuy  dund  dèggdègg 
ei  jaww  ju  yéemé  ba  âgg  ei  fâtte  kèri  seeni  baay  ak  seeni  nday  -ya 
nu  mâgge  yaroo  fa-  lôolu  daal  feenug  Yâlla  la  gu  kawe  akub  bind 
bu  sell  bu  gènè  yayoo  xalaat  bu  xôot  bind  bune. 

Li  ko  waral  nag  moodi  ne  nit  ni  Yâlla  da  leena  nattoo 
moonaale  leen  mana  werante  ak  deijijdeijiji  ei  nangu  dègg. 
Laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  taaroonanu  misaal  yu  wuute  ngir 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


woroom  sôobuwaay  ak  naanuwaay  yu  wuute  yi  ba  nit  kune  di  ci 
am  wâllam  kem  ni  mbirèm  deme.  Dègg  gii  nag  laaya  ju  tedd  ji 
leeralna  ko: 

«Ta  joxnanu  nit  ni  ci  Alquraan  jii  misaal  mune,  nit  nag 
doon  ki  dâqqa  werante  lune»  (laayay  54“'  d  saaru  Al-kahf). 

Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  bâyyiloo  xel  nit  yit  ci  muujisaat 
yi  ci  nekk  di  ko  woo  yit  jèmé  ci  xalaat.  Laaya  jaa  ngi  woo  nit  ci 
muxalaat  eig  dundèm  diwax  naa: 


«Ta  ku  Nuguddêl  aw  fanam  dananu  ko  delloo  ginaaw  ei 
bindêm;  xanaa  dunu  jêféndikoo  seeni  xel?»  (laayay  68“'  d  saaru  Yâsin). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  wone  ne  nit  danu  koo  moonaale  mana 
jeng  jèm  ei  kâeeoore  ak  mana  jeng  jèm  ei  ragal  Yâlla,  ni  lôolu  di 
leere  ei  waxi  Yâlla  jii  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


«Maangi  giin  yit  ei  bakkan  ak  ni  Mu  ko  bindé  defei  moom 
mana  kâeeoore  ak  mana  ragal  Yâlla.  Ku  ko  sellal  dana  texe  am 
la  mu  bêgg,  ku  ko  tilimal  yit  dana  sooy  nâkka  am  la  mu  bêgg» 

(laayay  7“'  ba  10“'  d  saaru  Ash-  shams). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  wone  kâttanug  Yâlla  ei  dekkalaat  ak 
lottug  nit  ki  ei  kanam  mbir  mii  ak  dèggug  Yâlla  gi  nit  di  xaar  bu 
âllaaxiraa;  laaya  ji  diwax  naa: 

«Xanaa  nit  ki  xamul  ne  Nun  Noo  ko  bindé  ei  toqqu  mânniyu 
mu  jekki-jekki  rek  di  xulôowaale  bu  mag?  Mujox  Nu  am  misaal 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yit  -ta  fekk  mufâtte  bind  gi  Nu  ko  bind-  dâldi  ne:  kan  mooy 
dekkal  yax  yi  bu  nu  funuxee?  Waxal  ne:  ki  koy  dekkal  mooy 
Ki  ko  njêkkôona  sos  ta  Moom  ku  xam  lool  mbindéef  mune  la» 

(laayay  77“'  ba  79"*  d  saaru  Yâstn). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  fâttli  nit  -miy  daw  di  dâqq  jamono- 
ne  jamono  mbir  mu  gaar  la  muy  soppiku,  batax  laaya  ji  diwax 
naa: 


«Bis  ba  saa  di  taxaw  danuy  mel  ne  ag  ngoon  walla  ab 
yooryoor  rekk  la  nu  sax  ca  bâmmeel  ya»  (laaya  ji  mujj  d  saaru  An- 
nâziât). 

Leeral  yii  yépp  daal  yiy  woo  nit  jèmé  ci  xalaat  bu  sax  danuy 
wone  ne  ligéeyu  xel  bu  mel  nii  lu  manuta  nâkk  la  tay  lu  Yâlla 
digèl  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  lu  jiitu 
junniy  at  ak  neenti  téeméer,  ndaxte  dafa  leeral  loola  ci  âddiisam 
bu  tedd  biy  wax  ne: 

«Amul  yit  jaamu  Yâlla  gu  yamak  xalaat»  (Al-  Bayhaqi,  Shuâb 
al-  imân,  xaajub  4“',  xétu  157“'). 

Ba  sax  maneesnaa  wax  ne  âddiis  bii  day  wone  ne  xalaat 
lu  manuta  nâkk  la  lu  jiitu  jaamu  Yâlla.  Ndaxte  xam  solo  ak 
dèggdèggi  yiw  yi  lu  mel  ne  jaamu  Yâlla,  ci  misaal,  xalaat  rekkay 
tax  mumana  nekk. 

Wôorna  ne  nag  xalaat  bi  laaya  yu  tedd  yi  ak  âddiis  yu  tedd 
yu  bari  wone  soloom  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer  gèn  naa 
am  solo  ci  sunu  jamono  jii  ngir  leeral  yi  nu  tuddôon  ci  ginaaw. 
Lu  nu  man  diwax  nag  ci  war  gi  nuwara  am  fiiraange  ak  pastéef 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3)  r’^Miésiin 


ci  sonnee  ci  yiw  ak  jottli  dègg  ngir  nu  wâccoo  ci  lu  wér  ak  sunu 
warugar,  lu  nu  mana  wax  ci  tomb  bii  rek  lu  néew  la. 

Waxtu  yi  èpp  solo  nag  yi  jullit  wara  mâng  jarinoo  leen  guddig 
fukkéel  ak  jurôom  ci  weeru  baraxlu  ci  la  bokk.  Ba  taxna  ni  gèm 
warnanu  koo  dundèlé  lépp  lu  nu  am  ci  yègyègu  xol,  ndaxte  guddi 
googee  mooy  guddig  âtte  ak  séddèlé.  Ci  guddi  googee  kat  leef 
dibind  kuy  juddu  ci  at  mi  ak  ku  eiy  faatu,  ei  leef  diséddèlé  wèrsèg 
yi  yit  di  ei  yéegèl  jèf  yi  nujèm  ea  péeyub  Yâlla  ba.  Ci  lôolu  la 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  diwaxe  naa: 

«Bu  fukkéelu  guddi  ak  jurôotn  ei  baraxlu  dikkée  nangeen 
taxaweguddi  ga  eijulli  ta  woor  bêeeêg  ba.  Yâlla  kat  da  eiy  wâcc 
ei  asamaan  si  gênè  jege  bu  jant  bi  sowee,  bu  ko  defee  munaa: 
xanaa  amul  kuy  jégglu  Majéggèl  ko?  Xanaa  amul  kuy  sâkku 
wèrsèg  Mawèrsègèl  ko?  Xanaa  amul  ku  nekk  eib  nattu  Mamay 
ko  jâmm?  Xanaa  nângam?Xanaa  nângam?  bafajar  difenk»  (ibn 

Mâjah,  buntub  Iqâmat  as-  salât). 

Maneesnaa  wax  yit  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  ubbi 
wunti  yèrmèndé  ak  njekk  ak  nangu  naan  ba  fajarug  guddi  googee 
difenk  (bi  ki  taalif  téeré  bi  di  toll  fii  dafa  dajeek  guddig  fukkéel  ak 
jurôom  ei  baraxlu  ditâmbli). 

Dara  gènuta  rafet  nag  xibaaru  mbégté  bi  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  èndil  nu  gèm  niy  dundèlé  guddig 
fukkéel  ak  jurôom  ei  baraxlu  ei  julli  di  dundèlé  bèeeèg  ba  ei  woor. 
Lii  moo  tax  muwar  ei  nun  nufarlu  ei  dundèlé  guddi  googee  ei 
julli  ak  jâng  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  ak 
sâbbaal  ak  juUi  ei  Yônént  bi  di  ko  naanal. 

Warna  yit  nuyittéwôo  ta  sonne  guddi  ak  bèeeèg  yiy  topp  ei 
guddig  fukkéel  ak  jurôom  ei  baraxlu,  ndaxte  danoo  mel  ne  luy 
yèglé  weeru  koor  wu  mâgg  wiy  balluwaayu  leer,  dananu  wara 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yokk  suni  yègyègi  xol  ci  texeg  weeru  koor,  wara  baril  jèf  yu  baax, 
wara  yokk  sunug  mbèggéel  gi  lalu  eig  ngèm  ak  sunug  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Warna  yit  nuy  defe  sunuy  julli  ei  jawwi  biir  ak  yamoo  gu  ruu 
digènté  xol  bi  ak  jèmm  ji,  ndaxte  julli  ag  daje  gu  kawe  la  digènté 
jaam  bi  ak  Boroomam.  Amna  ku  masa  dikk  ei  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dilaaj  dâldi  ne:  Yaw  Yônént  bi, 
jângal  ma  ta  tènk  ko.  Mune: 

“Boo  jôgée  dijulli  nanga  julli  jullig  kuy  tâggoo,  bulwax  yit 
waxjooyjégglu,  ta  nanga  dogu  ei  naagu  ei  li  ei  yoxoy  nit  ni”  (ibn 

Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Ki  gèm  kat  buy  julli  warnaa  def  kem  kâttanam  ngir  fâggu 
jikkô  ak  jèf  yu  baax  yépp,  warnaa  moytoo  sânk  xéewèlug  Yâlla 
googee  yit,  ndaxte  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  wax  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 

“Nit  de  dana  julli  ba  sèlntèl  ta  dunu  ko  bindèl  ludul 
fukkéelu  xaajub  julléent  ga,  jurôont  neenteel  ba,  jurôont  natteel 
ba,  jurôont  naareel  ba,  jurôont  ntbenneel  ba,  jurôonteel  ba, 
neenteel  ba,  natteel  ba,  genn  wall  ga”  (Abû  Dâwûd,  buntub  As-  salât). 

Li  am  daal  moodi  ne  warna  nu  nuleeral  bir  yooyee,  ndaxte 
niiri  yèrmèndé  ak  bârke  agsinanu  ei  nun  bi  weer  wu  tedd  wii 
jubée  -wiy  agsi  ei  fan  yu  néew.  Ta  lôolu  moodi  ne  Alquraan  ju 
tedd  ji  wâcc  ei  weeru  koor  deef  koo  wâcce  ngir  nudund  dundug 
koor  gu  yâgg  guy  wéy  ba  bis  péne. 

Weeru  koor  kon  ak  Alquraan  yaruwaay  bu  sax  lanu.  Ta  ei 
lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  diwaxe  naa: 

«Weeru  koor  ntooy  weefwâccee  Alquraan  ntudoon  ag  njub 
ngir  nit  ni  ak  tegtal  yu  leer  yu  doon  ag  njub  akug  teqqale.  Kon 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


ku  eifekke  weer  wi  ei  yéen  na  ko  woor.  Ku  wérêdi  walla  munekk 
eib  tukki  na  woor  yeneen  bis  yu  ni  toll.  Yâlla  kat  jâppndal  la 
leen  bêggêl  bêggêlu  leen  xatxat.  Nangeen  matal  lim  bi  nag  ta 
tudd  mâggug  Yâlla  ngir  li  Mu  leen  gindi  ndaxyâlla  ngeen  sant» 

(laayay  185“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Ta  ei  laaya  ju  tedd  joojee,  ginaaw  bi  mu  leeree  ne  Alquraan 
leer  guy  gindée  la  gu  fees  ak  firndéy  njub  ak  tegtali  xamxam, 
dafa  digèl  képp  ku  teewe  weer  wii  muwoor  ko  ei  nu  dèppôo  ak 
nattuwaay  yu  Alquraan  yi. 

Bokkna  ei  li  war  nag  nubana  fâtte  ne  dudoy  nuy  déglu 
njângum  Alquraan  ei  sunuy  nopp  rek  tay  romb  dègg  yi  ei  nekk 
ban  eee  taxaw.  Waaye  kay  danoo  wara  déglu  digèlèm  yu  bârkeel 
yi  nuy  leeralal  yooni  muee  ei  dundug  âddina  gi  ak  sax  ea  âjjana 
ei  noppi  xol  ak  gèti  xel.  Li  waral  lôolu  moodi  ne  ki  gèm  day 
gânnaayoo  liy  dundèl  ruu  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ngir  jâkkaarloo 
ak  eongi  bânneex  ak  bakkan. 

Kon,  yaw  sunu  Boroom,  maangi  Lay  naan  ngamay  nu 
eérub  nudund  dundug  Alquraan  ak  âjjana  ei  yègyèg  bu  xôot  ei 
weer  wu  bârkeel  wii,  ta  def  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  ngèm  gi  nuy 
firndé  ju  nuy  musèl  bana  doon  firndé  ju  nuy  dugèl,  ta  ngadef 
sunug  woor  weer  wi  muy  yèrmèndé,  def  sunug  xadd  ei  weer  wi 
muy  bârke,  def  sunug  dog  ei  weer  wi  muy  waxtuw  âgg  ei  Yaw. 
Yâlla  nanga  nangu  naan  Yaw  Yâlla... 


^uuh  ak  rûn^ûûni  bet 


Tuubèl  ta  naane  gèt  yuy  jooy  ak  xol  bu  feese  sawaraw 
réeeu,  ndaxte  tôortôor  yi  ei  bérèb  yi  am  jant  ta  tooy  rek  la 
xuy  ubbikôo. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi. 


TUUB  AK  RONGONI  BÈT 


Bis  ab  nawkat  dafa  laaj  kenn  ci  nu  baax  ni  maanaam  âddiis  bi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  diwaxe  naa: 

«Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dana  nangu  tuubugjaam  bi 
liféek  âggul  Ci  xerxeri»  (Ibn  Mâjah,  huntuhAz-  zuhd). 

Nit  ku  baax  kii  dâldi  koy  tont  ne: 

Waaw,  ni  ko  Yônént  bi  waxe  la.  Ndax  man  namaa  xam  looy 
ligéeyé? 

Mune  ko:  Man  nawkat  laa,  damay  nawi  yéré. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  Lu  gènè  yomb  ci  naw? 

Mune  ko  :  Dog  yéré  yi. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  naata  at  nga  amagun  ci  ligéey  bii? 

Mune  ko:  jurôom  neenti  at. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  Boo  demee  ba  ruu  gi  digénn,  ndax  danga 
mana  dog  ndimè? 

Mune  ko:  Déedéet. . .  Duma  ko  man. 


Nit  ku  baax  ka  ne  ko:  Yaw  nawkat  bi,  bu  fekkee  doomana  def 
ligéey  boo  manoon  daan  ko  def  diirub  fukki  at,  kon  bu  dee  agsee 
nan  ngay  mana  tuubé  ta  masoo  koo  def  ci  sag  dund?  Kon  tuubèl 
tay  jii  bi  ngay  am  kâttan.  Boo  ko  deful  nag  bu  dee  dikkée  doo  am 
eér  ei  jégglu  ak  muj  gu  rafet.  Xanaa  masoo  dégg  wax  jii: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Gaaweleen  tuub  balaa  dee  didikk».  Booba  nag  la  muuré 
tuub  ag  sellal.  Booba  yit  la  nawkat  ba  yit  mujj  bokk  ci  nu  baax  ni. 

Ni  nu  ko  gise  ci  nettli  bii  nag  tarxiis  gi  bânneex  ak  âddina 
ditarxiisloo  jaam  yi  ci  anam  yu  wuute,  li  nuy  wôorèdi  wôorèdi, 
li  ci  gènè  wôorèdi  -ci  anam  gu  wér-  mooy  sax  ci  yeexe  tuub  ta 
tuub  di  liy  taxa  mucc  ruu  gi  diirub  sunug  dund.  Qatâdah  neena: 
Alquraan  de  da  leen  di  won  seen  jângoro  ak  seen  saafara.  Seen 
jângoro  mooy  seeni  bâkkaar,  seen  saafara  di  jégglu®. 

Ndaxte  jégglu  -mi  am  wâccuwaay  bu  am  solo  ci  jublu  ci 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  ci  âggale  xol  ci  tolluwaay  bu  kawe- 
mooy  wenn  yoon  wiy  taxa  tâqqalikoo  ak  tir  yu  biir  yi.  Ta  tuub 
miy  muri  kiiraay  ak  pakk  yi  dox  digènté  jaam  bi  ak  Boroomam 
aw  sas  wu  mag  la  ngir  jèf  yu  baax  yi  mana  sotti.  Lôolu  moo  taw 
nuwara  naaxsaayal  bir  yiy  tee  âgg  ci  jublu  gi.  Ci  nii  nag  la  xol  bi 
didoone  luy  dimblée  ci  âgg  ci  jublu  gu  tedd  gi. 

Ci  lii  nag  la  yooni  tasawuf  yépp  di  tâmblee  ci  jégglu  ak  wird 
yiy  ame  ci  waxtuy  njèl  yi  ngir  mottleente  gog  biir. 

Tuub  gi  njèkk  nag  mingi  tâmblee  ci  sunu  sang  Aadama.  Ta 
ba  muy  tuub  dafa  naan  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


“Nuwax  noom  naar  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  danoo  toon 
sunu  hopp  ta  boo  nu  jéggêlul  yêrêmôonu  dananu  bokk  ci  ni 

pert”  (laayay  23“^  ci  saaru  Al-  a’râf). 

8.  Yèrêl  AI-  BayJiaqi,  Sliuab  al-  imân,  xaajub  5“*,  xètu  427“'. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Naan  gii  nag  mujjna  doon  misaalum  jégglu  ngir  sètèm  yiy 
nèwi  ginaawam  ba  bis  péne. 

Niti  Yâlla  yi  nag  dananu  xaaj  tuub  natti  xaaj: 

1-  Tuubug  ni  èpp  ei  nit  ni.  Noom  seeni  bâkkaar  lanuy  tuub. 

2-  Tuubug  xejj  yi.  Noom  daw  gu  seeni  xel  didaw  leeg  leeg 
dijôgé  fi  Yâlla  lanuy  tuub. 

3-  Tuubug  xejji  xejj  yi.  Noom  danuy  tuub  ngir  gènè  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Waaye  nag  sellal  ak  dèggu  naari  sârt  lanu  yu  manula  nâkk  ei 
jèf  ju  baax  june.  Ci  nii  la  nu  bari  ei  niti  Yâlla  yi  daan  tuubé  ei  tuub 
gi  nuy  tuub.  Maanaam  manuta  nâkk  nuy  muslu  ei  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ei  tuub  yiy  laaj  tuub  ta  nu  am  yit  mbôotum  «Tuub 
gu  sell»  gi  nu  tudd  ei  laaya  yi,  ndaxte  bakkan  ak  saytaane  bu  nu 
amul  yoon  ba  kèf  xol  bi  danuy  sol  mbubbum  dègg  lu  ei  nekk  ei 
noom  naar  mujj  doon  jânglekat  buy  gindée  jèmé  ei  taar  ak  yiw. 
Nii  nag  la  jaam  bi  ditâbbee  ei  seen  mbaal  sânk  seenug  tuub  def 
ko  mu  naaxsaay  mel  ne  pènd  bu  nu  tasaare.  Sax  ei  nâkka  tuub 
nag  moom  gaaf  la  guy  lèndèmal  âllaaxira.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  naa: 


“Xayna  seen  Boroom  yêrêm  leen.  Bu  ngeen  déllusée  nag 
nudéllusi.  Ta  defnanu  sawara  muy  dêkkuwaay  bu  nuy  têj  ni 

Weddi»  (laayay  8“'  ei  saaru  Al-  isrâ). 

Ndaxte  nit  kiy  sax  ei  yâqq  ag  tuubèm  day  mujj  doon 
fowukaayu  saytaane,  ta  lu  weesu  lôolu  yit  bu  tuubôon  saytaane 
walla  nu  sâggan  ni  doon  ay  saytaane  ei  moom  danuy  yâqqaat  ag 
tuubèm  naako:  «Naysaan!  Ndaysaan!» 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lôolu  moo  tax  laaya  yu  tedd  yi  diwax  naa: 


L>- jlAll  1  I ^ 


«Yéen  ni  gèm,  tuubléen  jèm  ci  Yâlla  tuub  gu  sell,  ndax 
yâlla  seen  Boroom  faral  leen  seeni  naawtéef,  tâbbal  leen  ci 
âjjana  yu  ay  dex  didaw  dironu  bis  ba  Yâlla  dul  gâeeaal  Yônént 
bi  ak  ni  gèm  ândak  moom.  Seenug  leer  da  leen  di  féeté  kanam 
ak  ndayjoor  nuywax  naa:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu 
mottlil  sunug  leer  tajéggèl  nu;  Yaw  kat  lune  nga  man»  (laayay  8“‘ 

ei  saaru  At-  tahrim). 

Waykat  bii  di  Rahmati  mingi  bâyyiloo  xel  dègg  googee  xol 
yi  jèm  ei  tuub  diwax  naa: 

Bu  lâmmin  wi  di  jégglu  ay  yoon,  doonte  xol  bi  dafa  nekk 
eig  eâggante,  bakkan  bi  day  jekkadi 

Waxeefna  ei  téeréb  âddiis  bii  di  «Al-  jâmi’  as-  saghir»  mbir 
mu  yéemé  ei  wâllu  tuub,  ta  moodi  ne  malaaka  mi  nu  sant 
bind  naawtéef  yi  du  bindèl  bâkkaar  kiy  moy  ludul  bu  jurôom 
mbenni  waxtu  jâllee.  Ta  day  néggèndiku  diir  boobee  bépp  ndax 
yâlla  moykat  bi  tuub  ei.  Lii  moo  tax  nag  kenn  waruta  wax  ne: 
«manumaa  sâmm  samag  tuub  ba  defaatnaa  bâkkaar  kon  nag 
warumaa  tuub». 


Waaye  kay  daywar  ei  ki  def  bâkkaar  mudèkké  jégglu,  ndaxte 
man  naa  am  Yâlla  xéewèlal  ko  tuubèm  bana  yâqqooti.  Waaye 
warnanoo  xam  ne  tuub  mingi  ame  ei  réeeu  gu  tar  ei  waxtu  wi 
muy  jégglu  ak  dogu  ei  bana  defaat  bâkkaar  bi.  Lôolu  moo  tax 
Yâlla  bâyyiloo  xel  lôolu  ei  téeréem  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 

«Yéen  nit  ni,  ragal  leen  seen  Boroom  ta  ragal  bis  ba  waajur 
dulfayal  doomam  dune  yit  doom  mooyfayal  waajuram  lenn. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Digub  Yâlla  de  dêgggu  wér  la;  kon  nag  bu  leen  dundug  âddina 
gi  nax  bu  leen  woraakon  bi  yit  nax  ci  seen  digènté  ak  Yâlla» 

(laayay  33“‘  ci  saaru  Luqmân ). 

Ta  âddiis  bu  tedd  bii  jôgé  ci  Yônént  bi  Yalla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ta  mu  eiy  wax  ne: 

“’Âishah,  boo  defee  bâkkaar  nanga  jégglu  Yâlla.  Tuub 
bâkkaar  kat  ntooy  réeeu  akjégglu”  (Ahmad,  Al-  musnad,  xaajub  6“‘,  xetu 
264“')  day  junj  tuub  gog  di  xalaataat  ea  bâkkaar  ba  du  ea  topp. 

Âddiis  bu  tedd  bii  nag  dayleeral  ni  mu  manuta  nâkke  tuub 
di  tâmblee  réeeu.  Danuywax  ne  sax  tilimaayub  bâkkaar  rongoon 
yu  tâng  yi  noo  koy  laabal.  Nettleefna  yit  ne  kenn  ei  ni  daa  moy 
ginaaw  ba  mu  tuubée  ba  réeeu  dan  koo  jox  fu  nu  bind  bâkkaar 
ya  mu  defoon  yépp  dâldine  ko:  “Jângal  lii”.  Mudâldi  naqqarlu  lool 
jèf  yii  mu  defoon  jooy  ba  manatula  gis  bâkkaaram  ya  nu  bind  ea 
kèyit  wa.  Ca  mujj  ga  nag  rongoon  yu  tâng  yu  dèggu  yii  danoo  raxas 
bâkkaaram  yépp  laabal  ko.  Nii  nag  lanu  jéggèlé  moykat  bii. 

Ci  anam  gii  nag  bariwaana  bâkkaar  bob  junniy  rongoon  noo 
koy  mana  far,  bariwaana  yit  genn  rongoon  gu  mana  far  junniy 
bâkkaar.  Ndaxte  rongoonu  bèt  bi  mooy  jèmmi  ndoxum  tuub 
mi  ngir  niy  dugg  ei  toolub  bègg  Yâlla,  ta  moom  yit  day  laabal 
bâkkaar  yi  di  leen  far,  tayit  day  feenal  eant  neel  Boroom  bi.  Ta 
rongoonu  bèt  mooy  kèrug  yaakaar  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ni 
texe  dèggdègg  nag  nooy  niy  mana  jooy  ea  dèxub  kèr  googee  ea 
waxtu  wa  yaakaar  yépp  di  doge. 

Ta  rongoon  wune  ea  rongoon  yooyee  yoy  nay  jâkkaarloo 
ak  âddina  ji  ei  rongoon  yu  tâng  day  nuru  ay  seetu  yuy  wone 
junniy  géej  mbâmbulaan,  ndaxte  wépp  peppu  suuf  wu  ea  nekk 
ag  mâggal  ak  rèyèl  bôoti  Yâlla  yi  la.  Ta  xel  mu  rafet  lu  ei  bari  ei 
rongoon  yooyee  leef  koy  ame.  Ndaxte  rongoonu  bèt  lâmmin  la 


NOO  YU  MUJJ  YI 


wuy  leeral  maanaa  yoy  baat  yi  dunu  ko  mana  èmb.  Ndaxte  jaam 
bi  ci  lii  lay  bèggè  sâkkoo  ci  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  bir  yoy  du  ko  mana  xalaat.  Lôolu  moo  tax  nag  rongoon 
didoon  luy  dalal  xelum  eofeel,  ni  tumurânke  ta  nekk  ei  tiis  yit  di 
ei  ame  noflaay. 

Dara  gènuta  rafet  nag  xewxew  boobee  diwone  dayob 
rongoon  gun  tuur  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bis  Junayd 
mom  Baxdaad  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dafa  nekkoon  ei  yitté 
didox  mumel  ne  dafa  gis  malaaka  yi  diwâccee  dara  ei  asamaan 
digénnée  dara  ei  suuf  si  ta  ând  ea  akug  xér,  mudâldi  laaj  kenn  ea 
noom  ne  ko:  Lu  ngeen  di  génnée  ei  suuf  si  nii?  Malaaka  ma  tont 
ko  ne  ko: 

“Dafa  am  bis  soppeb  Yâlla  romb  fii  dâldi  ne  “aah”  eig  eofeel 
ay  rongoon  yit  tuuroo  eiy  gètèm,  nun  nag  rongoon  yooyee  la 
nuy  génné  ngir  mu  am  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
njéggèlam  mujaare  ei  lii”. 

Âddiis  bu  tedd  bi  moom  mingiwax  naa: 

“Amna  Yaari  gètyu  sawara  dul  laal:  bèt  bujooy  ngir  ragal 
Yâlla  ak  bèt  bu  fanaanee  wattoo  aka  aare  ei  yoonu  Yâlla”  (At- 

Tirmidt,  buntub  Fadl  al-  jihâd). 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  yit 
waxna  ei  ndox  yiy  taqq  ginaaw  ba  mudoon  eôolôol  wâccaat  ei 
kaw  suuf  si  doon  ndox  mu  sell  muam  njarin  di  ei  wone  ni  nuy 
laabale  bâkkaar  yi  ei  tuub  ak  jooy,  mudâldi  ne:  “Bu  eet  gi  ak  sell  gi 
jeexee,  maanaam  bu  ndox  mi  nèxée  taqq  ban  ba  jurèl  nu  ag  jaaxle 
ngir  ag  taqqam  nit  ni  waaru  yit  tâmblee  naan  Yâlla  Muxettli  leen, 
bu  lôolu  jâllee  ndox  mi  day  doon  eôolôol  dâldi  yéeg  ei  asamaan 
si  jaar  fa  eiy  yoon  yu  wuute  ba  laab  laab  gu  mat  sèkk.  Ginaaw 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


lôolu  nag  muwâcc  ci  suuf  si  doon  taw  walla  galaas,  ginaaw  ba  nag 
muâgg  ci  géej  gu  yaatu  gu  amul  tefes”. 

Sikki  sâkka  yit  amul  ci  ne  misaal  yooyee  danuy  leeral 
tolluwaayu  mbèggéel  ak  yèrmèndé  yi  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  difeenal  jèmèle  ko  ci  jaamam  yiy  def  bâkkaar  tay  farlu 
ngir  mucc.  Bujantub  réeeu  akndoxum  tuub  amoon  ei  nit  niseeni 
xol  tilime  ei  tirub  bâkkaar  kon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  jèl 
xol  yooyee  jèmé  leen  ea  asamaan  ya  di  leen  laabal  yit  ei  suuf  ak 
ban  ak  tiri  bânneex  yépp.  Batayit  Yâlla  day  xéewèlale  yèrmèndé 
nit  mi  gènè  tedd  ei  ay  bindéefam.  Maanaa  mii  nag  mingi  sottee 
tay  feene  ei  anamam  gi  gènè  yaatu  ei  julli.  Ndaxte  juUi  gi  nuy  defe 
ei  anam  gi  gènè  mat  mooy  “yéegug  ni  gèm”. 

Ginaaw  nag  nit  ki  lu  bari  lay  sâggan  difâtte  dègg  googee, 
âddina  yit  di  ko  wèlbèti  muy  ree  bana  jooy  ba  muy  xèj  ngir  ree  yu 
bari,  moo  tax  nugis  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  diwax  ei  téeréem 
bu  tedd  bi  naa: 


jtJj'j  (1)  j^^  J  ô  jSL>wâjj 


“Ngeen  di  ree  yit  ta  dungeen  jooy  ta  fekk  ngeen  di  nu  ko 

dèddu”  (laayay  60“'  ak  61“'  ei  saaru  An-  najm). 

Mingiwax  Yônéntam  bu  tedd  bi  yit  di  ko  xamal  mbirum  nii 
naa  ko: 


ijjl^  i  ij^\.r.Jj  ^LvrLd  i  J^\^r  ,  1  ^ 

«Nanuy  ree  lu  néew  tay  jooy  lu  bari  ntuy  payug  la  nudaa 

def»  (laayay  82“'  ei  saaru  At-  tawbah). 

Maanaam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  bègg  ei  ab  jaamam 
mu  laabal  bâkkaar  yi  ei  tuub  aki  rongoon.  Ci  maanaa  mii  yit  la 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  nettlee 
solos  rongoonu  bèt  diwax  naa:  «Bu  sondeel  dijooy  di  tuur  ay 
rongoon  day  gènè  leeral,  earub  gatab  yit  day  wert  di  yeesaat  ei 
bârkeb  xiin  yiy  jooy  ak  tângooru  jant  bi.  Maanaam  tângoor  ak 
ndox  yu  manuta  nâkk  lanu  ngir  mâggug  gâncax». 

“Naka  nôonu  yit  xiin  yi  ak  melax  yi  manunoo  nâkk  ngir 
nunangu  tuub,  maanaam  rongoonu  bèt  ak  yègyègu  ^ol”. 

“Bu  xol  bi  amut  yègyèg  xiinu  bèt  bi  yit  sottiwul  ab  tawam 
kon  nan  la  sawaraw  merum  bakkan  difaye  tâkktâkkal  bâkkaar? 
Nan  yit  la  xéewèlug  âgg  ei  leerug  feenug  Yâlla  ei  xol  bi  diballe? 
Nan  yit  la  balluwaayi  ruu  ak  dundug  biir  disottee?» 

«Bu  taw  yi  wâccutoon  yit  nan  la  gâncax  yi  dinaate?  Nan  yit 
la  xeeti  gâncax  yu  wuute  didende?» 

«Bâyyil  gâncax  yi  kon  ta  jooy  ay  yooni  yoon.  Suuf  saa  ngi 
nii  bu  tâqqalikoo  ak  ndox  mi  day  doon  suuf  su  wex  xorom,  ndox 
miy  wâcc  fu  sori  yit  sori  dex  yi  ak  déeg  yi  day  yâqqu  tilim  nèx». 

«Dèr  yi  ak  gott  yu  naat  yi  lool  mel  ne  âjjana  bu  nu  leen  xanee 
ndox  danuy  lax  seeni  xob  wow  dirot  ay  jângoro  di  ea  nekk.  Nit 
yit  nôonu  la  mel». 

Ngir  nag  nuaar  sunu  bopp  ei  nekkiin  woowee  manuta  nâkk 
numel  ne  sunu  sang  Shu’ayb  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  mi  gumbèwoon  ngir  jooy.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 

«Bu  ngeen  xamoon  li  ma  xam  kon  dangeen  ree  lu  néewjooy 
lu  bari»  (Al-  Bukhâri,  buntub  At-  tafsir). 

Lôolu  moo  tax  soldaari  xol  yiy  fompe  aka  setale  rongooni 
bèt  gôom  yiy  nekk  ei  xol  ta  ay  bâkkaar  di  ko  waral  diirub  dund  gi, 
lôolu  moo  tax  nuy  mana  boole  xol  yooyee  ei  xol  yi  sopp  yi  mana 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


tâbbi  ci  âjjanay  njéggèl.  Ci  lôolu  la  yônént  yi  ak  nu  baax  ni  ak  nu 
dèggu  ni  daa  wéerôo  noom  népp  ci  Yâlla  fu  nu  toll  bu  jamono 
xatee  ak  bu  yaatoo  bu  naqqar  amee  ak  bu  mbégté  amee,  ta  noom 
fu  nu  toll  ci  déeyaale  ak  Yâlla  ak  eofeel  gu  sax  la  nuy  nekk. 

Ndaxte  maneesula  xalaat  ab  jaam  bu  mana  nâkka  aajowoo 
jégglu  ak  tuub,  ndax  rèeerèee  yiy  am  ei  ludul  eoobare  day  ame 
ba  ei  yônént  yi  sax  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Tuub 
ak  jégglu  kon  nooy  jumtukaay  yi  gènè  mana  jeexiital  ei  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  noom  naar  danoo  doon  yègyègu 
réeeu  ak  muslu  gog  biir  gu  dèggu  ta  sell. 

Ci  geneen  wâll  yit  tuub  ak  rongooni  bèt  yi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  bègg  ei  jaamam  yi  ta  di  ko  jaarale  ei  tiis  ak  tartar  yi 
muy  nattoo  ay  jaamam,  lôolu  ag  yaxantu  gu  sax  la.  Ta  ni  tânn 
yaxantu  guy  tonowu  -melne  yaxantu  googee-  dunu  jâmbat  mukk 
benn  nattu,  ndax  danuy  xam  ne  danuy  texe  ji  texe  gu  mag  gu 
sax  am  lanu  bègg.  Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  ei  doon  gi  mu  doon  kenn  ei  noom  feenalna  lii  gèn 
gaa  rafeti  feenal  muwax  ne:  “Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  day  jèl 
ei  yaw  ay  rongoon  ei  âddina  jii,  waaye  da  la  eiy  faye  xéewèlale  la 
dex  yu  bari  ea  âjjana.  Day  jèlé  ei  yawit  ay  muslu  aki  wonk  yu  fees 
ak  mbèggéel  ak  metiit,  waaye  da  lay  faye  ei  wonk  gune  ak  xettliku 
gune  téeméeri  téeméeri  daraja  yu  kawe  yu  biir  aki  mâqqaama 
yeef  manula  âgg”. 


Waaye  warnanoo  xam  ne  rongoon  yépp  yamunu,  waaye 
wuute  yu  baree  am  seen  digènté.  Ndaxte  wonk  yu  bari  yu 
dègguwul  tay  yu  sedd  yu  nu  feent  eâggante  ak  woru  lay  wone. 
Sufyân  Ath-  thawri  -yâlla  nef  sellal  mbôotam-  mingi  wax  naa: 


“Jooy  fukki  xeet  la:  jurôom  neent  yi  njistal  la,  benn  rekk  moo 
eiy  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jooy  yu  mel  nii  nag  yoy  ngir 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  aw  yoon  laydoon  ci  ndigèlul  Yâlla  wuy 
jèmé  ci  mucc  ci  sawara”. 

Ningi  nettli  ne  dafa  am  jigéen  ju  nèwôon  di  jooy  di  jâmbat 
broom  kèrèm  fa  âttekat  ba  di  Shurayh  ta  fekk  As/j-  shubi  teewoon 
fa,  muwax  moom  Ash-  shu’bi  ne: 

“Jortnaa  ne  soxna  see  de  deef  koo  toon.  Xanaa  gisôo  ni  muy 
jooye?” 

Booba  nag  la  âttekat  bi  di  Shurayh  wax  ne: 

«Shu’bi,  bokki  Yuusufa  ya  de  danoo  delluwoon  fa  seen  baay 
doon  jooy  ta  fekk  noo  toonoon.  Boo  dee  xool  rongoon  yii  rek 
sab  âtte  duwér». 

Wôorna  ne  nag  rongoon  yu  mel  ne  yooyee  deesu  ko  nangu. 
Jooy  yuy  wone  toroxtaane  akug  doyadi  yit  jooy  yeef  naawlu 
la.  Jooyi  nit  ni  pert  ni  seeni  jè  naqqul  rongoon  yu  amul  njarin 
lanu.  Ci  mbirum  rongoon  yii  nag  la  waykat  bi  dèkk  Turki  di 
Muhammad  yâlla  na  ko  Yâlla  yèrèm  diwaxe  naa: 


Ée  yéen  nit  hi,  bâyyileen  naqarlu,  bâyyileen  wonk 
Bujooy  amoon  njarih  kon  sama  baayjogé  ca  bâmmeelam  ba 
Lan  la  rongooh  yi  di  jarih  bu  haqq  rogalaatul? 


Rongoon  ak  jooy  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bègg  du 
rongoon  yu  nuy  suufeel  ci  kanam  xarit  walla  noon,  waaye  safaan 
bi  la  kay  rongoon  la  yu  nuy  yèkkèti  ba  ca  asamaan  ya  tay  dundèl 
xol.  Niki  nga  xamene  géej  yu  yaatu  yi  danuy  lâmboo  lu  bari  ci  lu 
am  njarin  ak  lu  amul  njarin  ta  di  leen  aar  ci  lab  nôonu  la  sunu 
rongoon  yi  wara  mele  ne  ndox  mi  nuy  sâmm  di  nu  aar  ci  lab  di 
nu  yanu  ba  fa  nu  jèm.  Rongoon  yii  nag  ay  toqq  lanu  yuy  rogalaate 
ci  xol  bi  nu  èpp  ni  muy  rogalaate  ci  bèt  ta  nu  leen  di  gaaral  Yâlla 
dunu  leen  gaaral  bindéef  yi. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Amna  meneen  mbir  mu  am  solo  yit  mu  aju  ci  jooy  ta  moodi 
ne  jooy  yi  waruta  doon  jooyi  jâmbat,  ndaxte  jâmbat  day  wone  ag 
nâkka  ând  ta  lôolu  du  lu  nu  nangu  benn  yoon.  Ndaxte  jâmbat  day 
yôbbé  nit  ki  moy  di  ko  tâggale  ak  li  koy  taxa  jarinu  lépp,  ta  lôolu 
day  xècc  merum  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jooy  yi 
nu  jublu  nag  nun  du  xècc  mer,  waaye  day  béglôo  ab  soppe  akub 
xarit  di  doon  jumtukaay  buy  laabale  ci  tiri  bâkkaar. 

Li  am  nag  moodi  ne  bu  dee  dikkée  niy  nelaw  danuy  yeewu, 
maanaam  danuy  ubbi  seeni  gèt  di  gis  dègg  gi.  Waaye  amul  lenn 
njarin  lu  nuy  yaakaar  ci  gis  dègg  gi  bu  waxtuw  noo  gu  mujj  gi 
agsee  niki  nga  xame  ne  jarinutôon  Firawna.  Dara  gènuta  rafet 
li  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax  ne: 
“Ni  am  xel  de  danuy  jooy  lu  jiitu  dee,  ni  xamul  nag  noom  danuy 
metiitlu  di  dôor  ci  seen  bopp  ca  mujj  ga.  Kon  deel  gis  sag  mujj  ci 
tâmblig  ligéey  bi  ta  bul  bokk  ci  niy  réeeu  bis  péne”. 

Nanga  jânge  ei  mbirum  piee  ma  ea  nettle  boobee.  Piee 
ma  dafa  gis  feppi  dugub  ea  fiirug  rèbb  ba  mujaaxle  waaru  ba 
jèfèndikôowul  xelam,  ei  nii  la  lekke  dugub  ja  ta  sax  yègu  ko  ba 
tax  fiir  ga  jâpp  ko.  Yawit  naata  yoon  nga  jâng  saaru  Yâsin^  Naata 
yoon  nga  jâng  saaru  Al-  anam  ngir  tâqqalikoo  ak  metiitu  bopp  ta 
gisôo  njarin?  Ginaaw  bu  nattu  bi  dikkée  ba  tar  lan  mooy  njarinul 
jooy  ak  wonk  ak  xettliku  ak  jâmbat?  Wonk  gii  kat  ak  njâmbat  lii 
ak  xettiku  gii  lu  jiitu  fiir  ga  di  ko  jâpp  lanu  waroon. 

Ci  misaaksunu  sang  Ibraayima  ba  mu  déggée  ne  deefna 
alag  xeetu  Lôot  ngir  topp  ga  nu  toppoon  seeni  bânneex  melne 
ay  rab  ta  mu  jurèl  leen  fayyug  Yâlla,  da  leena  bèggôona  naanal 
yèrmèndé  ngir  la  nu  réeréwoon  dayub  moy  googee,  malaaka  ya 
dâldi  ko  ne:  «Waxtuw  naan  weesuna». 


Dee  ei  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  xamunu  fan 
ak  kafi  ak  nan  lay  dikké?  Lôolu  moo  tax  munuta  nâkk  nujaxase 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xol  yi  ak  mbôotum  «Deeleen  bala  ngeena  dee»  ta  nuwaaj  saa 
sune  ngir  dajeek  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu 
safaan  bi  amee  nag  noo  yu  mujj  yi  day  doon  jamonoy  pert  ju 
feese  ay  xettliku  aki  wonk,  bu  boobaa  danaa:  “Aah!  Nii  Ba  kan 
lay  doon?!» 

Laaya  ju  tedd  ji  mingi  wax  naa: 


ALa  OLS'  La  iÂU.5  OjAJI 


«Metiitu  dee  dikkna  ci  dêgg.  Loola  mooy  la  nga  daa  moytu» 

(laayay  19“‘  ci  saaru  Qâf). 


Ci  kaw  lii  nag  mbir  mi  gènè  am  solo  ci  jaam  bi  mooy  laabal 
bakkan  ak  sellal  xol.  Ta  lépp  li  nu  wax  ba  leegi  ci  tuub  ak  rongooni 
bèt  bunt  la  rekk  ngir  am  lii.  Ginaaw  bu  nu  tâbbee  ci  bunt  bii  nag 
danuy  wara  dundèl  jèf  yu  baax  yépp.  Ginaaw  bu  defee  farata  yi 
ak  sunna  yi  dana  war  ci  nit  ki  mu  lâmboo  yiy  taaral  lu  jiitu  muy 
jooxe  âqqi  jaam  yi  ak  âqqi  naari  wayjur  yi,  ak  joxe  ci  yoonu  Yâlla, 
ak  yèrèm  bindéef  yépp,  ak  neewant,  ak  jégglé.  Ci  misaal,ni  tènku 
ci  jikkôy  jégglé  nooy  gènè  yayoo  njéggèlug  Yâlla,  ndaxte  ni  nu 
xan  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ta  seeni  xol  dégluwunu  xettlikuy 
«ngir  ngeen  yèrèm  nu»  noom  nooy  niy  romb  ci  dund  gi  tay  nu 
jaaxle  nu  amu  naqqar  nu  nu  daaneel  not  leen. 


Lôolu  moo  tax  muy  war  ci  xol  yi  nujublu  ci  Boroom  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  poy  ci  jikkô  yiy  taaral  yépp  ta  defe 
ko  ci  jawwi  tuub  ak  jooy.  Sikki  dâkka  nag  amul  ci  ne  jublu  gii  ci 
Yâlla  daa  wara  sax  diirub  dund  gi.  Waaye  lii  teewul  yenn  jamono 
yu  rânniku  yi  doon  jamonoy  tonowu  ngir  jaam  ni.  Ba  taxna 
muam  ci  biir  yeneen  jamonoy  lolli  yi  jamonoy  lolli  bob  biir  buy 
may  jaam  ni  ab  taar  akub  dayo. 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Li  gènè  kawe  ci  jamonoy  lolli  yi  nag  mooy  weeru  koor  wu 
bârkeel  wi  èmb  guddi  gu  gèn  junniy  weer  ta  mooy  laylatul  qadar 
gi  Alquraan  wâcce  jôgé  ci  Lawhul  mahfôos  nèw  ci  asamaan 
si  gènè  jege  ngir  leer  gi  muur  âddina  si  ak  nit  népp.  Weer  wu 
bârkeel  wii  nag  ak  guddi  gu  mâgg  googee  weeru  badar  wu  leer 
lanu  wuy  leeral  xol  yi  lèndèm,  ta  ay  palanteer  lanu  yu  ubbikôo 
ci  asamaan  jèm  ci  suuf  ngir  yéegé  ci  ak  âgge  ci.  Ci  wâll  gii  nag 
warna  ci  ni  gèm  nu  yee  seeni  xol  feesale  seen  dund  géppak  bârke 
ak  leer  gi  nuy  jèlé  ci  weer  wu  tedd  wii,  ndaxte  bis  péne  dudoon 
bisub  naqarlu  ak  réeeu  ei  xol  yi  nu  taarale  dund  gu  mel  ne  dund 
googee,  waaye  daymel  ne  subèg  bisub  iid. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  nu  defal  nun  népp 
subèg  bisub  iid  gu  mel  nii,  ta  nga  def  nu  am  yèrmèndé  ak 
njéggèlug  Yalla  ta  nu  ame  ko  ei  eofeel  ak  mbèggéel  ak  rongooni 
bèt  yu  dèggdègg.  Aamin... 


e^aan 


Saa  bu  naan  amee  deef  di  yatt  ei  xolub  ki  gèm  ay  yegyèg 
yu  biir,  day  iaxasoo  ak  nit  ki  yit,  soppiku  doon  lu  mu  jagoo. 

Lii  moo  tax  ruu  yu  kawe  yi  didund  fu  nu  toll  ei  naan. 


Naan 


Gaayi  Yâlla  yi  ak  yônént  yépp  noom  ni  nu  yônni  ngir  nu 
doon  yèrmèndé  neel  bindéef  yi  danudaa  jèmèlé  seeni  xol  fu  nu 
toU  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  jamono  xatee  ak  bu  yaatoo 
bu  neexee  ak  bu  naqqaree,  danudaa  dund  yit  ci  jawwi  naan  ak 


yaakaar  ak  sabablu.  Nii  nag  ay  roytéef  yu  sax  lanu  yoy  dananu 


jânge  ci  seeni  melo  ak  seeni  jèf  ak  seeni  jikkô  ak  li  mu  manuta 
nâkk  nunekk  dinaan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  waxtu  wune 
ak  anam  gune. 

Naan  daal  ak  xettliku  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  yâlla 
bindaale  nit  la  di  yit  lu  ag  njaame  laaj.  Ta  lépp  lune  ci  asamaan 
yi  ak  suuf  si  ci  topp  Yâlla  ak  nangul  ab  dogalam  lanu  nekk,  ak  di 
Ko  tudd  aka  fâttliku  ak  di  Ko  naan  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
tay  boroom  kâttan  gi  dara  tènkul.  Yarub  diiné  bu  dèggdègg  nag 
naka  jekk  day  jublôo  jèmbèt  taqook  naan  ci  ruug  ki  gèm,  ndaxte 
naan  mooy  eaabi  ji  gènè  mâgg  jeef  di  ubbéelé  xol  mujèm  ei  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Saa  bu  naan  amee  deef  di  yatt  ei  xolub  ki  gèm  ay  yegyèg  yu 
biir,  day  jaxasoo  ak  nit  ki  yit,  soppiku  doon  lu  mu  jagoo.  Lii  moo 
tax  ruu  yu  kawe  yi  didund  fu  nu  toll  ei  naan,  ndaxte  seeni  xol  ei 
jaaxle  ak  ragal  yeeteg  Yâlla  gi  laaya  ju  tedd  ji  èndi  ta  mu  aju  ei 
solos  jokkaloog  naan  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Neeh  sama  Boroom  du  leen  faale  budul  woon  seenug 
naan”  (laayay  77“'  ci  saaru  Al-  furqân). 

Kon  nag  yègyègu  sababloo  naan  Boroom  bi  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ci  ruug  jullit  bum  mana  doon  soppiku  gi  muy 
soppiku  doon  melo  wu  sax  day  lal  ag  jokkoog  biir  digènté  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  jaam  bi.  Naan  yi  ci  jamonoy  eofeel  nag 
noom  waxtu  lan  yu  yèrmèndéy  Yâlla  di  uufe  xol. 

Li  nuy  sâkku  ei  naan  nag  mooy  yèrmèndéy  Yâlla.  Ta  ei  anam 
gii  li  wara  njèkkè  génné  ei  xol  yi  jèm  fa  Yâlla  ei  naan  mooy  nangu 
moy  gi  ak  bâkkaar  bi  ak  néew  doole  gi  ak  lott  gi.  Naan  nag  mooy 
jublu  Yâlla  Miy  boroom  kâttan  gi  amul  lu  ko  tènk  ei  anam  guy 
wone  sunug  lott  ak  sunug  toroxlu  ak  sunug  nangu  ei  kanamam. 

Ca  dèggdègg  tâmbli  bi  mooy  nangu  ne  gâttanlu  amna.  Ta 
tèlé  ei  naan  day  am  jeexiit  ju  mag  ei  sâkku  yèrmèndéy  Yâlla  ak 
nangug  naan.  Ci  misaal.Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  danoo  jublu  ei  Yâlla  naan  Ko  ni  nu  ko  laaya  ju 
tedd  ji  xamale: 

“Nuwax  ne:  Yawsunu  Boroom,  toonnanu  sunu  bopp,  ta  boo 
nu  jéggêlul  baaloo  nu  dananu  bokk  moos  ei  ni  pert”  (laayay  23“'  d 
saaru  Al-  a’râf). 

Ci  jeneen  laaya  yit  Yuunusa  dafa  wéeru  ei  Boroomam  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi  Koy  naan.  Laaya  ji  diwax  ne: 

“Fâttlikul  yit  boroom  jên  wa  ba  mu  demee  ta  merewoon  aw 
xeetam.  Muyaakaar  ne  dunu  ko  tegxatxat  mudâldi  naan  ei  biir 
lêndèm  wax  ne:  amul  ku  yayoo  jaamu  ku  dul  Yaw,  setalnaa  La 
ei  lépp  lu  yellul  ei  Yaw.  Man  kat  ei  toonkat  yi  laa  bokk”  (laayay 

87“'  ei  saaru  Al-  anbiyâ). 

- 


Naan 


Naan  googee  kilifa  ga  bokkoon  ca  Usmaaniyôona  ya 
naanewoon  nag  ta  mooy  Muraad  mu  njèkk  -mi  jiitéwôon 
âddina-  ca  tâmblib  xareb  Kosôwaa  bu  njèkk  ba  (ab  bérèb  la  ca 
Balqaan)  misaal  la  ci  misaal  yi  gènè  mâgg  ci  xècc  bârkeb  naan. 
Da  eiy  nangu  ag  tèléem  akug  néew  dooleem  ba  muy  toroxlu  jèm 
ei  ki  kawe  tay  boroom  kâttan  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi 
waxee  ne: 

“Yaw  Yâlla,  nguur  gi  yaa  ko  moom,  jaam  bii  yit  yaa  ko 
moom.  Man  jaam  bu  néew  doole  laa  bu  tèlé,  ta  Yaw  yaa  gènè  xam 
népp  samay  bôot  ak  sama  yéené.  Xamnga  ne  samag  jublu  du  alal 
du  nguur,  waaye  Sa  ngèrèm  rekk  laay  sâkku.  Yaw  Yâlla,  bul  bâyyi 
Sa  soldaar  yi  gèm  yéefèr  yi  di  leen  daan,  ta  na  nga  leen  xéewèlale 
jâpple  guy  jôgé  fi  Yaw  ngir  mu  doon  iid  ngir  jullit  népp.  Ta  boo 
ko  nammee  na  Sa  jaam  bii  di  Muraad  doon  li  nuy  rendi  ei  bisub 
iid  bii». 

Ginaaw  naan  gu  xôot  gii  nag  eallmeer  la  doon  upp  ba  saa 
soosee  dâldinay  dal.  Ginaaw  xeex  bu  tar  yit  bu  yâgge  jurôom  natti 
waxtu  digènté  xare  bu  naarte  walla  mu  natt  te  xareb  kilifa  gii  di 
Muraad,  ei  la  xareb  Idlifa  gi  note,  daan. 

Waaye  ba  kilifa  gii  di  Muraad  di  seeti  na  amoon  ay  gaanu 
gaanu  di  leen  nemmiku  la  ko  kenn  ku  dèkk  Serbi  jame  paaka  bu 
mu  lâqqoon,  mudâldi  mos  eafkag  dee  ei  yoonu  Yâlla.  Nii  nag  la 
nu  nangoo  ag  naanam  bamu  mat  sèkk. 


Naan  yu  xôot  yu  dèggdègg  yiy  kâddu  yi  gènè  taaru  yoy  ruu 
yu  kawe  yi,  ei  leer  ak  eofeel  lanuy  juddôo,  danuy  def  yaakaar  ei 
dund  gi  yit  tay  dèfèl  xol  yu  am  naqqar  yi.  Naan  yiy  ame  ei  sellal  ak 
dèggu  nag  ak  rongoonu  bèt  ab  woote  la  jèmé  ei  yèrmèndéy  Yâlla. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Liy  may  xol  bi  ag  teewlu  nag  buy  naan  mooy  nèbb  mbôotum 
nangul  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ki  nu  gènè  jângal  naan  ci  ag  dundèm  mooy  sunu  sang  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Lu  bari  ladaa  naan  eig 
juUéem  gi  mudaa  def  ba  ay  dèggôom  di  nawi  ta  ay  rongoonam 
daa  âgg  ba  ea  sikkimam  bu  tedd  ba,  bu  ko  defaa  mudaa  wéeru  ei 
Yâlla  di  nangu  ak  tèléem  akug  néew  dooleem  diwax  naa: 

“Yaw  Yâlla,  maangi  muslôo  Sa  ngèrêm  sam  mer,  di  muslôo 
sag  jâmmal  sa  mbugèl,  di  La  muslu  ei  Yaw.  Manumaa  matal 
Saw  tâgg,  Yaw  daal  ni  nga  tâgge  Sa  bopp  nga  mel”  (MusUm,  buntub 
As-  salât). 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  melalna 
naan  ei  yeneen  âddiis  dâldi  wax  ne:  “Naan  mooy  jaamu  Yâlla” 

(Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  witr). 

Waxna  yit  ne:  “Naan  mooy  yuqqug  jaamu  Yâlla”  (At-  Tirmidi, 
buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Amul  lenn  lu  gènè  tedd  naanfa  Yâlla”  (At- 

Tirmidi,  buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Ku  dul  naan  Yâlla  da  koy  mere”  (Al-  Hâkim, 

Al-  mustadrak,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  667“'). 

Waxna  yit  ne:  “Ku  bègg  Yâlla  nangu  naanam  bu  nekkee  ei 
tartar  ak  jaaxle,  nay  baril  naan  bu  nekkee  ei  jâmm”  (At-  Tirmidl 
buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Seen  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
de  ku  am  kersa  la  ku  tedd.  Bu  Ko  jaamam  tâllalee  ay  yoxoom 
dana  am  kersay  gântu  ko  mudelloo  yoxoy  neen”.  (Abû  Dâwûd, 

buntub  Al-  witr). 

- 


Naan 


Waxna  yit  ne:  “Ku  nu  ubbil  ci  yéen  buntub  naan  ubbilnanu 
ko  wunti  yèrmêndé  yi.  Yâlla  yit  naaneefu  Ko  leef  dijoxe  lu  Ko 
gènèl  nunaan  Ko  jâmm.  Yônént  bi  waxna  yit  ne  naan  dana 
jarin  ci  li  wâcc  ak  ci  li  wâccul.  Kon  deeleen  taqqok  naan  yéen 
jaami  Yâllayi”.  (At-  Tirmidi,  buntub  Ad-  ddawât). 

Waxna  yit  ne:  «Naan  mooy  ngânnaayu  ki  gèm,  di  kenob 
diiné,  di  leerug  asamaan  yi  ak  suufsi».  (Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaaj 
bu  njékk  bi,  xétu  669“'). 

Li  am  nag  moodi  ne  niy  bégèl  jirim  yi  nekk  ci  naqqar,  di 
dalal  nit  ni  nekk  ci  tiis  seenug  naan  mooy  gènè  nangu  naanug  niy 
toon  nit  ni  di  xeeb  ni  néew  doole  ta  nuy  dund  dundug  eâggante. 

Ci  dèggdègg  naanug  ni  sopp  Yâlla  niy  tuur  seeni  rongoon 
nuy  jôgé  ei  seeni  xol  ei  lu  dul  dakk  ngir  sâkku  nu  jéggèl  leen 
bakkaar  yi,  nôonu  seenug  naan  day  yayoo  nu  nangu  ko,  waaye  du 
naanug  niy  rèyrèylu  jappe  seen  bopp  nu  amul  bâkkaar. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  ei  nangug  naan  naa:  “Naanal  ta  tuubé  xol  bu  fees  ak  sawaraw 
réeeu  ak  gèt  yuy  jooy,  ndaxte  tôortôor  yi  ni  ngi  ubikôo  ei  bérèb 
yi  jant  bi  di  génné“. 

Kon  nag  ngir  nangug  naan  du  doy  nga  defe  ko  ei  sa  lâmmin 
rekk,  waaye  kay  dangaa  wara  farlu  ngir  naan  gi  nekk  digènté 
«Ragal  ak  Yaakaar».  Day  war  yit  xol  bi  di  lox  ngir  maanaa  yi 
naan  gi  lâmboo,  ta  yit  naan  gi  warnaa  lâmboo  ag  dogu  gu  wér  ei 
bana  defaat  bâkkaar  bi  bu  fekkee  bèggnanu  nu  jégglé  ko. 

Ningi  nettli  ne  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  dafa  masa  yam  ei  jenn  waay  juy  naan  Boroomam 
eig  toroxlu  akug  suufe,  muxalaat  ei  xelam  ne  naanug  waa  jii  daal 
yayoo  na  nunangu  ko  bunu  xoolee  kaw  gi.  Ca  jamono  yooya  nag 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamale  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ne  ko: 


«Man  maa  la  gênè  yèrèm  Sama  jaam  bii.  Waaye  damay 
naane  ci  lâmminam  rekk,  xolam  nag  moom  manga  ca  géttug 
gâttam  ya»  (At-  Tirmidt,  buntub  Al-  birr). 

Ba  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
nettlee  waa  joojee  mbir  mii  nag  waaja  dafa  dâldi  dajale  yittéem  jépp 
fa  saa  sa  dâldi  jublu  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  xol  bu  sell. 

Ci  geneen  wâll  yit  naan  gi  ngay  naanal  sa  mbokkum  juUit 
mu  teewul  dees  koy  nangu  ci  lu  gaaw.  Ci  la  sunu  Yônént  bu  tedd 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  waxe  naa: 


«Amul  naan  gu  gènè  gaawa  nangu  naan  gu  nu  naanal  ku 
teewuh>  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  birr). 

Deefdi  sâkku  naan  nag  ci  nit  ni  nu  jort  ne  seen  naan  dana 
nangu.  Naka  nôonu  yit  sababub  dèggdègg  biy  warlul  nangu  naan 
mooy  sellal  ak  dèggu.  Maneesnaa  wax  yit  ne  naan  gu  jôgé  ci 
xolub  ku  def  bâkkaar  ngir  mbokkam  mu  gèm  -waaye  mudoon  ci 
anam  gu  dèggu-  moo  gèn  naan  gu  amul  ruu  ândul  ak  xol  gu  jôgé 
ci  nit  ku  jort  ne  wâccuwaayam  fa  Yâlla  moo  gènè  kawe  ni  ci  des. 
Melna  ne  yit  xettliku  googee  ag  naan  googee  jôgé  ci  xolub  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -mi  ab  xolam  nekkoon  géejug  eofeel 
ak  yèrmèndé-  xettliku  la  gu  mat  sèkk  ba  muy  wax  naa: 

«Yaw  sama  Boroom,  bu  doon  nu  baax  ni  rekk  nooy  yaakaar 
Sa  yèrmèndé  kon  kâeeoor  yiy  moy  ei  kan  la  nuy  wéeru?  Yaw  Yâlla 
Mu  mâgg  mi,  boo  nanguwoon  Sa  jaam  yiy  Say  xejj  rekk  kon  ei 
kan  la  kâeeoor  yi  didem  di  ko  naan  ?» 

- 


Naan 


Ca  dèggdègg  benn  jaam  -doonte  dafa  def  bâkkaar-  waruta 
bâyyi  naan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mukk,  ndax  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  rekk  moo  xam  naan  giy  âggale  nit  ki  ca  la  mu  bègg. 

Lii  moo  tax  nag  muwar  ci  nit  ki  -nu  mu  mana  mel-  muxam 
qiimay  mumana  am  naani  xol  yu  jôgé  ci  kenn  ci  jaami  Yâlla  yu 
baax  yi. 

Bis  Ma’rûf  al-  Karkhi  dafa  tase  ak  kuy  joxe  ndox  ca  mârse 
ba,  boroom  ndox  ba  doon  woote  diwax  naa:  «Naanleen  ci  sama 
ndox  mi  ndax  ngeen  am  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 
Sèrin  Ma’rûfal-  Karkhi  dâldi  jèl  ndox  ma  ca  waa  ja  dâldi  naan  ta 
fekk  munekkoon  ci  koorug  ngâttnga,  da  koo  def  ngir  am  ab  eér 
ei  naanug  boroom  ndox  mii.  ta  ginaaw  ba  Ma’rûfal-  Karkhi  génée 
âddina  kenn  ei  ay  doomam  géntna  gis  ko  ei  bérèb  bu  rafet,  mulaaj 
ko  ne  ko:  «Jan  jèf  la  la  Yâlla  joxe  wâccuwaay  bu  rafet  bii  terale  la?» 
Mune  ko:  «Naanug  boroom  ndox  ma  amoon  ngèrèmul  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg». 


Amna  nag  mbir  mu  am  solo  lool  ta  moodi  ne  ni  nuy  sâkkoo 
naan  ei  ni  néew  doole  ak  ni  gèm  ta  nekk  ciw  tiis  nôonu  la  manuta 
nâkke  yit  nu  moytu  nu  nuy  naan  Yâlla. 

Ci  misaal,  ba  njiitul  Suljuux  lii  di  ‘Alâ  ad-  din  Kikubâd 
âggalee  tabaxug  tatab  dèkk  ba  dafa  sâkku  ei  Bahâ  ad-  din  Wuld 
-wayjuru  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din-  naan  ko  mu  xool  tata  ba  ta 
wax  ko  ea  xalaatam  ngir  bârkeeloo  ko.  Bahâ  ad-  din  Wuld  dâldi 
dem,  gis  la  nu  def,  wax  njiit  la  ne  ko: 


«Seen  tata  bi  de  melna  ne  dègèr  na  rafet  na  yit  ba  weesu  li  nu 
miinoon  ngir  feg  musibay  ndox  mu  bari  ak  eongi  noon  bi.  Waaye 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yan  matuwaay  nga  jél  ngir  jâmmaarloo  ak  fetti  naani  ni  nu  toon 
ak  ni  nu  néewèl  doole  ci  sa  ron  kiliftéef?  Fetti  naan  yooyee  kat 
dunu  bènn  walla  nuy  mâbb  tata  bu  mel  ne  sa  tata  bi  rekk  waaye 
danuy  bènn  di  mâbb  ay  junniy  tata  di  def  âddina  si  ab  geent.  Li 
gèn  ci  yaw  kon  mooy  nga  gôorgôorlu  ngir  defar  tata  boobee  eig 
maandu  akug  mbaax  tabaxe  ko  nit  nu  baax  ni  bu  ko  defee  nga  am 
naan  yu  baax.  Ta  lii  moo  lay  gènè  mana  aar  miir  yu  mag  yooyee, 
ndaxte  dalug  âddina  si  ak  nit  ni  ak  seen  kaaraange  naan  yooyee 
noo  leen  di  warlu». 

Ca  dèggdègg  nag  xeeti  dam  ak  njarin  yi  ni  gèm  di  sottal  yépp 
-ginaaw  seenug  gôorgôorlu  ak  seeni  eoono-  ei  bârkeb  naan  yu 
baax  yu  sell  yi  la  nuy  ame.  Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  nuy  tegtal  texe 
gay  saxi  ea  dund  googee  mingi  lâmboo  li  èpp  ei  jângle  yi  aju  ei 
naan.  Sunu  Boroom  waxna  ei  naan  ei  laaya  yu  bari  dâldi  ne: 

«Neel  ndax  bu  leen  ntbugèlum  yâlla  dikkèlée  walla  tukkiteg 
âddina  dikèlléen  ndax  ku  dul  Yâlla  ngeen  di  naan  bu  fekkee 
dèggungeen?  Moom  kay  ngeen  di  naan  bu  ko  defee  Muy  wunni 
li  tax  ngeen  Koy  naan  bu  Ko  soobee  ta  ngeen  difâtte  li  ngeen  di 

bokkaale»  (laayay  4(T‘‘  ak  41“'  ei  saaru  Al-  anam). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ne  yit: 

«Naanleen  seen  Boroom  eig  toroxlu  akug  nèbbu.  Moom  kat 

bèggul  niyjéggh  (laayay  55“'  ei  saaru  Al-  arâf). 

Sâkku  mujj  gu  rafet  nag  bokkna  ei  naan  yi  èpp  solo  yiy  sunu 
jenn  eèslaay  li  nuy  musèl  bu  âllaaxiraa  ta  nu  war  koo  bana  fâtte 
ei  dund  gii  di  jeexi.  Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


Naan 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdéggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 

1 02“‘  ci  saaru  Âli  'lmrân ). 

Li  bépp  jullit  didef  diirub  ag  dundèm  nag  li  ko  waral  mooy 
am  ag  texe  ci  waxtuw  noo  yu  mujj  yi,  ndaxte  kenn  dalul  xel  ci 
boppam  nudul  yônént  yi  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc, 
ba  ci  wâlliyu  yi  sax  naka  jekk  danudaa  xalaat  bu  baax  noo  yu 
mujj  yi. 

Dègg  la,  anam  gi  nit  ki  di  faatoo  deesu  ko  xam  waaye  nag 
dègg  la  yit  ne  nit  ki  anam  gi  mu  dundé  rekk  lay  faatoo.  Lôolu 
moo  tax  nuwar  di  dund  fu  nu  toll  ci  jégglu  ak  naan  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ngir  Mudègèrèl  nu  ci  yoon  wu  jub  wi  ba  bu  nuy  noyyi 
sunu  noo  gu  mujj  mufekk  nu  ci  ngèm.  Sunu  sang  Yuusufa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaa  naan  ni  ko  laaya  ju  tedd 
ji  èndée  daawax  naa: 

L/sJ  L  lXLL..a 

“Yaw  sama  Boroom,  joxnga  ma  lèfeig  nguur  xamal  ma  lèf 
ei  firi  gént.  Yaw  Mi  sâkk  asamaan  yi  ak  suuf  si,  Yaway  sama 
kilifa  gi  may  ândal  ei  âddina  ak  âllaaxira.  Boo  mayfaat  yâlla 
nafekk  manekk  abjullit  ta  yâlla  na  nga  ma  âggale  ea  nu  baax 

na”  (laayay  101“'  ei  saaru  Yûsuf). 

Ta  naanug  nu  baax  -ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tagg  ei 
melal  leen  ne  woroomi  xel  lanu-  ni  mu  dikki  ei  Alquraan  ju  tedd 
ji  mooy: 


jl^Vl  Lij^j  LjLlS)  Lp  j  LJ JJ.S  LJ  LJj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yaw  sunu  Boroom,  nun  kat  danoo  dégg  wootekat  buy 
wootejêmé  ci  ngèm  nudâldi  gèm.  Yaw  sunu  Boroom,  nanga  nu 
jéggèl  kon  sunuy  bâkkaar  ta  faral  nu  sunuy  naawtéef  ta  boole 
nu  ak  nu  baax  ni  boo  nuyfaat»  (laayay  193“‘  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Taxawaayu  njabarkati  Firawna  ya  nag  bind  bu  mag  ak  waare 
gu  mag  mingi  ci  neel  nu.  Ndaxte  ba  nu  jâkkaarloo  ak  muujisaatu 
sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  gèm 
ragalunu  mbugèlum  Firawna  walla  ray  ga  mu  leen  doon  tiitèlé, 
waaye  kay  danoo  naan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  nuy  jébblé 
seeni  ruu  mufekk  nuy  ay  jullit  seenug  ngèm  bana  néew  doole. 

Ci  geneen  wâll  yit  naan  duâggale  ci  yèrmèndéy  Yâlla  ci  wax 
ju  neex  rekk  ju  dul  jaxasoo  ak  xol  tanu  koy  wax  ci  kâddu  gu  kawe 
ta  xumb  ngir  njistal  rekk,  duame  yit  ci  ay  wonk  aki  yuuxu  yu  am 
doole,  du  yit  ci  wax  yu  nu  rafetal.  Ndax  bu  mbir  mi  demewoon 
nôonu  kon  deesul  nangu  naanug  ki  wérèdi  ki  yèrèmtèlu  ki 
nâkk  pexe  ki  jooy  jooy  yu  tar  ba  sonn,  kâddoom  néew  doole  ba 
xaweesu  kôo  mana  dégg,  kon  yit  deesul  nangu  naanug  ni  nekk  ci 
tiis  ni  néew  doole  ba  seeni  kâddu  manuta  génn.  Naka  nôonu  yit 
bu  fekkoon  ne  ki  mana  wax  wax  ju  leer  rekk  moo  moom  naan 
kon  waxi  xol  duam  ak  wax  ju  dul  waxi  lâmmin. 


Li  am  nag  moodi  ne  jekk  jekkal  gii  ci  naan  day  néewèl  doole 
dèggdèggi  naan  gi  akug  ruueem  akug  sellam.  Jèléefna  ci  Ibn  Sa’d 
kat  mune:  Sama  baay  déggna  ma  bis  may  wax  naan:  Yaw  sama 
Boroom,  maangi  Lay  naan  âjjana  akug  xéewèlam  akub  taaram  ak 
nângam  ak  nângam,  maangi  Lay  naanyit  ngamusèl  ma  ci  sawara 
aki  eâllalaam  akijéngèm  ak  nângam  ak  nângam.  Mune  ma:  Sama 


Naan 


doom,  man  de  déggnaa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  muywax  naa: 

«Dana  ami  ay  gaay  yuy  jéggi  ci  naan».  Kon  nanga  moytoo 
bokk  ci  noom.  Bufiu  la  joxee  âjjana  danu  la  koy  jox  mook  la  ca 
nekk  ciw  yiw,  bunu  la  musèlée  ci  sawara  yit  danu  lay  musèl  ci 
moom  mook  la  ca  nekk  ciw  ay»  {Abû  Dâwûd,  butub  Al-  witr). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  waxna  ci 
beneen  âddiis  yit  ne: 

«Yéen  nit  ni,  yèrèmléen  seen  bopp,  yéen  kat  naanuléen  ku 
tèx  mbaa  ku  teewul;  Moom  kat  mingi  ândak  yéen,  Moom  kat 
kuy  dégg  la  ku  jege.  Aw  turèm  bârkeel  na  ag  mâggaayam  yit 
kawe  na»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  jihâd). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dugântu  naan  yu  sell  yu  dèggu 
yi.  Waaye  naan  yu  dèggu  yooyee  yépp  teewul  nuy  nâkka  nangu 
yenn  naan  yi,  ndax  dèppôowunu  ak  dogal  bi.  Lii  mootax  nag 
muwar  ci  kiy  naan  muy  naan  ba  fâww  tay  bana  feenal  yoqqat  ak 
naagu  mukk  ci  jenn  jamono,  ndax  deef  di  wax  ne  li  nuy  wottee 
naan  ci  tolluwaay  yu  mel  ne  yooyee  dees  koy  deneal  nit  ki  ba 
âllaaxira. 


Xol  bi  eofeelug  naan  muur  nag  manuta  nâkk  muxam  ne 
wéeruna  ei  bunt  bi  gènè  mâgg.  Xol  yiy  négé  ei  buntub  naan  yit  tay 
am  yaakaari  mu  ubbiku  ngir  yèrmèndé  dunu  yoqqat  ei  négé  ab 
diir  ea  buntub  yèrmèndé  joojee.  Ndaxte  naan  ak  jooy  li  nu  sosoo 
ei  yèrmèndéy  Yâlla  taxna  nuy  nuru  sababub  texe  buy  dèfèl  xol 
yi  nekk  ei  tiis,  doon  yit  mbalka  mu  neex  ndox  mom  xol  yi  sopp 
Yâlla  danuy  bég  saa  bu  nu  ei  naanee. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Warnanoo  bana  fatte  nag  ne  dananu  mana  âgg  ci  teddngay 
doon  nit  dèggdègg  bu  nu  Yâlla  jéggèlée  sunuy  bâkkaar.  Dana 
war  yit  ci  mboolem  niy  sâkkoo  âgg  bu  dee  agsee  ci  mbôotum 
njéggèl  giy  sax,  dana  war  yit  ci  ni  bèggè  mos  yèrmèndéy  Yâlla 
yi  ak  mayam  yi  amul  fu  nu  yam  nu  gôorgôorlu  ci  tâmbli  bi  ngir 
génnée  gèttug  njéggèl  ci  tôortôor  yi  ci  dèri  xol  yi  ta  defe  ko  naan 
ak  yaakaar  ci  jamonoy  eofeel.  Nun  yit  danuy  naan  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  Boroom  kâttan  ak  yèrmèndé  yi  dara  tènkul  Mu 
yèrèm  nu  xéewèlale  nu  njéggèl. 

Yaw  sunu  Boroom,  ei  sag  tab  ak  sag  neewant  may  nu  ab 
eér  ei  yèrmèndé  ak  njéggèlug  Yalla  ei  eofeel  ak  rongooni  bèt 
yu  dèggu  yi.  Defal  sunuy  xol  yit  mângasiini  yèrmèndé  ju  dul 
jeex  ei  Say  bindéef  ngir  nu  am  ngèrèmul  Yalla.  Ci  bârkeb  naani 
leer  yu  sa  jaam  yiy  sellal  yit  xéewèlaleel  sunu  réew  mu  bârkeel 
mi  texe  ak  naataange,  xéewèlaleel  sunu  xeetu  Lislaam  wi  yit  aw 
yiw  ak  dègg.  Aamiin. . . 


Yâlla  Mooy  sâmmkat  bi  gên 
ta  Moom  Moo  génè  mana  yèrèm  yèrèmékat  yi 


Warnanoo  bana  fètte  li  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yèlla  na 
ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  daj  moom  mi  nuam  texe  ak 
teddngay  bokk  ci  aw  xeetam,  ak  li  mu  tegoo  lor  ngir  jottli 
ak  dégtèlé  wooteb  mucc  gu  sax  gi  neel  nit  népp. 

Warna  yit  nuy  seet  sunu  bopp  tay  laaj  sunu  bopp:  fan  la 
sunu  manman  ègg  ci  dundèl  sunnaam  si  nun  xeet  wépp? 
Ak  yit  fan  la  sunug  yayoo  melow  “Seerey  Yèlla  ci  kaw 
suuf”  ègg? 


WOOTE  JÈMÉ  CI  DÈGG  AK  YIW  (1) 


Nit  ku  mu  mana  doon  kuy  jèféndikôo  koom  li  nu  ko 
bindéwaale  melne  Xel  ak  Xam  ak  Nangu,  bu  dee  xoole  bètub  xol 
bindéef  yi  ak  dund  gi  muy  dundé  du  aajowoo  eoono  bu  bari  ngir 
xam  ne  yii  bindunu  leen  ei  ag  neen  walla  lu  amul  njarin  mbaa  ag 
jublu.  Nit  mi  nubindé  ei  xeren  gu  xôot  gii  nag  ak  jublu  yu  fullèwu 
yii,  du  keef  di  bâyyi  eig  neen  rek  ei  âddina  jii  dijeexi.  Ci  lôolu  la 
laaya  ju  tedd  ji  diwaxe  naa: 


“Ndax  nit  dafajort  ne  deefkoy  hâyyi  eig  neen?”  (laayay  36“ 
ei  saaru  Al-  qiyâmah). 

Ci  jeneen  laaya  yit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 


j  ai?-  °J  Y 


\  ■i-' 


«Ndax  dangeena  jort  ne  danu  leena  bind  eig  neen  ak  ne 
yéen  deesu  leen  déllôosifi  Nun?»  (laayay  115“'  d  saaru  Al-  muminûn). 

Nit  kune  nag  dana  gis  ne  manuta  nâkka  xam  dund  gi  nuy 
tuddé  «aw  fan»  xam  yit  buum  gi  boole  nit  ak  bindéef  yi  ak  jote  gi 
am  digènté  lal  bi  nuy  tèrèl  liir  bi  ak  jaad  gi  nuy  tèrèl  néew  bi. 

Mayi  kâttan  ak  nos  yoy  Yâlla  yiy  tènk  bindéef  yi  danuy 
yèkkèti  woroom  xol  yi  jèmé  ei  nangu  jenn  aji  bind  ju  amug  xeren, 
ta  lii  moo  leen  di  jan  jèmé  ei  ngèm.  Ngir  nag  ngèm  gii  mana  sotti 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  maanaam  mu  mat  mi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  baaxe  nit 
yabal  yônént  yi  nuy  tegtale  ag  njub. 

Ci  lu  amul  sikki  sâkka  nag  yèrmèndé  jenn  la  ci  jikkô  yi  èpp 
solo  yiy  may  nit  ki  xéewèlug  ngèm  gi  nuy  ame  ci  neewantug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yèrmèndé  yit  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci 
xolub  ki  gèm,  ndax  moom  mbirum  Yâlla  la  mu  nuy  jegeel  sunu 
Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  mbirum  ngèm  mu  sew 
la  muy  jan  nit  ki  jèlé  ko  ci  woru  jèmé  ci  woyof  ak  jaamu  Yâlla, 
ndaxte  xéewèlug  ngèm  saa  bu  âggee  eig  mat  ei  xol  bi  day  yokk 
yègyègu  metiitlu  ak  yèrmèndé  yu  jôgé  ei  ni  gèm  jèm  ei  ni  nu  xan, 
pexe  yi  nuy  def  ngir  noom  yit  yokk.  Lôolu  nag  moo  tax  ruu  gog 
jullit  bu  mat  bu  mu  mana  doon  bu  gisee  nit  nu  aajowoo  wooteb 
njub  dumana  féex  ei  ngèmug  boppam  rekk. 

Ci  lu  amul  sikki  sâkka  yit  nit  ki  mbindéef  mu  nekk  eib  tukki 
la  bu  jèm  âllaaxira.  Ta  weddi  lôolu  lu  safaanook  xel  ak  yègyègu 
biir  la  melne  weddi  amug  jant  bi  ngir  ag  ngumbè.  Ci  anam 
googee  nag  nos  dund  gi  ei  kaw  dègg  googee  lu  manuta  nâkk  la  lu 
xel  ak  yègyègu  biir  laaj. 

Bokkna  nag  ei  wari  gari  ki  gèm  ei  wâllu  diiné  ak  yègyègu 
biir  mudef  kem  kâttanam  ngir  jubbènti  ak  gindi  ni  seeni  bâkkan 
âggul  ei  xéewèl  yi  ki  gèm  am  ta  nuaajowoo  koo  xam,  ndaxte  woo 
nit  ni  jèmé  ei  dègg  ak  yiw  ak  rafet  jikkô  ak  ngèm  ak  jèf  yu  baax 
yiy  waral  texe  giy  saxi,  ak  def  kem  kâttan  ngir  soril  seen  xalaat 
jikkô  yu  naaw  yi  ak  bérèbi  naawtéef  ak  lèndèmi  kéefèr.  Woote  bii 
kat  lenn  la  ei  jèf  yu  baax  yi  èpp  solo  ei  âddina  ak  âllaaxira,  ndaxte 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  ei 
âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 


«Ku  wootejêmé  eig  njub  dana  am  eib  yool  lu  tollu  ne  yooli 
na  ko  topp,  ta  loola  duwânni  ei  seeni  yool  dara.  Ku  wootejêmé 
eig  réer  yit  dana  tegoo  ei  bâkkaar  lu  tollu  ne  bâkkaari  na  ko 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


topp,  ta  loola  duwânni  ci  seeni  bâkkaar  dara»  (MusUm,  buntub  Al- 
‘ilm;  ak  Abû  Dâwûd,  buntub  As-  sunnah;  ak  At-  Tirmidi,  buntub  Al-  'ilm). 

Ni  nu  ko  gise  ci  âddiis  bu  tedd  bi,  dara  gènuta  rèy  mbég 
mi  Yônént  bi  bégèlé  ci  lu  aju  ci  ngènéel  ak  bârkeb  ligéeyu  jottli 
dègg  ak  yiw.  Ci  geneen  wâll  yit  niy  woote  jèmé  ci  lu  bon  ak  sax 
ci  bâkkaar  danoo  mel  ne  donji  galaas  yu  ndaw  yuy  bérèngu  ba 
soppiku  doon  balub  galaas  bu  rèy.  Ci  anam  gii  nag  dana  doy 
nufeenale  solos  waru  gar  wii  ci  woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  ngir 
numoytuloo  nit  ni  naawtéef  yi. 

Ci  geneen  wâll  yit  képp  ku  gèm  ku  nekk  ci  waru  garu  jottli 
warna  ci  moom  munjèkkè  matal  boppam,  ndaxte  jumtukaay  bi 
èpp  jeexiit  ci  gindi  nit  ni  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  mooy  kiy  woote 
doon  misaal  muy  jèmmèl  dègg  ak  yiw  ak  rafet  jikkô  ak  dèggu. 

Lôolu  moo  tax  nag  sârt  bi  wara  am  mooy  kiy  woote  njèkkè 
tege  ci  yoon  wu  jub.  Waaye  nag  ngir  jottli  gi  jeexiital  jeexiital 
gu  mat  ci  xol  bu  âgg  eig  dal  rekk  lay  sottee.  Ndaxte  nit  ni  âgg  ei 
tolluwaayu  biir  bii  ba  nudundée  ei  biir  eofeel  gii  amul  fu  muyam 
bânneex  yépp  danoo  tuuti  ei  seeni  gèt  nâkk  seenub  taar.  Lii  moo 
tax  nag  noom  nuy  féetéwôo  waru  garu  jottli  ngir  sâkku  ngèrèmul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eig  sellal  gu  ândul  ak  séentu  lenn  njarin 
luy  jôgé  ei  niy  fari  dijeexi.  Danoo  génné  ei  mbir  mii  yit  eérub  seeni 
bakkan.  Defiin  wii  nag  melo  la  ei  melo  yi  yônént  yi  rânnikoo. 

Aka  bari  nag  leerali  Yâlla  yooyee  di  junj  jikkôy  yônént  yii! 
melne  laaya  ju  tedd  joojee  aju  ei  woote  ak  jottli  tay  wax  naa: 

«Ta  dunta  leen  ei  laaj  genn  pay.  Santagpay  daal  Boroont 
bindéefyi  rekka  ko  gâddu»  (laayay  180“‘  d  saaru  Ash-  shu’arâ). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  sunu  waxiin  nag  ligéeyu  woote  jèmé  ci  dègg  ak 
wattandikuloo  naawtéef  yi  ningi  koy  tuddé  «Diglé  lu  baax  ak 
tere  lu  bon».  Ndigèlul  Yâlla  lii  nag  feddlikuna  ci  laaya  ju  tedd 
joojee: 


«Nangeen  doon  xeet  wuy  wootejêmé  ci  yiw  didiglé  lu  baax 
tay  tere  lu  bon,  ta  noona  nooy  niy  texe  di  am  li  nu  bêgg»  (laayay 

1 04“'  ci  saaru  Âli  'lmrân }. 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  kâddug  diiné,  maanaam  digèli  Yâlla 
yi  akub  Yônéntam  ak  seeni  dénkaan,  nooy  benn  nattuwaay  bi  nuy 
mana  rânnalee  man  eee  tâqqalee  dègg  ak  neen,  lu  baax  ak  lu  bon, 
rafet  jikkô  ak  naaw  jikkô,  am  xel  ta  nor  ak  gâtt  xel  ta  néewi  jaar 
jaar.  Ta  yèkkèti  kâddu  gii  bokkna  ei  ligéeyi  ni  gèm  yi  èpp  solo 
ta  njèkk.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melalena  ligéey  boobee 
ta  mooy  ligéeyu  woote  ak  jottli  ne  «Jiyaar  ju  mag  la»,  bi  Muy 
waxe  naa: 

«Bul  topp  ni  weddi,  ta  nanga  eijiyaare  ak  noom  jiyaar  ju 

mag»  (laayay  52“'  ei  saaeu  Al-  furqân). 

Ta  moone  jiyaar  ju  mag  jii  de  ea  diir  banu  nekkee  Mâkka 
la  dikkéwoon,  muy  jamono  ja  ni  gèm  amewutôon  jenn  doole 
ngir  jâmmaarloo  ak  bokkaalekat  ya.  Maanaam  ei  jamono  ju  réer 
tasaaroowoon,  eânkute  tasaaroowoon  ea  ta  taroon,  yâqq  ak  jaxase 
ak  jaxasoo  feenaatoon,  kéefèr  ak  weddi  notoon.  Laaya  ju  tedd  jii 
weesu  kon  day  wone  menn  maanaa  ei  maanaay  jiyaar  yi  èpp  solo 
ta  mooy  jottli  Alquran  ju  tedd  ji  ak  wootee  ei,  ndaxte  ni  gèm  ea 


jamono  joojee  amunuwoon  kâttanug  jâmmaarlook  toonkat  ya 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


ak  noon  ya,  amunuwoon  yit  jumtukaayi  xare,  yorunuwoon  ludul 
kâddug  dègg  di  kâddug  Yâlla.  Ca  anam  gogee  nag  jottli  Alquraan 
ju  tedd  ji,  ni  ko  laaya  ju  tedd  ji  xamlee,  mooy  wenn  yoonu  jiyaar 
ju  mag  joojee  ak  jèf  ju  mag  joojee. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  wax 
ci  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 

«Neetaan  waruta  ant  ci  ludul  yaari  bir:  ku  Yâlla  ntay  alal 
ntujeexal  lépp  ci  lu  baax,  ak  ku  Yâlla  ntay  xantxant  ak  xel  ntu 
rafet  ntu  eay  âttee  di  kojangle”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  'Um). 

Anam  gi  gèn  nag  ngir  dundé  Alquraan  ju  tedd  ji  mooy  jâng 
ko  ak  jângle  ko  ak  jikkôwôo  ay  jikkôom,  ak  jaar  ei  njubug  ay 
digèlèm  aki  tereem  ak  farlu  ei  jottlee  ko  lâmmin  wu  nooy,  ak  gèm 
ko.  Wootee  Alquraan  nag  man  naa  bâyyi  jeexiit  ju  rafet  ei  dayo  bi 
nu  ko  bèggé  bu  fekkee  yittéy  juUit  bi  mooy  âgg  ei  xôotaayu  yèg  gii 
ei  yittéwôo  7\lquraan  ju  tedd  ji. 

Ci  misaal,  sunu  sang  Omar  ibnu  Xâttaab  ba  mu  génnée  ta 
amoon  yéené  ju  naaw  ta  mooy  faat  bakkanub  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  wèlbètiku  dugg  ei  Lislaam 
-ei  bârkeb  naan  gi  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  naanal-  ak  li  mu  déglu  laayay  Alquraan  ju  nu  jânge  ei  biir 
xol  ea  kèr  rakkam  ju  jigéen  ja. 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  aki 
saabaam  defnanu  seen  kem  kâttan  ei  jottli  Alquraan  ju  tedd  ji  ak 
diinéy  Yâlla  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  nudâldi  joxe  ei  lôolu 
seen  kâttan  ak  seeni  manman  yépp  alal  yi  ak  ruu  yi.  Naka  nôonu 
yit  saaba  bu  daa  jébbèl  bataaxelu  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xéewél  ak  mucc  wuur  yi  mu  leen  di  woo  ci  Lislaam  ci  teewaayu 
seeni  dag,  daa  leen  ko  jângal  ci  lu  ândul  ak  ragal  walla  njâqqare, 
ta  daawul  yeexe  joxe  bakanam  ngir  ligéey  boobee. 

Waxtaanu  tâggtoo  wa  lu  jege  téeméeri  junni  ak  naar  fukki 
junniy  saaba  teewe  nanu  ko  ând  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc,  waaye  ni  nu  dene  ei  noom  fa  Mâkka  ak 
Mâddina  seenub  lim  weesuwul  weti  naar  fukki  junni.  Na  ea  des 
danoo  xamoon  bu  baax  ne  jumub  wooteb  jottli  gi  manuta  nâkk 
musax  di  tâkk,  ta  saaba  yi  taawunanu  ko  yôbbu  ko  fu  sori. 

Ci  misaaksaaba  yu  tedd  ya  demnanu  Istâmbôol  ak  Siin  ak 
Afrik  ak  Kookaas.  Ta  bépp  bérèb  bu  nudem  danufa  daa  tasaare 
njub  ak  yèrmèndé,  ta  yit  fâggunanu  wâccuwaay  bu  rânniku  ei 
téeréb  taariixu  Lislaam.  Ci  nii  nag  lanu  âggalee  wooteb  njub  bi 
tâmbleewon  Mâkka  ei  bérèb  yépp  ei  jamono  yépp. 

Rawatina  nag  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  defna  lu  kawe  kâttanug  nit  ngir  jottli  yônénub  Yâlla 
biy  woo  nit  ni  jèmé  ei  njub.  Jèf  jii  nag  day  wone  eig  wâll  solo  ak 
mâggaayu  waru  garu  jottli,  ei  geneen  wâll  yit  dadaa  jângal  ni  gèm 
li  mu  manuta  nâkk  nu  jeexal  seenug  dund  ngir  mbir  mii  ei  jèfi 
ngèm  ju  sax. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  nag  -moom 
mi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yônni  mudoon  misaal  mu  mat  ngir 
jaamam  yi-  dafa  féetèlé  dundèm  gépp  ei  jooxe  waru  garu  jottli.  Ta 
la  mudaa  jânkoonteel  ei  toon  ak  pânn  ak  doyadal  ak  reetaan  ak 
lor  terewunu  koo  wéy  ea  wooteem  ba.  Ta  yii  danoo  yokk  bu  baax 
ba  Yônént  bu  tedd  bi  gântoo  âddina  ak  bânneex  ya  manoona 
xèccé  lool  lool  ta  bokkaalekat  ya  doon  ko  ko  gaaral. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dadaa  dund  ei 
jawwi  ngèm  joj  dunangu  genn  jâdd  yoon  wii.  Toont  loolee  taariix 

- 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


jâpp  ta  mu  toontoowoon  ko  bokkaalekat  ya  ca  yu  xemmeemu  ya 
nu  ko  doon  gaaral  ngir  wèlbèti  ko  dèdduloo  ko  wooteem  ba,  ba  sax 
ca  jamono  ya  woote  ba  gènoona  néew  doole  -ca  tâmbli  ba-  toont 
loolee  ningi  koy  dégg  ba  leegi,  ndax  dane  leen: 

«Yawsama  baay  tax,  bu  nu  tegoonjant  bi  ci  sama  ndayjoor 
tegweer  wi  ci  sama  eâmmoon,  kon  duma  bâyyi  mbir  mii  lifeek 
Yâlla  di  kofeenal  walla  mayfaatu  bâyyi  ko  fi»  (Al-Bayhaqi,  DalâH 
an-  nubuwwah,  xaajub  2“'  bi,  xétu  63“'). 

Ca  dèggdègg  li  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  tegoo  tegoo  lor  wow  kâttanug  nit  manu  koo  dékku 
teewul  mu  jarinoo  waxtu  yépp  ngir  jottli  Lislaam.  Moodoonoon 
dèggdègg  misaal  mi  gènè  mâgg  ngir  aw  xeetam  ei  jèfèndikoo 
yoon  yépp  ngir  jèmbèt  ag  njub  ei  xoli  nit  ni. 

Ci  misaal,  ei  at  yu  jèkk  yu  woote  bi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  wèr  giir  yépp  rawatina  bu  nu  masaa 
nèw  ngir  aj,  daa  leen  xamal  lu  bari  ei  Lislaam.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  dem  ea  bérèb  yi  nit  na  daa  daje, 
daa  dem  ea  seeni  jotaay,  daa  woo  képp  ku  mudajeel  ei  jiitèl  wéetèl 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  lu  amul  xâjjale  gor  ak  jaam  walla  ku 
néew  doole  ak  ku  am  doole  walla  ku  am  ak  ku  nâkk. 

fêléefna  ei  Jâbir  ibn  ‘Abd  al-  lâh  mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  gaaral  boppam  nit  hi  ea  Arafaat 
daawax  naa: 


«Xanaa  duam  ku  ma  yôbbu  ciw  xeetam;  quraysin  kat  danu 
maa  tereejottli  waxi  sama  Boroom»  (Abû  Dâwûd,  buntub  As-  sunnah). 


Bu  lôolu  jâllee  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dadaa  dem  ea  bérèb  ya  giir  ya  daa  daje  ea  luuma  ya  nudaa 
taxawal  Mâkka  ya  melne  Okaas  ak  Mujnah  ak  Du-l  majâz,  daa 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


leen  xamal  boppam,  daa  leen  woo  jèmé  ci  saxal  kennug  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ak  jaamu  Ko  Moom  rekk. 

Ta  nag  li  mu  jânkoonte  jânkoonteek  doyadal  ak  lor,  rawatina 
ca  Taayif,  teewul  mudaa  naanaat  Yâlla  Muxettli  leen  musèl  leen. 
Ta  ba  ab  jaam  bu  tudd  Âddaas  gindikôo  ci  ay  yoxoom  moom 
rekk  ca  Taayif  gépp,  loola  doyoon  na  ngir  dugèl  mbégté  ak  texe 
ca  xolam  ba  amoonu  naqqar.  Toon  ak  doyadal  ga  mu  dajeeloon 
yit  taxul  mumer  waaye  dafa  wéy  dinaan  ngir  nugindiku,  ta  la 
waraloon  loola  mooy  not  gi  njéggèl  ak  yèrmèndé  not  ca  xolam. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag,  la 
xolam  doon  am  amu  naqqar  ca  toon  ga  ko  waa  Taayif  toonoon, 
masuta  xalaat  senn  saa  bâyyi  ligéeyèm  ak  waru  garam  ci  jottli  nit 
ni  wooteb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ca  jamono  yu 
metti  yooyee  nag  dafa  wéeru  ci  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ci  naan  gii  di  sâkku  ci  Moom  ndimbèl  ak  njéggèl,  ci  la 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxe  ne: 


«Yaw  Yâlla,  Yaw  rekk  laay  jâmbat  samag  néew  doole  ak 
samag  néew  pexe  ak  samag  doyadi  ci  nit  ni,  Yaw  mi  êpp 
yêrmêndé  niy  yèrêmé.  Yaway  Boroom  ni  nu  néewèl  doole, 
di  sama  Boroom.  Ci  kan  nga  may  wéer?  Ab  jâmbur  bu  may 
nèggèlal  xarkanamam?  Wâlla  ab  noon  boo  moomale  sama 
mbir?  Boo  ma  merewul  duma  bâyyi  xel  leneen,  waaye  Sag 
jâmmal  moo  gènè yaatu  ci  man.  Maangi  muslôo  Sa  leergi  leeral 
lèndèm  yi  ta  mbirum  âddina  ak  âllaaxira  yéwéné  ci  -maangi 
eiy  muslôo  ei  nga  wâcce  Sa  mer  ei  man  mbaa  sab  sânj.  Ci  Yaw 
rekk  laay  dellu  ba  ba  ngay  gèrèm.  Ta  ei  yaw  rekk  la  kâttan  ak 
pexe  di  ame”  (Ibn  Hishâm,  xaajub  2“'  bi,  x'étu  30“'). 


Mana  yèg  eafkag  sell  gu  sax  gog  dund  googee  gi  jeexi  mingi 
mana  nekk  bu  fekkee  man  nanoo  génné  xet  gu  neex  gog  njéggèl 
ak  yèrmèndé  ei  dèri  xol  yi  ni  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1)  r’«w«?£r-» 


xéewèl  ak  mucc  defe.  Manuta  nâkk  nag  nuteg  yèrmèndé  ci  kaw 
yi  nubègg  yépp,  ndaxte  kuy  yèrèmé  day  yayoo  yèrmèndéy  Yâlla. 
Kon  nag  yâlla  na  melow  “yèrmèndé”  feen  ci  nun. 

Yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dey  dafa  mel  ne  géej 
gi  genn  toqqam  rekk  didoy  ngir  feesal  sunuy  xol.  Ta  ci  genn  toqq 
googee  di  dal  ci  xol  bi  ak  ci  waxtu  wi  xol  bi  di  mose  neexaayu 
géej  googee  ci  yèrmèndé,  ci  lôolu  la  xol  boobee  di  jokkook  géej 
googee.  Ba  tayit  xol  yiy  soppiku  doon  géejug  yèrmèndé  ci  wéeru 
ci  Yâlla  ak  naan  ak  jottli  lanuy  âgge  ci  seenug  dèggdèggi  jag. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  nag  xol  yii  dinaan  diwax  naa  “Yalla  nanga 
nu  yèrèm”  danuy  soppiku  doon  xol  yuy  dégg  woote  ak  xettliku  yu 
eelleeral  yoy  ni  sâggan  ba  bâyyiwunu  xel  li  tax  nu  bind  bindéef  yi. 
Nuy  nekk  ei  seen  wet  ngir  di  leen  dèfèl  ak  di  leen  naqqarlule.  Ci 
nii  nag  la  Taayif  nekke  ngèn  ji  misaal  mu  jèmmu  neel  tolluwaay 
boobee.  Bu  kenn  manoona  xalaat  ne  jant  bi  manuta  leeral  walla 
muy  tasaare  ag  nugg  kon  lanuy  mana  xalaat  ruu  yu  mat  yi  di 
nâkka  roy  aka  yèrèmé  bu  ko  defee  nu  sori  jottli  dègg  ak  yiw. 

Ci  lu  wér  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
deef  koo  yabal  munekk  yèrmèndéy  bindéef  yi.  Lu  mana  am 
daal  barina  ei  nit  ni  nu  xamul  ab  dayoom,  weddi  ko,  lânk  ab 
wooteem.  Doon  nanu  ko  jèmé  lu  doon  xeeti  doyadal  ak  pânni 
waaye  manunuwoona  tere  yèrmèndéy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  not  meram  ak  lanudoon  woow  woow  xol 
ak  lanudoon  nagas  nagas  ak  lanudoon  jéggi  jéggi  dayo.  Safaan 
ba  kay  moo  am:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
da  leen  daa  gènè  neewant  daa  leen  gènè  yèrèm.  Ci  nii  nag  la 
yu  bari  ea  ruu  yu  daladi  yu  nekkoon  ei  mbugèl  -ya  jâppoon  ne 
texee  ngawoon  ea  suufe  googee  nudaanuwoon-  ei  lanudaa  ame 
teraangay  ngèm  ngir  xolub  Yônént  bi  doon  nuru  géej  gu  yaatu 
gog  neewant  ak  jégglé  ak  yèrmendé. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  misaal,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc 
wonena  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  tolluwaayu  ruu  bi  muy  nekk 
jamono  yi  muy  jottli  woote  bi,  mudâldi  wax  ne: 

“Ni  tnatnel  tnaak  nit  ni  daal  dafa  tnel  ne  ku  taal  sawara,  ba 
la  ko  wèr  leeree  lèpplèppaa  yi  ak  gunôor  yii  didaanu  ci  sawara 
di  ca  daanu,  tnu  leen  di  seppi  nudi  ko  tè  di  ca  tâbbi.  Kon  tnan 
datnay  jâpp  ci  seen  ndiggyi  yéen  ngeen  di  ci  tâbbal  seen  bopp” 

(Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  raqâiq). 


Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


0  > 


«Yéenagèn  ci  xeetyi  tnasa  atn.  Dangeen  di  diglé  lu  baax  di 
tere  lu  bon  ta  gètn  Yâlla.  Ni  nuwâccewoon  téeré  bi  ci  nootn  nag 
bu  nugèmôon  koon  mugèn  ci  noom.  Amna  ci  noom  nu  gèm,  ni 
èpp  ci  noom  nag  ay  kâeeoor  lanu»  (laayay  lltr'  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Kon  nag  ngir  baatub  «xeet  wi  gèn”  bi  ei  laaya  ju  tedd  ji  man 
noo  èmbaale  manuta  nâkk  nuy  diglé  lu  baax  di  tere  lu  bon  na  ko 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  defewoon. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yit  mingi  leeral  ei  jeneen  laaya 
ei  téeréem  bu  tedd  bi  dayob  ligéey  bu  kawe  bii  fa  Moom,  diwax 
naa: 

«Kan  moo  gènè  rafet  wax  ki  woote  jèmé  ei  Yâlla  ta  jèf  lu 
baax  ta  wax  ne  man  de  ei  nijébbèl  seen  bopp  Yâlla  diy  jullit  laa 

bokk?»  (laayay  33“'  d  saaru  Fussilat). 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1)  r’«w«?£r-» 


Warnanoo  bana  fâtte  nag  la  sunu  yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dajoon  -moom  mi  nu  dogal  bi  may 
texe  ak  teraangay  nu  bokk  ci  aw  xeetam-  ak  li  mu  tegoowoon  lor 
ngir  âggale  ak  dégtèlé  wooteb  xettliku  gu  sax  gi  neel  nit  népp. 
Warna  yit  nuy  seet  sunu  bopp  bu  baax  tay  laaj  sunu  bopp:  fan  la 
sunu  manman  âgg  ci  dundèl  sunnaam  si  nun  xeet  wépp?  Ak  yit 
fan  la  sunug  yayoo  melow  «Seerey  Yâlla  ci  kaw  suuf»  âgg?  Ndaxte 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  bègg  xeetam 
wi  wéy  ci  def  ligéey  boobee  ci  tolluwaayam  yépp  ak  jèfèm  jépp  na 
mu  ko  féetéwoo  woon  diirub  dundèm  ga.  Ta  xewxew  bune  da  ca 
daa  fâttli  xeetam  wi  ligéeyu  jottli  bi  aku  waru  garam,  daa  leen  ca 
sonn.  Waxna  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 

“Jottlileen  jêlé  ci  man  doonte  day  jenn  laaya”  (Al-  Bukhâri, 

buntub  Al-  anbiyâ). 

Waxna  yit  ci  beneen  âddiis  ne: 

«Yâlla  na  Yâlla  naatal  ku  déggé  ci  nun  dara  jottlee  ko  na 
mu  ko  déggé,  ndaxte  bariwaana  ku  nu  jottli  ku  gênê  xam  ku 
dégg»  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  ‘ilm)  ngir  sofin  xeetam  wi  ci  taxawe  waru 
garu  woote  ak  jottli. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  leeralug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  gi  mu  tânn  ngir  munekk  nattuwaayu  sunug 
ngèm  ak  ligéeyi  jottli  ak  yeete  yiy  woo  nit  ni  jèmé  ci  yiw  ak  taar  ta 
di  leen  soril  ay  ak  lu  bon.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  mingi  wax  naa: 

«Ku  gis  ci  yéen  lu  bon  na  ko  soppee  loxoom.  Bu  ko  manul 
mudefe  ko  lâmminam.  Ku  ko  manul  mudefe  ko  xolam,  lôolu 
nag  mooy  ngèm  gi  gènè  néew  doole»  (MusUm,  buntub  Al-  imân). 

Beneen  âddisam  bi  nag  mingi  eiy  wax  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Maangi  giin  ci  Yalla  mi  yor  sama  bakkan  ne  dangeen  diglé 
lu  baax  di  tere  lu  bon  walla  Yâlla  wâcce  ci  yéen  mbugèl  mujôgé 
fa  Moom,  bu  ko  defee  ngeen  Koy  naan  ta  déesu  leen  nangul” 

(At-  Tirmidi,  buntub  Al-  fitan). 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  noongi  muslu  ci  Yaw  ci  mujj  gu 
naaw  giy  jôgé  ci  sâggane  diglé  lu  baax  ak  tere  lu  bon.  Yaw  sama 
Boroom,  yâlla  nanga  nu  boole  ci  niy  taxawe  ligéeyu  woote  jêmé 
ci  yiw  ak  taar  ci  anam  gi  gênê  mat,  ta  nuam  ab  eér  ei  jikkôy  sa 
Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom 
mi  doonoon  may  gi  gènè  taaru  ak  misaal  mi  gènè  mat  neel  nit 
népp,  yâlla  nanga  nu  def  yit  nuam  rammam  ga  gènè  mag  bu 
bis  peneée.  Aamiin... 


(3^00t6j6mé  ei  dêjj  ak  piw  (2) 


Ni  gènè  texe  ci  nit  ni  daal  nooy  ni  def  seeni  xol  nuy 
dajewukaayu  biir  bu  nekk  ci  péeyub  Alquraan  ju  tedd  ji 
ak  Sunna  su  sell  si  ba  tax  nuèmbaale  ci  seen  biir  bindéef 
yépp.  Ndaxte  li  èpp  solo  liy  rènnale  nit  mooy  muy  dund  ta 
xolam  feese  leer  ta  munekke  ci  woote  bi  ci  ndègèrlaay  lol 
xol  loolee.  Taxawe  jottli  gi  ak  woote  bi  kat  ta  fekk  xol  bi 
feese  ay  dég  yoy  biir  néew  doole  gu  mag  la  ak  eoono  bu 

sènku. 


WOOTE  JÈMÉ  CI  DÈGG  AK  YIW  (2) 


Ngir  numana  jèfé  téeréb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  Sunnas  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ci 
sunug  dund  manuta  nâkk  nusoppi  ligéeyub  jottli  dègg  ak  ligéeyèl 
nit  ni  def  ko  eofeel  ei  sunuy  xol,  ndaxte  dundug  ku  gèm  kune 
daawara  doon  dundug  jottli  ak  ligéeyèl  nit  ni.  Amul  sikki  sâkka 
nag  ei  ne  bokkna  ei  melo  yi  èpp  solo  yiy  rânnale  ki  gèm  dèggdègg 
di  ko  wuutaleek  nit  ni  ei  des  népp  muy  yèrèm  nit  ni.  Woote  ak 
jottli  nag  danoo  bokk  yit  ei  li  yèrmèndé  di  jur.  Ta  woote  jèmé 
ei  dègg  ak  sonnee  ei  lu  baax  noom  naar  niy  jeexiitu  yèrmèndé 
danuy  sârt  nu  njèkkè  sotti  ei  ki  gèm  ba  noppi. 

Ci  tâmbli  bi  nag  ngir,  nuwoote  jèmé  ei  dègg  ta  dox  jèm  ciw 
yiw  manuta  nâkk  nuxam  ei  anam  gu  wér  dèggdèggi  dègg  ak  yiw. 
Ndaxte  wooteb  ki  réer  dumana  muee  ei  lu  wôorèdi,  du  rek  ei 
wâllu  defiin  wi  waaye  man  naa  ame  ei  wâllug  li  muy  def  yit.  Ca 
anam  googee  nag  li  njèkk  ei  li  manuta  nâkk  ei  yoon  wii  mooy 
yôbbèlub  xamxam  ak  xol,  ndaxte  nit  ki  day  soxla  yaari  bir  yii 
ngir  mumana  dund  dundug  ngèm  ak  njaame  eig  yamoo  digènté 
xel  mi  ak  xol  bi. 

Ci  geneen  wâll  yit,  xam  biri  diiné  yi  farata  la  ei  jullit  bune. 
Kon  nag  day  gènè  war  ei  ku  gèm  kune  lu  néew  néew  muxam 
ponk  yii  di  laltaay.  Ni  xamul  yit  day  war  ei  noom  nufarlu  ngir 
dindi  li  leen  dese  ei  wâllu  xol  ak  xamxam  ngir  nubana  yâqq  ta 
fekk  nuy  jéema  defar. 

Warna  ei  noom  yit  nujèfé  li  nuxam  ei  seenug  dund,  soppi 


NOO  YU  MUJJ  YI 


jémé  ci  dègg  ak  yiw  day  lèkkèlôo  ak  xôotaayu  sunu  wâllug  xol 
ndaxte  lôolu  mingi  sottee  ci  feesale  sunug  biir  leer  ak  dundug 
ruu  ni  ko  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  waxe:  «Jamono  ji  ngay  farlu  ngir  duy  ndab  warna  nga 
ban  koo  sottee  ci  bènbèn  bu  nekk  ci  suuf». 

Li  am  nag  moodi  ne  woote  buy  ame  ci  anam  gu  nagas  gu 
ândul  ak  eofeel  ak  xam  day  doon  sababu  pert  doon  yit  buntub 
balaa  bu  mag,  ta  kat  la  nu  séentuwôon  mooy  mujur  njarin. 

Lii  moo  tax  nag  muy  war  ei  ku  gèm  kune  mutaarale  xolam 
taarub  Lislaam  akug  neewantam  akug  lewetam,  diwar  yit  muy 
wone  misaal  ei  xér  ei  jottli  dègg  ak  yiw  ta  defe  ko  nekkiinam  ak 
waxam  ak  jèfèm,  ndaxte  dèggdèggi  ligéeyu  woote  jèmé  ei  dègg 
mingi  nekk  ei  jublu  ei  Boroom  bi  ta  defe  ko  eofeel  ak  mbèggéel. 
Ci  misaal,  eofeel  gu  kawe  gii  nekk  fa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi  njèkkè  jote  waxi  Yâlla  ea  xuntum 
Hirâ  dafa  feesale  ruu  gu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee  ei  leerug  jottli,  yèkkèti  ko  yit  jèmé  ea  péeyub  Yâlla  ba 
ea  Yéegé  ga.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  laayaam  yu 
tedd  yi  naa: 

«Gôor  ni  gêm  akjigéen  hi  gèm  ku  ei  nekk  péetém  moroom 
ja  la  difarandoom,  dahuy  diglé  lu  baax  ditere  lu  bon,  ditaxawal 
julli,  dijoxe  asaka,  ditopp  Yâlla  akub  Yônéntam,  hoom  hoohee 
Yâlla  dana  leen  yèrèm.  Yâlla  kat  ku  tedd  la  ku  xereh  la.  Yâlla 
digna  gôor  hi  gèm  akjigéen  hi  gèm  ay  âjjana  yu  ay  dex  didaw  ta 
hufay  sax  aki  dèkkuwaay  yu  baax  yu  nekk  ei  âjjana  yu  huy  sax, 
ngèrèm  lujôgéfa  Yâlla  nagmoo  gènè  mâgg.  Loola  mooy  texegu 

mag  ga»  (laayay  71“'  ak  172“'  ei  saaru  At-  tawbah). 

Ni  gènè  texe  ei  nit  ni  daal  nooy  ni  def  seeni  xol  nuy 
dajewukaayu  biir  bu  nekk  ei  péeyub  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Sunna 
su  sell  si  ba  tax  nuèmbaale  ei  seen  biir  bindéef  yépp.  Ndaxte  li 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-» 


èpp  solo  liy  rânnale  nit  mooy  muy  dund  ta  xolam  feese  leer  ta 
munekke  ci  woote  bi  ci  ndègèrlaay  lol  xol  loolee.  Taxawe  jottli  gi 
ak  woote  bi  kat  ta  fekk  xol  bi  feese  ay  dég  yoy  biir  néew  doole  gu 
mag  la  ak  eoono  bu  sânku.  Ta  ei  sunu  diiné  ji  niy  ban  diwoote  lu 
nekkul  ei  noom  aka  tuumalaate  ta  lôolu  di  jângoroy  ruu  ji  mel  ne 
kâseer  -noonu  danuy  jèmbèt  woyof  ak  mbèggéel  ak  yèrmèndé 
ei  xol  yi.  Xolub  ku  gèm  kune  kat  manuta  nâkk  mudoon  lu  mel 
ne  tôokôor  bu  naat  bob  xarkanam  yi  nègg  ak  xol  yi  amu  tiis  aku 
naqqar  danu  fay  ame  noflaay  ak  dal  ak  mbégté.  Lii  moo  tax  nag 
manuta  nâkk  nulaabal  xol  bi  ak  yaram  wi  génné  ei  yègyèg  ak 
xalaat  ak  defiin  yiy  nuru  ay  dég  ngir  nu  taxawe  jottli  gi. 

Al-  Hajjâj  kat  li  mu  doon  doon  toonkat  ta  siiwé  ei  taariix 
toon  ak  nâkka  maandu  teewul  mudoonoon  ku  am  xel.  Bis  ka 
doon  xutbè  da  koo  gis  ea  jullig  âjjuma  ga  dâldi  tâmbli  di  ko 
gaaruwaale  ea  xutbè  ba  diwax  naa: 

«Li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  gènè  bègg  mooy  jâmmaarloo 
ak  kilifa  guy  jeng».  Ba  xutbèkat  ba  noppee  ea  xutbaam  ba  Al- 
Hajjâj  may  toonkat  ba  woolu  ko  laaj  ko  ne  ko: 


Lu  tax  ngawax  li  ngawax  ei  xutbè  bi?  Ka  doon  xutbè  dâldi 
baamuwaatal  Al-  Hajjâj  la  muwaxoon  ea  xutbè  ba  ea  waxiin  wu 
nagas  wa  mu  ko  waxewoon  rek  ta  delluwul  ginaaw  ea  waxiinu 
doyadal  Al-  Hajjâj  ak  pânn  ko.  Al-  Hajjâj  dâldi  ne: 


«Mbir  mu  doy  waar  la  de!  Yaw  dangay  nuru  waa  ju  am 
xamxam  waaye  amul  ag  xam  ei  yooni  wooteel  Lislaam.  Xanaa 
masoo  jâng  Mquraan  mukk?!  Yâlla  de  yônnina  ku  la  gèn  ta  mooy 
sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ei  ku  ma 
yées  ta  mooy  Firawna,  waaye  Yâlla  dafa  digèl  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  muwaxak  moom  wax  ju  nooy».  Fii 
nag  la  ka  doon  xutbè  xame  njuumteem  dâldi  jégglu  Al-  Hajjâj, 
mujéggèl  ko  baal  ko  ban  koo  ray. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  mbirum  Musaa  ak  Firawna: 

((Detnleen  yéen  naarfa  Firawna;  ntoom  kat  dafa  bew.  Bu 
ko  defee  ngeen  waxak  moom  waxju  nooy  ndaxyâlla  mufâttliku 
walla  muragal  Yâlla»  (laayay  43“‘  ak  44“'  d  saaru  Tâhâ) 

Du  mooy  genn  leeral  gi  jôgé  fa  Yâlla  gi  nuy  xamal  yoonu 
woote,  waaye  kay  laaya  yu  bari  yu  tedd  ningi  nuy  xamal  ne 
manuta  nâkk  nuy  waxeek  nit  ni  ci  woote  bi  baat  yu  nooy  ta  xeren 
yu  dul  ândak  nuy  lor  kenn.  Noongi  fekk  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  muy  wax  ci  yeneen  laya  naa: 

j,-*' 



«Nanga  wootejêmé  ci  yoonu  sa  Boroom  ta  defe  ko  agxeren 
ak  waaraate  gu  rafet,  ta  nanga  waxtaan  ak  noom  ci  anam 
gi  gènê  rafet.  Sa  Boroom  kat  moo  gènê  xam  ki  réer  bâyyi  aw 
yoonam  moo  gènè  xam  yit  ni  gindiku»  (laayay  125“‘  d  saaru  An- 
nahl). 

Ngir  leeralal  nu  teggiini  woote  bi.  Lii  moo  tax  nag  manuta 
nâkk  nuteewlu  nekkiinu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  moom  mi  ag  dundèm  nekkoon  Alquraan  juy  dund  ta 
nusâmmoonte  ak  laltaay  ak  teggiin  yi  mu  tèrèl. 

Lôolu  moo  tax  warna  ci  ku  gèm  kune  mu  njèkkè  taarale 
biirèm  ak  bittéem  ci  taari  Lislaam,  doon  yit  jèmm  juy  am  jeexiit 
juy  miinante  ak  ni  ko  wèr  ci  jikkô  ak  defiin  yu  rafet  yi. 

Ba  Nanga  woo  say  bokk  yi  gènè  jege  wâccee  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  yéeg  ca  doju  Safaa 
dâldi  tâmbli  diwoote  yéen  waa  Fihr  yéen  waa  ‘Adiy  -  nuy  askani 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-» 


Quraysin-  ba  nudajaloo,  ku  manuta  teewal  boppam  yabal  ndaw  lu 
ko  teewal  ngir  xam  lan  la.  Abôo  Lahabin  nèw  ak  waa  Quraysin. 

Mudâldi  ne: 


«Ndax  bu  ma  leen  waxoon  ne  ayfas  ningi  ci  xur  wi  bêgg 
leena  song  dangeen  ma  gèm?» 

Nune:  Waawaaw,  masunoo  xam  ci  yaw  lu  dul  dègg. 

Mune:  «Man  kat  maa  leen  di  xamal  ngir  dox  seen  digènté 
ak  mbugèl  mu  tarh> 

Abôo  Lahabin  dâldi  ne  ko:  yâlla  nanga  tuskare  bèeeègu  tay 
jii  jépp.  Ndax  lii  moo  tax  nga  dajale  nu?  Nudâldi  wâcce  «Abôo 
Lahabin  alkuna  dègg.  Alalam  ak  la  mufâggu  du  ko  jarim  (Al- 

Bukhârt,  buntub  Tafsir  al-  Qurân). 

Ci  nii  nag  la  dèggèl  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  daa  ame  ei  nekk  gi  munekk  ku  wôor  ku  dèggu  kog  masu 
leena  wax  lu  amul  lu  jiitu  woote  bi  sax. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  seereloona  na  ko  wèrôon  ne  ku  dèggu  la  ku  wôor, 
ba  ei  Abôo  Jahlin  mi  bokkoon  ei  kângami  yéefèri  Quraysin  sax 
manuta  tuumaal  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
wax  lu  amul.  Waaye  baat  yii  la  daa  dupate  wooteb  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  diwax  naa:  «Nun  daal  weddiwunu 
la  waaye  li  nga  èndi  lanu  weddi»,  YâUa  dâldi  wâcce  waxam  jii: 
«Noom  kat  weddiwunu  la  waaye  toonkatyi  laayay  Yâllayi  lanuy 
Weddi»  (At-  Tirmidi,  Tafsir  al-  Qurân,  xaajub  6“\  xétu  3064“‘). 


Ni  nu  ko  gise  nag,  ba  ei  Abôo  Jahlin  sax  -noonub  Yônént  bi 
gènè  mag-  gèmôon  na  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  nit  ku  amul  moroom  la.  Ba  sax  ni  am  teraangay  gèm  bu 
numasaa  gis  Yônént  bi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  muee  rek 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


aw  meloom  dadaa  jeexiital  ci  noom  nuy  wax  ne:  «Xarkanam  bii 
de  duwax  lu  amul  miikk».  Nii  nag  maneesula  weddi  aajowoo  gu 
tar  gi  nuaajowoo  mbir  mii  jamono  yi  nuy  ubbi  xol  yi. 

Batayit  njiit  lii  di  Muhammad  al-  fâtih  mi  bokkoon  ci  jèmm 
yi  néew  moroom  ci  sunu  taarix  dafa  ubbi  Boosna  yilif  ko  ginaaw 
ba  mu  ubbée  Istâmbôol  ba  mu  am  fukki  at.  Waaye  ubbi  gi  dègg, 
maanaam  ubbi  xol  yi,  mingi  sotti  ginaaw  ba  nudelloo  ca  bar  ya 
jaasi  ya  ubbiwoon  xomb  ya  ci  saayir.  Ndaxte  Al-fâtih  dafa  dèkkèl 
foofee  fa  Boosna  jabooti  jullit  yu  seU  ya  sosoowoon  ca  soldaari 
xol  ya  yaroowoon  ca  Anaadôol  ta  tâmbliwoon  diwaaj  ngir  jottli 
ak  woote  ta  defe  ko  jikkô  aki  melo  yu  rafet.  Lii  nag  taxoon  na  nu 
bari  ci  waa  Boosna  amoon  teraangay  wèlbètiku  dugg  ci  Lislaam. 

Ci  dèggdègg  ngânnaay  dees  koy  jèfèndikôo  ngir  gâllankoor 
toon,  waaye  ubbi  dèggdègg  gi  wara  sotti  mooy  ubbi  xol  yi.  Lii 
nag  mingi  sottee  ci  kune  ci  nun  didundé  jikkôy  Lislaam  akug 
lewetam,  doon  yit  jèmm  ju  nekk  misaal.  Ndaxte  jeexiitalug  jottli 
ak  woote  dafa  lèkkèlôo  lool  ak  dundug  xolu  wootekat  bi.  Lii  nag 
moo  tax  bépp  wootekat  bu  dèggdègg  bu  manuta  xam  xeren  gi 
ci  nosub  Yâlla  bi  ci  bindéef  yi  ta  manuta  xam  li  ko  bindéef  yi 
dijângal  ci  seenu  melo,  kon  taxawaayu  xolam  akug  jagam  dafa 
des.  Bu  dee  nag  mbubb  mu  nagas  mu  xol  bu  amug  yèg  nekkul, 
moom  dumana  tasaare  ci  genn  anam  ag  dal  ak  mbégté  ak  taar  ci 
ni  ko  wèr. 

Lii  moo  tax  yit  xare  bi  nuwara  njèkkè  ame  ndam  mooy 
xare  bi  ci  biir  nit  ki.  Ci  biir  leeral  xare  bii  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  leerale  bèréb  «Kâccoore  ak  mbaax»  ci  biir  nit  ki.  Liy  maye 
mucc  gu  sax  ak  texeg  dèggdègg  neel  nit  ki  nag  mooy  mumana 
tâqqalikoo  ak  kâeeoore,  mana  taarale  xolam  ragal  Yâlla.  Ci  nii  la 
ni  mana  jeexiital  ei  xol  yi  man  eee  def  muee  gu  sax  doone  noom 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


rekk  niy  wommatu  jèm  ci  nangul  Yâlla  nangu  gu  mat  tay  am 
ndam  ci  bèréb  biir  bi  nuy  bèré  ak  seen  bakkan. 

Ci  geneen  wâll  yit  amna  meneen  mbir  mom  manuta  nâkk 
nubâyyi  ko  xel  ci  woote  bi,  ta  mooy  jox  gèddè  ki  nuy  waxal,  ndaxte 
warunôo  fâtte  ne  ki  nuy  waxal  ci  woote  bi  nit  la  ta  mbindéef  la 
mu  tedd  mu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bindé  ci  loxoom. 

Bu  fekkee  ci  woote  bi  ngèm  la  nuwara  tâmblee  yit  warnanoo 
bâyyi  xel  dèggdèggi  dayo  bi  ci  bind  bi  numoonaale  ki  nuy  waxal 
li  muy  doon  doon  ku  nâkk  ngèm.  Lôolu  nag  li  muy  firi  mooy 
nujèflènté  ak  moom  ci  am  yaakaar  ak  lewet  ak  yèrmèndé  ban  koo 
defe  tar  ak  mer,  ndaxte  doxe  ci  anam  gii  mooy  gènè  déggôo  ak 
gisiin  ak  xalaat  yi  èpp  solo  ci  ni  nuy  jâppe  nit. 

Waykat  bi  dèkk  Turki  di  Naamiq  Kamaal  defna  aw  way  ngir 
feenal  maana  mu  xôot  moomee,  mudâldi  wax  ne: 

«Daanug  ngalam  ci  suufsi  duwânni  dayoom  akgèddaam» 

Ta  laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  yépp  yiy  teral  nit  danu  leen  di 
gis  nuy  jox  gèddè  aka  bâyyi  xel  dèggdèggi  nit.  Ci  misaal,  laaya  ju 
tedd  ji  mingi  wax  naa: 


«Teralnanu  tigi  doomi  Aadama  yi,  taawu  leen  eijéeri  ji  ak 
géej  gi,  wèrsègèle  leen  ei  yu  baax  yi,  teg  leen  ei  kaw  lu  bari  ei  li 

Nubind»  (laayay  70“'  ei  saaru  Al-  isrâ). 

Ci  dèggdègg  nag  danuy  fekkne  Alquraan  ju  tedd  ji  day 
teral  nit  ei  doon  gi  mudoon  nit  di  ko  jâppe  yit  wuutaatu  Yâlla  ei 
suufam  si. 


Gèm  nag  ak  jèf  yu  baax  yiy  nèw  ginaawam  ei  teraanga  ju 
eosaanu  jii  lanuy  ame.  Nâkk  ngèm  ak  jèf  yu  baax  yi  nag  ag  wâcc 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  akug  xan  -gu  doy  waar  ta  yéemé-  ci  dèggdèggi  nâkka  sottal  liy 
waral  teraanga  ju  eosaanu  jii  tay  ju  dèggdègg  neel  nit.  Ni  gâttanlu 
ei  wâllu  jèf  yi  noom  yit  doonte  danoo  nâkk  ngèm  yayoonanu 
yèrmèndé  ak  neewant. 


Niti  kese  yi  noom  man  nanoo  mer  ngir  li  nuy  jânkoonteel 
ei  xan  gu  mel  nii.  Waaye  ni  am  bânneexu  ngèm  akug  matam 
manuta  nâkk  nuy  settantal  tay  yèrèm  nii  jânkoonteek  xan,  ndaxte 
lii  mooy  li  nuséentu  ei  noom.  Yègyègu  yèrèmènté  ak  jâpplante 
bii  nag  day  waral  ndimbèl.  Ta  ndimbèl  li  gènè  mag  batay  mingi 
sottee  ei  jottli  giy  wooteb  texe  gu  sax  gi. 

Wootekat  bi  dèggdègg  nag  mooy  jèmmi  kiy  wone  yoon 
ki  mana  def  ei  ruu  yi  ag  nosu  akug  dund.  Ki  mana  jaxase  ab 
wooteem  ak  eofeel  ak  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ei  wâll  yépp  mooy 
nitug  xol  kiy  balluwaayu  ngèm.  Nit  niy  tegtale  nag  di  gindée  di 
leeralal  nit  ni  yoonu  texe  ak  dal  ei  seeni  wax  ak  seeni  bind  ak 
seeni  doxaliin  yu  nooy  yiy  misaal,  noom  danuy  taxawu  ba  fâww 
képp  ku  am  aw  naqqar,  di  dimblé  képp  ku  wéet  ku  amul  ku  ko 
dimblé,  di  xettli  képp  ku  nekk  ei  njâqqare  akug  daladi.  Yèg  gi  nuy 
yèg  ei  seeni  xol  warugar  wii  nag  ak  metiit  wi  ni  leen  wèr  nekke 
moo  waral  nuy  gaaw  jèm  ei  dimblé  ku  aajowoo  ndimbèl  tay  xaar 
leerug  njub  gi. 

Ta  noom  batay  danuy  yaatal  nit  ni  jâppe  leen  ndénkaanul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Noom  danuy  fâggu  ruu  guy  jaxasoo 
ak  eofeel  ak  yèrmèndé  neel  bindéef  yépp  tay  yèg  waru  gar  wiy 
mâgge  tâmblee  ei  jiwuw  yèrmèndé  bu  ko  defee  mugénné  leen  ei 
anam  gii  ei  nubokk  ei  mbooloom  nit  ni  ngir  def  leen  gindikat  yiy 
wone  yoonu  âgg  gu  sax  gi.  Ni  féetèlé  seen  bopp  nag  ngir  jarin  nit 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-> 


ni  ak  gindi  leen  di  tegoo  ay  bugèl  ci  seenub  dox  jèm  ci  njub  gi  ak 
yoon  wu  wér  wi  ak  niy  ândak  seeni  xol  di  dabe  ci  nii  mbooloo 
moomee  nekk  ci  dègg,  noom  ay  bokki  dèggdègg  lanu  yu  sopp 
dègg  melne  Aziz  Mahmûd  Hadâi  ak  Yuunus  ak  ni  mel  ne  noom. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daal  dana  mottli  ak  leeram  ba  bis 
péne,  maanaam  Lislaam  day  wéy  ba  bis  péne  ndax  ndénkaanul 
Yâlla  Boroom  bi  la.  Waaye  warunoo  fâtte  ne  ligéeyu  woote  ak 
jottli  mooy  jumtukaay  bi  ak  sabab  bi  ngir  saxug  diiné  ji.  Diiné 
joojee  nag  mooy  nuxam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  njaame 
gi  yell  ta  dèggu  ta  terale  sunu  bopp  jaamu  Ko,  ndax  lôolu  mooy 
sababu  amug  bindéef  yi. 

Bu  ag  néew  doole  feenee  ei  dundug  diiné  ji  ei  waxtu  wu 
mumana  doon  ak  bérèb  bu  mumana  doon,  nugis  tarxiisug  nit  ni 
jèm  ei  njuumte,  kon  ligéeyub  woote  bi  bu  boobaa  day  mujj  doon 
ligéey  bi  njèkk  ta  èpp  solo  ginaaw  gèm  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 
Ta  saa  bu  ndam  amul  ei  mbirum  jottli  dègg  ak  yiw,  kon  ligéey 
yu  bari  dunu  dèppôoteek  yoon.  Ci  misaal,  nâmpal  gi  way  jur 
di  nâmpal  doomam  bu  tollee  ei  nâmp  ligéey  bu  nubârkeel  la  bu 
mâgg  lool,  waaye  nday  jiy  gis  néegèm  muy  lakk  muwéy  di  nâmpal 
doom  ja  day  def  bâkkaar.  Ndaxte  li  muy  def  ngir  jâmmaarlook 
lakk  gi  ea  saa  soosee  mooy  èpp  solo  nâmpal  doomam.  Kon  nag 
liféek  amul  mbooloo  muy  woote  jèmé  ei  dègg  ak  yiw  di  ko  jottli 
ei  jamono  ji  diiné  sânkoo  nu  eiy  yittewôo  yeneen  jèf  yi,  lôolu  day 
doon  sababu  tiis  wu  mag  ei  yeneen  waxtu  yépp. 


Warna  yit  nubana  fâtte  ne  xéewèlug  Yâlla  gi  ta  mooy  Lislaam, 
xéewèl  googee  agsina  fi  nun  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer 
ând  ak  junniy  junniy  eoono  yu  nu  ei  toggoo.  Ndénkaan  lii  agsi  fi 
nun  nag  manuta  nâkk  nujottli  ko  maas  yiy  nèw  sunu  ginaaw  ta 
dara  ban  eee  soppiku. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  jamono  mooy  jamono  ji  gôorgôorlu 
ware  ngir  sottal  jublu  gii  ta  mujaral  nu  lune  ngir  dègg  ak  yiw  not 
féeté  kaw. 

Lii  nag  dègg  la  gu  xel  mu  rafet  saxal  eig  njèlbéen,  ndaxte  li 
nuy  daj  ngir  jan  ab  sareet  bu  ay  pènôom  eapee  eib  ban  maneesu 
koo  tèkkèlé  ak  li  nuy  daj  ngir  jan  ko  bu  nekkee  ei  kaw  yoon  wu 
tâllalu  ta  jub.  Fii  nag  maneesna  eee  jèlé  jângliin  yu  bari.  Li  tax 
moodi  ne  saa  si  muy  aajowoo  ndimbèl  ngir  génné  pènôy  sareet 
bi  ei  ban  bi,  ndimbèlul  xale  bu  ndaw  sax  lu  am  solo  lool  lay  doon. 
Ci  geneen  wâll  gi  yit  niy  seetaan  faste  seeni  yoxo  ea  saa  su  xat 
soosee  bana  def  seen  waru  gar,  seenug  toon  ak  seen  bâkkaar  day 
fulu.  Sunu  jamono  jii  nag  ji  ngèm  néewé  doole,  ndaw  ni  di  ijoy 
ei  xalaat  yu  juunu  yu  bari,  ni  èpp  ei  nit  ni  seen  bakkan  yilif  leen 
-kon  warnanoo  yèngutu  ei  lu  dèppôo  ak  xatug  sunuw  waxtu  ak 
sunu  jamono  ta  fekk  nugèm  ne  jèf  ju  néew  tuyaaba  ju  mag  da  eiy 
juddôo,  gèm  ne  yit  sabental  gu  néew  day  xècc  alkande  ju  rèy. 

Amul  sikki  sâkka  nag  ei  ne  texeg  nit  gi  gènè  mag  mooy 
mumana  ligéeyèl  diinéem  ak  ngèmèm  ak  réewèm  ak  xeetam. 
Waaye  li  am  solo  ei  ligéeyub  jottli  bi  du  li  nubègg  sotti  walla 
nunot  féeté  kaw,  waaye  li  am  solo  mooy  nudef  sunu  kem  kâttan  ei 
yoon  wii  tay  yaakaara  am  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bokkul  ei  li  jub  nag  nit  ki  di  séentu  woote  ak  jottli  yi  mudef 
sottal  njarin  bay  wax  naa  jèfèndikôona  jumtukaay  yi  war  yépp  ak 
di  labal  boppam  ei  tiis  ak  naagu  ak  di  alag  boppam  bu  fekkee  la  mu 
doon  jéem  sottiwul;  ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  rekk  Mooy 
kiy  jubèl.  Lii  moo  tax  muwar  ei  jaam  bi  muwéy  ei  woote  bi  ei  lu  dul 
waxaale  walla  yoqqat  walla  naagu  walla  tâyyi,  wâkkiirlu  yit  ei  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  bâyyee  Ko  eottal  gi  Moom  rekk. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  wâcce  pâttleem  yooyee 

®ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi 

- 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


nuyônni  muy  yèrmèndéy  bindéef  yi  ba  mu  amee  naqqar  lool  ci 
mbugèl  mu  Yâlla  nammoona  mbugèl  aw  nit,  muwax  ci  téeréem 
bu  tedd  bi  ne: 


«Yaw  kat  doo  jubêl  koo  bêgg,  waaye  Ydlla  Mooy  jubèl  ku 
Ko  soob,  ta  Mootn  moo  gènê  xam  niy  gindiku»  (laayay  56“‘  d  saaru 
Al-  qasas). 


Lii  moo  tax  nag  nuwara  bana  fatte  ne  woote  bi,  bu  amutoon 
nu  ko  wuyu  sax,  lu  néew  néew  dana  wânni  gaawaayu  ay  wi,  xayna 
yit  mudoon  jumtukaayu  defar  ta  la  eay  juddôo  di  doon  ea  kanam. 
Bu  lôolu  jâllee  yit  kiy  woote  jaanam  dana  wâcc  ei  waru  gar  wii 
doonte  sax  sottalul  dara;  ndaxte  wôorna  ne  nit  ki  li  nu  koy  laaji 
mooy  ag  nâkka  bokkam  ei  jiyaar  ji  ak  ag  nâkkam  eee  farlu  waaye 
du  ag  nâkka  sottalam  dara  ei  jiyaar  ju  mu  bokk  ta  farlu  ea.  Ta  nun 
li  nu  nuy  âttee  mooy  li  nudef  ak  li  nudeful  ngir  woote  bi,  waaye 
du  la  eay  sottee. 

Ci  misaal,  daananu  yônni  ab  yônént  leeg  leeg  bu  ko  defee 
mbooloo  mu  bari  gèm  ko,  leeg  leeg  yit  nuyônniwaa  ab  yônént 
nu  néew  gèm  ko.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  jubèl  ei  Yâlla  rekk 
lay  jôgé,  waaye  xeet  wi,  ta  yônént  yi  jiitu  leen,  da  leena  war  nuy 
woote  jèmé  ei  Lislaam  ak  di  ko  jottli. 


Li  am  nag  moodi  ne  manuta  nâkk  woote  bi  doon  jikkô  ju 
eosaanu  ei  biir  jullit  bune  tâmblee  ko  ei  doom  yi  ak  njaboot  gi. 
Képp  ku  gèm  amna  waru  garu  gèstu  yoonu  woote  biy  ame  ei  jépp 
wax  ak  jépp  jèf,  amna  batayit  waru  garu  def  li  ko  war  ngir  sottal 
ligéeyu  woote  bi  kem  kâttanam  akug  xamam  ak  tolluwaayam 
ei  xamxam  ak  Idliftéef  ak  wâccuwaayu  xol  ak  ngèm  bi  muam, 
amna  yit  waru  garu  jèf  ak  xamal  ak  jottli  nit  ni  yègyèg  yooyee. 
Ndaxte,  ni  mu  leere  ei  Alquraan  ju  tedd  ji,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  gâllul  jaamam  ni  lu  èpp  seen  kâttan,  waaye  nag  seen  waru 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gar  mooy  nudef  seen  kem  kâttan  ta  farlu  ngir  sottal  seeni  wari 
gar  ak  seeni  wartéef. 

Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mooy  misaal  mi  gèn  ta  gènè  kawe 
ci  woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw,  ginaawam  gaayi  Yâlla  yi  ak  ni  ko 
donn  ca  ndono  lu  mâgg  loolee. 

Li  waral  lôolu  moodi  ne  seeni  melo  dafa  lâmboo  taar  ak  nooy 
ak  xôot  ak  mâggaay  gu  rânniku.  Ci  misaal,  Musaa  Afandi  -yâlla 
neef  sellal  mbôotam-  dafa  bokkoon  ci  nu  rânniku  nii  féetéwôo 
woon  gindée  ak  woote,  ag  dundèm  dafa  feesewoon  jikkô  yu  rafet 
yu  doonoon  misaal,  ay  junjèm  aki  tegtalam  daa  nu  jèmé  ci  dègg 
ak  yiw  ci  bépp  jumtukaay. 

Musaa  Afandi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dadoon  yèkkèti 
baatam  ci  lu  ândak  eofeel  ak  naqqar  ba  munekkee  ea  wérèdéem 
ga  mufaatoo  doon  wax  naa: 

«Cèy  bu  ma  amoon  kâttan  gu  bari!  Kon  de  danaa  dem  ei 
dèkk  bu  mag  bune  ak  dèkk  bu  ndaw  bune,  kon  yit  danaa  farlu 
ngir  doon  saafara  ei  jafe  jafey  sama  bokk  yi  yi  eiy  yoy  kaw  ak  yi 
eiy  yoy  biir». 


Li  waral  lôolu  moodi  ne  dafa  dundé  yègyègu  njaame  ei 
yaramam  ak  alalam  ak  xolam,  ta  lii  moo  nekkoon  yoon  wi  mu 
rèddèloon  boppam.  Ta  dadoon  wuuf  kem  kâttanam  bépp  xol  bu 
amu  naqqar  bu  manoona  âgg  ea  moom,  leeg  leeg  mudaa  ko  defe 
loxoom  leeg  leeg  xolam,  du  lôolu  rekk  waaye  sax  dadoon  wuuf 
bindéef  yépp.  Ba  nu  ubbée  wunti  Asi  gi  digg  dôomu  yit  da  faa 
deme  cawarte  ak  pèstéef  bob  séentuwunu  ko  woon  ei  ku  âgg  ea 
at  ya  mu  âggoon.  Ci  geneen  wâll  yit  demna  Ôrôb  ak  Afrig  gi  féeté 
bèj  saalum  defna  yit  la  muman  ngir  yôbbul  leen  yègyègi  xol  yu 
taaru  ak  jèflènté  yu  taaru. 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


Cig  gâttal  daal  dafa  dund  dundèm  gépp  ci  pèstéef  ak  farlu 
ngir  doon  jaam  bu  am  jikkô  yu  rafet  ku  yayoo  tagg  ak  kan  wi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tudd  ci  Mguraan  ju  tedd  ji  bi  muy  wax 
naa:  “Akay  jaam  bu  baax!”  (laayay  30“‘  d  saaru  Sâdd). 

Nii  nag  la  nu  jèmm  ju  mâgg  jii  bâyyee  jeexiit  ju  baax  juy  sax 
ba  fâww  ci  ron  asamaan  sii  di  jeexi.  Ta  ag  dundèm  yit  dana  des 
di  dund  gu  léppèm  di  misaal,  dund  gu  feese  matal  kôUèré  akug 
tab  ak  xol  bu  rafet  ak  déeyaale  gu  baax  ak  jikkô  yu  rafet  ak  taar 
yépp. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale 
nu  ay  may  ci  leer  yu  kawe  yi  ci  xolam.  Yaw  sama  Boroom,  yâlla 
nanga  nu  wèrsègèlé  yit  ag  mucc  bis  ba  nu  Lay  gaaral  jèf  yi  ca 
péeyub  Yalla  ba  ak  matal  li  nga  farataal  ci  nun  ci  woote  jèmé  ci 
dègg  ak  yiw  ngir  jagal  sunu  jamono. 

Yaw  Yalla,  yâlla  nanga  nu  def  ay  doxandéem  ci  âddina  jii 
di  jeexi,  ta  sâmm  sunuy  xol  ci  eâggante  ak  wéeru  ei.  Jamono 
yi  nuy  joggi  suuf  si  nu  ronu,  yâlla  nanga  xéewèlale  sunuy  xol 
ag  xeren  akug  xam  gu  xôot  ngir  bis  masa  dikk  nudoon  suuf 
su  nuy  joggi.  Yâlla  nanga  defit  leerug  Lislaam  muy  dundub 
sunuy  ruu  ta  def  èttub  yègyègi  ruu  yu  Yônént  bi  nuy  sunub  ètt 
di  sunu  ngelaw.  Yâlla  nanga  def  yit  Sa  mbèggéel  ak  Sa  ngèrèm 
nuy  âjjanay  sunug  texe.  Aamiin... 


neneen  m 


yèrmèndé  daal  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci  xolub  jullit 
bumu  mana  doon.  Yèrmèndé  yit  mooy  li  èpp  solo  ci 
dèggdèggug  sunug  nité  ci  èddina  sii,  ndaxte  da  nuy  taxa 
sax  ci  yoonu  xol  ngir  ègg  fa  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg. 
Ta  ki  gèm  ta  am  yèrmèndé  ku  tedd  la  ku  woyof  ku  yayoo 
ligéeyèl,  ci  jèmmi  jamono  ji  yit  doktooru  xol  la  buy  def  ci 
ruu  yi  ag  nosu  akug  dund. 


JIITÈL  NJARINUL  NENEEN  NI 


‘Abd  al-  lâh  ibn  /ajar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  masa  romb 
tôokôorub  tândarma  ta  ka  ko  doon  topptoo  doonoon  ab  jaam 
bu  nuul.  Jaam  bi  nag  dafa  èndiwoon  yatti  buru  ngir  lekk  ko,  ca 
jamono  yooya  nag  ab  xaj  dikk,  jaam  ba  sânni  ko  wenn  ca  yatti 
buru  ya  xaj  ba  lekk  ko,  musânni  ko  weneen  mulekk  ko,  musânni 
ko  wa  ca  des  mulekk  ko.  Booba  nag  la  waxtaan  wii  am  digènté 
Abd  al-  lâh  ibn  Jafar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ak  jaam  bu  nuul 
boobee.  Abd  al-  lâh  ibn  Jafar  da  koo  dâldi  laaj  ne  ko:  Lan  mooy 
sag  pay  bis  bune? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Yatti  buru  yii  nga  gis. 

Ibn  Jafar  laaj  ko  ne  ko:  Lu  tax  nag  nga  jox  ko  xaj  bi  lépp? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Ab  xaj  dafa  amul  ci  wet  yii,  ta  xaj  bii 
jôgé  fu  sori,  ba  tax  sama  xoI  dunangu  mabâyyi  ko  muy  xiif. 

Ibn  Jafar  laaj  ko  ne  ko:  Baaxna!  waaw  Jooy  lekk  tay  nag? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Damay  mun,  ndaxte  tay  damaa  féetèlé 
sama  wâll  mbindéef  mu  xiif  mii  bokk  ci  bindéefi  Yâlla  yi  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ibn  Jafar  dâldi  ne  ko:  Cèy  Yâlla!  danunaa  damaa  tabe  lool, 
waaye  jaam  bii  moo  ma  gènè  tabe. 


Ginaaw  loola  nag  Ibn  Jafar  dafa  jènd  jaam  bii  ak  tool  bi  ci 
seen  boroom,  goreel  ko  ngir  Yâlla,  may  ko  tôokôor  ba  (Al-  Ghazâli, 
kimiyâ  as-  sa’âdah,  xètu  440“'). 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  nii  nag,  Lislaam  mi  yar  ay  nit  yu  am  yèrmèndé  yu  am 
yègyèg  bu  xôot  ci  neewant  dafa  farataal  asaka  ngir  saxal  mbèggéel 
ta  jèlé  fi  jubôodiku  ak  kinaan  digènté  ki  nâkk  ak ki  am  ci  tèrèliinu 
dundug  mbooloo  mi. 

Lislaam  nag  dafa  sonnee  ci  joxe  alal  mi  doon  lu  manuta  nâkk 
ci  dundug  biir,  ngir  sottal  ag  mbokkoo  gu  gènè  kawe,  ak  yit  ngir 
def  képp  ku  gèm  muy  “boroom  xol  bu  doylu”  ta  yèkkèti  ko  jèmé 
ca  njobbaxtanul  jiitèl  njarinu  neneen  ni.  Ndaxte  dèggdèggi  jublug 
diiné  ji,  ginaaw  wéetèl  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy  sottal  ag 
dal  neel  mbooloo  mi  ta  jaare  ko  ci  yar  nit  ku  taaru,  nit  ku  am 
yèrmèndé,  nit  ku  xôot  yègyèg. 

Nor  gii  nag  mooy  nga  bana  yam  ci  mana  séddôo  yègyègu 
neewant  ak  yèrmèndé  buy  feen  ci  xol  rekk,  waaye  jeexiitam  ji  gènè 
rafet  mooy  nga  mana  séddôo  manman  yi  ci  seen  bopp,  ba  nuy 
mana  âgg  ci  ngènéel  ak  tolluwaay  bu  weesu  lii  ta  mooy  nudoylu  ci 
xéewèl  yi  nekk  ci  sunuy  yoxo  ta  joxe  ko  li  nu  koy  aajowoo  aajowoo. 
Lii  nag  mooy  li  nuy  tuddé  “jiitèl  njarinul  neneen  ni”. 

Yèrmèndé  kat  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci  xolub  jullit  bumu 
mana  doon.  Yèrmèndé  yit  mooy  li  èpp  solo  ci  dèggdèggug  sunug 
nité  ci  âddina  sii,  ndaxte  da  nuy  taxa  sax  ci  yoonu  xol  ngir  âgg  fa 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  ki  gèm  ta  am  yèrmèndé  ku  tedd  la 
ku  woyof  ku  yayoo  ligéeyèl,  ci  jèmmi  jamono  ji  yit  doktooru  xol 
la  buy  def  ci  ruu  yi  ag  nosu  akug  dund. 


Batayit  ki  gèm  ki  am  yèrmèndé  moom  ci  dèggdègg  balluwaayu 
yaakaar  la  ak  ngèm,  ku  mana  jarine  ci  bérèb  bune  ci  mbèggéel  ak 
neewant,  ta  yit  ca  kanam  lay  nekk  ci  jépp  jèf  juy  may  ruu  yi  ag  dal. 
Ta  moom  ba  tayit  day  taxaw  fépp  fu  tartar  ak  musiba  ak  jafe  jafe 
ame  ci  waxam  ak  nekkiinam  aki  bindèm.  Ta  moom  day  taxaw  ci 
wetu  ku  am  aw  metiit  ak  ku  nâkkug  dal  ak  ku  nâkk  yaakaar  ak 
ku  amul  ku  ko  dimblé,  ndaxte  mennetum  ngèm  mi  njèkk  ci  ku 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni  r’«w«siir» 


gèm  kune  mooy  yèrmèndé.  Jikkôy  nit  kat  ci  Alquraan  lay  mate, 
ta  melow  Yâlla  wi  nuy  njèkkè  gis  bu  nu  ubbée  kaamil  bu  tedd  bi 
mooy  mellow  “Ki  yaatu  yèrmèndé”  “Ki  mana  yèrèmé”. 

Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  melale 
jèmmèm  ju  kawe  ji  ne  Mooy  “Ki  èpp  yèrmèndé  niy  yèrèmé”, 
digèl  yit  jaamam  ni  nujikkôwôo  ay  jikkôom.  Ci  lôolu  nag  day  war 
ci  bépp  xol  bu  gèm  mufeese  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  di 
war  ci  moom  yit  mu  èmbaale  bindéefi  Buur  Bu  tedd  bi  ta  mâgg 
ci  neewant  ak  yèrmèndé.  Liy  juddôo  ci  bègg  Buur  Bu  tedd  bi 
ta  mâgg  nag  mooy  jèmèlé  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ci  bindéefam 
yi.  Kon  ku  jâpp  ne  tegoo  eoono  ngir  ki  mu  bègg  waru  gar  la  ak 
mbèggéel  naxam  ne  def  ei  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la. 

Ci  dèggdègg  nag  barina  lool  xeeti  joxe  ei  yoonu  Yâlla  ta  tur 
wi  leen  èmb  di  sarxe.  Waaye  nag  la  ea  njobbaxtanu  xeet  yooyee 
mooy  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ni  nu  ko  xame.  Yittéy  neneen  ni 
gènèl  la  sa  yittéy  bopp  kat  jikkô  ju  rafet  la.  Képp  ku  gèm  ku  nor 
yit  day  jèmmèl  ea  na  mu  gènè  kawee  dimblé  keneen  akbèggèl  aw 
yiw  keneen  ta  lôolu  di  jèfi  biiir.  Ci  misaal,  Muhammad  Hakim 
at-  Tirmidi  -yâlla  neef  sellal  mbôtam-  danu  koo  laaj  bis:  “lan 
mooy  joxe?”  Mutont  ne:  «Mooy  mbégtém  neneen  ni  di  la  may 
noflaay  ak  dal». 

Dugg  ei  èttub  leer  bob  jiitèl  njarinul  neneen  ni  nag  mooy 
ligéeyu  xol  yu  woyof  yi  ak  ruu  yu  nooy  yi  rekk.  Melo  wii  nag 
wonenanu  ko  ei  dundug  yônént  yi  ak  niti  Yâlla  yi  ea  melo  wa 
gènè  rafet. 

Amul  sikki  sâkka  yit  ne  du  ne  joxeb  nit  kune  dana  ko  mana 
yéegèl  ba  ea  njobbaxtan  la  walla  mu  âggale  ko  ea  bidiw  yu  sori 
ya,  waaye  jéegô  bu  gènè  tuuti  bu  nu  jéggi  ei  mbirum  jiitèl  njarinu 


NOO  YU  MUJJ  YI 


lu  néew  ca  la  nu  âggoon,  loola  day  doon  ci  nun  jèf  juy  sax  joj 
manunu  koo  dumôoyu. 

Jéléefna  ci  Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne  jenn 
waay  dafa  hèwôonfa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  mu  yônnée  ca  ay  soxnaam  hune  amunu  ludul  ndox.  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ne: 

“Kan  mooy  ganale  kii?” 

Jenn  waayju  bokk  ci  Lansaar  yi  dâldi  ne:  Man.  Dâldi  ând  ak 
moom  dem  fa  soxnaam, 

Dâldi  ne  ko:  Teralal  ganug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc. 

Mune  ko:  Amunu  ludul  li  xale  yi  wara  lekk. 

Mune  ko:  Defaral  ham  wi,  ta  taal  lâmp  bi,  ta  tèrèl  xale  yi  bu 
hu  bèggée  reer.  Mudâldi  defar  ham  wa,  taal  lâmp  ba,  tèrèl  xale 
ya.  Ginaaw  ba  mujôg  melne  kuy  defaraat  lâmp  ba  dâldi  koy  fay. 
Nutâmbli  kenn  kune  ci  hoom  haar  di  lekk  lekklu.  Nu  fanaane  xiif 
hoom  haar.  Ba  bèt  setee  mu  xèy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  mune  ko: 

«Yâlla  de  bégna  biig  ci  seenjéf».  Yâlla  dâldi  wâcce: 

“Ta  dahuy  joxe  la  hu  am  bâyyi  seen  bopp  doonte  dahoo 
nekk  ci  aajo  ju  tar.  Ku  hu  fegal  nayug  bakkanam  nag  hooha 
hooy  ha  texe  am  la  hu  bègg»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Manâqib  al-  Ansâr;  ak 
Muslim,  buntub  Al-  ashribah). 


Meneen  misaal  batay  moodi  ne  As-  sayyid  Mahmûd  Sâmi 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  kenn  ci  wâlliyu  ak  soppey  Yâlla  yi 

- 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


li  muy  jâng  jâng  yoon  ak  âtte  ligéeyewul  ligéey  boobee  ngir  ragala 
jeng  ci  âqqi  kenn  ci  jaami  Yâlla  yi,  waaye  dafa  taamoo  ligéey  ci 
kér  guy  yèngu  ci  jènd  ak  jaay  ca  «Tahta  Qal’ah»  ca  Istâmbôol. 
As-  Sayyid  Sâmi  nag  dadaa  jéggée  gaal  di  dem  ca  kâreeb  “Qurah 
Kuuy”  ngir  ligéeyi.  Waaye  daawul  dugg  kaar  digènté  “Qurah 
Kuuy”  ak  «Tahta  Qarah».  Dadaa  doxe  tânkam  ngir  jox  ni  aajowoo 
la  mu  naroona  paase.  Jikkô  ak  melo  yu  kawe  yu  mag  nii  nag  nooy 
misaal  yi  gènè  rafet  ngir  nun. 

Ci  dèggdègg  nag  kenn  kune  warnaa  farlu  ngir  am  kem 
kâttanam  ab  eér  ei  jikkô  yu  kawe  yii  doonte  sax  da  koy  defe  ei  xan 
boppam  lenn  ei  waxtuy  nopploom  ak  jumtukaay  yiy  taaral  kèr  ak 
li  muy  faje  soxlay  bis  bune. 

Batayit  jiitèl  njarinu  neneen  ni  mooy  njobbaxtanul  tab, 
ndaxte  tab  mooy  jox  li  des  ei  sa  alal  ku  ko  yayoo,  jiitèl  njarinu 
neneen  ni  nag  moom  mooy  nga  joxe  loo  soxla.  Payug  biir  giy 
juddôo  ei  jiitèl  njarinu  neneen  ni  nag  mingi  aju  ei  kem  ni  jaam 
bi  xane  boppam.  Yâlla  kat  dafa  tagg  Lansaar  yu  tedd  yi  ndax 
danoo  jox  seeni  bérèb  Muhaajirôona  ya  jôgéwôon  Mâkka,  danoo 
jiitèloon  soxlay  waa  Mâkka  ya  yit  ei  seen  soxlay  bopp. 

Alquraan  sax  wâccna  ei  mbir  mii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  ei  wax  naa: 

“Na  leen  njêkkôona  dêkk  ea  bérêb  ba  nag  ta  gèmôon  danoo 
bègg  na  gâddaayfekki  leen,  ta  dunu  aajowoo  la  nu  leenjox,  ta 
danuyjoxe  la  hu  am  bâyyi  seen  bopp  doonte  dahoo  nekk  ei  aajo 
ju  tar.  Ku  hufegal  nayug  bakkanam  nag  hooha  hooy  ha  texe  am 

la  hu  bègg»  (laayay  9“'  d  saaru  Al-  hashr). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ca  xareb  Yarmuuk  ba,  natt  ci  jullit  ni  danoo  gaanu  ba  daanu 
tèdd,  laaj  ndox  ta  fekk  nunekkoon  ca  seen  noo  gu  mujj.  Ba  nu 
èndée  ndox  ma  kenn  kune  ca  noom  taamu  na  ca  des  njèkk 
koo  naan,  ba  far  nufaatu  noom  népp  ta  kenn  naanu  ca  ta  fekk 
nuaajowoowoon  ko  lool  ca  seen  noo  gu  mujj. 

Jèléefna  ci  Ibn  ‘Umar  mune:  Danoo  mayoon  kenn  ci  saabay 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  boppu  xar  mune: 
sama  mbokk  diw  ak  njabootam  noo  nu  gènè  soxla  lii.  Neena: 
Nuyôt  ko  ko,  nunekk  kune  di  ko  yônnée  keneen  ba  jurôom  naari 
kèr  joqqlante  ko  ba  mu  deUu  ca  kèr  gu  njèkk  ga  (Al-  Hâkim,  Al- 
mustadrak,  xaajuh  2“',  xétu  526“‘). 

Batayit  ba  sunu  sang  Omar  bun  Xâttaab  jèmée  Saam  dadoon 
ay  ayloo  war  giléem  ga  moom  ak  jaamam  ba.  Ba  nu  jubée  dèkk 
ba,  jaam  ba  bèggôon  koo  may  ta  fekk  moo  aayewoona  war,  Omar 
dogu  ci  jaam  bi  war  moom  mudox  lâng  ak  moom.  Nuduggé 
noona  dèkk  ba:  jaam  bi  war,  Omar  di  dox  ci  wetam.  Loola  nag 
doon  feenal  jikkôy  mana  xan  sa  bopp  njarin  bâyyee  ko  keneen  ci 
anam  gees  manuta  xalaat. 

Lii  nag  day  wone  ne  joxe  dudoon  ci  alal  rekk  ci  waxtu  wune, 
waaye  maneefnaa  wax  ne  joxe  dafa  am  xeet  yu  bari. 

Xan  sa  bopp  ngir  keneen  am  nag  mooy  daraja  ji  gènè  kawe, 
ta  mooy  nga  dog  ci  sa  bopp  jox  sa  wâll  sa  mbokk  ci  diiné.  Moom 
nag  anamu  joxe  la  gu  kawe  gog  yônént  yi  ak  saaba  yi  ak  wâlliyu 
yi  ak  jaam  nu  baax  ni  noo  ko  jagoo. 

Ta  biri  sunu  sang  Âlliyu  ibnu  Abii  Taalib  ak  sunu  sang 
Faatimatu  Saaraa  yâlla  na  leen  Yâlla  gèrèm  wonena  jiitèl  njarinu 
neneen  ca  gèn  jaa  rafeti  anam.  Ndax  Ibnu  Âbbaas  yâlla  na  leen 
Yâlla  gèrèm  neena  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ne: 

- 


Jiitél  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


«Ta  danuy  joxe  nam,  tafekk  nu  bêggko,  ku  nâkk  akjirim 
ak  ku  nujâpp.  Nun  katjêmmi  Yâlla  rekk  moo  tax  nu  leen  dijox 
nam,  bêggunu  ci  yéen  agpay  walla  ag  cant»  (laayay  8“‘  ak  9“‘  d  saaru 
Al-  insân). 

Mingi  wâcc  ci  Âlliyu  ak  Faatima  ak  seeni  doom.  Ndaxte 
Âlliyu  dafa  nésèrôon  ab  nésèr  ta  moodi  ne  dana  woor  yatti  fan 
bu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  saafaraa  wérèdéem,  ba  muwérée 
mudefar  mburu  ta  fekk  lu  ko  doy  natti  fan  rekk  la  yoroon.  Ba 
mudefaree  natteelu  xaaj  ba  ca  bis  bu  njèkk  ba  ba  waxtuw  dog 
jot  ku  nâkk  ku  xiif  fègg  bunt  ba  nujox  ko  nam  wa  doge  ndox.  Ba 
bisub  naareel  ba  dikkée  mudefar  beneen  natteelu  xaaj  ba,  ba  dog 
jotee  ab  jirim  bu  xiif  fègg  bunt  ba  di  sâkku  lum  lekk  nujox  ko  la 
nuyoroon  doge  ndox.  Ba  bisub  natteel  ba  dikkée  nudefar  natteelu 
xaaj  bu  mujj  ba,  ba  dog  jotee  ku  nujâpp  ku  xiif  fègg  bunt  ba  di 
sâkku  lum  lekk  nujox  ko  la  nuyoroon  ciw  nam»  (Yérél  Al-  Alûsi,  Rûh 
al-  maâni,  saaru  Al-  insân ). 

Njaboot  gu  bârkeel  googee  joxena  misaal  ya  gènè  rafet  ci 
mun  ak  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ak  bègg  sa  moroom  ak  tab  ak 
jikkô  yu  kawe  yi.  Lii  moo  tax  nuyayoo  laaya  yu  tedd  yii  wâcc  ci 
noom. 

Beneen  natal  mingi  nii  bu  jôgé  ci  jamono  ju  tedd  ju  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ndaxte  Abû  Aziz  ihn 
‘umayr  di  mag  walla  rakki  Mus’ab  ibn  ’Umayr  mingi  nettle  diwax 
naa:  “Bisu  Badar  ca  na  nujâppoon  laa  bokkoon,  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ne:  “Maangi  leen  di 
dénk  aw  yiw  ci  ni  nujâpp”. 

Na  ma  jâppoon  nag  ci  Lansaar  yi  la  nu  bokkoon,  nudoon  def 
bu  nu  èndée  seen  an  ak  seen  reer  noom  danuy  lekk  tândarma  jox 
ma  dugub  ja  ngir  ndénkaanul  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xéewél  ak  mucc  (Ibn  Hishâm,  xaajub  2“‘,  xétu  288“';  ak  Al-  Haythami,  xaajub 
6“',  xéti  86“'). 


Menn  mbindéef  nag  maneesukoo  natt  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  ci  tab  ak  joxe  ak  jiitèl  njarinu 
neneen  ni.  Ndaxte  dafa  nekkoon  royukaay  bu  kawe  ci  mboolem 
xeeti  teddnga  yi.  Dafa  lâmboowoon  ci  boppam  -ci  yoonu  Yâlla- 
xeeti  teddnga  yépp,  teddngay  xamxam  ak  teddngay  alal  ak 
teddngay  bakkan.  Moom  kat  dafa  leeral  diinéy  YâUa  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  tegtal  jaami  Yâlla  yi  yoon  wu  jub  wi,  jox  lekk  ni  xiif, 
laabiiré  ni  xamul,  fajal  woroom  aajo  yi  seeni  aajo,  tegoo  lor  aki 
jafe  jafe.  Lôolu  lépp  nag  mudefe  ko  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg. 

Safvvân  ibn  Umayya  doonoon  kenn  ca  magi  bokkaalekat  ya 
-ta  booba  tuubègutôon-  dafa  teewewoon  xareb  Hunayn  ândak 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  Taayif 
Ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dellu 
Ji’râna.  Ba  Yônént  bi  dijaar  ca  biir  alali  noon  ya  nu  nanguwoon  di 
ko  xool  ta  Safwân  ibn  Umayya  ândoon  ak  moom,  Safwân  nekk  rek 
di  xool  agjurgu  bari  gu  ca  bokk  tafekk  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  yit  manga  koy  rog  rek.  Mune  ko:  “Xanaa 
dangaa  xemmeem  jur  gi?”  mune:  waaw.  Mune  ko:  “Yaa  moom 
lépp”.  Booba  nagla  Safwân  ne:  Lu  mel  nii  kenn  du  ko  defei  xol  bu 
tâlli  ku  dul  ab  Yônént.  Maangi  seere  ne  Yâlla  rekka  yayoo  jaamu 
agit  neMuhammad  abjaamam  la  di  ab  yônéntam.  Mu  dâldi  tuub 
dugg  ci  Lislaam  ca  saa  sa». 


Jiitêl  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


Mu  dello  ca  ay  gaaym  dâldi  leen  wax  ne:  “Sama  gaa 
ni,  tuubléen  dugg  ci  Lislaam.  Maangi  giin  ci  Yâlla  kat  ne 
Muhammad  day  joxe  joxeb  ku  ragalul  iiâkk” 

Anas  dâldi  wax  ne:  «Nit  daana  dugg  ci  Lislaam  ngir  âddinay 
kese,  waaye  buy  dugg  ci  Lislaam  rekk  Lislaam  dâldi  koy  gènèl 
âddina  ak  li  ci  biirèm»  (MusUm,  buntub  Al-  fadâU;  ak  Ahmad,  xaajub 
âddiisub  107“'). 

Xan  sa  bopp  ngir  neneen  nag,  ca  dèggdègg,  moo  gènè  mâgg 
ci  xeeti  teddnga  yi.  Warnanoo  xalaat  yit  ci  ne  nu  bari  ci  ni  dègèr 
bopp  ci  weddi  mujjnanu  wèlbètiku  ci  dègg,  nu  bari  ci  noon  yi 
soppiku  ay  péeté  dugg  ci  Lislaam.  Nu  bari  ci  ni  gèm  yit  seenug 
bègg  seeni  bokk  yi  gèm  dollikuna  ci  sababu  teddnga  ju  mel  nii  ju 
jôgé  ci  Yônnént  bi  ak  saaba  yi  ak  jaam  nu  baax  ni. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  masuta 
yeexamtalu  ci  def  mbir  mu  nusâkku  ci  moom.  Amna  bis  jurôom 
néenfukki  junniy  dèrèm  dikkèl  ko  mudef  ko  ci  ag  laltu  ci 
kanamam,  toog  di  ca  jox  ni  aajowoo  ndimbèl  ba  mujeex  tâkk. 


Ag  mbaax 

Li  nuy  tuddé  ag  mbaax  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  jikkô  ju  rafet 
la  ci  jikkô  yu  rafet  yi  aju  ci  jox  sa  alal  ki  nga  bègg,  ta  yit  ag  joxe  la 
gu  kawee  daraja  ne  xan  sa  bopp  ngir  keneen. 

Sikki  sâkka  amul  nag  ci  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  moom  mi  nekkoon  misaal  muy  royukaay 
ci  mbolem  jikkô  yu  rafet  yi,  dafa  doonoon  jèmm  ju  âgg  ca 


njobbaxtan  la  kenn  dul  yôotu  ci  mbir  mii  di  mbaax. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Xewxew  bi  nuy  bèggè  tudd  yit  misaal  mu  gènè  rafet  la  ci 
jikkô  ju  rafet  joj  joxe  ak  xan  sa  bopp  ngir  keneen.  Saaba  yi  danoo 
daje  bis  ca  jumaa  ju  tedd  ju  Yônént  bi  doon  déglu  waxi  Yônént 
bi  yoy  leer  ya,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
tâmbli  dijâng  laaya  ju  tedd  joojee: 


“Dungeen  am  ag  mbaax  li  féek  joxewuleen  ci  li  ngeen  bêgg. 
Ta  lu  ngeenjoxe  Yâlla  xamnna  ko”  (laayay  92“‘  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Booba  saaba  ya  nangay  déglu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  eig  eofeel  gu  xôot,  doon  yèg  maanaa  yu  xôot  ya 
ea  laaya  ju  tedd  joojee  âggoon  ea  seeni  xol,  nuyèg  ne  loola  woote 
la  bu  Yônént  bi  def  jèmé  ei  joxe  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nuwara  gaaw  wuyu  ko.  Ab  saaba  dâldi  jekki  jekki  jôg  fekk 
leerug  Yâlla  di  jolli  ea  xarkanamam  ba.  Saaba  boobee  Ahû  Talhah 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  lawoon.  Ahû  Talhah  mii  nag  dafa  amoon 
ab  tool  bu  jege  jumaay  Yônént  bi  bu  am  jurôom  mbenni  téeméeri 
garabi  tândarma,  ta  mubèggôon  tool  ba  lool.  Ahû  Talhah  dâldi 
dikk  ei  Yônént  hi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ne  ko:  Yaw 
Yônént  hi,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  wax  ei  téeréem  hi  naa: 
“Dungeen  am  agmbaax  li  féek  joxewuleen  ei  li  ngeen  bêgg”. 

Ta  li  ma  gènè  hègg  ei  sama  alal  mooy  Biruhâ  -ab  tôokôor 
lawoon  bob  Yônént  bi  daana  ea  dugg,  daa  fa  kerlu,  daa  naan 
eam  ndoxam-  kon  nag  joxnaa  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee,  ta  ma  eiy 
yaakaar  aw  yiw  akugpay.  Kon,  yaw  Yônént  bi,  man  nga  koo  def 
fu  la  Yâlla  won. 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne  ko: 

«ÉskêyAbû  Talhah!  Loola  de  alalju  tonowu  la,  nangulnanu 
la  ko,  delloo  la  ko;jox  ko  kon  say  bokkyi  la  gênêjege». 

Abû  Talhah  dâldi  koy  sarax  ay  bokkam  ci  wâllu  meen»  (Al- 

Bukhârt,  buntub  Al-  wasâyâ). 

Naka  nôonu,  nekk  gu  jikkô  yu  rafet  yu  mel  nii  nekk  ci  ruu 
yi  ak  dègèr  gu  nudègèr  ci  Abû  Talhah  ak  ni  mel  ne  moom  ci 
saaba  yu  tedd  yi  day  tax  dunu  jaaxle  ci  amug  maas  gog  masuta 
am  ba  nit  amee  ba  leegi  gu  mel  ne  maasug  saaba  yi  ak  jamono  joj 
masuta  am  ci  âddina  ju  mel  ne  jamonoy  texe  ga. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  dadaa 
sonnee  ci  joxe  ba  ci  sax  ku  amul  dara.  Ci  misaal,  doon  na  digèl 
Abû  Darr  daa  ko  sonn  ci  joxe,  ta  Abû  Darr  bokkoon  ca  saaba  ya 
gènôona  nâkk.  Mu  ko  daa  wax  naa: 

«Abû  Darr,  boo  toggee  lu  am  neex  nanga  baril  nulug  ba  ta 
bâyyi  ci  xel  say  dekkèndôo»  (MusUm,  buntubAl-  birr). 

Ki  gèm  kon  daa  wara  doon  kuy  leeral  melne  weer  ci  guddi 
gu  lèndèm,  ku  amug  yèg,  ku  nooy,  ku  bègg  nit  ni,  ku  tabe,  ku  bari 
yèrmèndé,  ku  neewant,  ku  bari  pastéef  ci  joxe. 

Sunu  jamono  jii  nutoU  nag  aajowoonanu  lool  joxe  ak  jiitèl 
njarinul  neneen  ni  kem  kâttan,  warna  yit  nubana  fâtte  ne  manoon 
naa  nekk  nutaxaw  taxawaayu  nit  nii  aajowoo  ndimbèl.  Lii  nag 
moo  tax  sunub  joxe  ak  sunug  xan  sunu  bopp  ngir  ni  wérèdi  ak  ni 
néew  doole  ak  ni  nekk  ci  nattu  ni  xiif  ta  nekk  ci  tiis  doon  borub 


eant  bu  nuy  defal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  nuwara  séddôok  ni  aajowoo  ndimbèl  xéewèl  yi 
nekk  ci  sunuy  yoxo,  ndaxte  xol  yi  nu  dugèl  ag  texe  akum  mbégté 
nooy  sunu  dooley  biir  ci  âddina  si  di  sunu  yôbbèel  ca  âllaaxira  ak 
sunug  texe  ca  âjjana. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  ngadef  yèrmèndé 
jépp  muy  mângasiini  sunu  dundug  xol  gi  dul  jeex.  Yaw  sunu 
Boroom,  maangi  Lay  naan  yit  nga  may  nu  ab  eér  ei  dundug 
sangub  bindéef  yi  gi  feesewoon  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ak  ni 
jaar  ei  yoonam  wi  ei  nu  mâggi  Lislaam  ni.  Aamiin. . . 


Doylu  melow  xol  bi  baax  la  biy  set  ci  vagas  di  ègg  eig  mat, 
Ta  mooy  nga  doyloo  li  nga  am  ta  bava  xemmeem  li  nga 
amul.  Doylu  kat  koom  la  lu  dul  ieex.  Bu  vuxoolee  èddiis 
bu  tedd  bi  yit,  èggug  xol  bi  ei  dal  ak  noflaay  mingi  ame  ei 
dundèl  ko  dundug  biir  ta  mooy  xol  bi  jege  Yèlla  Mu  tedd 
mi  ta  mègg. 


DOYLU 


Ba  jullit  ni  gâddaayee  jôgé  Mâkka  dem  Mâddina  danoo 
bâyyi  seen  ginaaw  lépp  lu  nu  amoon  ci  am  amu  âddina.  Ci  biir 
lii  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  boolee 
‘Abd  ar-  Rahmân  inh  I4w/ak  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’jklh  na  leen  Yâlla 
gèrèm  def  leen  ay  bokk.  Abd  ar-  Rahmân  inb  Awf  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  mingi  wax  na: 

«Damaa  bâyyi  ginaaw  ca  Mâkka  sama  alal  jépp,  ba  ma 
gâddaayee  dem  Mâddina  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  boolema  ak  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  mi  bokk  ci  Lansaar  yi  def 
nu  ay  bokk.  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dâldi  may 
wax  ne:  «Man  mii  kat  maa  èpp  ci  Lansaar  yi  alal,  kon  xaajal  sama 
alal  jèl  genn  wâll  gi». 

Tontul  Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
doyloo  gépp  manga  ca  woon,  ba  muwax  ne: 


«Yâlla  na  la  Yâlla  bârkeelal  ci  sa  njaboot  ak  sa  alal.  Waaye  nag 
won  ma  yoonu  ja  bi  rekk». 

Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/dâldi  dem  ca  ja  ba,  ba  bis  yu  bari  di 
laata  jâll  muam  alal  ju  bari.  Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/dâldi  dugg 
ci  mbooloom  ni  WOOmal  tay  sant  (Yerêl  Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû’). 


Ginaaw  loola,  ay  at  jâll,  ni  gèm  yit  fekke  jamonoy  dooley 
Lislaam  akug  mâggaayam  akug  aaroom.  Deefna  nettli  ne  Abd 
ar-  Rahmân  inb  I4w/yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  deef  koo  èndil  aw 
nam  ta  fekk  muwoor  mudâldi  wax  ne:  Mus’ab  ibn  ‘Umayr  de 
rayeefna  ko  ta  moo  ma  gèn,  nusânge  ko  mbubb  mom  bu  nu  ca 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


muurée  bopp  ba  tânk  ya  feen,  bu  nu  ca  muurée  tânk  ya  bopp  ba 
feen.  Mu  mel  ne  yit  neena:  Rayeefna  Amsatu  yit  ta  moo  ma  gèn. 
Ginaaw  ba  nujox  nu  ci  âddina  li  nu  nu  ci  jox,  ta  danoo  ragal  ne 
danu  noo  teela  jox  sunug  pay  ci  âddina.  Mutâmbli  nag  di  jooy  ba 
far  bâyyi  nam  wa. 

Ci  nii  nag,  dara  gènuta  rafet  dèddu  ak  doylu  gi  ci  magi  jullit 
ni,  dèddu  googee  ak  doylu  googee  di  feenal  seeni  jikkô  ci  seen 
digènté  ak  âddina  ak  seenug  njaame  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ndaxte  dèddu  ci  noom  mooy  nâkka  nekkug  ludul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  xol  bi  ngir  bègg  Ko  ak  ragal  ko  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Doylu  nag  moom  yègug  xol  la  gu  gènè  kawe 
dèddu. 


Doylu  nag,  ci  kaw  lôolu,  melow  xol  la  wu  ni  baax  ta  dèggu  ni 
tâqqalikook  ag  nagas  ta  âgg  ca  mat  ga,  ta  doyloo  li  ci  seeni  yoxo  ci 
doylug  xol,  ta  sâkkuwunu  ndollan.  Ci  kaw  yit  âddiis  bu  tedd  biy 
wax  naa:  «Doylu  koom  la  lu  duljeex»  (Ad-  Daylamt,  Al-  musnad). 

Âggug  xol  bi  ci  dal  ak  noflaay  kat  mingi  ame  ci  dundèl  ko 
dundug  biir  ci  ag  jegeem  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  bépp 
xol  bu  feesak  doylu  day  mucc  ci  jaaxle  yi  ak  njâqqarey  âddina  yi. 
Ruu  gi  kat  day  sax,  waaye  xemmeemu  gi  ci  bèggbèggi  âddina  yi  ci 
ki  gèm  noo  koy  lekk  di  jeexal  ag  dundèm.  Ta  dundug  soppey  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  -noom  ni  dundèl  seeni  xol  dundug  biir  ta 
dund  ci  melo  wii  ca  anam  ga  gènè  mat-  dafa  feese  misaali  doylu. 


Sunu  sang  Omar  ibnul  Kâttaab  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  eig 
xilaafaam  Yâlla  da  koo  ubbil  ay  réew  yu  mel  ne  Siiri,  ak  Falastiin, 
ak  Isibt,  Iraan  gépp  yit  dugg  ei  biir  réewum  Lislaam,  koomi  waa 
Rom  ak  waa  Faaris  tâmbli  di  sottiku  ei  Mâddina  giy  teerub  réewum 
Lislaam,  jullit  ni  dolliku  naataange  ak  koom.  Waaye  Omar  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  miy  xalifab  jullit  ni  mangawoon  ea  njobbaxtanu 
dundug  xol  ba  aajowoowutoon  bânneex  yii  yépp.  Ta  li  réew  mi 


Doylu 


doon  mâgg  mâgg  ak  li  alali  jullit  ni  dooon  bari  bari  bu  daa  xutbè 
yéré  yu  nu  daax  la  daa  sol.  Dadaa  dogu  ci  dund  dund  gu  nagas, 
ndaxte  dafa  taamuwoona  jèl  lu  yam  ci  lu  mu  aajowoo  rekk  ci  alali 
bèytimaal  doonte  sax  ci  xatxat  lay  dund  bu  ko  defee. 

Jèléefna  ci  Tâwûs  ak  ‘Ikrimah  ibn  Khâlid  ne  Absa  ak  Ibn  Muti’ 
ak  Abd  al-  lâh  ibn  ‘Umar  danoo  wax  ak  Omar  ibnul  Kâttaab  ne 
ko:  Boo  doon  lekk  ham  wu  baax  dana  la  mana  gènè  dimblé  ci  dègg, 
mudâldi  ne:  Ndax  yéen  hépp  lii  mooy  seen  xalaat?  Nune  ko  waaw. 
Mune:  Kamnaa  ne  amul  ci  yéen  ku  ma  bèggèlul  jâmm,  waaye 
damaa  bâyyi  sama  haari  ândandoo  ya  ci  ngér  mu  jub  ta  bu  ma 
bâyyee  seen  ngér  ma  duma  leenfekk  ca  kèrga.  Neena:  bekkoor  dâldi 
am  mudâldi  baha  lekk  niwu  ak  nékk  ak  lu  duufea  at  mooma  ba  nit 

hi  leeiefiku^aat  (Al-  Bayhaqi,  As-  sunan  al-  kubrâ,  xaajub  9“',  x'étu  42^). 

Amul  sikki  sâkka  ei  ne  doxaliinu  sunu  sang  Omar  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  wii  jeexiit  lawoon  ei  yègyègu  xol  bu  kawe.  Ta 
jaloorey  sunu  sang  Omar  yu  baax  ya  maneesu  koo  lim,  moom  mi 
jèflènté  ak  âddina  sépp  ei  maandute  ta  doxal  dègg  ak  maandute  eig 
dundèm.  Ta  dafa  Bokkoon  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ei  misaal  yi  gènè 
rafet  gènè  rânniku  yi  nuy  jâppe  niitu  ak  royukaay  ei  yarub  biir. 


Ci  dèggdègg  nag  nit  ni  danuy  fonk  ni  xarala  ak  woroom  xel 
yu  rânniku  yi,  waaye  dunu  toppandoo  seeni  defiin  ak  seen  jikkôy 
bopp. 


Ni  gènè  yaya  toppandoo  walla  roy  nag  nooy  nit  ni  wegu  ta 
doylu  ta  am  jikkô  yu  sell.  Ginaaw  bu  nu  mâgg  nii  demee  nag 
seenug  dund  day  tuxu  ei  xeet  wi  doon  misaal  ngir  jângle  jikkô 
ju  rafet  ak  waaru.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  dadaa  wax  saabaam  yi  jaaroon  ei  yoonam  wi  toppoon 
njubèm  gi  naa  leen: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Texe  neelna  ki  nugindijêmé  ci  Lislaam  ta  mu  am  dund  bu 

yam  vek  ta  doylu»  (At-  Tirmidi,  buntub  Az-  zuhd). 

Lii  moo  tax  saaba  yi  xam  ne  dunu  mana  dab  kurél  bu  kawe 
boobee  liféek  seenug  dund  amul  gis  gis  boobee  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  amoon  ci  âddina. 

Ta  noom  ba  nujotee  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  yar  boobee  ak  njângle  momee  danoo  mujj  doon 
gindikati  xeet  wi  di  leen  won  xeeti  jikkô  yu  rafet  yu  wuute  yi. 
Ta  noom  batayit  jângalnanu  nit  népp  jikkôy  xan  sa  bopp  ngir 
keneen,  ta  mooy  nit  ki  bâyyee  mbokkum  jullitam  ci  xol  bu 
sedd  xéewèl  gu  muam  bu  xamee  ne  mbokkam  mee  ko  ko  gènè 
aajowoo.  Aysatu  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  wax  ne:  «Bu  nu 
bèggôona  suur  de  dananu  suur,  waaye  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaa  xan  boppam  ngir  neneen»  (Al- 

Bayhaqi,  Shu’ab  al-  imân,  xaajub  2“',  xétu  173“‘). 

Ta  Jaabir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  xewxew  boobee 
amewoon  ca  jamonoy  xatxat  ja,  ba  jullit  ni  doon  gas  kâmb  ga  lu 
jiitu  xareb  Ahsaab  (kurél  ya).  Mingi  naa:  «Ba  nunekkee  di  gas 
bisub  xareb  kâmb  ga,  danoo  jekki  jekki  yam  ci  xeer  wu  dègèr 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  nèw  ne: 
Man  maay  wâcc.  Mudâldi  jôg  ta  fekk  biirèm  ba  nanga  ca  takk  aw 
doj  -fekk  amoon  nanu  yatti  fan  yu  nu  mosul  aw  nam- 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  jèl 
pikk  ba,  dâldi  dôor  mumokk  ba  mel  ne  been.  Ba  ma  gisee  doj 
wa  ca  biirub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
madellu  fa  sama  soxna 


Mane  ko:  Ndax  amnga  fi  dara?  Man  kat  damaa  gis  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  muxiif  lool.  Mugénnéel 


Doylu 


ma  mbuus  mu  am  andaari  dugub,  ta  fekk  nuam  as  mbote  ci  kèr 
gi.  Neena:  marendi  ko,  wal  dugub  ja. 

Ginaaw  ba  mawèlbètiku  jèm  fa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc,  soxna  si  ne  ma:  Bu  ma  weer  fa  Yônént  ba 
ak  na  mu  nekkal  de.  Neena:  Manèw  fi  moom  déy  ko  ne  ko:  Yaw 
Yônént  bi,  nun  kat  danoo  rendi  sunub  gâtt,  walnaa  yit  andaare 
dugub  ju  nuamoon.  Nèwèl  yaw  ta  ândak  mbooloo.  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ca  kaw  ne: 

«Yéen  waa  kâmb  gi,  Jaabir  kat  defaralna  leen  aw  nam; 
kaay  leen  kon». 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ne: 


«Buldefagun  dara  ca  nam  wa  ba  madikk». 

Madikk,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  yit 
dikk  jiitu  nit  ni  topp  ci.  Ba  ma  agsi  fi  sama  soxna  mune:  Léppèk 
yawa..  Léppèk  yawa.  Mane  ko:  La  nga  ma  waxoon  de  laa  def 
Magénnéel  ko  la  nu  xiiwôon  munaan  tifli  ca,  dem  ca  yâpp  wa 
naan  tifli  ca  ba  noppi  dâldi  ne: 

«Wool  ku  la  dimblé,  ta  boo  noppee  deel  tibb  ci  ein  li  ta  bul 
ko  teggi».  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  leekknanu  ba  desal  bâyyi  ko 
fa  mumel  ne  dara  jôogu  ea  ta  junni  lanuwoon.  Mudâldi  wax  ak 
sama  waa  kèr  ne  leen:  «Yakkal  leen  ei  seeni  dêkkêndôo;  xiifbi 

kat  dafa  daj  nêpp»  (Yeréh  Al- Bukhân,  buntub  Al-  Maghâzi;  ak  Muslim,  buntub 
Al-  Ashribah). 


Njânglem  Yônént  mu  tedd  mii  ei  âddiis  bu  tedd  bii  nag  da 
nuy  xamal  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
nanguwutôona  lekk  ta  fekk  saabaam  yi  xiif  wâlla  nenn  ei  saaba  yi 
di  lekk  ni  ei  des  xiif  Li  xolam  feesewoon  yèrmèndé  ak  neewant 
ak  bèggèl  aw  xeetam  lu  baax  nag  moo  tax  musâkku  ei  saaba  yi 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nudem  bokkak  moom  nam  wa  ta  lekkul  ludul  banu  lekkee  ba 
suur.  Bu  weesoo  lôolu  yit  dadaa  ligéeyèl  ay  saabaam  ci  boppam. 
Ba  saabaam  yépp  suurée  nag  sâkkuna  ca  waa  kèr  ga  nujoxe  la  des 
ca  nam  wa.  Lii  lépp  luy  wone  yèrmèndé  ju  yaatu  la  ak  neewant 
gu  mâgg  ga  nekkoon  ci  xolam.  Ginaaw  nag  nôonu  la  mel 
dufâtte  xeetam  wi  bu  bis  péneée  ba  muy  wax  naa:  «Samaw  xeetl 
Samaw  xeet!»  Lii  moo  tax  nun  danuy  wéeru  ei  yèrmèndéem  ak 
neewantam  googee  di  wax  naa:  «Râmm  yaw  Yônént  bi!». 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  mooy 
miy  yèrmèndé  ji  nubaaxe  bindéef  yi,  ag  ragal  Yâllaam  akug 
dèddôom  taxoon  na  mudaa  doyloo  lu  néew  ei  neexug  jamono  ak 
naqqarig  jamono,  bu  bir  yi  yaatoo  ak  bu  nuxatee.  Dadaa  toroxlu 
dinaan  Yâlla  naa:  «Yaw  Yâlla,  maangi  Lay  naan  nga  may  waa 
kêr  Muhammad  lu  yam  eib  dund»  (Al-  Bukhâri,  buntuh  Ar-  riqâq). 

Batayit  sunu  yaay  Aysatu  mingi  nettli  diwax  naa:  «Jenn  jigéen 
ju  bokk  ei  waa  Lansaar  dafa  masa  dugg  sama  néeg  gis  lalub  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mu  wow  nôox,  mudâldi 
dem  yônnée  ma  lal  bu  am  pajaasub  leen.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  duggée  sama  néeg  ne  ma:  «Aysatu, 
lii  lan  la?»  Neena:  Mane  ko:  diw  ta  bokk  ei  Lansaar  yi  de  moo  fi 
dikkôon  gis  sa  lal  bi  mudâldi  dem  yônnée  ma  bii.  Mudâldi  ne: 

«Delloo  ko  Aysatu.  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  bu  ma  sooboon 
Yâlla  boole  ma  ak  xeeri  wurus  ak  xaalis»  (Al-  Bayhaqi,  Shuâb  al-  imân, 
xaajub  2“',  xetu  173“'). 

Dèddu  ak  ragal  Yâlla  yi  doon  mândargam  ni  taamu  doxaliinu 
Yônént  bi  ei  jâmmaarlook  dund  gi  ak  xewxew  yi,  maanaa  yii  leeg 
leeg  danuy  juum  ei  ni  nu  leen  di  déggé.  Bu  ko  defee  nenn  ei  nit 
ni  jâpp  ne  li  muy  firi  mooy  bâyyi  ba  mu  mat  sèkk  xéewèli  âddina 
yi  ak  am  am  ak  koom. 

- 


Doylu 


Bi  mbir  mi  demee  nii  nag  jaamu  Yâlla  yi  nuy  def  fii  mune 
ci  âddina  danuy  am  gèddè  ju  mag  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 
Alquraan  ju  tedd  ji  kat  tuddna  baatub  joxe  ci  naari  téeméeri 
barab.  Naka  nôonu  yit  joxe  asaka  ak  aji  noom  niy  naareel  ak 
jurôoméelu  ponki  Lislaam  yi  ningi  sotti  bu  jaam  bi  amee  dara  ci 
am  am  ak  koom  ngir  numan  leena  matal. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  tèrèliinu  Lislaam  wiy  wax  ne:  «Loxo  bi 
féeté  kaw  moo  gèn  loxo  bi  féeté  suuf»  mooy  beneen  sabab  biy 
sonnee  ci  nga  am  ab  eér  ei  jaamu  Yâlla  yooyee.  Ta  dèddu  kon 
dumana  safaanook  mbir  mu  diiné  di  diglé  di  ei  sonnee. 

Jikkôy  doylu  ei  xéewèli  âddina  yi  ngir  ragala  tâbbi  ei  bâkkaar 
walla  eâggante  de  lu  dèddu  ak  ragal  Yâlla  di  diglé  la.  Waaye  doylu 
mbirum  xol  la  du  jèf  juy  feen. 

Li  nu  ei  jublu  moodi  ne  dèddu  ak  doylu  nooy  nit  ki  di 
bânneexu  ei  xéewèli  âddina  yi  ta  ag  bèggèm  léen  bana  sax  ei  xol 
bi.  Kon  nag  dèddu  du  mooy  nâkk,  waaye  kay  jikkôy  xol  la  juy 
taqqook  ku  gèm  kune  moo  xam  muy  ku  am  moo  xam  muy  ku 
nâkk.  Ta  képp  kuy  dund  ei  ag  nâkk  ngir  dogalub  Yâlla  bu  fekkee 
ei  xolam  dafa  yôotu  xemmemtéefi  âddina  yi  deesu  ko  mana 
limaale  ei  ni  dèddu  ta  doylu.  Ndaxte  dèddu  ak  doylu  du  doyloo 
lu  néew  ngir  nâkk  pexe  gu  dogal  bi  waral,  waaye  kay  mooy  sâmm 
xol  bi  ei  sa  eoobare  ba  âddina  du  ko  tèj  eib  kasoom. 

Nettli  bii  nag,  ei  misaal,  day  leeral  tèrèliin  wii  ei  anam  gi 
gènè  rafet. 

Kilifa  gii  di  Muhammad  Paarsaa  di  kenn  ei  wâlliyu  yu  mag 
-yi  yar  Shâh  an-  Naqshaband-  dadoon  aji.  Ba  mutollee  Baxdaad 
mugis  waxambaane  wuy  ligéeyé  wecci  xaalis,  waxambaane  wii 
nag  jamono  june  mangadoon  jaay  aka  jènd  di  jèflènté  ak  nit  nu 
bari.  Kilifa  gii  di  Muhammad  Paarsaa  jort  ne  waxambaane  wii 


NOO  YU  MUJJ  YI 


day  jeexal  waxtoom  ci  soxlay  âddina  rek  mudâldi  am  naqqar  ngir 
neewant  waxambaane  wii. 

Loola  tax  mune: 

«Aka  tiis!  Waxambaane  wii  de  mingi  lab  ci  yittéwôo  ludul 
jaamu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg“. 

Waaye  ba  muxoolee  xolub  waxambaane  woowee  dafa  waaru, 
ndaxte  eéri  waxambaane  wi  ningi  doon  yittéwôo  âddina  waaye 
xolam  moom  manga  nekkoon  ak  Boroomam  ei  di  saxal  fâttliku 
Ko  ak  tudd  Ko.  Yoon  wii  nag  munaw  waxambaane  wi  dâldi  ne: 

«Cèy  Yâlla!  Moom  kat  mingi  ei  ligéey  bi  ta  xol  bi  nekk  fa 
Soppe  ba». 

Ba  muâggee  Ij  aas  nag  mudaj  e  ak  mâggat  mu  bij  aaw  muy  j  ooy 
jooy  yu  metti  ta  fekk  mingi  jafandu  ei  mbalaanum  Kaaba  gi.  Ba 
mu  njèkkée  xool  kawug  waa  ja  ak  na  mudoon  toroxloo  ei  kanam 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mutâmblee  nee  waa  ja  dâldi  ne: 

«Aka  neexoon  may  wéeru  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tay 
jooy  melne  waa  jii”. 

Waaye  ginaaw  ba,  ba  muxoolee  xolam  gisna  ne  naan  yii  ak 
rongon  yii  yépp  bègg  bèggu  âddina  buy  jeexi  moo  ko  waral.  Booba 
nag  la  xolam  bu  woyof  ba  ame  naqar  ei  mbirum  waa  joojee. 

Li  am  nag  moodi  ne  li  nuy  xame  ei  nettli  bii  lu  am  solo 
lool  la,  ta  moodi  ne  maneesnaa  nekk  ei  yittéy  âddina  yi  ta  bana 
sâggane  âllaaxira. 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
mingi  nii  di  nurôolé  nit  ki  ei  âddina  ak  gaal  guy  daw  ei  géejug 
bindéef  yi,  muy  wax  ne:  «Bu  géej  gi  nekkee  ei  ron  gaal  gi  kon  dana 
doon  wéeruwaayam  ak  ndimbèlèm.  Waaye  bu  duusi  géej  googee 
tâmblee  di  dugg  ea  biir  gaal  ga  kon  alkandeem  lay  doon». 

- 


Doylu 


Wôorèdi  gu  biir  gi  nekk  ci  yittéwôo  gi  nit  ki  di  yittéwôo 
bânneexi  âddina  dog  digèntéem  ak  Yâlla  mbir  la  mu  numanuta 
weddi.  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  bâyyiloona  xel  wôorèdi  gii  tuddé 
ko  nattu  bi  nekk  ci  njaboot  ak  alal.  Lii  nag  day  tax  nuwara  aar 
xol  bi  ci  sâggan  ak  fâtte  jamono  yi  muy  yittewôo  âddina,  ndaxte 
xol  bi  dul  tee  bègg  âddina  xol  bu  sori  yèrmèndéy  Yâlla  lay  doon 
doonte  dafa  âgg  ci  njobbaxtanul  âddina. 

Sunu  Yônént  bu  trdd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  mingi  wax  naa: 

«Neexug  âddina  ntooy  naqqarig  âllaaxira,  naqqarig  âddina 
yit  mooy  neexug  âllaaxira»  (Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaajub  4“',  xetu  345“'). 

Mingi  wax  ci  beneen  âddiis  yit  naa: 

“Addina  de  lu  neex  la  ta  naat,  ta  Yâlla  da  leen  fee  wuutal 
ngir  xool  ni  ngeen  di  doxale;  kon  nangeen  moytu  âddina^ 

(Muslim,  buntub  Ad-  dikr). 


Bis  danudoon  génn  kèr  gi  rek  madégg  ci  bitti  yaari  muus  yuy 
yuuxu  yuuxu  yu  tar  yu  tânqale  madâldi  yèg  ag  xat.  Ba  magénnée 
ca  tôokôor  ba  ba  âgg  ca  noom  naar  magis  yaari  muus  ya  jâkkaarloo 
mu  ci  nekk  di  farlu  ngir  song  moroom  ja  melne  segg  gu  ndaw.  Mu 
ca  nekk  mangadoon  xulli  ma  ca  des,  sawara  doon  génné  ci  seeni 
gèt  ta  yèngutuwunu  génnéwunu  genn  kâddu,  weyi  yaari  muus  yi 
yit  ni  ngi  doon  feen  taxaw  ne  jodd.  Danudoon  xeex  noom  naar 
ba  mu  ci  ne  xawoona  daggte  maea  des  ei  xeex  bii.  Ba  ma  yéemôo 
nag  di  xalaat  di  wax  naa:  Lan  moo  waral  bèggé  gu  jéggi  dayo  gii? 
Ma  gis  seen  digènté  lu  nâkk  solo:  janax  ju  dee  moo  nekkoon  seen 
digènté.  Amaana  yaari  muus  yi  jot  ei  méddum  janax  jii  moo  leen 


NOO  YU  MUJJ  YI 


taxoona  sôobu  ci  xeex  bii.  Amaana  méddum  janax  ju  ndaw  ju 
nekkoon  seen  digènté  mooy  sababub  lor  ak  yâqq  gi  mune  ci  noom 
naar  doon  jéema  fexe  ca  ma  ca  des! 

Xewxew  bii  de  day  wone  bind  yu  mag  ak  mujj  gu  naaw  gi  nuy 
nattoo  kiy  aajowoo  medd  mu  xasaw  Ci  wâll  gii  nag  niy  sâkku  âddina 
danoo  taamu  nâkk  âllaaxira  ngir  seeni  xemmeemtéef  yu  nâkk 
solo.  Aka  bari  nu  sâggan  non  xatnanu  ta  sonn  ci  daw  gi  nuy  daw 
di  sâkku  kiliftéef  ak  wâccuwaay  yoy  danuy  deni  aki  xemmeemtéef 
aki  bânneex  yuy  jeexi  yoy  ca  dèggdègg  médd  mu  xasaw  lanu!  Ta  nii 
danudoon  foog  ne  bir  yii  yuy  sax  lanu  yu  dul  den.  Li  lal  farlu  kgir 
am  lii  di  jeexi  nag  mooy  juum  gu  jaam  bi  di  juum  ci  fi  muy  jèmèlé 
yittéem.  Ci  lii  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


Sjj  Jil  jl 


oTj  jl  ÔLLj^I 


«Mukkl  Nit  kay  day  bew  bu  woomalee  rekk.  Fa  sa  Boroom 
rekk  nag  la  dellu  ga  di  ame”  (laayay  6“‘  ak  8“‘  d  saaru  Al-  alaq). 

Nit  ku  mu  mana  doon  ku  doyadi  doyadig  maanaa  xolam  day 
férféri  ci  bèggé  ak  xér  ci  sâkku  njarini  âddina,  ta  bu  amee  dara 
dâldi  lab  eig  eâggante.  Bu  amul  dara  yit  jaaxle  ak  nèxnèx  xoj  ko. 

Yittéwôo  ak  xalaat  alal  ak  wâccuwaay  ak  wèrsèg  lu  èpp  daal 
day  soppi  xol  bi  def  ko  jaamub  âddina  bu  ko  déggèl.  Leeral  gi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  leerale  mbir 
mii  aka  mâgg!  Fi  muy  waxe  naa: 

«Ku  defyitté  yi  jenn  yitté  muy  yittéy  âllaaxira  Yâlla  dana 
ko  fegal  jaaxleg  âddinaam.  Ku  yittéy  biri  âddina  xeccoo  nag 
Yâlla  dufaale  ei  wan  xur  lay  alkoo»  (ihn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 


Naka  nôonu  yit  âddina  bu  doxee  digènté  jaam  bi  ak 
Boroomam  day  yôbbé  jaam  bi  alkug  maanaa.  Ta  lu  eâggante 


Doylu 


gii  di  gènè  wéy  jaam  boobee  di  soppiku  nit  ci  kaw  gi  ta  fekk  ca 
dèggdèggèm  leneen  la.  Da  koy  yôbbé  yit  mubokk  ci  ni  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ci  noom  ne: 

“Jamono  dana  masa  dikk  joj  nit  ni  seen  yitté  mooy  doon 
seeni  biir,  seen  ngor  di  seen  am  am,  seen  qibla  di  seeni  soxna, 
seen  diiné  di  seeni  dêrêm  ak  seeni  diinaar.  Nooiia  nooy  ni  yées 

Ci  nit  hi,  amuhu  ab  eérfa  Yâlla”  (‘Ali  al-  Muttaqi,  kanz  al-  hadith).  Kon 
Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  sâmm  nun  népp. 

Ci  beneen  âddiis  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  dafa  wax  saabaam  yi  ne: 

“Maangi  giih  ei  Yâlla  ne  du  ag  hâkk  laa  leen  di  ragalal, 
waaye  li  ma  leendi  ragalal  mooy  hu  jox  leen  âddina  nahu  ko 
joxewoon  ha  leen  jiituw6on,  bu  ko  defee  ngeen  xèccoo  ko  na  hu 
ko  xèccôowoon  hoom  mu  dox  seen  digènté  yéen  ak  Yâlla  na  mu 
doxeWOOn  seen  digènté  hOOm  ak  Yâlla”  (Al-  Bukhâri,  buntuh  Ar-  riqâq). 

Lii  nag  moo  tax  nuwara  moytoo  jox  âddina  jii  di  jeexi  yitté 
ju  èpp  ji  mu  yayoo  ta  moytu  eee  wékk  xol  lu  jéggi  dayo.  Âddina 
kat  ag  toqq  la  ei  moomeelug  Yâlla  Miy  Boroom  bindéef  yi.  Ta 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  wonena  lôolu  ei 
âddiisam  dâldi  wax  ne:  “Maangi  giih  ei  Yâlla  ne  âddina  doonul 
ei  âllaaxira  ludul  lu  mel  ne  li  kenn  ei  yéen  di  sèpp  baaraamam 
bii  -mujoxone  baaraamu  sânnikaay  ba-  ei  géej;  naxool  lu  ko  eay 

tOppe”  (Muslim,  buntub  Al-  jannah). 

Sama  Boroom  mingi  wax  yit  naa: 


jldJl  (jl_3  '^l.  l^dJl  ÔLÂsJI  oji  Laj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Dundug  dddina  gii  doonul  ludul  ag  neen  akum  po.  Kêrgu 
mujj  ga  nag  mooy  dund  gi  dêggdêgg.  Céy  bu  nuxamoon!”  (laayay 

64“'  ci  saaru  Al-  ankabût). 

Âddina  kat  du  mbir  mu  am  solo  ci  xoli  ni  xam  dègg  gii.  Ta 
genn  jublug  nii  mooy  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dara 
nag  gènuta  rafet  wayi  Yuunus  Amra  yooyee  ba  muy  waxe  naa: 


Du  ne  ag  nekk  moo  may  neex  di  ma  texeel. 

Du  ne  yit  ag  nâkka  nekk  moo  may  naqqari  di  ma  texeedil. 

Sag  eofeel  rekk  laay  wéttlik6o  di  ko  muhé. 

Man  damaa  am  soxla  ei  Yaw,  damaa  am  aajo  ei  Yaw. 

Li  am  moodi  ne  bânneexi  âddina  aki  alalam  akub  taaram 
-yii  di  réerèl  nu  bari  ei  jaam  ni  tay  nax  aka  wor  gèti  ni  sâggan- 
âggunu  fenn  woroom  xol  yu  muee  yi.  Wâlliyu  yi  kat  ak  nu  gèm 
nu  baax  ni  danuy  teg  ngèrèmul  Yâlla  ei  seen  kanam  fu  nutoll,  ta 
dunu  wâcc  yoonam  wi  lu  mu  néew  néew.  Nii  nag  nu  ne  jârr  lanuy 
doon  jamono  june  ei  kanam  xoyxoyi  âddina  yi  aki  naxam.  Yahyâ 
ibn  Muâd  yâlla  na  leen  Yâlla  gèrèm  mingi  wax  naa: 

“Ki  xam  day  teg  âllaaxira  ei  ndayjooram,  teg  âddina  ei 
eâmmoonam,  wèlbèti  xolam  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
ta  duyittéwôo  leneen  ludul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  naa:  “Âddina  mooy  fâtte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Âddina 
kon  du  nga  doon  boroom  alal  aki  soxna  aki  doom  ak  am  am, 
waaye  âddina  mooy  nga  woru  fâtte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”. 


Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  doylu  du  bâyyi  alal  ak  nguur  ak 
koom,  waaye  li  war  mooy  moytu  ei  xol  bindéef  ak  yitté  yépp  yiy 
fâtteloo  jaam  bi  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 


Doylu 


Bègg  kiliftéef  nag  ak  sâkku  nguur  bokknanu  ci  yi  gènè  mana 
fatteloo  nit  ki  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Taarixu  âddina  yit  dafa 
feese  toonkat  yu  toggoo  toon  yu  bari  ngir  seenug  xér  ak  seenug 
bèggé  ci  nguur  ak  seenug  sâkku  kiliftéef  Waaye  yit  amna  ci 
taarixu  Lislaam  ay  kilifa  yuy  royukaay  yu  wékk  seeni  xol  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  bânneexu  nguur  yilifu  léen. 

Ta  saa  bu  ko  mbir  mi  laajaa  danudaa  nangoo  nâkk  ci  seen 
eoobare  la  nu  amoon  ei  kâttan  ak  kiliftéef  ngir  bèggè  defar.  Amna  nag 
natt  ei  noom  nurânniku  ei  doon  misaal  ak  royukaay  ei  boole  jullit  ni, 
ta  bâyyinanu  seen  gmaaw  ngèn  ji  pâttliku  ei  ngènéel  ak  yiw. 

Ki  ei  njèkk  mooy:  sunu  sang  Asan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
miy  sètub  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee.  Asan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  bâyyi  xilaafa  gi  ginaaw 
jurôom  mbenni  weer  ngir  réewum  Lislaam  bennoo,  mubâyyee 
ko  Mu'âwiyah  -ei  eoobareem-  ngir  fegal  jullit  ni  luy  jur  wuute  ak 
paayoo  ei  yoriinu  réew  mi,  ngir  yit  dakkal  tuuru  gi  dereti  jullit 
ni  doon  tuuru. 

Naareel  bi  mooy:  Idriis  Bitliisii  mi  boolewoon  penku  bi 
ei  nguurug  Usmaaniyoona  gi  ta  defe  ko  ei  mbèggéel  gu  rèy  ta 
jèfèndikôowul  lenn  ngânnaay. 

Natteel  bi  nnag  mooy:  Barbârûs  Khayr  ad-  din  Bâshâ.  Moo 
yilifôon  Alséeri  ak  bérèb  yu  bari  yu  dend  ak  moom,  waaye  ngir 
bennoo  akbooloo  dafa  nangu  réew  ma  muyilifôon  wèlbètiku  doon 
as  réew  su  topp  réewum  Usmaaniyoona,  ta  munekk  moom  ab 
ligéeykat  ei  réew  mu  mag  mii  gènèl  ko  mujiité  réewèm  moomee. 

Batayit  Sulaymaan  dada  boole  boppam  ei  nu  nâkk  ni  ngir 
génné  ei  xolam  bègg  alal  ak  nguur  ak  kiliftéef  Bu  masaa  jôg  ei 
suba  gi  dadaa  dem  ea  na  nâkk,  di  toogak  noom  ei  woyof  gu  rèy, 
daa  wax  naa:  “Ku  nâkk  ku  yell  ei  ni  nâkk”. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Tènk  bi  moodi  ne:  ligéey  ngir  bana  soxlaal  kenn  nit  ci  âddina 
ak  fâggu  alal  ak  nguur  ci  lu  liw  lu  dagan  du  sikk.  Safaan  bi  sax 
moo  am:  ab  eér  la  ni  mu  dikké  ei  âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 

“Giinnaa  ne  kenn  ei  yéenjêl  ag  buumêm,  taxani,  yanu  sayu 
matt,  êndi  ko  jaay  ko,  Yâlla  sâmmale  ko  ei  ngoram  moo  gèn  ei 
moom  mu  laaj  nit  ni,  moo  xam  nujox  ko  walla  nugântu  ko”  (Al- 
Bukhâri,  huntub  Az-  zakât) 

Ndaxte  jullit  bi  am  kâttan  ta  woomal  dana  joxe  lu  gènè  bari, 
dana  taxawu  nit  nu  gènè  bari,  dana  gènè  gaaw  ei  dimblée  yit.  Li  ei 
juddôo  nag  mooy  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  wax  ei  moom  ne: 

«Ki  gèn  ei  nit  ni  mooy  ki  leen  èppèl  njarin  nit  ni»  (As-  Suyûtt, 

Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaajub  2“‘,  xétu  8“'). 

Ki  juum  nag  du  kiy  wut  ab  eérèm  ei  âddina,  waaye  mooy 
ki  ko  moomale  xolam  di  sâggane  wari  garam  yu  diiné  ak  yu  xol 
dâldi  mujj  doon  ku  nutèj  ei  kasob  âddina  ngir  ag  xérèm  akug 
bèggéem.  Warnanoo  xam  ne  yit  alal  wâllam  mooy  ngisé  ak  ndab 
waaye  du  xol. 

Ci  anam  gii  nag  warnanoo  sâmmoonte  ei  mbir  moomee  ak 
nattuwaayu  Yônént  bi  biy  wax  ne: 

«Dèddul  âddina  kon  Yâlla  dana  la  bègg,  ta  nga  dèddu  li  ei 
yoxoy  nit  ni  kon  dananu  la  bègg»  (ibn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Kon  Yaw  Yalla,  Yaw  sunu  Boroom,  maangi  lay  naan  Nga 
boole  nu  ei  ni  La  bègg,  ta  def  nit  ni  nubègg  leen,  ta  Nga 
wèrsègèlé  nu  doylug  Yônént  bi  gooy  soreele  ei  sunuy  xol  ludid 
Yaw,  ta  Nga  jagleel  xol  yooyee  Sa  ngèrèm  ak  Sa  eofeel  ak  Sa 
ndigèl  ak  topp  La.  Aamiin... 


V" 


♦♦  ♦ 


Kiy  fâggu  mooy  soppeb  Yâlla 

Nun  danu  noo  gèll  nufèggu  alal  ei  yoon  yu  dagan  dugèl  ko 
yit  ei  yoon  yu  dagan.  Yaxantukat  bi  rènnee  nag  tay  sellal 
mooy  kiy  sax  ei  yaxantub  èddina  ta  bana  sèggane  yaxantu 
bi  ko  gènè  mag  ta  mooy  dundèl  èllaaxira  ndaxte  moom 
yaxantu  bu  dul  lamb  la  ta  dutèqqalikook  yoonu  Yèlla  wiy 
texe  gu  sax  gi. 


JIKKÔY  YAKANTU 


Bis  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa 
romb  jalub  tândarma  dâldi  eay  dugèl  loxoom  waaraamam  yi 
tooy. 

Mudâldi  ne:  «Lii  lan  la,  yaw  boroom  tândarma  ji?» 

Mune:  Taw  bi  moo  ko  tooyal,  yaw  Yônént  bi! 

Mune:  “Lu  tee  nga  féetêlé  ko  kaw  ba  nit  ni  di  ko  gis?  Ku 
naxe  bokkul  ei  man”  (MusUm,  buntubAl-  imân). 

Tèrèliinu  koom  ei  Lislaam  wi  âddiis  bu  tedd  bii  di  leeral  dafa 
teg  laltaayu  yaxantu  ei  ligéeyèl  nit  ki  ak  mbooloo  mi  ei  dèggu  ak 
wôor.  Yèngutub  yaxantu  ta  mooy  tuxu  gi  alal  di  tuxu  jôgé  ei  ki 
ko  moomoon  dem  ei  keneen  ta  mulaaj  ligéey  ngir  mennil  eosaan 
li  ligéey  bob  -ei  li  ei  èpp-  ay  lor  man  na  eee  juddôo,  yèngutu  bu 
dagan  la  ei  yoon  wiy  yokk  alal  ji,  ba  sax  deef  eiy  sonn  ki  koy  def 
Ta  bu  nutèkkèlée  ni  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  xamlee  mbir  mii  ei  lâmminam  wu  tedd  wi  ba  wax  ne:  “Bu 
nuxaajoon  wêrsêgfukki  xaaj  jurôom  neentyi  ni  ngi  ciyaxantu”^ 
kon  dananu  xam  ei  lu  yomb  dayob  sonnee  bii. 

Ci  geneen  wâll  yit,  yaar  ei  jurôomi  ponki  Lislaam  yi  ta  nooy 
aj  ak  asaka  ni  gèm  ta  woomal  noo  ko  jagoo.  Lôolu  nag  ab  junj 
la  ngir  sonn  ki  gèm  ei  munekk  ku  woomal  ta  jaar  ko  ei  yoon  yu 
dagan.  ak  âtte  boobee  dikk  ei  âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 


9.  Yérèl  As-  Suyûti,  Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaaj  bu  njèkk  bi,  xêtu  113. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Loxo  bi  féeté  kaw  moo  gên  loxo  biféeté  suuf»  (Al-  Bukhâri, 
buntub  Az-  zakât). 

Lôolu  nag  teewul  nuwara  bana  fâtte  ci  yaxantu  miy  yoon  wi 
èpp  solo  ngir  fâggu  alal  ak  koom  koom  âddiis  bu  tedd  boobee  di 
wax  naa: 

«Xeet  wune  de  amna  ab  nattu,  ta  nattub  samaw  xeet  mooy 

alal»  (Ibn  Hanbal,  xaajub  4“\  xétu  16“'). 

Ndaxte  xér  ci  fâggu  alal  bokkna  ci  gâllankoor  yi  gènè  raglu 
yiy  néewèl  doole  bakkan.  Ta  képp  ku  xér  ku  bèggé  day  nuru  ab 
gutt  walla  ndab  lu  fees  ta  dutèju  mukk.  Bi  mbir  mi  demee  nii  nag 
boo  jôgée  ngir  sotti  ndoxum  dex  yi  ci  lenn  ndab  ndax  ndab  loolee 
man  naa  jèl  lu  èpp  li  ci  xaj? 

Batayit  ki  bèggé  day  nuru  ab  and  walla  ab  furne  bob  loo  ci 
def  def  kèrin  ak  matt  dusuur  ta  dufay  mukk,  waaye  kay  safaan  bi 
mooy  am:  tângoor  wa  ak  tâkktâkk  la  danuy  yokk.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wonena  loola  dâldi  ne: 


«Bu  doomu  Aadama  amoon  yaari  xuri  alal  kon  mubègg 
yatteel.  Biirub  doomu  Aadama  daal  ludul  suuf  du  ko  fees 
Yâlla  nag  dana  nangU  tuubug  ku  tuub»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq; 
ak  Muslim,  buntub  Az-  zakât). 

Xér  gu  tar  gii  nag  moo  waral  pexe  yi  doomu  Aadama  di  def 
ci  yaxantu  amunu  dayo,  ba  tax  xeet  yu  bari  daanu. 

Batayit  âddina  sii  dafa  feese  nu  bari  nu  sôobu  ci  eâggante  nu 
dul  jèfèndikôo  xel.  Naka  nôonu  yit  jamono  dunâkk  ay  siifkat  yuy 
muueu  âqqi  ni  nâkk  ak  ni  nekk  ei  tiis  ak  jirim  yi  ak  jigéen  ni  nâkk 
seeni  boroom  kèr  ak  ni  aajowoo  ndimbèl  ngir  bèggè  am  alal  ju 
dul  jeex,  bana  sâmmoonteek  seeni  âqq  ei  di  joxe  alal  aka  génné 
asaka  aka  def  xeeti  jèf  yu  baax  yu  wuute  yi. 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Diiné  kat  du  mooy  woote  ngir  xèccèl  texe  ak  noflaay  yaram 
wi  nga  xamne  ab  yan  bu  diis  la  ci  ruu  gi.  Waaye  kay  safaan  bi  la: 
diiné  woote  la  ngir  ruug  nit  ki  yilif  yaramam  ak  bânneexam. 

Yaxantu  nag  bu  ab  diir  jâllee  rek  dafa  wara  laab  sunuy 
bèggbègg  ak  sunuy  bânneex  ngir  nubana  pert  âddina  ak  âllaaxira 
bu  jéggée  dayo.  Di  seet  ab  yaxantukat  nag  ci  mbooloo  mu  feese 
nu  bèggé  ta  xér  tay  nangu  ger  lu  jafe  lay  doon. 

Ngir  nag  nit  ni  di  jânge  ci  xewxew  yi  ba  bis  péne,  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  nu  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ne  alkug 
waa  Madyana  di  xeetu  sunu  sang  Shu’ayb  la  ko  waraloon  mooy 
yâqqug  jikkôy  yaxantu  yi  yâqqu  gu  âgg  eib  dayo.  Lôolu  moo  tax 
lekk  lu  araam  ak  naxe  ei  yaxantu  ak  moxane  ni  néew  doole  doon 
ag  toon  ak  bâkkaar  bu  diis  lool  ba  âgg  sax  ei  waral  alkug  aw  xeet. 
Lii  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
moytuloo  nu  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 

«Jaatnub  alal  ku  texeedi  la.  Bees  ko  joxee  tnubég,  bees  ko 

j0Xul  dubég»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq;  ak  Ibn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Dafa  am  ku  masa  tagg  jenn  waay  ei  kanam  sunu  sang  Omar 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  Omar  laaj  ko  yatti  laaj,  dâldine  ko: 

Ndax  dèkknga  ak  moom?  Mune:  Déedéet. 

Ndax  ândnga  ak  moom  tukki?  Mune:  Déedéet. 

Ndax  jèflènténga  ak  moom  ei  diinaar  ak  dèrèm?  Mune: 
Déedéet. 


Omar  ne:  Damaa  jort  ne  danga  koo  gis  rekk  muy  yèngèl 
boppam  buy  jâng  Alquraan. 

Waa  ja  tont  ko  ne:  waawaaw,  Omar,  nôonu  la  kay. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Omar  ne:  Kon  nag  bu  ko  tagg,  ndaxte  sellal  du  luy  wékké  ci 
loosu  jaambi. 

Nattuwaay  bi  sunu  sang  Omar  ibnul  Xâttaab  jox  fii  waa  ji  de 
mingi  sukkèndiku  ci  bana  woru  ci  liy  feen  tay  xool  jèfi  nit  ki  aki 
jokkoom  ak  nit  ni.  Ta  ab  junj  la  ci  wôorèdig  tagge  gu  bâyyiwul  xel 
taxawaayu  nit  ki  bu  njarin  teewee. 

Nii  nu  ko  gise  nag  yaxantu  day  feenal  ci  bitti  dundug  biir 
gu  nit  ki,  maanaam  dundug  biir  gu  nit  ki  nu  mumel  rekk  la  ab 
yaxantoom  di  mel. 

Ci  Lislaam  nag  day  war  ci  yaxantukat  bi  buy  j  ènd  dar  a  muban 
koo  wânni  ta  tay  ko,  buy  jaay  dara  yit  waruta  jèfèndikôo  baat  yoy 
day  wonee  lèf  la  ci  nu  gènè  kawe  namu  toll.  Waruta  weesu  yit  njèg 
yi  nuy  baaxoo  jaaye  ngir  rek  nâkk  pexeg  kiy  jènd.  Waruta  lèntèl  ci 
njaay  mi  yit.  Waruta  naxe  ci  buy  peese  yit  walla  muy  natt,  waruta 
jaay  lu  nuy  tere  yit  walla  muy  jèfèndikôo  ribaa.  Waruta  jaay  walla 
muy  jènd  yèf  yu  araam  yiy  jurèl  lor  mbooloo  mi. 

Dara  gènuta  rafet  tèrèliini  yaxantu  yi  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  tèrèl  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  ba 
muwaxee  ne: 

“Yéen  mboolem  yaxantukat  yil”  Nudâldi  wuyu  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  dâldi  yuqamtiku  di  ko  xool 
di  ko  déglu,  mudâldine:  “Yaxantukat  yi  de  bu  nuy  dekki  bis  péne 
ay  kâeeoor  lanuy  doon  kudul  ku  ragal  Yâlla  ta  baax  ta  dêggu” 

(At-  Tirmidt,  buntub  Al-  buyu). 

Ak  “Giin  day  lambal  am  njaay  di  mâbb  bârkeem”  (Al- 

Bukhâri,  buntub  Al-  buyu). 

Maanaam  wareesna  xamal  jaaykat  bi  xamul  qiimab  li  muy 
jaay.  Ndax  lèntèl  mooy  sukkèndiku  ei  nâkka  xam  ak  eâggante  gog 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


jaaykat  bi.  Ni  nga  xamne  nag  seenug  jublu  mooy  am  ngèrèmul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  ragal  Ko  fees  seeni  xol,  noom  danuy 
am  lool  ag  yèg  akug  settantal  ci  mbir  mii.  Ilimaan  ju  mâgg  jii 
di  Abôo  Aniifata  dafa  masa  laaj  jigéen  juy  jaay  ndimè  njègu 
ndimè  lu  mubèggôona  jènd,  jigéen  ja  ne  ko:  Téeméeri  dèrèm 
la,  yaw  ilimaan.  Mune  ko:  Déedéet,  njègèm  warnaa  èpp  lôolu. 
Jigéen  ja  yokk  beneen  téeméer  ta  ând  ca  ak  yéemu,  ta  batay 
ilimaan  nanguwul.  Jigéen  ja  dolliwaat  beneen  téeméer  ak  beneen 
téeméer. 

Ba  ilimaan  Abôo  Aniifata  waxee  nag  ne:  “Déedéet,  yaw 
jaamu  Yâlla  bi,  jarna  lu  èpp  neeenti  téeméeri  dèrèm”  Jigéen  ja 
manutôona  tèyé  boppam,  dâldine  ko:  “Xanaa  danga  may  naawal 
ilimaan?” 


Booba  nag  la  Abôo  Aniifata  woo  kenn  ci  ni  xam  ligéey  bii 
ngir  muxamal  jigéen  ja  dèggdèggi  njègul  li  mu  yor.  Waa  ja  nèw 
qayma  njègul  ndimè  la  ci  jurôomi  téeméeri  dèrèm.  Booba  nag  la 
ko  Abôo  Aniifata  jèndé  ci  njèg  gii. 


Li  waral  lôolu  nag  moodi  ne  dafa  xamoon  ne  sori  dègg  ak 
nèbb  èyib  ak  nâkka  mat  gi  ci  njaay  mi  ak  bana  xér  ci  yamale  ci 
natt  ak  peese  -dafa  xamoon  ne  yii  danuy  jurèl  nit  ki  lu  metti  lool 
ta  naqqari  lool. 


Na  nekkoon  ca  jamonoy  Usmaaniyoona  ya  nag  yaroowoon 
nanu  jikkô  yii.  Ci  nii  nag  lanu  manewoona  fâggul  nit  ni  texe 
ak  dal  ba  âggoon  ci  jaaxal  yéefèr  yi  waar  leen.  Xewxew  bii 
naari  lâbbe  dundôon  nag  ginaaw  ba  buur  biy  Al-  fâtih  ubbée 
Istâmbôol  yilif  ko,  ba  nuy  wèr  noom  naar  di  fuglu  yaxantukat 
yoy  Usmaaniyoona  ya  -xewxew  bii  mooy  misaal  mi  gènè  rafet 
miy  wone  nekkiin  woowee.  Naari  lâbbe  ya  danoo  jôgôon  suba 
teel  dem  ci  jaaykatub  lujum  bèggè  jènd.  Jaaykatu  lujum  ba  ne 
leen:  Man  kat  soqqikunaa,  kon  dem  leen  ci  kii  ma  dendal,  moom 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


soqqikoogul.  Nudâldi  dem  ci  beneen  jaaykatu  lujum,  muwax 
leen  jenn  wax  ji:  Soqqikunaa,  kon  demleen  ci  kii  ma  dendal 
ta  soqqikoogul.  Naari  lâbbe  ya  dem  ca  beneen  jaaykatu  lujum, 
muwaxaat  leen  jenn  wax  ji.  Numujj  dellu  ca  ka  nu  njèkkôona 
dem  dâldi  jèndé  ca  moom. 

Ci  nii  nag  la  sunu  maam  yi  bokkoon  ca  Usmaaniyoona  ya 
yaroowoon  ta  mâggewoon  ci  jikkô  yuy  def  nit  ki  muy  ku  tabee 
nii  bèggé  moroomam  nii.  Jikkô  yii  nag  nga  xamne  nooy  jikkôy 
Lislaam  noodaa  waral  kune  daan  xalaat  moroom  ja.  Lii  yit  moo 
tax  naxe  doon  toon  gu  rèy  ci  juUit  bune  ba  âgg  eib  dayo,  ndax 
jullit  dufen  dunaxe.  Naxu  nag  ak  gâtt  xel  mândargam  yembadi 
la,  ta  lôolu  yellul  ei  benn  jullit.  Yônént  yi  kat  noom  niy  gindi  nit 
ni  danoo  jikkôwôowoon  dèggu  ak  naw.  Jullit  biy  roy  ei  noom  ei 
mbir  mii  yit  warnaa  doon  boroom  xol  bu  amug  teewlu.  Lii  moo 
tax  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bâyyiloo  nu  xel  ei  naxantekat  yi  ban 
noo  nax,  dâldi  wax  ne: 

“Buleen  jox  ni  seeni  xel  matul  seen  alal  yi  leen  Yâlla 
sâmmloo,  ta  nangeen  leen  ei  dundêl,  wodd  leen  ei,  ta  wax  leen 
Wax  ju  rafet”  (laayay  5“'  ei  saaru  An-  nisâ). 

Bu  dee  niy  naxante  nag  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  fâttlina  leen  ei  âddiisam  bu  tedd  bii  ta  muândak 
tèkku,  mudâldi  wax  ne: 

“Natt  Yâlla  du  waxak  noom  bis  péne,  du  leen  xol,  du  leen 
laabal,  ta  danuy  dajeek  mbugêl  mu  metti”.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  koy  jâng  yatti  yoon.  Abû  Darr 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  wax  ne:  Pertnanu  ta  nâkk.  Nan  lanu,  yaw 
Yônént  bi?  Mune:  “Kiy  guddêl  mbubbêm  ak  ab  rambaaj  ak  kiy 
bèggê  jaral  am  njaayam  bay  giin  ludul  dêgg”  (MusUm,  buntuh  Al- 
tmân). 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ci  geneen  wall  yit,  niy  dene  seenum  njaay  ngir  jaaye  ko  njèg 
gu  kawe  ei  lu  jaaduwul  nu  nuijânni  lanu  ei  tèrèliinu  Lislaam  wu 
koom  koom. 

Noonu  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
naan  na  leen  Yâlla  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  dâldi  ne: 

“Kiygene  am  njaayam  Yâlla  dana  ko  wêrsêgêl,  kiy  dene  am 
njaayam  nag  ngir  jafeel  ko  Yâlla  dana  ko  rèbb”  (ibn  Mâjah,  buntub 
At-  tijârât). 

Lislaam  kat  day  leeral  tèrèliin  yiy  taawu  yaxantu  ei  ni  nuy 
tonowoo  ak  ni  nuy  jèfèndikoo  xaalis.  Lii  moo  tax  Yâlla  araamal 
jèflènté  yi  dul  ândak  xol  bu  tâlli  ak  jubôo  digènté  naari  wâll  yi, 
mudâldi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


“Yéen  ni  gèm,  buleen  lekk  seeni  alal  seen  digènté  eiy 
caaxaan,  ludul  muy  yaxantu  bu  ame  ei  seenug  déggôo,  ta 
buleen  ray  seen  bopp.  Yâlla  kat  Ku  am  yèrmèndé  ei  yéeen  la” 

(laayay  29  ei  saaru  An-  nisâ). 


Baatub  «ta  buleen  ray  seen  bopp»  nag  amna  maanaa  muam 
solo  ta  nèbbu,  danuy  moytuloo  yit  nuwon  ginaaw  dundug  ruu 
ak  bokk  ei  waa  sawara.  Ci  geneen  wâll  yit,  day  bâyyiloo  xel  ne 
ab  xaaj  ei  booleente  yi  ak  toon  yi  mingi  lalu  ei  xér  ak  lekk  alal  ei 
ludul  yoon. 

Ngir  fegu  ei  yii  di  alage  nag  danoo  wara  sax  ei  tèrèliin  yiy 
tènk  yaxantu  yi  Lislaam  tèrèl  ta  leeral  ko,  rawatina  moytu  ribaa, 
ta  mooy  li  èpp  solo  ei  mbir  mii. 


Ribaa  nag  mooy  yokk  alal  gu  dul  juddôo  ei  jenn  jèf,  ta  yit  day 
tax  ki  am  di  gènè  am  ki  aajowoo  di  gènè  aajowoo. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Amna  nag  âddiis  bu  raglu  lool  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ci  mbirum  ribaa,  ba  muwaxee  ca 
waxtaanu  tâggtoo  wa  ngir  araamal  xeeti  ribaa  yépp  ne: 

“Damane  bépp  ribaa  bu  bokk  ci  ribaab  jamonoy  réer  ga 
tegnanu  ko  ci  suuf.  Yéena  moom  seen  eosaani  alal,  dungeen 
tooh  deeSU  leen  tOOh»  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  buyu). 

Niki  nga  xamene  laaya  yu  tedd  yi  ningi  èmb  tèkku  gu  Yâlla 
di  tèkku  niy  lekk  ribaa  bi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxee  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 

“Niy  lekk  ribaa  duhujôgé  nudul  ni  ki  saytaane  sadd  dijôgé. 
Li  waral  lôolu  moodi  ne  hoom  dahu  ne  jaay  kat  mook  ribaa 
rekka  yam,  ta  Yâlla  daganal  jaay  araamal  ribaa.  Ku  waaraate 
gu  jôgé  ei  Boroomam  agsi  ei  moom  nag  mubâyyi  deefna  ko 
jéggêl  lajiitu  mbirêm  dellu  ei  Yâlla.  Ku  ea  dellu  nag  hooha  hooy 
waa  sawara,  ta  dahu  fay  sax.  Yâlla  day  mâbb  ribaa  di  yokk 
sarax  yi.  Ta  Yâlla  bêggul  bépp  weddikat  buy  bâkkaarkat”  (laayay 
275“‘  ak  276“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Dara  nag  gènuta  tar  gènè  raglu  tèkku  googee  ea  laaya  ju 
tedd  joojee  di  leeral  ne  ribaa  dana  waral  noteelug  Yâlla  bi  Yâlla 
di  waxe  naa: 

“Yéen  hi  gêm,  ragal  leen  Yâlla  ta  bâyyi  li  des  ei  ribaa  bi  bu 
fekkee  hu  gêm  ngeen.  Bu  ngeen  ko  deful  nag  nangeen  séentu 
xareb  Yâlla  akub  Yônéntam,  bu  ngeen  tuubée  nagyéena  moom 
seen  eosaani  alal,  dungeen  tooh  deesu  leen  tooh»  (laayay  278“'  ak 
279“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Kan  ei  bindéef  yi  mooy  xeexak  Aji  bind  ji  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
mi  gènè  tedd  ei  bindéef  yi  ba  noppi  di  ei  am  ndam? 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ta  ku  gèm  ku  jèféndikôo  ribaa  day  nâkk  alalam  di  néewèl 
doole  ngèmèm.  Kâeeoor  bi  nag  moom  alalam  day  yokk,  ndax  ba 
mujaaree  ei  yoon  wu  jubul  dafa  gènè  yayoo  mbugèl.  Maanaam 
yoon  wii  day  tax  muam  lu  èpp  ei  âddina.  Nu  mel  ne  nii  nag  danu 
leen  di  munèl  ba  waxtuw  mbugèl  mi  numanuta  daw  agsi.  Li  waral 
lôolu  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  munèlé  waaye  du 
fâttee.  Warnan  di  bâyyi  xel  bu  baax  yit  tèkkub  Yâlla  boobee  ea 
laaya  ju  tedd  ja,  ndax  saafaanu  bâyyi  xel  googee  njuumte  lu  rèy 
lay  doon. 

Jâbir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  wax  ne:  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  rèbbna  kiy  lekk  ribaa  ak  ki  ko 
koy  jox  ak  ki  koy  bindèl  ak  ni  koy  seereel  muwax  ne:  “Noom  noo 

yam”  (MusUm,  buntub  Al-  musâqât). 

Dara  gènuta  rafet  nag  taxawayu  Abôo  Aniifata  ilimaan  ju 
mag  joojee  nga  xamne  nanguwutôona  kerlu  sax  ei  garabug  ku  ko 
ameeloon  bor  dâldi  wax  ne  lôolu  day  nuru  ribaa. 

Amna  nag  ay  jângle  aki  sabab  yu  bari  yuy  feddli  tereg  ribaa. 
Li  ei  jiitu  nag  moodi  ne  moom  ribaa  day  ag  yokku  gu  jôgéwul  ei 
ligéey,  tay  waral  yit  yokkuteg  njèg  yi,  di  néewèl  doole  jikkô  yiy 
rânnale  nit  yi  melne  dimbleente  ak  jâpplante  ak  mbèggéel  ak 
yèrmèndé  ak  neewant,  tay  jeqqi  ag  bopp  sa  bopp,  tay  xamb  xér 
ak  bèggé  ei  sâkku  alal  ak  baat. 


Lislaam  mi  araamal  ribaa  ngir  sabab  yii  yépp  nag  dafa 
sonnee  ei  leble  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  dafa  wone  yit 
ne  leble  doonte  dafa  néew  moo  èpp  ngènéel  sarxe.  Lii  lépp  nag 
teewul  ligéeylukat  yu  tedd  yi  ak  yaxantukat  yu  dèggu  yi  ak  nu 
wôor  ni  doon  nu  néew  ab  lim.  Xayna  sax  lôolu  moo  tax  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  xamal  yaxantukat  yu  wôor 
yu  dèggu  yi  pay  gu  rèy  gi  leen  di  xaar,  mudâldi  wax  ei  âddiisam 
bu  tedd  bi  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Yaxantukat  bi  dêggu  ta  wôor  Yônént  yi  ak  ni  dêggu  ak  ni 
daanu  ci  xare  ci  yoonu  Yâlla  lay  nekkal”  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  buyû’; 
ak  Ibn  Mâjah,  buntub  At-  tijârah). 

Ilimaan  Abôo  Aniifata  dafa  doonoon  ku  woomal  di  boroom 
alal  j  u  bari,  ta  daan  yèngu  ci  yaxantu.  Waaye  xamxam  bi  mudefoon 
yittéem  dafa  taxoon  muam  ku  mudénkôon  yaxantoom  ba.  Dadaan 
lunutul  boppam  nag  ligéeyub  kii  mu  dénkôon  yaxantoom  bi  ngir 
mubana  génn  li  dagan.  Dafa  taroon  ci  mbir  mii  lool  nag,  ba 
sax  masnaa  yônni  Hafs  ibn  Ahd  ar-  Rahmân  ngir  mujaayal  ko 
ndimè,  dâldi  ne  ko:  “Hafs,  ndimè  lii  kat  amna  sikk  sângam  ak 
sikk  sângam;  Kon  kuy  jènd  nanga  ko  xamal  sikk  yii  ta  nga  jaaye 
ndimè  li  njèg  gu  yomb”. 

Hafs  dâldi  jaaye  ndimè  la  ca  njèg  ga  ko  Abôo  Aniifata 
waxoon,  waaye  nag  fâttewoon  naa  leeral  sikk  ya  ca  nekkoon 
na  ko  ko  Abôo  Aniifata  digèléwoon.  Ba  ilimaan  Abôo  Aniifata 
xamee  mbir  mii  mune  Hafs:  Ndax  xamnga  ki  jènd  ndimè  li? 
Ba  ko  Hafs  nee  xamu  ko,  Abôo  Aniifata  dafa  séddèlé  xaalis  ba 
way  nâkk  ya,  ndaxte  dadoon  tènku  ci  nattuywaayi  ragal  Yâlla  ci 
wâllug  li  dagan  ak  li  araam,  nattuwaay  yooyee  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  leeralaloon  Amr  ibn  al-  ‘Âs  ba 
mune  ko:  “Alalju  baaxju  waaju  baax  moom  aka  baaxl”  (Ahmad, 

Al-  musnad,  xaajub  4“',  xétu  1 97“') 

Ndaxte  sâmmoonteek  li  dagan  ak  li  araam  bokkna  ci  yi 
manuta  nâkk  yi  gènè  war  ci  wâllug  laabal  alal  jiy  ndénkaan  ci 
âddina  di  li  nuy  laaj  nit  ki  âllaaxira. 

Ndemsi  Yâlla  si  sama  way  jur  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  nettlina  ci  solos  lekk  lu  lew  akug  bârkeelam  ci 
yaxantu  wuuteek  lu  araam,  dâldi  ne: 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


“Damaa  amoon  dèkkèndôo  bu  eosaanoo  Armeni,  ta  mumujj 
doon  jullit  ei  mbaaxug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bis  nag  malaaj 
ko  sababu  duggèm  ei  Lislaam  mune:  Li  ma  taxa  dugg  ei  Lislaam 
mooy  jikkôy  yaxantu  yu  rafet  yu  ustaas  Rabi’  ma  madendaloon 
tool  ea  Ajii  Baadem.  Ustaas  Rabi’  dadaan  jaay  meew  ngir  am  lu 
mu  dundé.  Genn  ngoon  nag  munèw  fi  man  ne  ma:  Jèlèl,  meew 
mii  yaa  ko  moom.  Mane  ko:  Nu  lôolu  deme?  Man  sâkkuwuma 
meew!  Jèmm  ju  néew  kâttan  ju  amug  yèg  joojee  dâldi  ne:  Damaa 
gis  wenn  nag  wu  dugg  ei  sa  tôokôor  bi  doon  fa  for,  kon  meew 
mii  yaa  ko  moom.  Ta  yit  lu  weesu  lôolu  danaa  lay  yôt  meew 
ba  nax  mi  nag  woowee  lekkoon  ei  sa  tôokôor  bi  di  jeex.  Waa  ji 
eosaanoo  Armeni  yokk  ei  ne:  Mane  ko:  Yaw  sama  dèkkèndôo  bi 
xanaa  dangay  caaxaan?  Baalnaa  la  nax  mi  nag  wi  lekk.  Waaye 
ustaas  Rabi’  sama  dèkJeèndôob  jullit  bi  dane:  Déedéet,  lôolu 
duam  mukk.  Meew  moomee  sa  âqq  Ja.  Musax  di  ma  yôt  meew 
ba  nax  ma  nag  wa  Jekkoon  jeex  ciw  yaramam.  Ci  nii  nag  la  jikkô 
jii  joj  nit  ku  bârkeel  kookee  jeexiitaie  ei  man  ba  âgg  eib  dayo, 
dindi  ei  samay  gèt  kiiraayi  eâggante,  jantub  gindiku  fenk  ei  sama 
biir,  mawax  ei  sama  xel  ne:  Diinéy  nit  ku  am  jikkô  yu  kawe  yu 
mel  ne  jikkô  yooyee  mooy  tigi  diiné  ji  gèn  ta  gènè  kawe.  Ta  sikki 
sâkka  amul  ei  genn  anam  ei  dèggug  diiné  jiy  yar  nit  nu  sell  nu 
ragal  Yâlla  nuy  sâmm  âqq  yi  melne  waa  jii.  Booba  nag  laa  tudd 
baatub  seede  bi  doonub  jullit”.  Dara  gènuta  naqqari  nag  dundug 
ni  sâggan  ni  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
melal  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  ba  munee: 


“Nit  ni  dananu  âgg  ei  jamono  joj  nit  ki  dufaalefi  muyjèlé 
ndax  lu  dagan  la  walla  lu  araam»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû’). 


Li  am  nag  moodi  ne  mbugèl  yiy  juddôo  ei  xètt  tèrèliin  yi 
diiné  tèrèl  ei  moytu  lekk  alal  ju  araam  du  yam  ei  ki  def  bâkkaar 
bii  bu  âllaaxiraa  rekk,  waaye  balaa  biy  juddôo  ei  mbir  mii  day 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


émbaale  yit  ci  âddina  sèt  ya  seen  yoon  nekkul  ci  fâggu  alal  ju 
araam  jii. 

Li  ci  èpp  nag  naqqarig  jèf  jii  duame  âllaaxira  rekk,  waaye  day 
feen  ci  âddina  yit.  Amna  léebu  wu  naa:  “Maam  dana  lekk  resen 
mu  wuum  sèt  ba”. 

Amna  nag  dègg  gog  moodi  ne  ni  èpp  ci  ni  donn  seen  am 
am  ci  alal  ju  araam  manunôo  sôobu  yoonu  njub,  ndax  dafa  am 
mbôot  munekk  ci  alal  ta  moodi  ne  day  deme  ci  jèmmi  yoon  wi 
mudikké;  ba  taxna  bu  alal  dikkée  ci  yoon  wu  araam  dono  yi  danu 
koy  dugèl  ci  yoon  yu  bon. 

Ci  anam  gii  nag  alal  ju  mumana  doon  day  nurôok  jaan;  ni  ki 
nga  xame  ne  jaan  day  dugg  ci  jèmmi  pax  mi  mugénnéwoon,  fi  nuy 
dugèl  alal  yit  day  lèkkèlôo  ak  anam  gi  nu  ko  fâggoo  ame  ko  ni. 

Dara  gènuta  mâgg  nag  naan  Yâlla  gi  sunu  sang  Musaa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  naanoon  Yâlla  kâeeoor  ya  ak 
yéefèr  ya,  naan  googee  nga  xamne  la  ko  waral  mooy  alal  jeef 
jèfèndikôowul  ei  yoonu  ngèm  ak  ragal  Yâlla!  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  mingi  nettli  waxi  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee  naa: 

«Musaawaxne:  Yaw  sunu  Boroom,  YawkatjoxngaFirawna 
akum  mbooloom  taarub  âddina  aki  alal  ba  nu  réerêlé  jèmé 
fudul  Saw  yoon;  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  muur  seeni 
alal  ta  yeew  seeni  xol  ba  nu  dègèr  bu  ko  defee  dunu  gèm  li  feek 
gisunu  mbugèl  mu  metti  mi»  (laayay  88“‘  d  saaru  Yûnus). 

Kenn  gènuta  yéemé  nit  niy  ban  yaxantu  bu  dèggu  bi  ngir 
laye  ne  kon  dunu  mana  tonowu.  Noonu  daal  danuy  wax  waxi 
neen  ngir  eâggante,  di  bana  gis  dègg,  di  weddi  tèrèliinu  wèrsèg 
wow  YâUa  wi.  Xalaatub  nii  bu  dèng  bi  nag  li  koy  tegtale  mooy  la 
xewoon. 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ci  ne  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  joxewoon 
alalam  ay  yoon  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  moom  mi 
joxe  alalam  jépp,  ta  bâyyiwul  yaxantu  bu  dèggu  bi  lu  tollu  ne 
xef  ak  xippi,  kon  dafa  waroona  bokk  ci  ni  gènè  nâkk  ci  saaba  yi; 
waaye  loola  amul.  Ndaxte  saxna  ne  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  dafa  sax  ba  fâww  di  bokk  ci  ni  gènôona  woomal  ci  saaba 
yi  èppôon  ci  alal.  Li  mu  joxe  lépp  ci  Yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
yoon  yu  bari,  teewul  yoon  wune  day  delluwaat  doon  boroom  alal 
ak  koom  ngir  li  muam  bârke  bu  jôgé  ci  Yâlla. 

Ci  anam  gii  nag  nun  danu  noo  digèl  nuy  fâggu  alal  ci  yoon 
yu  dagan  ta  di  ko  dugèl  ci  yoon  yu  dagan.  Yaxantukat  bi  xam 
nag  tay  sellal  mooy  kiy  sax  ci  yaxantub  âddina  ta  bana  sâggane 
yaxantu  bi  ko  gènè  mag  ta  moodi  dundèl  âllaaxira,  ndax  moom 
yaxantu  bu  dul  lamb  la,  ta  kôoku  du  wâcc  yoonu  Yâlla  wiy  texe 
giy  sax.  Laaya  ju  tedd  joojee  nag  day  wone,  ci  anam  gi  gènè  rafet, 
dundug  ni  mel  ne  noonee,  ba  tax  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  wax  ci  noom  naa: 


pUlj  ^l  ^  ^  'yj  ôjL^ 

jJ-sJl  ^  Lôjj  j ôL^jJl 


«Ay  gaay  yoy  yaxantu  walla  jaay  du  dox  seen  digênté  ak 
tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku,  aka  taxawal  julli,  aka  joxe  asaka; 
danuy  ragal  bis  bob  xol  yi  ak  gêt  yi  danu  eiy  wêlbêtiku»  (laayay 

37“‘  ei  saaru  An-  nûr). 


Niy  yaxantu  ei  anam  gii  daal  nooy  niy  dund  mbôotum 
«Yaxantu  bu  dul  lamb»  mi  nutudd  ei  jeneen  laaya  ju  tedd, 
maanaam  niy  jèl  seenub  eér  ei  yaxantu  bu  dèggdègg  bi.  Ta  Yâlla 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melalna  leen  ci  téeréem  bu  tedd  bi  dâldi 
wax  ne: 

«Niy  jâng  téeréb  Yalla  bi,  ta  nutaxawal  julli,  joxe  ci  li  Nu 
leen  wêrsêgêlé  ci  lu  nêbbu  ak  lu  feen,  danuy  yaakaar  yaxantu 
bu  dul  lamb,  ngir  Mumatalal  leen  seeni  pay  ta  dolli  leen  ci 
ngènéelam;  Moom  kat  ku  mana  jégglé  la  ku  mana  sant  la» 

((laayay  29“‘  ak  30“'  ci  saaru  Fâtir). 

Kon  nag  Yaw  Yalla  Miy  Dêgg,  maangi  Lay  naan  ngadef  nu 
nuy  dund  ci  mbôotum  laaya  ju  tedd  jii,  ta  may  nu  ab  eér  buy 
tax  numana  jâng  téeréb  Yalla  bi  ei  bêtub  xol,  mana  sujôot  eig 
toroxlu  gu  nuy  yêkkêti  di  nu  yéegé,  ta  nga  def  li  nuy  fâggu  muy 
jôgé  ei  li  dagan,  ta  nga  def  nu  nuy  dugêl  li  nga  nu  xéewèlale  ei 
lu  dagan  ta  bana  ândak  yâqq,  Yaw  Boroom  bindéef  yi. 

Yaw  sama  Boroom  yit,  maangi  Lay  naan  nga  def  sunu 
bokk  yi  -ni  féeté  ei  yaxantu-  nuy  nit  nu  baax  ei  sunu  réew  yi 
ak  sunu  xeet  wi,  ta  ni  gèm  di  muee  ei  seeni  lâmmin  ak  seeni 
yoxo  di  jarinu  ei  noom.  Yâlla  nanga  leen  jâppndalal  jèf  yu  baax 
yiy  doon  jaaruwaay  ngir  yèrmèndé  ak  bârke  ei  yaari  kèr  yi. 
Aamiin... 


i^ebk  n^r  Of^âlk 
ak  def  akl  ci  pûûnu  Ofâlk 


Bir  yii  nu  nu  dénk  yi  melne  alal  ak  ruu  ak  yaram  dunu  sax 
ba  fèww  ci  sunuy  yoxo.  Ndax  wérna  ne  bis  dananu  leen 
tèggu  noom  népp.  Ta  lépp  dana  dellu  ci  boroom  nguur 
gu  dèggdègg  gi  ta  mooy  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg.  Lôolu 
warnaa  tax  yit  dénkaan  yii  bokk  ci  xéewèli  èddina  yi  nu 
Yèlla  xéewèlale  nudef  ko  fa  nu  ko  wara  def  ci  yoonu  Yèlla 
Mu  tedd  mi  ta  mègg  ngir  nuam  pay  gu  sax. 


LEBLE  NGIRYÂLLA 

AK  DEF  ALAL  CI  YOONU  YÂLLA 


Bindéef  yii  daal  yi  Yâlla  bind  ci  kâttanam  ta  taarale  leen 
junniy  junniy  taar  luy  jeexi  la.  Ta  fan  yi  nuy  jaar  ci  âddina  joojee 
-jay  kèrug  nattu-  danuy  laaj  xalaat  bu  fullèwu  ak  ruu  gu  amug 
yèg  ak  xam  gu  xôot,  ndaxte  xéewèl  yi  nuy  gôob  dèggdèggi  nooy 
kèrug  dèkk  gu  sax  gi,  maanaam  nooy  taar  yi  nu  mana  toxal  jèmé 
nu  ca  dund  gay  saxi.  Ci  nii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mi 
bègg  jaamam  ni  taaroo  ag  dal  ak  taar  yiy  sax  leerale  ay  yooni 
yoon  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  dayo  bi  nujox  jèf  yu  baax  yiy  sotti 
ngir  gèrèmlôo  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  am  pay  gu  mâgg  ga 
nekk  fa  Moom. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  sonneena  bu  baax  ci  sarxe  ak 
joxe  noom  niy  wone  jikkô  yu  kawe  yu  melne  neewant  ak  tab  ak 
rafetal.  Ci  wâll  gii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  digèlna  -ci  lu  wér- 
woroom  am  am  yi  ci  anam  gune  ak  waxtu  wune  jaamu  Yâlla  yoy 
alal  yi  melne  asaka  ak  tèbèski.  Bu  dimbèl  yu  war  yii  di  farata  jâllee 
yit,  amna  ay  jikkô  yu  baax  yu  taqqook  yiw  ak  yègyègu  ngèm. 
Leble  ngir  Yâlla  nag  jenn  la  ci  jikkô  yu  rafet  yooyee. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  day  nangu  mboolem  xeeti  sarxe 
yi  ak  joxe  yi  ci  yoonu  Yâlla  -yi  nuy  joxe  ngir  ngèrèmèm  lu  mâgg 
li-  da  leen  di  jâppe  yit  leble  ngir  Yâlla  bu  nujox  jèmmèm  ju  kawe 
ji.  Ta  leble  gii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  digé  fay  ko  ay  yooni 
yoon.  Lii  moo  tax  Yâlla  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Kan  mooy  lebal  Yâlla  ci  njekk,  bu  ko  defee  mufulêl  ko  ko 
ta  muam  pay  gU  tedd”  (laayay  ir'  d  saaru  Al-  hadid). 

Lii  nag  taxna  nuwara  farlu  ci  wâll  gii  ngir  joxey  sarax  ak 
texeel  ki  aajowoo  ngir  lii  doon  pâggutéef  neel  nu  ca  noo  gu  mujj 
ga  ngir  jâkkaarlook  dee  mi  nu  fiy  jèlé  bis  eig  mbetteel. 

Warnanoo  xam  ne  yit  texe  walla  texeedi  ei  âddina  jii  day 
lèkkèlôok  dogalub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ni  gèm  dèggdègg 
yit  saa  bu  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  joxee  xéewèl  ei  xéewèl 
yi  dunu  rèyrèylu  walla  nuy  bew  ei  kaw  suuf,  ta  dunu  bokk  ei  ni 
sâggan  ni  dul  def  xéewèl  yi  leen  Yâlla  xéewèlal  ei  ngèrèmam.  Nu 
gèm  nii  nag  xamnanu  leble  ngir  Yâlla  ta  jèfèndikôo  ko  ei  yaari 
maanaa  yoy  noodi  ne: 

1-  Noom  danuy  lebal  jaam  niy  woroomi  aajo. 

2-  Noom  danuy  lebal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yit  ta  jaare 
ko  ei  joxe  alal. 

Dègg  la,  menn  ei  maanaay  leble  ngir  Yâlla  mooy  lebal  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  anam  gi  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  waxe,  ta  lii 
yit  mingi  sottee  ei  jox  alal  woroomi  aajo  yi  ak  ligéeyèl  leen  ngir 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
leeralna  ne  bor  bii  -ei  sonnee  ei  ak  wone  ag  payam-  dafa  mel  ne 
bor  bunu  Ko  lebal  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  maanaam  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  sâkkul  boppam  jaamam  yi  lebal  Ko.  Ta 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ei  téeréem  bi  ne: 

«Nangeen  di  taxawal,  julli  tayjoxe  asaka,  tay  lebal  Yâlla  ei 
njekk.  Lu  ngeen  jiitêlal  seen  bopp  nag  ciw  yiw  dangeen  ko  fekk 
fa  Yâlla  mudoon  lu  gên  ta  êpp  ag  pay.  Nangeen  jégglu  Yâlla; 
Yâlla  kat  Ku  mana  jégglé  la  Ku  mana  yêrêmé  la»  (laayay  20“'  d 

saaru  Al-  muzzammil). 

- 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  neewantna  doomi  Aadama 
yi  ci  defal  leen  njekk  lu  amul  moroom,  ndaxte  dafa  def  jox  alal 
jaamam  ni  ngir  xemmeem  ngèrèmèm  lu  mâgg  li  mumel  ne  leble 
ci  njekk.  Ta  leble  bor  bii  nag  manuta  nâkka  bokk  ci  def  alal  ci 
yoonu  Yâlla  rekk  ci  yéené  ju  sell  ju  ândulak  séentu  lenn  njarinul 
boppam  ci  âddina  jii,  ju  andul  yit  ak  njistal  walla  déggtèl,  ju  ândul 
yit  ak  séentu  ag  eant  ei  kenn. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  leeralna  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
la  sunu  sang  Âlliyu  ak  sunu  sang  Faatimatu  Sahraa  defoon  ei  def 
alal  ciw  yoonam,  Muwax  ne: 

«Ta  danuy  joxe  nam,  tafekk  nu  bêggko,  ku  nâkk  akjirim 
ak  ku  nujâpp.  Nun  kat  jêmmi  Yâlla  rekk  moo  tax  nu  leen  di 
jox  nam,  bêggunu  ei  yéen  agpay  walla  ag  eant.  Nun  kat  danuy 
ragal  ei  sunu  Boroom  bis  bu  nêgg  bu  sedd  lool.  Yâlla  dâldi  leen 
fegal  ayuw  bis  boobee,  dajale  leen  yit  ak  naataange  ak  mbégté» 

(laayay  8“'  ba  11"'  ei  saaru  Al-  insân). 


Yii  nag  nooy  tomb  yi  aju  ei  joxe  alal  ta  dikk  ei  laaya  yu  tedd  yi: 

1-  Jiitèl  njarinul  neneen  ni,  ta  mooy  ki  gèm  mbokkam  gènèl 
ko  boppam. 


2-  Joxe  daa  wara  nekk  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
jubluy  âddina  yiy  jeexi  ban  koo  waral. 


3-  Fege  joxe  tiitaangel  bis  péne  ak  taraayam. 


4-  Ni  joxe  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  yéené  ju  sell 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dana  leen  nangul  ta  seeni  xarkanam 
dana  leer  bis  péne. 


5-  Li  nusâkku  ei  ni  gèm  mooy  nuy  def  jèf  ju  baax  ju  mel  ne  jii. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  nii  nag  la  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  fulèlé  bor 
bii  nu  Ko  lebaloon  ay  yoon  yu  bari.  Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  leeral  gènéeli  bor  bi  nu  Koy  jox  muy  wax  ne: 

«Ta  Yâlla  digéw6on  na  ak  bânnôo  israaiila  ta  génnéewôon 
nanu  ca  noontfukki  njiit  ak  naar.  Yâlla  wax  ne:  ntan  de  maangi 
ândak  yéen;  giinnaa  ne  bu  ngeen  taxawalee  julli  ta  joxe  asaka 
tagêm  sama  yônént  yi  tajâpple  leen  ta  lebal  Yâlla  ci  njékk,  kon 
danaa  leenfaral  seeni  naawtéefta  danaa  leen  tâbbal  ay  âjjana 
yu  ay  dex  di  daw  ci  seen  ron.  Ku  weddi  ci  yéen  nagginaaw  lôolu, 
kon  réerna  wâcc  yoon  WU  jub  wi»  (laayay  12“‘  d  saaru  Al-  mâidah ). 

Jèléefna  yit  ci  Ibn  Mas’ûd  mune:  Ba  laaya  jii  wâccee: 

«Kan  mooy  lebal  Yâlla  ci  njekk,  bu  ko  defee  mufulél  ko  ko” 

Abu-d  Dahdâh  mi  bokk  ci  Lansaar  yi  dane:  Kon  Yâlla  dafa 
bègg  nulebal  Ko. 

Mune:  «Waawaaw,  Abu-d Dahdâh”. 

Mune:  Won  ma  sa  loxo,  yaw  Yônént  bi.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  koy  jox  loxoom.  Mune: 
Man  de  lebalnaa  sama  Boroom  sama  tôokôor  bi.  Ta  tôokôoram 
ba  jurôom  mbenni  téeméeri  garabi  tândarma  manga  ca  woon, 
Ummu-d  Dahdâh  akug  njabootam  yit  nekkoon  ca  biir.  Neena: 
Abu-d  Dahdâh  dâldi  nèw,  woote  ne:  Ummu-d  Dahdâhl 

Mune:  waaw! 

Mune:  Génnèl  tôokôor  bi;  lebalnaa  ko  sama  Boroom  kat 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Soxnaam  sa  dâldi  waxn  ne:  Njaay  mi  tonowuna,  Abu-d 
Dahdâhl  Ginaaw  ba  mudem  ca  xaleem  ya  di  génné  la  woon 
ca  seeni  gimin  ak  la  woon  ca  seen  yoxoy  bubb  (Yêréh  Al-  Qurtubi, 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


At-  tafsir,  Al-  baqarah,  laayay  245“';  At-  Tabari,  At-  tafsir,  xaajub  2“',  xetu  803“';  Al- 
mustadrak,  xaajub  2“',  xétu  24“'). 

Nii  nag  la  mbooloom  ni  gèm  dundé  ci  texe  ak  dal  gu  sax, 
sâmm  yit  seen  âddina  ak  seen  âllaaxira  ci  jamono  joj  yègyèg  bii 
âggoon  na  ca  njobbaxtan  la.  Xewxew  boobee  nag  ab  nataal  la  bu 
rânniku  ta  yéemé  tay  leeral  dègg  googee. 

liliyaa  Qadôorii  mingi  nettli  ci  mujjug  téeréem  bi  mu  taalif 
ci  doxaliinu  Ângalteer  ci  réewi  penku  yi  ci  mujjug  jamonoy 
Usmaniyoona  yi  diwax  ne  penkub  Anaadool,  ci  mujjug  fukkéelu 
qarnu  ak  jurôom  neent,  bekkoor  bu  tar  bu  raglu  dafaa  amoon. 
Booba  nag  la  Ângale  yi  yabal  foofee  ku  leen  di  rajul  ngir  xiirtal 
nit  ni  ci  fippu  ak  tè  seen  digèntéek  Usmaaniyoona  ya  ca  gox  ba 
bekkoor  baa  amoon.  Dègg  gi  jaaxal  ka  doon  raju  nag  ginaaw 
bamu  gèstôo  -ta  muleeroon  ba  fa  leer  mana  yam-  ba  sax  mu  èndi 
ko  ca  fa  mu  tènk  la  juddôo  ca  ligéeyam,  wax  ne: 

«Dègg  la,  bekkoor  amna  fii,  waaye  ab  xiif  amufi.  Ndax  kune 
day  topptoo  ka  ca  des,  di  yittéwôo  mbirèm,  di  ko  dimblé.  Lii 
moo  tax  nag  bekkoor  bi  jurul  ab  xiif  Lii  moo  tax  yit  deesul  mana 
sukkèndiku  ci  bekkoor  bi  ba  xiirtal  nit  ni  ci  nu  tè  ci  mbooloo  mu 
seen  digènté  tabaxoo  nii». 

Sikki  sâkka  yit  amul  ci  ne  tolluwaay  bu  kawe  bii  payug 
âddina  la  ak  bârke  neel  ni  mana  dund  ci  biir  li  laaya  ju  tedd  jii 
èmb,  tay  bâyyi  xel  neneen  ni  ci  di  leen  jox  ci  jamonoy  tar  tar  ak 
xat  xat  ak  ci  waxtu  yi  aajo  ak  nâkk  di  âggé  ci  tolluwaay  bu  tar. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ci  laaya  ju  tedd  jii,  day  yee 
jaamam  ni  di  leen  bâyyiloo  xel  nubana  feenal  ag  eâggante  akug 
néew  doole  akug  laccax  ei  mbir  mii,  Mu  leen  di  wax  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


?  Jl.'P  frop  ''  y  >op 

J yC£  oJ.4jI  jl  ^  ^ j 

J^UJI  ^  jljsU  JJ-!  (_5^>^!  j/jJ  Oj 


«Waaw  lu  waral  ngeen  di  banajoxe  ci yoonu  Ydlla,  ta  Ydlla 
rekk  di  mujjé  asamaan  yi  ak  suuf  si.  Ku  joxe  ci  yéen  lu  jiitu 
ubbig  Mdkka  ta  xare  duyamak  keneen.  Noona  noo  gènè  mdgg 
daraja  na  joxe  ginaaw  ba  ta  xeex,  népp  nagla  Ydlla  digpay  ga 
gènè  rafet.  Ta  Ydlla  ku  xam  lool  li  ngeen  di  jèfla»  (laayay  io“‘  d 

saaru  Al-  hadid). 


Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day 
sâkku  ci  jaamam  ni  nuy  xan  seen  bopp  ngir  neneen  ci  waxtuy 
xatxat  yi  Lislaam  ak  jullit  ni  di  dajeel.  Ta  Yâlla  dafa  tuddé  xan 
googee  jaamam  ni  di  xan  seen  bopp  ngir  neneen  «Leble  ngir 
Yalla»  ni  ko  Alquraan  di  waxe. 

Ci  misaal,  ba  jaami  Yâlla  yi  feenalee  xan  seen  bopp  ngir 
neneen  ca  xareb  Jinâq  Qaldh  ak  xeex  ba  ngir  moom  seen  bopp  ba 
mudoon  «Leble  ngir  Yalla»,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  leena 
xéewèlale  ndimbèl  muwuutu  loola. 


Warnanoo  bana  fâtte  nag  ne  bir  yii  melne  alal  ak  ruu  ak 
yaram  -ta  nuy  ndénkaan  lu  nu  nu  jox-  dunu  des  ci  sunuy  yoxo  ba 
fâww.  Ndax  wôorna  ne  bis  dana  nèw  nubâyyi  leen  fi  noom  népp, 
ta  lune  dana  dellu  ci  ki  moom  dèggdègg  ta  mooy  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  tayit  bu  nudelloowut  dénkaan  yooyee  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  Mi  leen  moom  dèggdègg  dana  jèléwaat  lépp  ci  nun  ci 
waxtu  wi  nuy  tâggu  âddina  di  dellu  fa  Moom.  Waaye  nag  wuute 
gu  mag  amna  digènté  yaari  anam  yi. 


Ndax  ci  anam  gu  njèkk  gi  bu  nuy  joxe  alal  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  -Miy  ki  moom  mângasiini  asamaan  yi  ak  suuf  si-  day 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


nangu  joxe  gii  di  ko  jâppe  bor  bu  nu  Ko  lebal  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ta  da  nu  koy  wotteel  ay  yoon  yu  bari. 

Ci  anam  gi  ci  des  nag  bu  nujoxewul  ci  li  nu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jox  dunu  nâkk  lenn  ci  li  nekk  ci  sunuy  yoxo  waaye 
dananu  gâddu  bâkkaaru  alal  jii.  Lii  nag  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  bâyyiloo  xel  niy  jeexal  seenug 
dund  ci  sori  joxe  ci  yoonu  Yâlla  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  Mutarrif 
nettli  jèlé  ko  ci  baayam,  mune:  Damaa  dikk  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  fekk  muy  jâng:  alhâkumu-t 
takâthur.  Muwax  ne: 

«Doomu  Aadama  danaan:  sama  alal,  sama  alal.  Mune: 
Yaw  doomu  Aadama,  ndax  amnga  ci  sa  alal  ludul  li  nga  lekk 
jeexal  ko,  walla  nga  sol  ko  râppal  ko,  walla  nga  sarxe  ko  jiitél 

ko?”  (Muslim,  buntub  Az-  zuhd). 

Dara  nag  gènuta  rafet  waxi  sunu  kilifa  Jlâl  ad-  din  -yâlla 
neef  sellal  mbôotèm-  ci  lii  bi  muy  wax  naa:  “Bu  malaaka  miy  raye 
di  jèl  ruug  ki  woomal  ta  sâggan  di  ko  yee  ci  géntug  âddina,  ki 
woomal  day  ree  bay  ree  boppam  ngir  réeeu  li  musânk  ag  dundèm 
ngir  alal  ju  mu  moomutôon  ea  dèggdègg. 

Jèléefha  ei  Aysatu  yâlla  na  ko  âMa  gèrèm  ne  dahoo  rendiwoon  ah 
gâtt  Yônént  bi  â^lla  na  ko  ’âalla  doUi  xéewèl  ak  muee  dâldi  wax  ne: 

“Lan  moo  ei  des?»  Mune:  Dara  desu  ei  ludul  mhagg  mi. 
Mune:  «Léppè  des  ludul  mbaggmi»  (At-  Tirmidt,  buntubAl-  qiyâmah). 

Ta  li  muyfiri  mooy:  sarxenahu  ko  ba  mudes  mbaggmi.  Mune: 
Desalna  nu  ea  âllaxira  ba  mudes  mbagg  mi. 

Ci  dèggdègg  nag  liy  am  amu  nit  ki  ei  eosaan  mooy  dene  yooli 
yiw  ngir  dung  giy  sax. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Li  am  yit  moodi  ne  kâttanug  sori  bèggbègg  yiy  jeexi  tay  yu 
bânneex  yiy  yâqq  yamoog  xol  ta  ag  wékkôom  ci  am  ami  âddina 
di  ko  waral  leerug  tabe  ak  bègg  nit  ni  rekkay  tax  mumana  nekk. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tuddna  sarxe  jagleel  ko  ko  ci  biir 
jaamu  Yâlla  yi  nit  ki  di  réeeu  waxtu  wi  muy  tâqqalikook  âddina 
ak  tolluwaayu  ruu  bi  ki  sâggane  jaamu  Yâlla  googee  di  dund  bu 
waxtuw  deem  dikkée,  mudâldi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 

((Nangeen  joxe  ei  li  Nu  leen  wèrsêgêlé  balaa  dee  di  agsi  ei 
kenn  ei  yéen  bu  ko  defee  muy  wax  naa:  sama  Boroom  tee  nga 
maa  munèl  ba  ei  kanam  bu  ko  defee  masarxe  bokk  ei  nu  baax 

nt»  (laayay  10“'  ei  saaru  Al-  munâfiqûn). 

Lii  nag  moo  tax  bèggé  ak  bègg  âddina  di  waral  nit  ki  di  sori 
def  alal  ei  yoonu  Yâlla  tay  bana  xalaat  ne  bis  dana  dikk  mubâyyee 
lépp  lu  mu  moom  ku  koy  wootu.  Ta  dana  doon  ku  fèyit  bu 
âllaaxiraa,  gâddu  bâkkaar  ak  mbugèlum  lôolu  lépp;  ndaxte  li  nuy 
njèkkè  laaj  bisub  seet  gu  mag  ga  nuy  seet  jèf  yi  bu  âllaaxiraa  mingi 
jèm  ei  alalam  fan  la  ko  fâggoo  ak  fan  la  ko  dugèl?  Lôolu  moo  tax 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  wax  ne: 

“Nit  ki  dujéggi  ab  jéegô  bis  péne  liféek  laajeefu  ko  ag 
dundèm  ei  lu  mu  ko  jeexale,  ak  xamxamam  lu  mu  ei  def,  ak 
alalam  fu  mu  ko  fâggoo  ak  fu  mu  ko  dugèl,  ak  yaramam  ei  lu 
mu  ko  râppale”  (At-  Tirmidi,  buntub  sifat  al-  qiyâmah). 

Ci  nii  nag  la  sunu  maam  yi  xamoon  dègg  gii  ea  gèn  gaa 
rafetug  anam  bokkewoon  ei  mbirum  joxe  ei  farlu  geef  maneefula 
melal,  baaxewoon  jamono  yit  “tèrèliinu  waqf”  wu  mâgg  wi. 

Noom  kat  danudaa  rawante  fu  nu  toll  ei  def  lu  baax,  ta  kurél 
ya  daa  faj  xeeti  aajo  yu  wuute  yépp  ei  wâll  gii  nooy  kuréli  waqf 
yi.  Bu  kurél  yii  jâllee  yit  “Xeeri  sarax”  ya  nudaa  teg  ea  yenn  kon 
ya  ak  wunti  jâkkay  Istâmbôol  yu  yâgg  ya  daananu  tasaaroo  ba  ku 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


nekk  ci  xatxat  ak  aajo  ak  nâkk  du  desati  ca  na  daa  dèkk  ca  kon 
yooya  ak  na  daa  julli  ca  jâkka  yoo  ya,  ba  yit  nit  noonee  dul  laaj 
lenn  kenn  ngir  sâmmu  ak  kersa  daawunu  loru  ci  seen  yègyèg. 

Xeeri  sarax  yii  sax  amna  wu  ci  nekkoon  fi  mbeddum 
Dogangiler  ca  Askdaar  dajeek  yeneen  bedd  fa  jâkkaarlook  fa 
nuy  topptoo  sèy  yi,  ta  xeer  woowee  yaatoowoon  na  fanweeri 
sântimeetar  guddéwoon  meetar,  waaye  nekkatufa  leegi. 

Xeer  yii  nag  danudaa  seere  rawante  ciw  yiw  ak  taxawu  gi 
gènè  rèy  ci  waxtu  yépp.  Booba  nit  ni  danudaa  bâyyi  seen  giséy 
xaalis  ca  pax  ma  xeer  wa  nekkoon  ca  njobbaxtanam,  ta  loola 
bu  guddi  gi  lèndèmaa  la  daa  doon  ngir  nuam  ci  joxe  gi  ngènéel 
loolee  ta  mooy:  «Câmmoonam  duxam  li  ndayjooram  dijoxe». 

Ginaaw  bj,  nu  baax  ni  nâkk  ci  waa  kon  bi  danudaa  nèw  di  jèl 
lu  toUook  seen  aajo,  ta  dunu  jèl  lu  weesu  seen  aajo.  Ni  dul  laaj  nit 
ni  li  nuy  nâkk  nâkk  yit  di  nèw  ngir  jèl  xaalis  bi  bu  guddée  lool,  ta 
dunu  jèl  ludul  lu  tollook  seen  aajo. 

Amna  sax  kenn  ci  niy  tukki  tukkiy  nemmiku  ta  dèkk  Farâs 
ku  bind  ci  Istâmbôol  ci  fukkéelu  qarnu  bi  ak  jurôom  naar  dâldi 
wax  ne:  «Fuglunaa  diirub  ayug  bis  wenn  ci  doj  yi  nuy  tâbbal 
xaalis,  waaye  gisuma  kenn  ku  nèw  ngir  jèl  ca  sarax». 

Ni  mudikké  ci  nettli  bi  yit  xeeri  sarax  yi  amoon  nanu  ci 
yeenti  bérèb  ci  Istâmbôol:  ci  èttub  jumaay  Koolfam  waatôon  ci 
Askdaar,  ak  Dogangiler  ci  Askdaar  batay,  ak  Qura  Ji  Ahmad,  ak 
Quuja  Mustafaa  Baasaa. 


Waaye  lu  tax  maam  yu  mâgg  yi  daan  taxawoo  nit  ni  nii?  Li 
tax  mooy  danoo  xamoon  ne  ni  aajowoo  ak  ni  nâkk  dananuy  am 
ba  fâww  ci  mbooloo  mune  ak  jamono  june. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  nuy  wara  teg  ci  sunu  kanam  tèrèliinu  Alquraan 
wuy  sax  wii: 

“Ak  ni  ngaxamne  seeni  alal  amna  ci  âqqju  nuxam  neel  kiy 
laaj  ak  ki  nuxan”  (laayay  24“’^  ak  25“'  ci  saaru  Al-  maârij). 

“Ta  seeni  alal  amna  ci  âqq  ju  neel  kiy  laaj  ak  ki  nuxan” 

(laayay  1 9“'  ci  saaru  Ad-  dâriyât). 

Warna  yit  nuy  rawante  ba  fâww  ci  def  lu  baax  liy  tâmblee  ci 
xeeri  sarax  yi  ba  ci  waqf  yi;  ndaxte  nun  danoo  wara  aar  yègyègi  ni 
aajowoo  ta  sâmmu.  Warnanoo  sâmm  sellal  yit  gi  nekkoon  ci  yoxo 
ya  daa  dugg  ca  xeeri  sarax  ya  ngir  joxe  leeg  leeg  ak  jèl  yit  leeg  leeg 
na  mudaa  deme  démb. 


Sunuy  xol  yit  warnanoo  soppiku  doon  xeeri  sarax,  xeeri  yiw. 
Ki  aajowoo  kat  warnanu  koo  jegeel  sunu  bopp  ngir  muyèg  ne 
nday  ju  am  yèrmèndé  moo  ko  wuuf,  ta  warna  ci  nun  nuy  sujôot 
sujôotu  eant  neel  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Kiy 
wèrsègèlé  ei  ngènéelam  akug  mbaaxam. 

Warna  yit  sunu  nattuwaayu  âddina  ak  âllaaxira  doon  waxi 
sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 


“Ki  gên  ei  nit  ni  mooy  ki  ei  èppèl  njarin  nit  ni»  (As-  Suyûti,  Al- 
jâmi’  as-  saghir,  xaajub  2“',  xétu  8“'). 

Xamnanu  ei  lu  wôor  dègg  guy  sax  googee  laaya  ju  tedd  ji 
wone  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Neel:  sama  Boroom  daal  day  yaatalal  wèrsèg  ku  Ko  soob 
eijaamam  ni  da  koy  yamaleel  yit.  Ta  lu  ngeenjoxe  ei  alalMoom 
da  koy  wuutal,  ta  Moom  mooy  ki  gènè  mana  wèrsègèlé»  (laayay 
39“'  ei  saaru  saba). 


Loola  nag  la  ea  juddôo  moodi  ne  moo  xam  joxe  walla  jaamu 
Yâlla  yi  walla  jèflènté  yu  rafet  yi  -yooyii  di  ag  leble  ei  njekk- 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


dananu  mana  ame  ci  biir  xéewèl  yi  nu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
xéewèlale. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
baaxe  ci  yiw  ak  pay  yi  nuy  jèlé  ci  xéewèl  yi  mu  nu  baaxe  numel 
ne  bor  bu  mu  nu  leb  ngir  Boppam.  Feenu  gii  nag,  ci  geneen  wâll, 
xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la  yu  nufaye  xéewèli  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Maanaam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Mooy  ki  joxe  xéewèl 
yeef  manula  lim  mbaa  nu  koy  takk  ci  dèggdègg,  waaye  ni  koy 
jèl  nooy  jaam  ni,  ni  koy  jarinoo  yit  nooy  jaam  ni.  Kon  nag  nit 
ki  mooy  ki  ame  bor  dèggdègg,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ki 
leble. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  mingi  wax  naa:  “Népp  ni 
nekk  ci  asamaan  yi  ak  suuf  si  ci  Moom  la  nuy  sâkkoo  lépp,  ndaxte 
népp  Moo  tax  nunekk». 

Nit  ki  nag,  rawatina  ci  wâll  gii,  ku  ameel  njukkèl  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  la  ngir  teraanga  jii  ak  may  gu  bari  gii  maneesula 
lim  mbaa  nu  koy  takk,  ndax  moom  la  def  ki  gènè  tedd  ci  bindéef 
yi.  Batayit,  amna  ngènéel  akyèrmèndéy  doon  kuy  jèmmèl  Lislaam 
ak  ngèm,  bokk  yit  ci  xeetu  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc.  Bu  lôolu  jâllee  yit  xol  bune  ameelna 
njukkèl  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  moom  miy  jaaruwaayu  mucc  di  kenn  kiy  tegtale  njub  gi. 
Ameelna  njukkèl  yit  saaba  yu  tedd  yi  ak  kilifèy  Lislaam  yu  mag 
yi  won  nit  népp  ay  jaamu  Yâllaam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  aki  jèflèntéem,  ak  matug  doxaliinam,  ak  jikkôom  yi 
feen  ak  yi  nèbbu,  melne  ay  weer  yuy  taataan  eeeneeri  jant  bi  di 
ko  tâppe.  Tayit  ameelna  njukkèl  naari  way  juram,  ameel  njukkèl 
ag  njabootam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Fay  bor  yii  nag  mingi  mana  ame  ci  nudund  melne  Alquraan 
juy  dund,  ta  loola  mingi  ame  ci  jikkôwôo  melloy  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  jikkôy  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  ak  jéggi  ab  jéegô  jèm  ci  Yâlla  melne  tôortôor  bu  naat  ci 
jawwi  sunna  su  laab  si.  Bu  lôolu  jâllee  yit  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ak  gèrèm  Ko  bor  la  ci  loosu  jaam  bune  ci  jaamam  ni. 

Warnanoo  xam  yit  ne  xol  yi  bu  nusoree  ngèrèmul  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  sânku  ci  bânneex  biy  jeexi  ci  kanam  xéewèl  ak 
may  -yi  Yâlla  baaxee  ta  maneesu  leena  lim  mbaa  nu  leen  di  takk- 
kon  dafa  fekk  ne  tâmblinaa  nâkk  teraangaam  akug  nitéem.  Ci 
anam  gii  nag  niy  dund  ci  bitti  nattuwaay  yi  jôgé  fa  Yâlla,  taar  yu 
dul  sax  yooyee  di  rèy  ci  seeni  gèt,  danuy  wommatu  ba  fâww  jèm 
eig  suufe  ak  jèf  yu  sew. 

Ci  geneen  wall  yit,  niy  fâtte  mbôotum  “Bind  bi  gènè  rafet” 
danuy  wâcc  ba  ei  tolluwaayu  ni  doyadi  niy  nangoo  jèl  bor  ak  may 
ei  bindéef  yu  leen  féeté  suuf  fopp  gèn  leena  aajowoo  fopp  gèn 
leena  tèlé  fopp. 

Li  eiy  juddôo  moodi  ne  ni  manuta  rânnale  danuy  far  seen 
dèggdèggug  nekk.  Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  dafa  jaaxle  ei  mellow  ni  mel  ne  nii  dâldi  wax  ne: 
“Waaw  lu  doy  waar  lii  lan  la?  Ndax  jant  bi  day  sâkku  ei  peppu  suuf 
mulebal  ko?  Ndax  yit  bidiw  bu  mag  bii  day  sâkku  ei  kopp  bu  tuuti? 
Maa  la  yèrèm!  ndaxte  sag  ruu  xamul  sa  qiima,  ta  sag  ruu  xamul 
melo  yi  ei  maanaam  mu  mat  mi.  yaw  deef  laa  tèj  ei  ay  sabab  aki 
melo.  Yaw  ab  jant  nga  waaye  deef  laa  yeew,  takk  say  yoxo”. 


Sunu  kilifa  gi  de,  ei  bèyit  yii,  day  nurôolé  nit  ki  ak  jantub 
maanaa,  di  nurôolé  âddina  si  yit  ak  feppi  suuf  yuy  jèlé  leer  ea  jant 
boobee,  waaye  nag  nit  ki  di  daw  topp  ei  am  am  yiy  jeexi  di  sâkku 
texe  ei  âddina  ta  xalaatula  jèlé  leer  ak  may  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


mâgg,  melne  jant  biy  sâkku  ci  peppu  suuf  mulebal  ko.  Nan  la  jant 
bi  di  nekke  jant  tay  aajowoo  peppu  suuf  wi? 

Ruug  nit  yit  leerug  Yâlla  la  gu  èmb  bôotum: 

«Ma  wal  ci  Satna  ngelaw»  (laayay  72“'  d  saaru  Sâd). 

Waaye  ni  èpp  ci  nit  ni  danuy  dund  di  sâggane  dègg  googee 
di  ko  fâtte,  xamunu  kaweg  ruu  googee  ak  qiimaam.  Nôonu  nag 
danuy  xan  seen  bopp  xéewèl  gu  jafe  googee  ak  ndénkaanul 
Yâlla  loolee  nu  leen  baaxe  jèndé  ko  am  am  yuy  feen  yuy  jeexi, 
di  topptoo  dundug  yaram  wi  rekk,  di  tâbbi  ci  lèndèmi  mer  ak 
bânneex  ak  ciiw  ak  yi  jèm  ci  yaram. 

Nii  nag  danoo  raaf  ngir  bânneexi  bakkan  ak  nangul  ko  ay 
bèggbèggèm,  ba  mumelne  jantub  maanaa  bi  xewxew  bu  ame 
ci  asamaan  dafa  tax  mulèndèm,  nèbbu  «ngir  yèg  bâkkaar»,  ta 
manatula  tasaare  ak  leeram. 


Bépp  jaam  bu  nekk  ci  tolluwaay  bii  nag  warnaa  xam  dayob 
boppam,  xam  yit  xéewèl  yi  ko  Yâlla  xéewèlale  ta  maneesu  koo 
takk  rawatina  mbôotum  “Bind  bi  gènè  rafet”. 

Warna  ci  moom  yit  mubana  daanu  ci  noteelug  bânneexub 
âddina  biy  jeexi,  ta  bana  sâkku  ag  texe  ci  xemmemtéef  yoy 
bânneex  yi  ak  mbèggéel  yiy  jeexi.  Waaye  day  war  ci  moom  muy 
sâkku  lune  ci  biirèm  ak  ci  xolam.  Li  am  nag  moodi  ne  dafa  war 
ci  nun  nusax  ci  waaj  ngir  delloo  ndénkaanul  ngèm  li  ak  yit  génn 
ci  sunu  eoobare  jèm  ei  tukkib  âllaaxira  bi  ei  eoobarey  Yâlla  bala 
noo  génné  ei  âddina  sii  ei  san  ban. 


Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  may  sunuy  xol  ab 
eér  ei  sa  gééjug  tab  gi  amul  tefes.  Yâlla  nanga  nu  baaxe  yit 
ngènéelul  leble  ngir  Yâlla  ak  jaamu  Yâlla  ei  joxe  alal  gi  nga 
sâkku  ei  sa  jaam  ni  ngir  Sa  jèmm  ju  kawe  ji.  Yâlla  nanga  nu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


jâppndalal  yit  nun  népp  taxawe  sunuy  wari  gar  ak  fay  sunuy 
bor  yu  bitti  ak  yu  biir  yi  nuame. 

Yalla  nanga  nu  xéewêlale  yit  ay  nopp  yu  mana  dégg  jooy 
yu  suufe  yoy  jirim  yi  ak  ni  aajowoo  ak  ni  nekk  ci  tiis  ak  seeni 
wonk  ak  xol  yu  leen  di  mana  yèg.  Aamiin. . . 


(^ôr  ak  hb 


Nun  danu  noo  ga  ci  dundèl  jaamu  Yèlla  gu  leble  niki 
jikkôy  Lislaam  yu  rafet  yi  ci  des.  Bu  nuy  tuxu  èllèg  jèm 
ca  kèrug  sax  ga  ki  woomal  duamati  pose  bu  mel  ne  bii  ki 
aajowoo  yit  duamati  aajo  ju  mel  ne  jii.  Niy  dèppôok  noom 
ci  taxawaay  bii  nag  warna  ci  noom  nubana  bèyyi  jaamu 
Yèlla  gu  leble  ngir  ay  lay.  Ci  geneen  wèll  gi  yit  niy  leb 
warnanoo  bana  sèggane  fay  bor  di  laye  jafe  jafe  yu  wuute 
yi,  warnanoo  bana  sabab  lor  yit  aka  yèqq  jaamu  Yèlla  gu 
baax  gii  di  dègèrèl  digènté  nit  ni. 


BORAK  LEB 

Cl  JÈFLÈNTÉ  YI  DIGÈNTÉ  NIT  NI 


Lu  jèf  rafet  rafet  taar  dèggdègg  moom  mingi  juddôo  ci  sellal 
ak  mottlante  ak  nor.  Lôolu  nag  moo  tax  laaya  ju  tedd  joojee  wax 
ne: 


«Nangeen  joxe  ci  yoonu  Yâlla,  ta  buleen  dugèl  seeni  yoxo 
ci  alkande,  ta  nangeen  rafetal;  Yâlla  kat  bèggna  niy  rafetah 

(laayay  195“'  ci  saaru  AZ-  baqarah). 

Ci  lôolu  nag  lépp  ngènéel  walla  doxaliin  walla  wax  walla 
jèf  ju  nuy  gaaral  warnaa  tâppe  taar  ba  ca  nekk  ci  dund  gi  ci 
nattuwaay  yi  kawe  ta  mat.  Ta  yit  yépp  ci  xol  bi  rekk  lanu  wara 
jôgé.  Ci  anam  gôogu  nag  mboolem  doxaliin  ak  jaamu  Yâlla  yi 
nu  jort  ne  nooy  li  gènè  rafet  dananu  masa  yâqqu  réer  ci  lèndèmi 
bakkan,  ta  lor  ak  pert  dananu  ca  mana  juddôo. 

Sikki  sâkka  amul  nag  ci  ne  nattuwaay  yu  sew  yi  ci  wâllug  bor 
ak  leb  bokknanu  ci  bir  yi  nuwara  sâmmoonteeg  dègg  googee  ba 
fa  mumana  yam,  ndaxte  saxug  jaamu  Yâlla  gu  leble  mingi  aju  ci 
sâmmoonteeg  tèrèliin  yu  manula  nâkk  ci  naar  ni  ko  séqq  népp, 
ndax  lii  day  jeqqi  balluwaayi  jikkô  ju  rafet  ji  nekk  ci  ruu  yi  di 
boole  yit  xol  yu  wow  yu  bari  ci  géeji  mbèggéel  ak  tab  ak  gènè 
bèggèl  yiw  neneen  ni.  Ci  nii  nag  la  nuy  âgge  ci  nosub  doxaliin  yiy 
nekki  jumtukaay  ngir  fâggu  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
wâlla  boog,  lu  néew  néew,  nuâgg  ci  jikkô  yu  kawe  yuy  texeloo  ba 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  malaaka  yi.  Ta  âddiis  boobee  sunu  sang  Abû  Hurayrah  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  tuxale  ci  sunu  sang  Yônéntab  Yâlla  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  day  wone  dègg  googee  ci  anam  gu  leer 
ba  âgg  eib  dayo. 

Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  daf  nettlee  ei  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ne: 

«Dafa  masa  nettli  mbirum  jenn  waay  ju  bokk  ei  bânnôo 
Israaiila  ju  masa  sâkku  ei  kenn  ei  bânnôo  Israaiila  mulebal  ko 
junniy  diinaar. 

Mune  ko:  Endil  ma  ay  seere  maseereloo  leen. 

Mune  ko:  Yâlla  doyna  seere. 

Mune  ko:  Kon  êndil  ma  ku  lay  gaarânte. 

Mune  ko:  Yâlla  doyna  kuy  gaarânte. 

Mune  ko:  Waxnga  dêgg.  Dâldi  ko  koy  jox  wutèl  ko  ab  âpp. 

Mudâldi  dem  eib  tukki  eigéejgi.  Dâldi  dox  aajoom  ba  musotti, 
wut  gaalgu  muwar  ba  nèw  ei  moom  ngir  li  mu  ko  âppaloon  waaye 
amul  gaal.  Mudâldi  jèl  aw  dénk,  yatt  ko,  dugèl  ea  junniy  diinaar 
ak  bataaxel  bu  mubind  waayamja,  dâldi  sakkfa  mu  ko  def,  yôbbu 
ko  ea  géej  ga. 

Mudâldine:  Yaw  Yâlla,  Yaw  de  xamnga  ne  man  damaa  leboon 
diw  junniy  diinaar,  mulaaj  ma  ku  ma  gaarânte,  mane  ko: 

Yâlla  doyna  kuy  gaarânte,  mudâldi  Lay  doyloo.  Mulaaj  ma 
seere  yit,  mane  ko: 

Yâlla  doyna  seere,  mudâldi  Lay  doyloo.  Kamnga  neyit  defnaa 
sama  kem  kâttan  ngir  am  gaal  bayônnée  ko  li  ma  ko  ameel  waaye 
manuma  ko.  Man  nag  maangi  La  koy  dénk.  Mudâldi  koy  sânni  ea 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


géej  ga  ba  mutâbbi  ca,  mudêpp.  Ta  muwéy  di  wut  gaal  gu  jém  eab 
dèkkèm. 

Waa  ja  ko  lebaloon  dâldi  génn  di  xool  yaakaar  gaal  gu  dikk 
èndil  ko  xaalisam  ba,  mudâldi  yam  ea  dénk  wa  xaalis  ba  nekk, 
mujèl  ko  ngir  defal  ko  waa  kèrèm  matt.  Ba  mu  ko  tâllalee  mugis 
xaalis  ba  ak  bataaxel  ba.  Ginaaw  ba,  ka  mulebaloon  nèw  èndi 
junniy  diinaar  ya  dâldi  ne: 

Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  booba  ba  leegi  maangi  defsama  kem 
kâttan  ei  wut  gaal  ngir  èndil  la  sa  xaalis  bi,  waaye  maangi  koy 
doora  am.  Mune  ko: 

Ndax  danga  maa  yônnéewôon  dara?  Mune  ko:  Damane  la 
maangi  doora  am  gaal.  Mune  ko: 

Yâlla  kat  joxeelna  la  la  nga  yônnéewoon  ea  dénk  wa. 
Mudelloowaat  junniy  diinaar  ya»  (Al-  Bukhâri,  huntub  Al-  kafâlah,  ak 
buntub  Al-  huyu). 

Âddiis  bu  tedd  bii  day  wone  ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
nangoo  kâddu  gi  nujoxe  ei  turèm  ak  ni  Musâmme  digéb  waa 
ja,  sottal  ko.  Lii  day  feenal  yit  ne  wâllu  joxe  ak  jèl  daa  wara 
ame  digènté  naar  nu  am  ag  sellal  akug  maandute  akug  déggôo. 
Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  jèflèntéek  naari  wâll  yépp 
ei  yèrmèndé  ba  nu  dugèlul  yéené  ak  jublu  gu  naaw  ei  seen  jèf 
Xewxew  boobee  nu  leen  di  nettli  nag  day  wone  dègg  googee  ei 
anam  gu  leer:  bis,  waxtuw  dog  dafa  jegewoon,  jenn  waay  ju  am 
mândargay  eosaanu,  ta  mel  ne  ku  masa  am  teraanga  dâldi  dikk 
ei  buntub  benn  puur.  Ba  mbooloo  ma  demee  muwax  mbulânse 
ba  ne  ko: 


«Yaw  sama  doom,  tay  amuma  lu  ma  faye,  tayit  amuma  lu 
ma  dègèrlôo.  Xanaa  doo  ma  jox  neenteelu  xaaju  mburu  bu  subaa 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mafay  ko?»  Ta  ba  waa  ja  di  wax  loola  kâddoom  mangay  lox 
xarkanamam  soppiku.  Mbulânse  ba  ne  ko: 

Looy  wax,  sama  baay?  Dama  lay  jox  mburu  wu  mat  kay.  Lii 
nag  lewna  la,  laajuma  la  njègèm.  Waaye  waa  ju  yéemé  joojee  dafa 
gântu  dâldi  ne: 

Déedéet,  sama  doom.  Neenteelu  xaaju  mburu  doyna!  Man 
naa  am  sama  ginaaw  natti  faqiir  nèw  aajowoo  ko.  Ta  tegoonaa 
tiisu  neenteelu  xaaju  mburu,  waaye  manumaa  tegoo  tiisu  lu  ko 
èpp.  Samab  sârt  daal  mooy  majèl  neenteelu  xaaju  mburu  ta  bu 
èllègée  mafay  ko. 

Mbulânse  ba  dâldi  waaru  ci  mbir  mii,  jox  ko  la  mu  sâkku. 
Ba  waa  ja  jèlée  mburu  ma  nag  dafa  temp  ndânk  dem.  Ba  waa 
ja  doxee  tuuti  ab  xaj  bu  génné  ci  benn  kon  dogale  ko,  dâldi  koy 
xoole  gèt  yu  yèrèmtèlu  yu  feese  ab  xiif  Booba  nag  la  gôor  gu 
bârkeel  ga,  boroom  xarkanam  bu  leer  ba,  jox  xaj  boobee  xaajub 
la  muyoroon  ci  mburu  ta  naa  ko:  jèlèl  xaaj  bi!  Ginaaw  loola  nag 
waa  ja  dem  ca  jâkka  ja,  dâldi  doge  dogu  mburu  wa  mu  desewoon 
ak  guuxi  ndox,  dâldi  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  li  Mu  ko 
xéewèlale. 

Ca  bis  ba  ca  topp  nag  boroomub  bitig  dafa  nèw  dâldi  ne: 

Sama  baay,  duyèl  nu  gutt  bii  ca  ndox  mee  ci  sa  kanam,  ta  nga 
dugèlal  nu  yee  di  doora  agsi!  Ba  mu  defee  ligéey  bii  mufay  ko  ci 
ab  lira. 

Ca  saa  sa  nag  sunu  waa  ji  dâldi  gaaw  dem  ca  puur  ba,  jox 
mbulânse  ba  njègu  mburu  ma.  Boroom  puur  bi  nag  bèggutôona 
jèl  xaalis  ba,  waaye  manutôon  ludul  def  li  boroom  xarkanam  bu 
leer  bii  doguwoon,  munâkk  pexe  nangu  njègu  mburu  ma  ta  fekk 
ay  gètèm  fees  aki  rongoon”. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Ni  nu  ko  gise  ci  misaal  mii  nag,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
day  jâppndalal  fay  bor  ki  leb  ta  am  yéenéy  fay  ju  dèggu.  Ta  kem  ni 
ki  ame  bor  di  farloo  ci  fay  boram  ta  ban  koo  xalaata  yeexe,  nôonu 
la  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  baaxe  ag  jâppndal  ci  fay  ko. 

Ku  am  lu  mu  moom  nag  bu  ko  jaayul  fay  li  muame  ci  bor 
deefna  ko  ko  laaj.  Maanaam  ki  ame  bor  bu  amul  meneen  pexe 
dafa  wara  jaay  li  muam  ban  koo  dene.  Képp  ku  ame  bor  nag  ta 
wéy  di  dund  eig  puukèré  akug  yâqq  ta  manuta  fay  bor  bi  muame, 
kon  mingi  def  bâkkaar  ta  deefna  ko  ko  laaj. 

Ki  ame  bor  daal  dafa  wara  sakkanal  xaalisam,  wara  moytu 
yit  luy  laaj  xaalis  bu  bari.  Day  wara  sâmm  âqqi  ki  ko  lebal  yit  buy 
fay  bor  bi  nu  èpp  ni  muy  sâmme  âqqi  boppam.  Bu  melul  nii  nag, 
xanaa  bânneex  dug  ei,  kon  deef  di  teggi  yèrmèndéy  Yâlla  seen 
digènté,  ndaxte  sabental  âqqi  jaam  ni  mbir  la  mu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  dul  jégglé. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Miy  nangu  tuub  di  jégglé 
naawtéef  yi  di  boroom  yèrmèndé  ju  yaatu  ji  dunangoo  jégglé  âqqi 
jaam  ni.  Ci  geneen  wâll  yit,  bu  yeexee  fay  lu  mu  ea  lekk  day  yor 
âtteb  lu  araam. 

Leegi  nag  nudikk  ei  kiy  leb  ta  am  yéenéy  bana  fay.  Lii  moom 
musiba  mu  rèy  la  akug  alkande  bu  âllaaxiraa.  Niy  def  toon  gii  yit 
warnanoo  xalaat  ne  danuy  dugg  ei  alkande  gii  sunu  Yônént  bu 
tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  leeral  ei  âddiisam 
bu  tedd  bi  bi  muwaxee  ne: 


«Jépp  waayju  leb  bor  ta  am  yéenéy  ban  koofay,  buy  dajeek 
Yâlla  sâee  lay  doon»  (Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Batayit  beneen  âddiis  mingi  nii  buy  leeral  ei  anam  gu  fés  lool 
solos  mbir  mii  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dafa  wax  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Kujêl  alali  nit  ni  ta  bèggkoofay  Yâlla  dana  kofayal.  Ku 
jèl  nag  ta  bègg  koo  sânk  Yâlla  dana  ko  sank  ntoont”  (Al-  Bukhâri, 
buntuh  Alistiqrâd). 

Dara  nag  gènuta  rafet  misaal  mii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  dénkaane  ci  mbirum  bor!  Jèléefna  ci  Jaabir 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mune:  Ahdu  Laahi  dafa  daanu  ci  yoonu 
Yâlla  bâyyi  ag  njaboot  ak  bor.  Ma  sâkku  ca  na  muameeloon  bor 
huteggi  lenn  ca  bor  ba  hugântu,  mahèw  ci  Yônént  hi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  haan  ko  mutinulma  leen  hugântu. 
Mune  ma:  Dajaleel  sa  tândarma  ji  xeet  wune  nga  ber  ko.  Ta  nga 
woo  leen  ha  mahèw.  Mawoo  leen.  Ginaaw  ba  muhèw  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  toog,  dâldi  nattal  kenn  kune  ba 
boram  mat,  ta  tândarma  ja  toll  na  mutollwoon  melne  laaleesu  ko. 
Ândnaa  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  yit 
ab  xare  war  sunu  genn  giléem,  giléem  ga  lott  ba  mades  ginaaw. 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  koy  dôor  ab 
yar  ci  ginaawam,  dâldi  ne  ma:  jaay  ma  ko  ta  war  ko  ba  Mâddina. 
Ba  nujegee  tâggoo  ne  ko:  Yaw  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  man  kat  damaa  am  séet  bu  yâggul.  Mune  ma: 
Loo  takk,  gone  la  walla  ku  masa  dem  kèr?  Mane  ko:  ku  masa  dem 
kèr  la.  Abdu  Laahi  dafa  daanu  ci  yoonu  Yâlla  hâyyi  njaboot  gu 
jigéen  gu  sew,  matakk  ku  masa  dem  kèr  ku  leen  di  jângal  di  leen 
yar.  Ginaaw  ba  mune  ma:  Man  ngaa  dem  ca  njabootga.  Ma  nettle 
sama  nijaay  li  ma  jaay  giléem  ga  muyedd  ma.  Manettli  ko  lott  gi 
giléem  gi  lottoon  ak  li  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  defoon  ak  li  mu  ko  dôorôon  ab  yar.  Ba  yônént  hi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  agsee  ma  xèy  ko  yôbbul  ko  giléem  ga, 
mujox  ma  njègu  giléem  ga  ak  giléem  ga  ak  sama  wâll  ca  xare  ba 
man  akgaa  hi  (Al-  Bukhâri,  buntub  Alistiqrâd). 

Mâggaay  ak  taar  ak  kaweg  xewxew  boobee  taxna  nutuddé 
guddi  googee  xewxew  boobee  amewoon  “Guddig  giléem  ga”. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Jaabir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  waxna  ci  guddi  googee  yit  ne: 
“Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  jégglulna  ma 
guddig  giléem  ga  naar  fukki  yoon  ak  jurôom”. 

Jaabir  neena  batayit:  “Rombnaa  jenn  waay  ci  yahôod  yi, 
nettliko  ko  muy  yéemu  rek.  Neena:  Mune:  Dafa  jèndé  giléem 
gi  ci  yaw,  jox  la  njèg  ga  ba  noppi  may  la  ko?!  Neena:  Mane  ko: 
Waawaaw”  (Ahmad,  xaajub  3“‘,  xétu  303“'). 

Cig  gâttal  daal,  ci  biir  jikkô  yu  rafet  yii  ta  kawe  day  war: 

-  ci  ki  ame  bor  mujaay  li  muam  ngir  fay  boram. 

-  nudimblé  ki  ame  bor  ta  toll  ci  tolluwaay  bii. 

-  nujégglul  ki  ame  bor  ta  naanal  ko. 


Waxeefna  ci  âddiisu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  ne  neena: 

“Bépp  jaatn  bu  Yâlla  baaxe  xéewêl  ba  noppi  munâkka 
xajoo  aajoy  nit  ni  dâldi  nay  def  lu  mana  waral  xéewêl  googee 

dem”  (Al-  Mundiri,  At-  targhib,  xaajub  4“',  xétu  170“'). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  masnaa  laaj 
yit  ay  saabaam  bis 

Dâldi  ne  leen: 

“Ndax  xamngeen  kiféyit?» 

Nune  ko: 

Ki  fèyit  ci  nun  mooy  ki  amul  xaalis  amul  am  am. 

Mudâldi  ne:  «Ki  féyit  ci  samaw  xeet  de  day  êndaale  bu  bis 
péneée  julli  ak  koor  ak  asaka,  day  nêw  nagfekk  saagana  kii, 
yâqq  derub  kii,  lekk  alali  kii,  tuur  dereti  kii,  dôor  kii.  Bu  ko 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


defee  mujox  kii  ci  ay  tuyaabaam,  jox  kii  ci  ay  tuyaabaam.  Bu  ay 
tuyaabaamjeexee  tafayut  âqq  yi  muame,  nujêl  ci  seeni  bâkkaar 
sêfko  ko  ba  noppi  sânni  ko  ca  sawara»  (MusUm,  Al-  Birr). 

Ci  beneen  âddiis  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  neena: 

“Kufaatu  ta  ame  borub  diinaar  walla  dèrêm  deefkoyfaye 
ci  ay  tuyaabaam;  foofa  diinaar  amufa  dèrèm  amufa”  (ibn  Mâjah, 

buntub  sadaqât). 

Lôolu  nag  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  digèl  nit  ni  ame  âqq  yu  jaam  ni,  ta  la  ca  jiitu  di  bor,  nufay 
ko  ta  setal  seen  bopp  ci  bor  yii  bi  nuy  nekk  ci  âddina,  mudâldi 
ne: 

“Ku  ameel  toonaange  kenn,  ci  ab  deram  walla  lenn,  na  ko 
lewlu  ci  moom  tayjii,  balaa  bis  di  nèw  bob  diinaar  duam  dèrèm 
duam.  Bu  ameejèfju  baax  nujèl  ca  lu  tollook  toonaangeem,  bu 
amul  tuyaaba  nag  nujèl  ca  naawtéefi  waayam  ji  bu  ko  defee 
nusèfko  ko”  {Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  mazâlim). 

Dèggdèggi  Wâccook  âqq  gii  nag  mooy  sâmmoonteek  âqqi 
ki  leble  ta  fay  ko  ci  âddina,  ta  bana  bâyyi  bor  bii  ba  âllaaxira.  Ta 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doxalna  mbir 
mii  moom  ci  boppam.  Ba  nu  ko  èndilée  ab  néew  ta  ka  faatu 
amewoon  bor  dafa  gântu,  nanguwu  koo  juUée  ludul  ba  kenn  ci 
saaba  yi  gâddoo  bor  ya  muamewoon.  Ndax  Abôo  Qataada  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  neena:  “Yônént  bi  Yâlla  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dees  koo  masa  èndiljenn  waay  ngir  mujullée  ko. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 
“Julléeléén  seen  waaji;  moom  kat  dafa  ame  bor”. 

Abôo  Qataada  dâldi  ne:  Maa  ko  gâddu. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 
“dfay  ko?” 

Mune:  Ci  fay  ko.  Mudâldi  koy  jullée”  {At-  Tirmidj,  buntub 
Al-  janâiz;  ak  An-  Nasâi,  buntub  Al-  janâiz). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  nag  leeralna 
nattuwaay  yu  sew  yu  mbir  mii  ta  mooy  mbirum  bor,  mudâldi  ne: 

«Li  gènê  ntâgg  ci  bâkkaar  yi  fa  Yâlla  de  ab  jaam  di  ko 
yôbbaalefa  Moom  -ginaaw  bâkkaaryu  magyi  Yâlla  tere-  mooy 
nitfaatu  ta  ame  bor  bu  mubâyyiwul  lu  kofay»  (AbûDâwûd,  buntub 

Al-  buyû’). 

Bu  nubèggée  tènk  ci  lu  gâtt  bir  yi  nuwara  sâmmoonteel  bu 
nuy  leb  ak  bu  nuy  leble  dana  nu  ko  mana  def  ci  yaari  xaaj.  Ci 
lôolu  nag  kiy  leble  warna  ci  moom: 

1-  ag  jublôom  doon  teggil  ag  jaaxle  mbokkam  mu  gèm  ngir 
xemmeem  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Moom  rekk.  Ci 
lôolu  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di 
waxe  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 


«Jullit  bi  mooy  mbokkum  jullit  bi;  du  ko  toon,  du  ko  bâyyee 
noonam.  Ta  ku  taxaw  ci  aajoy  mbokkam  Yâlla  dana  taxaw  ci 
aajoom.  Ku  teggil  ab  jullit  ag  jaaxle  yit  Yâlla  dana  ko  teggil 
agjaaxle  cijaaxley  âllaaxira  yi.  Ku  suturaal  abjullit  yit  Yâlla 
dana  ko  suturaal  bu  bis  péncée»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  mazâlim;  ak 
Muslim,  buntub  Al-  birr). 

2-  Mubana  yâqq  diiné  ban  koo  jaxaseek  lenn  njarinul 
âddina. 


3-  mufeenal  ak  laabiir  akug  nooy  buy  fayyu  bor.  Ta  bu  ki  ame 
bor  bi  manula  fay  bor  bi  ginaaw  bu  farloo  ngir  fay  ko,  boroom 
bor  bi  warna  koo  munèl  diir  bu  muy  mana  faye.  Ci  lôolu  la 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxe  ci  âddiisam 
bu  tedd  bi  ne: 

“Ku  munêl  ku  ame  bor  ta  manulafay  bis  bune  dana  ca  am 
yoolub  sarax,  ta  ku  ko  munêl  ginaaw  ba  waxtu  wa  jotee  dana 
ca  am  yoolub  ku  sarxe  lu  ni  toll  bis  bune”  (ibn  Mâjah,  buntub  As- 

sadaqât). 

Waxna  ci  beneen  âddiis  yit  ne: 

«Malaaka  yi  danoo  masa  jêl  ruug  jenn  waay  ci  ni  leen 
jiituw6on  ne  ko:  Ndax  defnga  lenn  lu  baax?  Mune:  Damadaa 
jâppndalal  ku  ma  ameel  bor  ta  manafay,  daa  munêl  ku  manula 
fay.  Yâlla  dâldi  koy  jéggêl»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû)  ak  Muslim, 
buntub  Musâqât). 

4-  Bu  yâggee  ta  mbirum  ki  ame  bor  soppikuwul,  bu  fekkee 
yit  dafa  nâkk  lool,  deefa  wara  def  bor  ba  muy  ab  sarax. 

5-  wareefnaa  bana  lor  ki  ame  bor.  Ta  ci  lii  la  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  waxe  naa: 

«Kuy  laaj  âqqam  na  ko  laaj  eig  sâmmu  moo  xam  matna 
Walla  matul»  (Ibn  Mâjah,  buntub  Ai-  sadaqât). 

Warna  ci  nun  yit  nujèmmèl  jikkô  ju  rafet  jii  âddiis  bii  di 
wone.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxna 
ci  beneen  âddiis  bu  tedd  ne: 

«Yâlla  jéggêlna  jenn  waayju  bokk  ca  na  leen  jiituwoon  joj 
daa  nekkoon  ku  neexa  jèflêntéel  bu  daa  jaay,  neexa  jêflèntéel 
bu  daajènd,  neexa  jèflèntéel  bu  daafayyu  bor»  (At-  Tirmidi,  buntub 
Al-  buyû’). 

Bu  lii  amee  nag  dana  war  ci  ki  ame  bor: 

1-  mubana  leb  li  feek  nâkkul  pexe  ba  sès. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


2-  muleb  lu  yam  luy  doy  ngir  faj  aajo  yi  manuta  nâkk  rekk. 

3-  mubana  def  alalam  eig  yâqq  akug  puukèréwu. 

4-  muam  yéené  ak  dogu  ak  farlu  gu  dèggu  ngir  fay  bor  bi. 

5-  mubana  sukkèndiku  ei  yéené  ju  rafet  ak  jikkô  ju  rafet  ji  kiy 
leble  am  ba  nâkka  rafetal.  Ndaxte  doxaliin  yu  mel  ne  yii  danuy 
jurèl  lor  neneen  ni  di  tee  ni  am  aajo  dèggdègg  am  ku  leen  lebal. 

6-  bana  leb  ei  anam  guy  mana  waral  bor  bi  muame  di  nâkk 
qiimaam,  rawatina  ei  bor  yi  am  âpp  bu  yâgg,  ludul  ne  boroom 
bor  bi  da  eee  jox  ndigèl  kiy  leb. 

7-  bana  yeexa  fay.  Ki  ame  bor  daal  saa  bu  fay  jâppandee 
ei  moom  rekk  daa  wara  fay  ea  waxtuwa  tembe.  Bu  fekkee 
jâppandiwul  nag  daa  wara  jégglu  ta  naan  numunèl  ko.  Ci  lii  nag 
la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  di  waxe  ei 
âddiis  bu  tedd  bi  naa: 

“Ki  am  agyeexafayam  toon  la”  (Al-  Bukhârt,  buntub  Alistiqrâd;  ak 
Muslim,  buntub  Musâqât). 

8-  bana  bâyyi  bor  bi  ba  âllaaxira  mukk  mukk. 

Beef  sâmmoonteek  bir  yii  yépp  nag  Yâlla  warluna  ei  yatti 
barab  fayal  bor  ki  ko  amewoon  ba  faatu  ta  manu  koo  fay.  Ta  ei  lii 
la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 


«Bor  de  deesna  ko  fayyu  ei  ki  ko  ame  bis  péne  bu  faatoo 
ludul  ku  leb  ei  yatti  anam:  waaju  nekk  ei  yoonu  Yâlla  ba  néew 
doole  muy  leb  ngir  dêgêrlôo  ko  ei  jâmmaarlook  noonub  Yâlla 
bi  di  ab  noonam,  ak  waaju  ab  jullit  faatu  fi  moom  ta  amul  lu 
mu  ko  sânge  ak  lu  mu  ko  denee  ludul  ei  bor,  ak  waa  ju  ragal 
Yâlla  ei  boppam  bu  nâkkee  dene  soxna  mudene  ngir  ragalal 
diinéem.  Yâlla  de  danafayal  nii  bu  bis  péncée»  (ibnMâjah,  buntub 

A5-  sadaqât). 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  ni  Yâlla  di  faye  bor  bii  bu  bis 
péneée  mooy  Mufulèl  boroom  bor  bi  ab  yool  ay  yoon  yu  bari. 
Lii  nag,  ei  mbaaxug  Yâlla  bu  âllaaxiraa,  ab  neexal  bu  am  qiima 
lay  doon  neel  boroom  bor  bi,  jôgé  ei  mângasiini  Yâlla  yi  dul  jeex, 
doon  neexal  bu  sax  ak  pay  gu  dul  sânku. 

Wôorna  ne  yit  kiy  leb  ag  bokkam  walla  nâkka  bokkam  ei 
xeet  yii  âddiis  bu  tedd  bi  lim  mooy  li  èpp  jeexiit  ei  wâll  gii.  Kon 
kat  bu  genn  yaxantu  amoon  ei  bor  bi,  walla  ki  leb  def  ko  ei  yoonu 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  walla  mujox  ko  beneen  jullit,  walla 
mudef  ko  ei  tâkk  soxna  ta  yéené  ea  bana  lor  diinéem,  kon  deefna 
ko  ko  laaj  ta  amaana  bu  bis  péneée  dana  fay  boram  ba  ei  lu  wér. 

Lii  moo  tax  nag  sabab  yu  mana  am  ak  ngânt  yu  mana  am  kiy 
leb  warnaa  jèl  lu  doy  rek  ta  yam  ea  loola,  ta  mufarlu  ei  fay  bor  bii 
ei  anam  gu  wôor.  Kiy  leb  le  yit  warnaa  dolliku  jikkô  ju  baax  ju 
yees  ta  mooy  jikkô  ju  baax  joj  laabiir  ak  munèlé  ei  fayyu  bor. 

Ci  mbirum  bor  yit  deefa  wara  xalaat  ei  anam  guy  jâppndalal 
nekkiinu  nit  ki,  moo  xam  muy  ki  leble  walla  ki  ame  bor  bi,  ndaxte 
aar  âqqi  kiy  leble  mooy  li  èpp  solo  luy  waral  wéyug  jikkô  ju  rafet 
jii  ta  mooy  jikkôy  leble,  safaan  bi  nag  manuta  yombal  wéyug 
jikkô  ju  rafet  joj  leble. 

Âddiis  bii  nag  ta  aju  ei  aar  nekkiinu  boroom  bor  bi  âddiis 
bu  leer  la  ba  âgg  eib  dayo.  Jèléefna  ei  Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  ne  jenn  waay  dafa  masafayyu  bor  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  hagasal  jèflèntéem  ak  moom, 
saaba  yi  nar  koo  wuti,  mune  leen: 

“Bâyyileen  ko,  ki  hu  ameel  kat  wareesna  koo  déglu  ”  (Al- 

Bukhâri,  buntub  Alistiqrâd). 

Ci  beneen  nettle  yit  bu  jôgé  ei  Abû  Sa’id  al-  Khudri  neena: 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


“Ab  kaw  kaw  dafa  masa  nêw  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  di  kofayyu  bor  bu  mu  ko  ameeloon,  mutaral 
ci  jèflèntéem  ak  moom  ba  ne  ko:  Danaa  la  xatal  liféek  nga  mayfay. 
Saaba  yi  dâldi  koy  gèdd  ne  ko:  Yâlla  na  nga  tuskare!  Kamnga  ki 
ngay  waxal?  Mune:  Man  daal  sama  âqq  laay  laaj.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 


“Lu  tee  ngeen  ând  ak  boroom  âqqji?” 

Ginaaw  ba,  muyônée  ca  Xawlatu  bintu  Qays  ne  ko: 

«Boo  yoree  tândarma  lebal  nu  ba  nuam  tândarmafay  la». 

Mune  ko:  Waawaaw,  jotenaa  la  sama  bay  yaw  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Neena:  Mulebal  ko,  mufay 
kaw  kaw  ba  jox  ko  aw  nam;  mune:  Matalnga  de,  yâlla  na  la  Yâlla 
matalal.  Mune: 


«Noona  noo  gén  ci  nit  hi.  Moom  kat  deesul  sellal  aw  xeet 
wow  ki  néew  doole  du  fa  jot  âqqam  ci  ludul  nakk  nakkah  (ibn 

Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  dadaa 
dogal  ngânt  ku  ko  daa  fayyu  bor  doonte  sax  da  koo  fayyu  ta  âpp 
ba  jotul.  Ta  man  naa  am  dunu  gis  lenn  njiit  lu  mel  ne  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  nit  amee  ba  leegi  lu  nuy 
won  jikkô  ju  baax  joj  fay  bor. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  joxna  ab 
bind  saabaam  yi  ko  bèggôona  jâpple  dâldi  ne  leen:  “Lu  tee  ngeen 
ând  ak  boroom  âqq  ji?”  Ta  ab  bind  la  ci  âqqi  doomu  Aadama 
buy  ubbi  seeni  gèt  ba  nugis  dègg  gi,  eari  maandute  yu  bari  yi  ei 
seeni  xol  yit  naat.  Barina  nag  misaal  yi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  di  wone  ngir  nudoon  royukaay  neel  xeetam 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


wi,  xayna  li  tax  moodi  ne  mbir  mii  dana  doon  benn  ci  pakk  ak 
gâllankoor  yi  èpp  solo  yiy  feen  ginaawam. 

Ci  misaal,  saaba  bu  mâgg  bii  di  ‘Abd  al-  lâh  ibn  Sallâm  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  di  wax  naa: 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  ba  Mubèggée  gindi  Zayd  ibn 
Su’nah  ta  mubokk  ci  woroom  xamxami  yahôod  yi  dadoon  wax 
ne:  Damaa  gèstu  ci  Tawreet  ay  mândarga  yu  dèppôok  Yônént  bi 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  amul  nag  ci  mândargay  yônént  lenn  lu 
ma  gisul  ci  xarkanamub  Muhammad  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ba 
ma  ko  xoolee  ludul  yaari  bir  yoy  xamuma  leen  woon  ci  moom 
nuy  lewet  ak  lu  nu  ko  gènè  salfaane  mugènè  lewet.  Ma  doon 
naxanteek  moom  ngir  jaxasook  moom  ba  xam  ag  lewetam.  Zayd 
ubn  Su’nah  ne:  Yônént  bi  génn  bis  ândak  Âlliyu  ibnu  Abôo  Taalib 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  jenn  waay  ju  war  juy  nuru  ab  kaw  kaw 
nèw  fa  moom  ne  ko: 

Yaw  Yônént  bi,  Busraa  de  di  dèkkub  askan  sângam  danoo 
dugg  ci  Lislaam,  ta  dama  leena  waxoon  ne  bu  nuy  dugg  ci  Lislaam 
rekk  di  am  wèrsèg.  Bekkoor  nag  da  leena  dal  ak  maral  maragal 
nugénn  ci  Lislaam  ngir  xemmeemtéef  ni  nu  ci  duggéwôon  ngir 
xemmeemtéef  Kon  nag  boo  gisee  ne  yônnée  leen  loo  leen  di 
dimblée  baaxna  nga  def  ko.  Am  jenn  waay  ju  nekkoon  ca  wetam 
ju  majâpp  ne  Âlliyu  la  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dâldi  may  xool, 
wax  ne: 

Yaw  Yônént  bi,  dara  desu  ca.  Zayd  ibn  Su’nah  neena:  Majege 
ko  dâldi  ne: 

Yaw  Muhammad,  ndax  man  nga  maa  jaay  tândarma  ci 
tôokôoru  askan  sângam  ba  waxtu  sângam.  Mune: 

Déedéet,  yahôod  bi.  Waaye  kay  dama  lay  jaay  tândarma  ta 

®ban  koo  tènk  ci  tôokôorub  wenn  askan.  Mane: 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Waaw.  Mudâldi  jaayante  ak  man.  Mafeeei  samag  ngisé  jox  ko 
jurôom  natt  fukki  diinaar  yu  wurus  muy  njègu  tândarma  ja  ba 
waxtu  sângam  mujox  ko  waa  ja,  mudâldi  ne: 

Nanga  maandu  ei  sa  jèflènté  ak  noom  ta  dimblé  leen  ei.  Zayd 
ibn  Sunah  dâldi  ne: 

Ba  âpp  ba  desee  yaari  fan  walla  yatt  madem  fa  moom,  pone 
ko,  xool  ko  ak  xarkanam  bu  nagas  dâldi  ne: 

Xanaa  doo  ma  fay  sama  âqq,  yaw  Muhammad^  Giinnaa  ei 
Yâlla  ne  yéen  askanu  Abdul  Muttalib  xameefu  leen  ngeen  di  nu 
naaw  nu  nuy  faye  bor  walla  nuy  yeexe  fay,  ta  jaxasook  yéen  taxna 
maxam  leen.  Maxool  Omar  gis  yaari  gètèm  ya  di  wèndéelu  ea 
xarkanamam  ba,  ginaaw  ba  mune  ma  jâkk  xool  dâldi  ne: 

Yaw  noonub  Yâlla  bi,  yaway  wax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  li  may  dégg  di  ko  def  li  may  gis?  Giinnaa  ei 
Yâlla  Mi  ko  yônni  dègg  ne  budul  woon  li  may  moytu  muraw  ma 
kon  ma  eore  sa  bopp  bi  sama  jaasi  ji.  Fekk  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  mingi  xool  Omar  eig  dal  akug  teey, 
mumuun  dâldi  wax  ne: 


Omar,  man  ak  moom  de  gènôon  nanoo  aajowoo  ludul  lii,  ta 
mooy  nga  digèl  ma  marafetal  fayiin,  digèl  ko  murafetal  fayyuwiin. 
Ândal  ak  moom,  Omar,  fay  ko  âqqam  ta  dolli  ko  jurôom  fukki 
kilôy  tândarma.  Mane  ko:  Ndollan  lii  nag  lan  la,  Omar? 

Mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
moo  ma  digèl  madolli  la  ngir  li  ma  la  merloo.  Mane  ko:  Ndax 
xamnga  ma,  Omar?  Mune:  Déedéet;  yaway  kan?  Mane  ko:  Zayd 
ibn  Su’nah.  Mune:  Fôoré  ma?  Mane  ko:  Fôoré  ma. 


Mune:  Lu  la  xiir  kon  ngadef  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  li  nga  ko  def  wax  ko  li  nga  ko  wax?  Mune: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Omar,  amutoon  ci  mândargay  yônént  lenn  lu  ma  gisutôon  ci 
xarkanamub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba 
ma  ko  xoolee  ba  mudes  yaar  yoy  xamuma  leen  woon  ci  moom: 

Ndax  lewetna  lool,  tayit  lunu  ko  gènè  salfaane  mugènè 
lewet?  Leegi  nag  nattunaa  ko  ba  xam  leen.  Kon  nag  maangi 
lay  seereel,  yaw  Omar,  ne  doyloonaa  Yâlla  muy  sama  Boroom, 
doyloo  Lislaam  muy  sama  diiné,  doyloo  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mudib  Yônént.  Maangi  lay  seereloo  yit 
ne  sama  genn  wâllu  alal  -ta  man  kat  maa  leen  èpp  alal-  saraxnaa 
ko  xeetu  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc. 
Omar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne:  Walla  nenn  ci  noom;  manoo 
leena  daj  noom  népp  kat.  Mane:  Walla  nenn  ci  noom.  Zayd 
dâldi  dellu  ca  Yônént  ba  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  ne:  Maangi  seere  ne  amul  ku  yayoo  jaamu  kudul  Yâlla  ak 
ne  Muhammad  ab  jaamam  la  di  ab  yônéntam.  Mudâldi  koy 
gèm,  dèggèl  ko,  jaayante  ak  moom,  ândak  moom  ci  xare  yu  bari. 
Ginaaw  ba  mufaatu  ci  xareb  Tabbuuk  fekk  mangay  jèm  kanam 
rekk  delluwul  ginaaw.  Yâlla  na  Yâlla  yèrèm  Zayd»  (Al-  Hâkim,  Al- 
mustadmk,  xaajuh  3“',  xètu  700“') 

Âddiis  yu  tedd  yii  nag  ay  misaal  lanu  yu  jôgé  ci  Yônént  bi 
yoy  taar  ak  bârke  yi  jôgé  fa  Yâlla  tay  juddôo  ci  yègyègu  xol  bi  ki 
ame  bor  di  feenal  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  fuglu  gu  tar 
gi  muy  fuglu  âqqi  boroom  bor  bi. 


Li  waral  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
daan  leb  leeg  leeg  nag  mooy  munekk  misaal  ci  wâll  gii  neel 
xeetam  wi,  wone  doxaliin  wu  taaru  digèntéem  ak  boroom  bor 
biy  leble. 


Li  nudéggé  ci  misaal  yii  yépp  nag  moodi  ne  mbirum  leble  ak 
leb  mbir  mu  j  ara  bâyyi  xel  la.  Lôolu  moo  tax  muwar  ci  niy  j  èflènté 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


nusâmmoonteek  nattuwaay  yooyee  ngir  deesu  leen  xan  leer  ak 
bârke  bi  nekk  ci  jaamu  Yâlla  gii. 

Waaye  li  ci  metti  moodi  ne  jaamu  Yâlla  gu  am  ngènéel  gu 
mel  ne  leble  dafa  tâmbli  di  néew  ndânk  ndânk,  kiy  leble  di  ko 
xawa  jâppe  lor,  nu  bari  ci  nit  ni  jèmètunu  ci  jaamu  Yâlla  gu  ândak 
dimblée  gii.  Li  weesu  lépp  nag  mingi  balle  ci  nâkka  sâmm  aka 
sâmmoonteek  nattuwaay  ak  laltaay  yooyee  nulimôon. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  génné  ag  wôor  ci  jènd  ak  jaay,  ak 
tasaaroog  fen  ak  feeei  kôllèré  ak  nâkka  fay  bor  ei  waxtoom  danoo 
soppi  jaamu  Yâlla  gii  def  ko  daanaka  muy  jaamu  Yâlla  geef  fâtte. 

Wareefnaa  jéggi  gâllankoor  ak  pakk  yii  nag  bu  nu  dee  xool 
laltaay  ak  tèrèliini  mbir  mi  rekk.  Maanaam  ni  jânkoonteek 
tolluwaay  bii  da  leen  di  war  nubana  bâyyi  jaamu  Yâlla  gog  leble 
di  sukkèndiku  ei  ay  lay.  Ci  geneen  wâll  gi  yit  niy  leb  warna  leen 
nubana  sâggan  ei  fay  seen  bor  di  laye  noom  yit  jafe  jafe  yi  ak 
xatxat  yu  wuute  yi,  ta  bana  sabab  lor  walla  yâqqu  di  am  ei  jaamu 
Yâlla  gu  am  ngènéel  googee  tay  dègèrèl  digènté  yi. 

Ci  safaanub  lii  nag,  ki  woomal  bu  matalul  sant  xéewèl  yi  ko 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jox  nuy  ndénkaan,  kon  ki  aajowoo 
dumana  am  ku  ko  lebal  ngir  li  nunâkka  sâmmoonteek  nattuwaay 
yi  ak  laltaay  yi,  ba  sax  xiif  bu  tar  dana  tax  munâkk  pexe  ba  wéeru 
ei  ribaa  ta  dumana  muee  ei  daanu  ei  déeg  bii. 

Nekk  gi  leble  nekk  jikkô  ju  baax  lool  nag  mbir  mu  sax  la  ei 
lu  bari  ei  laaya  yu  tedd  yi  ak  âqddiis  yu  tedd  yi.  Kon  niy  bana 
bokk  ei  jikkô  ju  baax  ju  mag  jii  ngir  doxaliin  yi  jubèdi  ak  nâkka 
sâmmoonteek  ay  laltaayam  dananu  gâddu  musiba  mu  rèy  ei  seeni 
wagg;  ndaxte  bor  yi  nuy  leble  ta  sâmmoonte  ea  ak  laltaay  yi  ak 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Jèléefna  ci  Anas  ibnu  Maalik  mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  neena: 

«Guddi  ga  nu  ma  ranaanalee,  damaa  gis  nu  bind  ca  buntu 
âjjana  ne  saraxfukki  yoon  leefkoyful,  diful  leblefukki  yoon  ak 
jurôom.  Mane:  Jibriil,  lu  waral  leble  gên  sarxe?  Mune:  Ndaxte 
kiy  laaj  man  nay  laaj  tafekk  muam,  kiy  leb  nag  duleb  ludul  aajo 
tax»  (Ibn  Mâjah,  buntub  Ai-  sadaqât). 

Amul  sikki  sâkka  nag  ci  ne  sarxe  jaamu  Yâlla  la  gu  Lislaam 
di  sonnee,  waaye  bor  bi  nuy  jox  ki  aajowoo  moom  la  nuy  gènè 
nangu  ndaxte  dujam  kersa  ak  ngorug  ka  aajowoo  kookee. 

Ci  wâll  gii  nag  nenn  ci  ni  gèm  tay  nu  baax,  digèl  yii  jôgé 
fa  Yâlla  ak  Yônént  bi  taxna  bu  nudaa  fayyu  bor  ya  nudaa  leble 
daawunu  ko  laal  mukk,  danu  ko  daa  teg  fenn  ngir  joxaat  ko  ku  ko 
aajowoo  ci  nit  ni,  ta  danudaa  def  lii  ay  yooni  yoon.  Maanaam  daal 
danudaan  am  leef  mana  tuddé  ngiség  «leble  ci  njekk». 

Ci  misaal,  Qays  ibnu  Ruumii  yâlla  na  ko  Yâlla  yèrèm  mingi 
nettli  wax  ne: 

“Sulaymân  ibn  Udnân  dafa  lebaloon  ‘Alqamah  junniy  dêrêm 
ba  mujot  la  nu  kojagleel  ca  bêyti  maal.  Ba  mujotee  la  nu  kojagleel 
mufayyu  ko  ci  anam  gu  tar  mufay  ko,  mumel  ne  ‘Alqamah  nag  dafa 
mer  dâldi  toog  ay  weer,  ginaaw  ba  muhêwfi  moom  ne  ko:  Lebal 
majunniy  dêrêm  ba  li  hu  majagleel  héw.  Mune  ko:  Waawaaw.  Ée 
Umm  ‘Utbahjox  ma  ndab  lu  tèjé  lôolu.  Muèndi  ko,  mune:  Maangi 
giih  ci  Yâlla  de  ne  dèrèm  yi  nga  ma  fayoon  la,  laaluma  ci  benn 
dèrèm.  Mune:  Yâlla  na  Yâlla  taxawu  sa  baay!  Lu  la  xiir  ci  li  nga 
ma  def?  Mune  ko:  Li  ma  déggé  ci yaw.  Mune  ko:  Loo  déggé  ci  man? 
Mune  ko:  Damalaa  dégg  ngay  nettlijèlé  ci  Ibn  Mas’ûd  ne  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxna  ne: 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


«Amul  ab  jullit  huy  lebal  ab  jullit  bor  yaari  yoon  ludul 
mudoon  ab  sarax”.  Mune:  Nôonu  de  la  ma  ko  Ibn  Mas’ûd  nettlee» 

(Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 

Sama  way  jur  wu  wegu  wa  nag  Musaa  Afandii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  mi  yoroon  jikkôy  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  ya 
jèmmèlôon  na  jikkô  yu  rafet  yii  ca  anam  ga  gèna  rafet  gèna  mat. 
Ndax  dafa  amoon  ab  lim  ci  xaalis  bu  mudaa  jagleel  “leble  ngir 
Yalla”  daa  ca  jox  ku  aajowoo. 

Dadaa  jappe  bor  bii  yit  ab  sarax  neel  ku  ko  manuta  fay.  Ta 
lim  bii  daawu  ko  dugèl  feneen  bunu  ko  déUôosée,  waaye  da  ko 
daa  leblewaat.  Bor  bu  rafet  bii  mujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nag  nii  la  daa  wèndéelôo  ba  fâww  ta  dutaxaw.  Xeet  wii  nag 
ci  jèf  yu  baax  yi  bokkna  ci  jeexiiti  doxaliin  yu  taaru  yu  rânniku  yi 
jikkôy  Lislaam  yi  jagoo. 

Leble  nag  ni  munekke  jikkô  ju  rafet  ju  am  qiima  neel  kiy 
joxe,  ni  la  done  mbir  meef  di  sonnee  kiy  jèl  yit.  Safaanub  lii  nag, 
maanaam  bu  fekkee  ki  aajowoo  dumana  leb  bu  tollee  ci  jafe  jafe 
ju  tar  lool  kon  deesna  mana  séentu  muwéeru  ci  yeneen  yoon  yu 
juunu  dâldi  def  bâkkaar  bu  gènè  rèy  ngir  am  xaalis. 

Woroom  aajo  yu  bari  kat  dananu  tâbbi  ci  kâmb  yu  mel  ne 
ribaa  ngir  nâkka  am  ku  leen  dimblé  ba  nunekkee  ci  xat  xat  yu 
tar.  Lii  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
di  sonn  nit  ni  ci  nuy  leb  ta  ban  di  def  lu  nutere,  dâldi  wax  ci 
âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 


“Yâlla  dana  taxawu  ki  ame  bor  ba  mufay  boram,  luful  ne 
dafa  nekk  ci  lu  Yâlla  sib”  (Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Li  am  daal  moodi  ne  nun  danu  noo  ga  ci  dundèl  jaamu  Yâlla 
gu  leble  gii  -ta  boolekook  sâmmoonteek  yègyèg  yépp-  ci  sunu 
bisub  tay  niki  mu  ni  demee  ci  jikkôy  Lislaam  yu  rafet  yi  ci  des. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ngir  nag  taari  Lislaam  yooyee  di  wéy  di  dund  wareefnaa  xam 
seeni  nattuwaayam,  ak  seeni  melo,  ta  war  leena  xôotèl,  jèfé  leen. 

Warna  yit  nubana  fâtte  ne  bu  nuy  tuxu  èllèg  jèm  ca  kèrug  sax 
ga  ki  woomal  duamati  pose  ngir  jèfé  ko,  ki  aajowoo  yit  duamati 
aajo. 

Cig  gâttal  daal,  âddina  jiy  jeexi  ji  nunèw  mooy  dundu  gi  ami 
pose  di  kèrug  sottal  jèf  yu  baax  yu  rafet  yi.  Rawatina  ci  weeru 
koor  wu  tedd  wi  ak  fani  iid  yiy  waxtuy  neewant  ak  ndimbèl  yu 
amul  moroom  yi  nu  sunu  Boroom  xéewèlale,  ta  yit  pose  la  ngir 
dabaatal  li  nunâkkoon  ak  jubènti  sunuy  njuumte. 

Mbôot  miy  def  bis  yiy  jeexi  nuy  weeru  koor  ak  iid  nag  mingi 
ci  nuy  dundèl  ngèm  ak  pastéefam,  niki  nga  xamene  jaamu  Yâlla 
ak  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ak  dimbèl  yiy  dègèrèl  digènté  yi  man 
nanoo  taaroo  xol  yiy  jeng  jèm  ci  doxandéem  yi  ak  ni  nekk  ciw 
tiis  ak  jirim  yi,  ndaxte  yii  niituwaayu  yèrmèndé  lanu  neel  bis  yu 
texe  yiy  nèw  ginaaw  dee. 

Li  am  nag  moodi  ne  kâttanug  am  njéggèlug  bâkkaar  yi 
rawatina  li  tâmblee  weeru  koor  wi  ba  ci  iid  gi  ag  ndokkeel  la  ci 
ndamul  biir,  mooy  nudund  nun  népp  texeg  mbooloo  ci  tonowu 
gu  jôgé  fa  Yâlla. 

Ci  geneen  wâll  yit,  warnanoo  mana  tuxal  yègyèg  yu  kawe 
yi  mel  ne  teewlu  ak  dal  èndi  leen  ci  sunu  dund  gépp  ci  biir  yèg 
gu  nuy  yèg  ne  dundug  âddina  gii  jamonoy  weeru  koor  ju  gâtt  la 
xawa  doon.  Ndaxte  fan  yii  nooy  jamono  yi  èpp  solo  yoy  pose  yi 
ci  sunu  dund  giy  jeexi. 

Ndaxte  beef  xaymawoon  jamonoy  pose  yooyee  ci  dundug 
ruu  gi  ci  weer  wu  tedd  wi  ak  bârkeem,  sikki  sâkka  duam  ci  ne 
bis  péne  èllèg  dana  nekk  subag  iid  guy  sax  tay  dèggdègg  neel  nu. 
Ndaxte  li  gènè  rafet  ei  iid  yi  ei  lu  wér  mooy  iid  googee. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Dara  gènuta  rafet  nag  li  kilifa  gii  di  Bahlûl  Dânah  wax: 

“lid  niy  sol  yéré  yu  yees  ta  rafet  moomunu  ko,  waaye  ki 
moom  iid  mooy  ki  mucc  ci  mbugèlum  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ta  mucc  ci  pert  gu  sax.  Batayit  iid  xale  yu  gôor  yu  taaru  yi 
moomunu  ko,  du  yit  xale  yu  jigéen  yu  rafet  yi,  waaye  ki  ko  moom 
mooy  ki  bâyyi  sikk  yi  ak  nj  uumte  yi  ak  j  èf  yu  safaanoo  yi,  ta  mana 
soppiku  doon  jaam  bu  dara  raxul”. 

Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  nu  âggale  ci  iid  yi  ci 
âddina  jii  ak  ya  ca  dund  gay  saxi  eib  taar  ak  yaatug  xol  gu  mel 
nii.  Yâlla  nanga  nu  baaxe  yit  ei  âddina  jii  nuy  dundé  ay  pose 
aki  man  man  yu  jôgé  fa  Yâlla  yu  nuy  jarinoo  ei  yoon  wi  ngir 
am  Sa  ngèrèm  lu  tedd  li.  Yâlla  nanga  nu  dugèl  yit  ei  mbooloom 
ni  texe  niy  muee  ei  jaaxley  âllaaxira  ngir  wunni  gu  nuwunni 
jaaxley  seeni  bokk  yi  gèm  ak  seeni  metiit  ei  âddina.  Aamiin. 


(3€mt00 


Yaw  mi  sôobu  d  yoonu  dègg,  fasal  ag  xaritoo  sa  digèk  sa 
Boroom  Miy  kilifag  dègg  giy  sax  lu  jiitu  bis  péne  di  nèw. 
Moom  kat  Mooy  kiy  jèpp  d  sa  loxo  ea  bisub  jaaxle  gu  mag 
ga.  Ndaxte  ea  bis  boobee  amul  kuy  jèpp  ei  sa  loxo  kudul 
Moom.  Ca  bis  boobee  kat  nit  ki  day  daw  magam  ak  rakkam 
ak  ndayam  ak  baayam  ak  soxnaam  aki  doomam.  Ca 
tolluwaay  boobee  nag  ngay  xame  bu  baax  xaritook  Yèlla. 
Nanga  xam  ne  nag  xaritoo  mooy  jiwuw  noo  gu  mujj  gi. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  dm  ar-  Rûmi 


xaritoo 


Deef  di  nettli  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dafa  masa  wérèdi  bis,  ba  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  déggée  lii  mudâldi  gaaw  fa  saa  sa  dem  ngir  seet  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  laaj  numu  def  ca  wérèdéem 
ga.  Waaye  ba  mugisee  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  mu  wérèdi  manu  koo  dékku.  Ba  mudelloo  kèrèm  mudâldi 
tèdd  ngir  jeexiitalu. 

Ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc 
wérée  mudégg  ne  Abôo  Bakar  dafa  wérèdi,  mudem  di  ko  seet. 
Nuwax  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne  ko:  «Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  nèw  di  la  seetsi». 

Soppeb  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  tèbé  ca  lal  ba  ca  saa  sa,  gaaw  wuti  bunt  ba  ci  cawarte  gu 
rèy  ak  mbégté  meef  manuta  melal.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  âggee  ca  kèr  ga,  gis  Abôo  Bakar  munekk  eig 
wér  ak  jâmm,  dafa  bég  ngir  loola,  dâldi  wax  Abôo  Bakar,  ta  fekk 
manga  waaru,  ne  ko:  «Ahôo  Bakar,  danu  ne  dangaa  wérêdi!». 


Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  soppeb  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  di  ki  ko  gènè  bègg  ei  kaw  suuf 
dâldi  wax  ne,  ta  fekk  muam  bânneex  ei  seet  gi  ko  Yônént  bi 
YâUa  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  seetsi:  «Samab  soppe  dafa 
wérèdiwôon,  yaw  Yônént  bi,  madâldi  wérèdi  ngir  jeexiitalu  ngir 
moom,  ba  muwérée  mawér  manit». 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  jeexiiti  mbèggéel  ak  xaritoo  yii  nag,  ak  li  leen  nuru  ci  ay 
taxawaay  la  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ame  teddngay 
doon  «naareelu  naar  na  ba  nunekkee  noom  fiaar  ca  xunt  ma» 

(laayay  40“'  ci  saaru  At-  tawbah)  ni  mudikké  ci  Alquraan  ju  tedd  ji. 

Lôolu  nag  moo  tax  mbir  mépp  mooy  dègèrèl  jokkoog  xol 
bi  ci  buumi  mbèggéel  yi  gènè  dèggu  yiy  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  nu  gèrèm  di  nu  teg  yit  ci  yoonam  wu  jub  wi.  Ci  nii  nag 
la  nuy  mana  ame  ab  eér  ei  bègg  Yâlla  gu  tar,  ndaxte  mbèggéel  yu 
mel  ne  yii  rekk  noo  mana  am  ab  eér  ei  dèggdèggi  mbèggéel  ak 
eofeel. 

Dara  nag  gènuta  rafet  li  ilimaan  Âlliyu  Ridaa  wax  ne: 

“Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  amna  ag  naanug  maanaa  gog  da 
koy  jox  ay  soppeem,  bu  nu  ea  naanee  mândi,  ta  bu  numândée 
yèngutu,  ta  bu  nuyèngutôo  seey  dâldi  dem.  Ta  seeynanu,  ndax 
nag  dananu  âgg  ei  sellal?  Bu  nuseeyee  ei  sellal  dananu  âgg,  ta  bu 
nuâggee  danuy  jokkook  soppey  Yâlla  yi,  ta  bu  nujokkoo  dunu 
tâqqalikoo  mukk  mukk». 

Tolluwaay  bii  nag  mooy  tolluwaayu  jeex  ei  mbèggéel.  Abôo 
Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag  moom  mi  dundôon 
tolluwaay  boobee  dafa  wérèdiwoon,  waaye  yègna  mbégté  akug 
eant  gu  raw  wér  ngir  li  mubokkak  soppeem  ba  tolluwaayam. 
Ndaxte  eig  kennoo  (nâkka  doon  keneen)  danuy  yèg  bânneex 
akug  texe  bu  nunekkee  ak  soppe  ya  doonte  sax  danuy  yèg  metiit 
ya  gènè  tar. 

Ci  waxiinu  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  nag  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-: 


«Ku  toogak  soppe  ya  doonte  sax  dafa  nekk  ei  biiru  sawara 
sax  day  jâpp  ne  mingi  ei  biir  dèrub  tôortôor.  Yéen  soppe  yi, 
bu  ngeen  summikuwoon  ei  melo  ak  jèmm  ta  dugg  ei  âddinay 


Xaritoo 


maanaa  kon  da  ngeen  gis  dèri  âjjana  yi  nu  gènè  taaru  gènè  rafet 
dèri  tôortôor  yi». 

Mbèggéel  de  mingi  balle  ci  bokk  jikkô  yu  baax  yi  walla  yu 
bon  yi.  Budee  mbèggéel  dèggdègg  nag  moom,  ci  ruu  dèggdègg  yi 
rekk  leef  koy  sâmme.  Melo  wii  nag  dees  koy  fekk  ci  darajay  nit 
yi  gènè  kawe.  Ta  lu  xew  lune  naar  ni  bèggènté  danuy  dund  yenn 
yègyèg  yi.  Ndaxte  mbèggéel  dèggdègg  ak  xaritoo  dèggdègg  aw 
rèdd  la  wu  jokkale  yaari  xol. 

Ta  bépp  tolluwaayu  ki  nubègg  day  tasaaroo  di  rogalaat  jèm 
ci  ki  sopp  ândak  buumug  mbèggéel  gi,  dexi  eofeel  yi  ei  xol  bi  di 
tâmblee  bèbb,  janti  mbèggéel  di  tâmblee  fenk. 

Ci  misaal,  ba  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  nekkee 
jânglekat  bu  mag  ea  daaray  waa  Suljuux  ya  aw  xal  wu  jôgé  ei 
bèbbug  leerug  majsôob  bu  tudd  Shams  ta  xolam  feese  eofeel  da 
koo  dal,  sunu  kilifa  gi  dâldi  lakk. 

La  ea  juddôo  nag  moodi  ne  téeréy  ngérum  saayiriya  yi  mu 
jeexalewoon  ag  dundèm  ta  nuwèlbètiku  doon  téeréb  ay  bindéef 
Ab  diir  ginaaw  ba  nag  la  téeérb  Al-  mathnawi  feen  ta  doonoon 
bataaxelub  sâkku  wallu  buy  leeral  bôot  yi  ei  nit  ak  bindéef  yi  ak 
Alquraan. 


Ci  nii  nag  ngay  mana  nekke  soppeb  Yâlla  boo  jikkôwoo  melo 
woowee.  Waaye  nag  kem  eofeel  gi  ei  ki  kèm  ak  waaj  gi  mu  koy 
waajal,  ni  la  ab  eérèm  ei  jub  jèm  ei  yoonu  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  toll. 


Budee  safaanub  melo  woowee  nag  amaana  jaam  bi  nekk  ei 
saayir  ei  dèrub  tôortôor  yu  naat  waaye  biirèm  -ngir  li  mu  sori 
Soppe  bi-  doon  sawara  ak  tâkk  tâkk.  Lii  nag  moo  tax  ag  lèkkèlôo 
amul  digènté  mbèggéel  ak  mbokkug  saayir,  lu  mel  ne  bokk  nday 
ak  baay  ak  gorowaale;  ndaxte  Ahû  Lahab  baay  bu  ndawub  Yônént 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  lawoon  waaye  mooy  ki 
ko  gènôona  sori  ci  nit  ni. 

Bôot  ak  caxi  dundug  ruu  daal  dunu  jeex,  ta  yii  dunu  lu  nuy 
lâmb  di  ko  daj.  Mbèggéel  daal  luy  rogalaat  la  luy  jôgé  fu  xôot  ci 
ruu  gi,  ba  taxna  bègg  ak  sopp  Yâlla  gi  nekkoon  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  Alquraan  njèkkée  wâcc  ci 
moom  ca  xuntum  Hirâ  danu  koo  yèkkèti  ginaaw  ba  yéegé  ko 
ca  teew  ak  dal  gu  kawe  ga  fa  Soppeem  ba  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg. 

Mbèggéel  daal  yèrmèndéy  Yâlla  la  luy  xettli  nit  ki  di  ko  musèl 
ci  wéetaay.  Ginaaw  ba  nuwâccee  Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  âddina  kat  deef  leena  ga  ci  nudund 
tâqqalikoo  kune  beru  neenfukki  at,  nuyèg  metiitu  mbèggéel.  Ta 
mbèggéel  dafa  mel  ne  séddèlikôo  gu  genn  ruu  di  séddèlikôo  naar, 
bu  ko  defee  ngay  jâkkaarloo  ak  sa  genn  wâll. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  leeralna 
mbir  mii  ci  âddiis  bu  tedd  bi  dâldi  ne: 

«Nit  ki  ci  diinéy  xaritam  lay  nekk.  Kon  kune  ci  yéen  nay 

XOOl  ki  muy  xarit00l»  (Ahmad  ihn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  2“',  xètu 
303“'). 

Leeral  gii  jôgé  ci  yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  nag  doyna  ta  muaju  ci  sarax  yi  tay  jeexiital  ci  nit  bay  âgg  eiy 
sidiitam,  bi  muwaxee  ne: 

«Nit  ki  ki  mubêgg  lay  nekkah  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  adab). 

Ci  geneen  wâll  yit,  âddiis  yu  tedd  yi  leeralnanu  mbir  yooyee 
batay,  ta  moodi  ne  bu  nit  nekkee  ak  ki  mubègg  day  dundèndôo 
ak  moom  yenn  yègyèg  ak  dund  akxalaat  yi,  dèppôok  moom  yit  ei 

- 


Xaritoo 


wax  ak  doxaliin,  ag  mbèggéelam  di  tâppewu  ci  moom  ba  numel 
ne  kenn. 


Dara  gènuta  yéemé  nag  waa  juy  woote  bègg  tôortôor  ta 
jamono  june  biirèm  ak  waxam  ak  jèfèm  ak  yègyègèm  lépp  ând 
ak  dég  yi.  Nu  mel  ne  nii  nag  ni  dul  mana  nekkak  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  Yônéntam  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  ci  seeni  yègyèg  ak  seen  xalaat  ak  seeni  jèf  deesu  leen 
limaale  ci  waa  dèggdèggi  mbèggéel. 

Kon  nag  ngir  nga  nekkak  ki  nga  bègg  warngaa  taxaw  ci  wâll 
gii  ba  laa  dara  di  xew,  ta  maneesula  jort  ne  kiy  dund  eig  eâggante 
di  baamu  ei  lâmminam  rekk  ta  xolam  bokku  ea  naa:  «Man  de 
damaa  bègg  Yâlla  akub  Yônéntam»  dana  bokk  ei  ni  âddiis  bu 
tedd  bi  di  bégèl. 

Kameesna  ne  nag  ândug  mbèggéel  bu  ândug  nekkiin  sottee 
rekk  lay  sotti.  Nii  yit  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  naatale  dèri 
maanaa  yi  ei  xoli  soppe  yi.  Xayna  yit  nekkiinu  Abôo  Bakar  wi 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -moom  mi  jiitu  ei  ni  am  ngènéel  lii-  dafa 
feese  ay  bind  yu  bari  lool.  Moom  kat  ei  bèggèm  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  ândam  ak  moom  dadoon 
dund  tolluwaay  bu  xôot  eig  mbèggéel,  ba  sax  mbèggéel  googee 
ak  eofeel  googee  danudaa  gènè  yokk  ei  bérèb  beef  daa  séentôo 
nudal. 


Bis,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa 
waxtaane  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  defoon  alalam 
jépp  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  baat  yu  feese  mbèggéel 
ak  tagg  ak  eofeel.  Waaye  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -mi 
génnôon  ei  boppam  jeexoon  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee-  dane  nogg  ba  mudéggée  baat  yii,  dâldi  jaaxle, 
li  wax  ji  di  wone  tagg  ak  mbèggéel  lépp.  Ndaxte  dafa  xelmati 
mândargay  tâggoo  ei  baat  yii. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  dayo  bii  nag  la  yègé  ci  biir  ruuam  ag  férféri  gu  metti 
guy  lakke  guy  nuru  sawaray  tâqqaloikoo  ak  sori,  mudâldi  waxe 
ci  lâmminu  ruuam  ay  baat  yoy  dunu  balle  ci  kuy  wax  ci  kudul 
boppam:  «Waaw  ndax  man  ak  sama  alal  danoo  doon  ludul  loo 
moom,  yaw  Yônént  bi?»  (Ibn  Mâjah,  ubbiteg  téeré  ba). 


Ngir  xam  dèggdèggi  ruu  yu  kawe  yu  mel  ne  yii  nag  moo  tax 
sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax 
baat  yii: 

«Warna  ci  nit  ki  bèggè  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
wéttlikoo  Ko  mutoog  ci  jotaayu  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  ndaxte  soppe  bi  bu  toogee  akub  soppeem  deefna 
tudd  aka  jâng  ay  téeméeri  junniy  bôot  yi  nekk  ci  xol  bi». 

Kenn  ci  waykat  yi  yit  waxna  ne:  «Bu  ab  lim  ci  ay  nit  sâkkoo 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  gèstu  dègg,  doonte  day  diir  bu  gâtt, 
kon  asamaan  yi  dananu  sujôot  ca  bérèb  ba  nunekk». 

Batayit  Ash-  shaykh  Sadi  dafa  doonoon  jeexiitu  feenug  Yâlla, 
dafa  bind  baat  yooyee  ngir  soppe  bi  ta  fekk  mulaabal  bakkanam 
ci  xemmeemtéefi  âddina  yi  ci  anam  gu  mat,  muwax  ne:  «Gis 
xarkanami  soppe  yi  ak  xarit  yi  day  mel  ne  saafara  ak  garab  guy 
faj  gôomi  woroomi  xol  yi». 


Bis,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa 
waxtaane  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  defoon  alalam 
jépp  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  baat  yu  feese  mbèggéel 
ak  tagg  ak  eofeel.  Waaye  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -mi 
génnôon  ei  boppam  jeexoon  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee-  dane  nogg  ba  mudéggée  baat  yii,  dâldi  jaaxle, 
li  wax  ji  di  wone  tagg  ak  mbèggéel  lépp.  Ndaxte  dafa  xelmati 
mândargay  tâggoo  ei  baat  yii. 


Xaritoo 


Ci  dayo  bii  nag  la  yègé  ci  biir  ruuam  ag  férféri  gu  metti 
guy  lakke  guy  nuru  sawaray  tâqqaloikoo  ak  sori,  mudâldi  waxe 
ci  lâmminu  ruuam  ay  baat  yoy  dunu  balle  ci  kuy  wax  ci  kudul 
boppam:  «Waaw  ndax  man  ak  sama  alal  danoo  doon  ludul  loo 
moom,  yaw  Yônént  bi?»  (Ibn  Mâjah,  ubbiteg  téeré  ba). 

Ngir  xam  dèggdèggi  ruu  yu  kawe  yu  mel  ne  yii  nag  moo  tax 
sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax 
baat  yii: 

«Warna  ci  nit  ki  bèggè  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
wéttlikoo  Ko  mutoog  ci  jotaayu  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  ndaxte  soppe  bi  bu  toogee  akub  soppeem  deefna 
tudd  aka  jâng  ay  téeméeri  junniy  bôot  yi  nekk  ci  xol  bi». 

Kenn  ci  waykat  yi  yit  waxna  ne:  «Bu  ab  lim  ci  ay  nit  sâkkoo 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  gèstu  dègg,  doonte  day  diir  bu  gâtt, 
kon  asamaan  yi  dananu  sujôot  ca  bérèb  ba  nunekk». 

Batayit  Ash-  shaykh  Sadi  mi  doonoon  jeexiitu  feenug  Yâlla 
dafa  bind  baat  yooyee  ngir  soppe  bi  ta  fekk  mulaabal  bakkanam 
ci  xemmeemtéefi  âddina  yi  ci  anam  gu  mat,  muwax  ne:  «Gis 
xarkanami  soppe  yi  ak  xarit  yi  day  mel  ne  saafara  ak  garab  guy 
faj  gôomi  woroomi  xol  yi». 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  xamlena  soppe  yiy  dugg  ci 
kurél  bii,  mudâldi  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


I ^J aUl 

l) jAS'Ij  jt-*j  ôlS^I  l) jjjJj  ô*!)L,^I  ôjA-jtj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Seen  péeté  daal  mooy  Yâlla  ak  Yônéntam  bi  ak  ni  gêm 
niy  taxawal  julli  tay  joxe  asaka  tay  rukôo»  (laayay  55“'  d  saaru  Al- 
mâidah). 

Kon  nag  ndaw  texeg  nit  kookee  di  xettli  boppam  ci  fiirug 
soppe  ak  xarit  yiy  jeexi,  tay  am  bi  muy  nekk  ci  âddina  sii  xarit  biy 
sax  ak  soppe  bu  dèggdègg  bi  ta  mooy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  xol  yi  ak  ruu  yi  di  jokku  ci  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ta  woroom  ngèm  yi  di  leen  dunèl! 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  mingi  yuuxu  xol  yi  nuxan  mbôot 
mii  nekk  ci  mbèggéel  di  wax  naa: 

«Nanga  xam  bu  baax  ne  soppe  yiy  raafi  ak  soppe  yi  dul 
dèggdègg  ci  âddina  sii  noom  népp  danuy  mujj  doon  say  noon. 
Ta  ku  lay  sèggèl  tay  jii  dana  feenal  nooneel  èllèg.  Bu  fekkee  nag 
alal  ji  nii  la  mel  kon  dawal  wéeru  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
naan  aka  xettliku  aka  jooy  tay  wax  naa:  yaw  sama  Boroom,  bu  ma 
bâyyee  sama  bopp». 

Kâttanug  amal  nit  ay  xalaat  aki  gis  gis  tolluwaay  bu  kawe  la, 
di  taataan  bind  yi  ak  bôot  -yi  nekk  ci  bindéef  yi-  yit  ci  li  muy  firi 
dèggdègg  mbirum  jâmbaari  sopp  Yâlla  yi  rekk  la,  noom  ni  mana 
xôotèl  ci  âddinay  xol,  mana  dund  yit  mbèggéel  gu  dèggu  ta  am 
ci  ndam. 

Ibraayima  kat  li  mudoon  nekk  nekk  ci  tolluwaay  bu  jafe  lool 
ngir  li  mudoonoon  xaritu  Yâlla  teewutôon  musax  ci  jébblu  gu 
mag  ak  wâkkiirlu  gu  mag  ta  nudoon  sârtub  mbèggéel  googee, 
xolam  yit  yègul  njâqqare  walla  jaaxle  lu  tolloog  xef  ak  xippi.  Ba 
nu  ko  sânnee  ca  sawara  wa  yit  dane  malaaka  ya  nèwôon  ngir 
dimblé  ko: 

«Buleen  dugg  digènté  soppe  bi  akub  xaritam.  Lu  sama 
Boroom  bègg  kat  neexna  ma.  Bu  mamueeée  ei  ag  mbaaxam  la 

- 


Xaritoo 


ak  ngènéelam.  Bu  malakkee  yit  sama  bâkkaar  moo  ko  waral.  Ta 
bu  soobee  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danaa  mun».  Muwéy  nag 
ginaaw  tont  lu  bette  lii  di  wax  naa:  «Moom  xamna  li  manekke. 
Waxleen  ma  nag  sawara  ci  ndigèlul  kan  lay  lakke?  Lakk  yit  kan 
moo  koy  def?» 

Ca  mujj  ga  nag  xettli  ga  ak  mucc  ga  dikkna  jôgé  ca  soppe  bu 
mâgg  boobee  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  sawara  wa  mujj  doon 
ab  sedd  ak  jâmm  ci  Ibraayima  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Xew  xew  bii  nag  da  nuy  won  mbèggéelug  Yâlla  ci  melo  wi 
gènè  mâgg  gènè  rafet. 

Lii  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ci  Ibraayima  ci 
téeréem  bu  tedd  bi  ngir  xaritoo  gii  ak  mbèggéelug  dèggdègg  gii: 
«ak  Ibraayima  mi  matal»  (laayay  37“'  d  saaru  An-  najm). 

Kon  nag  xaritoo  ak  matal  kôUèré  yiy  feen  ci  nit  kune  ak 
mbir  mune  -ci  sâmmoonte  gi  nit  ni  di  sâmmoonteek  nattuwaayi 
xaritoo  yi  ci  seen  digènté-  noom  yit  danuy  lèkkèlôo  ak  toUuwaay 
bii.  Nit  niy  am  jikkôy  xaritoog  xol  kat  ay  mândarka  yu  kawe  yu 
rânniku  lanu  neel  nit  ni,  mooxam  muy  ci  wâUug  diiné  waUa  ci 
wâUug  taarix.  Téeréy  taarix  yi  ningi  nettli  ne  amna  jenn  waay  ju 
tudd  Piyaalè  ta  nekkoon  xarit  bu  am  kôllèré  ba  fa  kôUèré  mana 
yam  bob  kilifa  gii  di  Quurquud  ma  nurayoon  ngir  ak  fippôom. 
Ba  njiit  lii  di  Salim  al-  awwal  xamee  matal  kôllèré  gii  nag  muwoo 
ko  laaj  ko  ne  ko: 

«Seetal  wâccuwaay  ak  daraja  ji  nga  bègg  maneexalale  ko 
ci  sa  xaritook  Quurquud,  ba  ci  sax  boo  bèggée  doon  sama 
ministeer». 

Piyaalé  dâldi  koy  sant,  feddli  ak  xaritoomak  kilifa  ga,  wax 
ne:  «Yaw  sama  njiit  li,  lu  weesu  tay  sama  ligéey  mooy  di  ligéeyal 
bâmmeelub  Quurquud». 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Taxawaayu  Piyaalé  bii  de  njobbaxtanu  xaritoo  la,  ta  tegtal  la 
bu  leer  di  mândarga  mu  mana  jeexiital  ci  wâllug  âtte  xarit  yi  ak 
xaritoo  yépp. 

Abû  ‘Uthmân  al-  Hiri  nag  dafa  wax  ne:  «Bègg  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  de  mingi  sottee  ci  teggiin  yu  rafet  ak  fuglu  gu  sax. 
Bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  nu  di  ko 
râbbe  ci  topp  sunnaam  ak  topp  ko  nangul  ko  nangu  gu  feese 
mbèggéel.  Bègg  wâlliyu  yi  di  ame  ci  wormaal  leen  ak  ligéeyal 
leen.  Xaritoo  ak  soppe  yi  di  ame  ci  won  leen  mbégté  ci  lu  sax  ci 
sârtub  mubana  doon  ci  lu  araam.  Bègg  njaboot  gi  di  ame  ci  jikkô 
yu  rafet  yi.  Bègg  nu  dèng  ni  di  ame  ci  naanal  leen  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  mu  dugèl  leen  ci  yèrmèndéem». 

Mbèggéel  gune  ak  xaritoo  gune  daal  dafa  am  defiin  wu 
mujagoo  ak  anam  gu  mujagoo,  ndaxte  xaritoo  ak  mbèggéel  kem 
ni  nuy  sâmme  anam  yii  lanuy  wéyé.  Mbèggéel  gi  nekk  ci  xol  yi 
nag  dudaanu,  waaye  beef  sâmmoonteewul  ak  teggiini  xaritoo  ak 
mbèggéel  kon  jokkoog  mbèggéel  gune  day  wèlbètiku  doon  ag 
noonoo.  Ci  wâll  gii  nag  la  nuwara  ândeeg  wattandiku  ak  bâyyi  xel 
gu  mat  bu  nuy  waxtaanak  xarit  yi,  ndaxte  wax  dafa  mel  ne  jaasi  ju 
naw,  day  dagg  xaritoo  ak  mbèggéel  di  leen  ray,  di  def  ci  xol  gôom 
yu  dul  wér,  day  wowal  tôortôori  mbèggéel  yi  nekk  ci  dèrub  xol  di 
leen  dagg.  Amna  nag  baat  buy  naatal  wâll  yépp  melne  tawi  lolli 
di  sottal  ay  njarin  yu  amul  âpp. 

Bu  safaanub  loola  amee  nag,  xaritoo  gu  dègguwul  gu  nufoog 
ne  ag  mbèggéel  la  di  ag  xaritoo,  walla  dund  ci  anamug  nâkka 
faale  dara  manuta  doon  xaritoo  ak  mbèggéel  dèggdègg,  ndaxte 
xaritoo  yiy  xalaate  nâkka  faale  ak  doon  keneen  day  nuru  buum 
gu  dègèrul  gu  nuy  riis  ci  nawkal  paaka  bu  naw;  buum  gii  xayna 
mumana  dékku  nawkal  pakka  bi  yatt  walla  jurôomi  yoon  waaye 
day  mujj  dog  rekk.  Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  ay  xaritoo  aki 

- 


Xaritoo 


mbèggéel  yu  mel  ne  yooyee  amunu  njarin  du  ci  âddina  du  ca 
âllaaxira.  Safaan  bee  am  sax,  noom  danuy  jural  seeni  woroom  lor 
weef  manuta  melal  ci  yaari  kèr  yépp  âddina  ak  âllaaxira.  Lôolu 
moo  tax  nag  sârt  bi  manula  nâkk  ngir  sâmm  xaritoo  gii  di  nga 
doon  xarit  ak  soppeb  ki  ko  yayoo. 

Ci  biir  lii  nag  mbèggéel  gi  nekk  ci  xol  yi  bu  manee  èmb 
bindéef  yépp  kon  dana  def  boroomam  muy  ku  gèm  ngèm  gu 
mat,  ci  weneen  waxiin  ku  sopp  dèggdègg,  maanaam  ku  bègg 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dègg  la,  eofeel  gi  mingi  tâmblee  ei  ay 
mbèggéel  ak  yu  nuy  bègg  yuy  jeexi  yu  mel  ne  tôortôor  buy  fett 
di  foee  waaye  day  jèm  ei  nekk  “Gofeel  gu  aju  ei  Yalla”  ei  waxtu 
wi  muy  âgge  ei  bindéef  yépp  ei  matale  gu  daj  gu  jôgé  fa  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Waaye  ki  des  di  wékku  ei  pakkub  doon  keneen  dumana  âgg 
ei  tolluwaay  bii.  Ndaxte  jaam  bi  ni  muy  mana  dundé  wâllam 
akub  eérèm  ei  mbèggéel  gi  ak  xaritoo  gi  mooy  kem  ni  muy  jéggée 
gâllankoor  ak  pakki  doon  keneen  rekk.  Ta  lii  dumana  nekk  bu 
safaanub  loola  amee. 


Kilifa  gii  di  An-  Nakhshabi  mingi  nettli  nettli  bob  day  melal 
niy  wékku  ei  pakk  yu  mel  nii,  muy  wax  ne:  “Bis  aw  waxambaane 
dafa  dikk  ei  buntu  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  dâldi  wax  ne:  Man  de 
damaa  am  eofeel  ei  doom  ju  jigéen  ju  njiit  li.  Ba  xibaar  ba  âggee 
ea  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  munèw  ea  bunt  ba  wax  waxambaane 
wa  ne  ko:  jèlèl  junniy  dèrèm  yii  ta  bul  waxati  lu  mel  ne  lii,  ndax 
damay  jurèl  lor  di  la  ko  jurèl.  Ba  waxambaane  wa  banee  dem 
mugaaral  ko  mujèl  naari  junniy  dèrèm  ta  dem.  Ca  mujj  ga  nag 
ba  waxaale  wa  âggee  ei  fukki  junniy  dèrèm  ak  naar  booba  la 
waxambaane  wa  nangu  dâldi  dem. 


Ba  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  gisee  lii  nag  muwax  ne:  Nan 
nga  may  bèggé  ta  say  gèt  xaalis  muur  leen  ba  gisôo  ma?  Ndax 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xamnga  payug  kuy  teg  kenn  ci  sama  kaw?  Mbugèlam  mooy 
nudog  baatam.  Gofeelam  gu  dègguwul  ga  nag  moo  tax  doom  ju 
jigéen  ju  njiit  la  soril  ko  boppam”. 

Kenn  ci  niti  Yâlla  yi  bi  mu  xamee  lii  dafa  daanu  tâggook 
sagoom.  Ba  sagoom  déllusee  mune:  “Ée  yéen  nit  ni!  Lan  la 
mbèggéel  yi  dègguwul  di  èndi  ci  âddina?  Noom  kat  dunu  jarin 
bu  âllaaxiraa  niy  woote  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tay  jublu 
ci  kudul  Moom». 

Mâggaayu  mbèggéel  de  ningi  koy  nattu  ci  xan  gi  ki  bègg 
di  xan  boppam  ngir  ka  mubègg  bu  manula  nâkk.  Ki  bègg  lool 
daal  duyèg  ne  day  xan  boppam  buy  joxe  bakkanam  ngir  jote  ko 
ka  mubègg  bu  nu  sâkkoo  loola.  Nit  ki  xamul  li  eofeel  ak  xaritoo 
di  firi  nag  ta  manuta  am  ab  eér  ei  mbèggéel  ak  eofeel,  kôoku 
maneefnaa  wax  ne  day  dund  ei  bânneexam  aki  bèggbèggèm 
ta  manuta  sôobu  yoon  wiy  âggale  ea  mat  ga,  ndaxte  xolub  ki 
manula  xam  mbèggéel  day  nuru  suuf  su  bekkoor. 

Xam  nag  mooy  mbèggéel,  ndaxte  sababub  bindéef  yi  mooy 
mbèggéel.  Lôolu  sax  moo  tax  niy  am  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  danuy  janook  xarkanamub  xaritoo  ak  mbèggéel  du  rek 
ei  nit  waayi  ei  gâncax  yi  ak  rab  yépp  yiy  tasaaroo  di  dund  ei 
âddina. 

Ta  sunu  way  jur  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
nettlina  nu  xewxew  bu  amoon  ei  moom  ei  mbirum  mbèggéel 
gu  jèm  ei  bindéef  yi  mudâldi  ne:  «Damaa  luyéwôon  ag  kèr  ea 
Mâddinatul  Munawwara  man  ak  sama  sèrin  bu  wegu  ba  Saamii 
Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  lu  jege  neenfukki  at  ei 
ginaaw.  Kèr  ga  nag  ea  jamono  jooja  ban  lanu  ko  tabaxewoon. 
Ba  nuduggée  ea  néeg  ba  nuwaajaloon  ngir  mu  fay  dallu  aka 
for  bèt,  nugis  jaan  ju  lemu  ea  kon  ba,  nudâldi  tiit  ei  lu  nutayul. 


Xaritoo 


Waaye  moom  dafa  sax  ci  tekk  ak  dal,  dâldi  wax  ne:  “Bâyyileen 
mbindéefum  Yâlla  mii  eig  njâmburam  ta  buleen  ko  laal”. 

Ca  muj  ga  nag,  ginaaw  ab  diir  rab  wii  dafa  génn  sunu  néeg 
ba,  gisatunu  ko.  Lii  nag  day  leeral  ne  niy  âgg  ei  balluwaayu 
xaritoo  ak  mbéggéel  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  danuy  mujj 
doon  xariti  bindéef  yépp.  Xayna  sax  mbèggéel  gi  doxoon  digènté 
waykat  bii  dèkk  Turki  di  Yuunus  Amrè  ak  tôortôor  bu  mboqq  ba 
-xayna  mubokk  ei  misaal  yi  gènè  yéemé  yu  xaritoo  gii. 

Xol  yi  mbèggéel  gi  nèbbu  ei  bindéef  yi  manuta  naatal  daal 
xol  yu  gumbè  lanu.  Ruuyi  nit  yi  manuta  waxtaan  ak  bindéef  yi  yit 
ruu  yu  luu  lanu.  Ta  xol  yiy  wèr  ab  soppe  bu  nu  ko  amewul  ei  nit 
dananu  ko  mana  ame  ei  bindéef  yi  ei  des.  Ndox  yiy  daw  ak  bérèb 
yu  naat  yi,  ak  doj  yi  ak  tôortôor  yi  ak  dèr  yi  danuy  déy  xol  yiy  wèr 
mbèggéel  wayi  mbèggéel  ak  xaritoo  yu  bari. 

Xol  yi  numoone  râbbe  leen  way  yii  kat  danuy  yèg  mâggaay 
ak  rèyaayu  jèfi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  danuy  waxak  jèf 
joojee  ei  seenu  melo.  Ci  nii  nag  la  bôoti  Yâlla  yu  bari  di  ubbikôo 
ei  biir  xol  yi  feese  yègyègi  eofeel  ak  mbèggéel. 


Ci  mujj  gi  nag  âgg  gu  kawe  googee  day  mujj  doon  lu  feen 
lu  fés.  Ci  nii  nag  leef  di  yaakaare  saafara  neel  ni  am  wérèdiy  xol, 
naqar  wi  ei  xol  yi  yit  di  den.  Sottikuy  kâttan  yii  nekk  ei  bindéef 
yi  danuy  yèkkèti  yègyègi  xol  bi  ngir  munekk  xaritu  bôot  yi  ak  yi 
nèbbu,  danu  koy  waajal  yit  ba  munekkxarit  ak  soppeb  Boroom  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  junniy  junniy  taar  yi  nekk  ei 
bindéef  yi  ab  raas  lanu  buy  âggale  ei  soppe  bu  mag  biy  ki  nu  gènè 
bègg,  maanaam  day  âggale  ei  ki  bind  taar  yii  yépp  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Niy  yéeg  nag  di  jaar  ei  raas  bii  danuy  yèkkètiku 
ngir  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu  lôolu  jâllee  yit  ki  gèm  ei 
tolluwaay  bii  dafa  ând  ak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  bépp  bérèb. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  jamono  june  leerug  ândak  Yâlla  gii  day  jolli  ci  xarkanamam. 
Ci  nii  nag  la  mândarga  yoy  leer  yu  texe  yi  di  doone  balluwaayu 
bârke  ak  yèrmèndé  ju  biir  ak  ju  bitti  neel  xeet  wi  ak  bindéef  yi. 

Mâlik  ibn  Dinâr  yâlla  na  ko  âialla  gèrèm  mmgi  nettle  di  wax  naa: 

“Ba  ‘Umar  ubn  ‘Abd  al-  ‘Aziz  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  toogee 
ci  xilaafa  gi,  sâmm  ya  ca  doj  ya  danudoon  wax  naa:  “Waa  ju  baax 
jiiténa  nit  ni”. 

Nulaaj  leen:  “Fu  ngeen  xame  lôolu?”  Nune:  “Ba  ci  rab  yi  sax 
ningi  dund  ci  noflaay  ak  dal». 

Muhammad  ibn  ‘Uyaynah  yit  -yâlla  na  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  yèrèm-  mingi  wax  naa: 

«Damadoon  sâmm  ay  gâtt  ca  Kiirmaan  ta  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al- 
‘Aziz  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nekkoon  xalifab  juUit  ni.  Damadoon 
gis  gâtt  yi  di  wètt  ândak  till  yi  ngir  ag  maandoom  ak  dundug 
ruuam.  Genn  guddi  nag  ag  tUl  fâdd  benn  gâtt,  madâldi  jaaxle  wax 
ci  sama  xel  ne  dafa  mel  ne  âddina  si  dafa  nâkk  dalam  gépp.  Ta  li 
ma  gènè  foog  moodi  ne  xalifa  bu  maandu  boobee  di  soppeb  Yâlla 
dafa  faatu.  Ba  magèstôo  laajte  laa  xam  ne  ‘Umar  ubn  ‘Abd  al-  ‘Aziz 
dafa  faatu  ca  guddi  googee. 

Nit  kumu  mana  doon  ku  bèggè  jaxase  âddinay  xolam  ak 
jèmm  yuy  misaal  di  royuwaay  mel  ne  yooyee  feese  jikkôy  mat  yu 
doomi  Aadama  yi,  warnaa  xoole  eig  settantal  gèti  soppey  Yâlla 
yiy  gis  yiy  ubbiku  ei  xol  yi  jèm  ei  jant  biy  fees  sowu  bi  jamono  yi 
muy  so  ei  waxtuy  marax. 

Ta  bu  nuy  xool  kulôor  yu  wuute  yi  ak  nataal  yu  wuute  yi 
muy  nataal  ei  asamaan  yi  danuy  jaaxle  di  waaru  ei  nataalub  ku 
xeren  kookee  ak  fentkat  bu  xarala  boobee,  ta  dananu  rafetlu 
aka  mâggal  nataal  yooyee  mu  nu  jox.  Ci  nii  nag  bu  nuy  gise  di 


Xaritoo 


settantale  yègyèg  yii  bind  yi  ak  rafetal  rafetal  yu  wuutey  kulôor  yi 
ak  xalimag  kâttan  giy  yèngutu  ci  sunu  kanam  di  tege  ci  nataalub 
bindéef  bi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nataal  -miy  nataalkat  bi 
dara  tènkul-  ak  yi  nuy  gis  yépp  ci  bindéef  yi  danuy  wone  ci  anam 
gu  leer. 

Xoolleen  ab  tôortôor,  ta  yéemu  ci  fan  la  suuf  su  nuul  si  jèlé 
kulôor  yii?  Ci  âddina  sii  da  fee  am  taar  yu  bari,  ak  sottikuy  kâttan 
gi,  ak  xarbaaxug  bind  gi  ak  xarala  gi,  ak  neewant  gi  numanuta 
takk.  Bindéef  yi  nag  bu  nuleen  nattee  ci  xol  bi  mana  gis  danuy 
doon  fu  xarbaax  yi  ak  muujisaat  yi  di  feene. 

Ndaxte  taar  yii  yépp  lu  rafetaayu  taarub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  tâppewu  lanu.  Lôolu  moo  tax  gèt  ak  xol  yiy  farlu  ngir  gise 
bindéef  yi  xoolub  waaru  ak  xalaat  danuy  dellu  fa  nujôgéwôon 
ândakjaaxle  akwaaru. 

Waaye  li  metti  moodi  ne  xel  ak  xalaat  lu  ci  bari  danuy  xam 
muujisaat  yii  ak  xarbaax  yii  ta  dunu  ci  jânge,  danuy  mel  ne  rek 
yooni  kekk  yu  dègèr  yi  manula  am  benn  eér  ei  toqq  gi  gènè  tuuti 
ei  taw  bi  eiy  wâcc. 

Kon  nag  Yaw  sunu  Boroom  yâlla  nanga  nu  may  ta  xéewèlale 
sunuy  xol  xôotaayu  yègyèg  ak  xalaat  ei  jeexiiti  kâttan  ak  mâggaay 
ak  bindub  Yâlla  yi  ei  bindéef  yooyee. 


Bu  nudee  xalaat  ei  sunu  nekkiin  di  seetaat  sunu  bopp  ei 
anam  gu  fullèwu  dananu  gis  ne,  li  nu  sottikuy  kâttan  gi  di  wèr 
wèr  ei  saa  sune,  xol  yi  bu  leen  gâllankoori  bânneex  muurée  danu 
leen  di  xan  eofeel  ak  mbèggéel  gog  Yâlla. 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  mingi  wax  naa:  “Yaw  mi  sôobu  yoonu  dègg, 
fasal  ag  xaritoo  yaw  ak  sa  Boroom  mi  yilif  dègg  lu  jiitu  bis  péne 
di  nèw.  Moom  kat  mooy  kiy  jâpp  ei  sa  loxo  bisub  jaaxle  gu  mag 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ga;  ndaxte  ca  bis  booba  dufa  am  kenn  kuy  jâpp  ci  sa  loxo  ci  ludul 
ndigèlam.  Ca  bis  booba  kat  nit  ki  day  dawi  magma  ak  rakkam  ak 
ndayam  ak  baayam  aki  soxnaam  aki  doomam”. 

“Ta  ca  tolluwaay  boobee  ngay  xame  bu  baax  xaritoo  ak 
Yâlla.  Ta  nanga  xam  ne  xaritoo  mooy  jiwwuw  noo  gu  mujj  gi. 
Maanaam  âllaaxira  moo  ko  taxa  jôg,  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  moo  ko  taxa  jôg”. 

Woote  bii  nag  sottikuna  jôgé  ca  gimin  gu  laab  ga  giminug 
sunu  sang  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
ca  waxtuw  faatu  wa  ba  muwaxee  ci  anam  guy  feenal  xôotaayu 
mbèggéelam  ak  eofeelam  neel  Boroomam  ne:  “Andandoo  ba 
gênê  kawe  kay,  ândandoo  ba  gênê  kawe  kay”. 

Xol  yi  jèl  seenub  eér  ei  bèbb  gii  daal  ei  kem  li  nu  tollool 
âggnanu  ea  njobbaxtanul  bègg  Yâlla,  ta  ei  seen  tukki  biy  sax  day 
doon  fu  mbôtum  digub  Yâlla  bi  du  feene: 


“Mane,  niféetéek  Yâlla  de  dunu  ragal  ta  dunu  amu  naqqar 

yit”  (laayay  62“^  ei  saaru  Yûnus). 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  def  ei  sunuy  xol 
mbèggéel  gu  nuy  âggale  ei  Sa  ngèrèm  lu  kawe  lu  mâgg  li.  Ta 
yâlla  nanga  nu  texeel,  béglôo  nu,  boole  nu  ei  nu  baax  ni,  ta 
yâlla  nanga  nu  bègg  yaw  Yâlla.  Aamiin. 


A^hl  ana  matal  kôallèré 


Matal  kôllèré  neel  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  ci  sèmmoonte 
ak  topp  ay  digèlam  rekk  lay  sottee.  Matal  kôllèré  gii  nag 
mooy  niobbaxtanul  yègyèg  ak  jèf  yi  lèkkèlôok  moom. 
Ndaxte  ki  bind  di  kiy  dundèl  di  kiy  kenn  di  ki  népp  di 
wéeru  mooy  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg.  Sunug  dund  kat 
ak  sunug  dee  ci  loxoom  lanu  nekk  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mègg.  Ci  wèll  gii  nag  mbèggéel  gi  Ko  neel  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mègg  ak  yègyègu  wékku  ci  Moom  ci  noo  gune  mooy 
njaame  gi  gènè  mègg,  ta  mooy  borub  matal  kôllèré. 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


Waykat  bii  dèkk  Turki  di  ndem  si  Yalla  Muhammad  ‘Âkif 
dafa  woowoon  ‘Ali  Shawqi  Afandi  al-  Bûsnawi  di  kenn  ci  xariti 
benn  bakkanam  ci  mayeg  doomam  ju  jigéen.  Kilifa  gu  mâggat  gii 
dâldi  yeexa  agsi  tuuti.  ‘Ali  Shawqi  Afandi  wax  li  waral  ag  yeexam 
dâldi  ne:  “Li  waral  yeexa  agsi  gii  mooy  nâkka  matal  kôllèré”. 
Muhammad  ‘Âkif  h'éggè  dalal  xelam  ne  ko  ci  anam  gu  fullèwu,  ta 
fekk  mangay  muun:  “Gan  nâkka  matal  kôllèré  ngay  wax,  kilifa  gi? 
Maasug  tay  gi  kat  aakimôona  mbir  moomee  bu  yâgg”. 

Dègg  gii  ndem  si  Yâlla  Muhammad  ‘Âkif  vfone  daal  ci  lu 
ândak  naqqar:  Aah  ana  matal  kôllèré  gi?!  mbir  la  mom  maneesu 
koo  nâkka  aajowoo  ta  nit  da  koy  aajowoo  lool  lool.  Ndem  si 
Yâlla  ‘Âkif  kat  -moom  mi  junj  tasaaroog  nâkka  matal  kôllèré 
ca  jamonoom  ba  muyèkkètée  baatam  noonee-  bu  gisoon  sunu 
jamonoy  tay  kuy  xam  nan  lay  xaacoo  di  ko  xettlikoo  di  ko 
metiitloo.  Tay  kat  nit  ni  dunu  fâttliku  yu  baax  yi  sax,  ta  li  nugènè 
séentu  moodi  ne  baatu  matal  kôllèré  doonatul  ludul  aw  turu 
benn  ci  kâree  yu  siiw  yu  dèkkub  Istâmbôol. 

Li  matal  kôllèré  di  doon  doon  menn  ei  mândargay  Lislaam  ta 
xayna  sax  mu  bokk  ei  kenoy  Lislaam  ak  laltaayam  yi  èpp  solo,  liy 
dègg  moodi  ne  li  lal  laltaay  yépp  ei  Lislaam  mooy  ngèm.  Waaye 
wôorna  ne  matal  kôllèré  doon  na  yit  ei  jèmmi  jamono  ji  jeexiitu 
ngèm  akug  jèmmèlam.  Ndaxte  matal  kôllèré  mooy  sâmm  kôllèré. 
Ta  ngèm  mooy  dèggèl  Boroom  bi  fa  âddinay  ruu  ya  ak  nangoo 
feenal  xaritook  Moom  ak  bègg  Ko  ei  âddina  sii,  maanaam  daal 
mooy  matal  kôllèré. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  lôolu  taxul  matal  kôUèré  yam  ci  sâmm  kôllèré  gi  rekk. 
Waaye  mooy  sellal  ngir  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  nâkka 
soppikug  xol  bi,  ta  mooy  xol  bi  sax  ci  bu  dègèr  ak  sant  njekk  gi 
nuy  ga  ci  nutaxawal  jote  gu  taaru  gu  rafet  ci  anam  guy  èmb  sunu 
way  jur  yi  ak  bokk  yu  jege  yi  ak  yu  sori  yi  ak  sunu  bokk  yi  ci 
diiné. 

Ta  woroom  xamxam  yi  ak  nu  baax  ni  ba  ci  yônént  yi  noom 
ni  jeexal  seenug  dund  ci  farlu  ngir  jottli  nu  xéewèlug  ngèm. 
Nekkiin  wiii  nag  du  nekkiin  wuy  am  jenn  jamono  rekk  waaye  daa 
wara  sax  di  wéy  diirub  dund  gi. 

Baatub  matal  kôllèré  kat  lâmboona  maanaam  ând  ak  doon 
benn  leeg  leeg  mel  ne  nga  doon  genn  wet  ci  yaari  weti  ndimè  lu 
am  ay  melo  yu  mel  ne  sant  njekk  ak  xaritoo  ak  sax  eig  njub.  Beef 
ko  xoolee  noonee  nag  doxaliin  wune  ak  yèngutu  bune  day  waral 
gèm  ni  muy  lâmboo  maanaam  matal  kôllèré  ei  jèmmi  jamono  ji, 
ta  safaanub  doxaliin  yii  ak  yèngutu  yii  danu  leen  di  limaale  ei  wor 
ak  nâkka  matal  kôUèré. 

Matal  kôllèré  daal  melow  biir  la  wu  nekk  ei  tolluwaay  bi  gènè 
kawe  ei  dundug  nit  ni,  doon  melo  wu  yônént  yi  ak  wâlliyu  yi  ak 
nit  ni  am  jikkô  yu  rafet. 

Ci  anam  gii  nag  la  nenn  ei  firikati  Alquraan  yi  xamlee 
Lislaam  ne  mooy:  saxal  ei  lâmmin,  ak  dèggèl  ei  xol,  ak  nangul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  matalal  Ko  kôllèréem  eib  âtteem 
akub  dogalam.  Ni  seeni  xol  amub  eér  ei  balluwaayu  matal  kôllèré 
bi  nag  danoo  def  seeni  bakkan  -yi  meloon  ne  sawara-  ay  dèr  yu 
ami  tôortôor  ta  feesak  ay  fèlôor.  Di  dèr  yu  naat  ndaxte  fèlôori 
tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  da  eaa  nekk,  ak  rammtuy  sellal  Yâlla, 
ak  tooli  ngèm  ak  xam  Yâlla,  ak  tôortôori  rafetal  jèf,  ak  dexi  jèf  ju 
baax.  Kon  nag  payug  xol  bu  muman  di  doon  day  déggôo  ak  aw 

®nekkiinam;  ndaxte  pay  googee  mooy  âjjana  yu  kawe  ya  ak  taarub 

- 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Kon  nag  sawara  yi  ci  kanam 
xol  yu  mel  ne  yooyee  seenu  melo  day  soppiku  ba  numujj  doon 
dèr  yu  naat.  Ci  misaal,  ca  jamono  joojee  Namrôod  diglée  nusânni 
sunu  sang  Ibraayima  ca  sawara  sa  meloon  ne  doj  yi  melow  sawara 
wa  dafa  soppiku  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


^  J* 


«Nuwax  ne:  Yaw  sawara  wi,  doonal  ab  sedd  ak  jântnt  ci 
Ibraayinta»  (laayay  69“'  d  saaru  Al-  anbiyâ). 


Musoppiku  doon  tool  bu  naat;  ndaxte  sunu  sang  Ibraayima 
lu  jiitu  nu  koy  sânni  ca  sawara  wa  dafa  faye  ndoxum  matal 
kôllèré  tâkktâkkul  bânneex  ak  bakkan,  ta  mudoonoon  yônént 
bob  xaritook  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  mbèggéelam  ci  wâll 
yépp  danoo  jèmmu  ca  moom. 


Ta  dundug  sunu  Yônént  bu  mâgg  bi  -royukaay  bu  rafet  bi 
di  ndamul  bindéef  yi-  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dafa  doonoon  misaal  muy  feenal  matal  kôllèré  la  tâmblee  eag 
njèlbéenam  ba  eag  muujèm.  Ba  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
digèlée  mu  ubbi  Mâkka,  bérèb  bu  bârkeel  bu  sell  boobee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  ganee  âddina  mâgge 
fa.  Ginaaw  ubbi  ga  nag  leerug  bindéef  yi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli 
xéewèl  ak  muee  dafa  sax  Mâkka  fukki  fan  ak  jurôom,  nenn  ei 
waa  lansaar  yi  dâldi  jaaxle  ea  loola  am  ea  aw  naqqar,  jortoon  ne 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  duând  ak  noom 
deUuwaat  Mâddina,  nutâmbliwoon  di  waxtaane  mbir  moomee 
ea  seen  biir.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
yègée  jaaxle  googee  dal  lansaar  ya  nag  dafa  dajale  lansaar  ya 
laaj  leen  ne:  «Lu  ngeen  di  wax?»  Ginaaw  ba  muxamee  la  leen 
jaaxaloon  nag  tiisoon  leen  mubèggôon  leena  jox  misaal  ei  matal 
kôllèré  dâldi  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Man  dejaamub  Ydlla  laa  di  ab  Yônéntam.  Damaagâddaay 
jêm  ci  Yâlla  ak  ci  yéen,  kon  bu  may  dund  ak  bu  mayfaatu  yéen 

laay  féetéel»  (MusUm,  buntub  Al-  jihâd;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad, 
xaajub  11“‘,  xétu  538“'). 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  baamuna 
matal  kôllèré  gii  weneen  yoon  ba  mumujjée  yéeg  ca  minbarub 
jumaa  ja  ca  wérèdi  ga  mugénné  âddina,  ba  muwaxeek  waa 
Muhaajirôona  ya  di  leen  dénk  waa  Lansaar  ya,  dâldi  ne: 

«Maangi  leen  di  dénk  waa  Lansaar  yi;  noom  kat  nooy 
samay  xejj.  Ta  defnanu  li  leen  war,  li  nuyayoo  moo  ci  des.  Kon 
nangeen  nangu  nu  deflu  baax  ci  noom,  ta  nangeen  baal  nu  def 
lu  jubul  ci  nOOm»  (Al-  Bukhârl,  buntub  manâqib  al-  ansâr). 

Xameesna  ne  nag  yônént  yépp  nooy  gindikat  yi  jângal  nit  ni 
maanaam  matal  kôllèré  ca  tolluwaayam  ba  gènè  kawe.  Ngir  nag 
nga  doon  jaam  buy  am  mbèggélug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
warnanoo  yar  ta  saxal  sunuy  xol  ca  nattuwaay  yooyee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  -moom  mi  nuy  gindi 
di  nu  jubèl-  tèrèl  ci  mbirum  matal  kôllèré.  Ta  man  nanoo  lim 
nattuwaay  yii  ci  anam  gii  di  nèw: 

1-  Matal  kôllèré  jèmé  ci  Yalla  Boroom  bindéef  yi: 

Njèlbéenug  wéttliku  ak  matal  kôllèré  -miy  juddôo  ci  moom- 
daal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  ko  jagoo,  ndaxte  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  dafa  seereloo  ruu  yi  mubind  lu  jiitu  mu  leen  di 
wâcce  ci  âddina  dâldi  ne  leen: 


«Ak  ba  sa  Boroom  seereloo  seen  bopp  nit  niy  dooni  doomi 
Aadama:  ndax  duma  seen  Boroom?  Nune:  ahakay,  seerenanu! 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ngir  bu  bispéneée  ngeen  bana  wax  ne:  nun  kat  danoo  fâttewoon 

lii”  (laayay  172“'  ei  saaru  Al-  a’râf). 

Seere  sii  nag  liy  soloom  moodi  ne  kôllèré  la  guy  wone  ne  ki 
bind  moo  yayoo  jaamu  di  wone  yit  ne  nit  ni  nangunanoo  doon 
ay  jaamam.  Lu  jiiitu  mbir  mii  nag  warna  ei  moom  mudèggu  ei 
seere  sii,  sellal  ei,  ta  def  njaam  gi  mu  wéy  ta  sax  diirub  dund  gi  ea 
anam  ga  gènè  rafet. 

Ndaxte  nangu  gi  dudoy  rekk  ngir  sellal  gii  ak  matal  kôllèré 
gii.  Waaye  kay  dafa  am  ay  wartéef  yu  bari  yoy  xol  ak  yoy  xel  yu 
nangu  gii  di  sos,  wartéef  yii  nag  nooy  def  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  diglé  ta  wattandiku  li  Yâlla  tere. 

Ca  anam  googee  nag  matal  kôllèré  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  mingi  sottee  rekk  ei  sâmmoonte  aki  digèlam.  Ta  matal 
kôllèré  gii  mooy  njobbaxtanul  yègyèg  ak  jèf  yi  aju  ei  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Ndaxte  ki  bind  tay  dundèl  tay  kenn  ki  népp  soxlaal  mooy 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Sunug  dund  ak  sunug  dee  kat  ei 
loxoom  la  nunekk.  Ta  ei  wâll  gii  mbèggéel  gu  yaatu  gi  nu  Koy 
jagleel  mingi  sottee  ei  nga  taqqook  Moom  ei  noo  gune,  ndaxte 
loolee  mooy  nekk  njaam  gi  gènè  mâgg  di  matal  kôllèré. 

Jabar  ya  firawna  daajoon  ea  dâtti  tândarma  ya  ray  leen  kat, 
daggte  seeni  tânk  ak  seeni  yoxo  eig  jâllawle  ngir  la  nugèmôon, 
waxunu  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  musèl  nu  ta  xettli  nu  ei  nattu 
bii,  ta  defal  nu  noflaay  ak  muee.  Waaye  dara  gènuta  mâgg  matal 
njaam  ga  seeni  lâmmin  tudd  ba  nuwaxee  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag  mun  ta  defnu 
ayjullit  bu  nuyfaatu”  (laayay  126“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Lii  moo  tax  bi  aji  bind  ju  tedd  ji  di  tontu  jaamam  yiy  jèmmèl 
matal  kôllèré  ak  xaritoo  gu  mel  ne  googee  muwax  leen  ne: 


«Ngir  Yâllafay  ni  dêggu  seenug  dèggu  ta  mbugèl  naaféqq  yi 
bu  ko  soobee  walla  mujéggèl  leen.  Yâlla  de  ku  manajégglé  la  ku 
mana  yèrèmé  la»  (laayay  24“‘  d  saaru  Al-  ahzâb). 

Bu  dee  jeneen  laaya  ju  tedd  ji  nag  moom,  dafa  kan  ni  gèm 
niy  waa  matal  kôllèré  dâldi  wax  ci  noom  ne: 


«Amna  ci  ni  gèm  non  dèggèlnanu  la  nudigéwôon  ak  Yâlla. 
Amna  ci  noom  nag  nu  faatu  am  ci  noom  nuy  néggèndiku,  ta 
S0ppiwunu  genn  SOppi»  (laayay  23“'  d  saaru  Al-  ahzâb). 

Dègg  googee  nag  moo  waral  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar- 
Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  woo  ni  sôobu  yoonu  xam 
Yâlla  ak  yègyèg  di  wax  waxiinu  misaal  ci  matal  kôllèré  jèmé  ci 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  mun  nattu  yi  ci  âddina  sii  di  jeexi 
mudâldi  ne:  «Ée  yaw  rammtu  mi!  Ba  kan  ngay  wéy  sâkku  ku  la 
xettli  ci  tângoor  wu  tar  wi  ak  sedd  bu  tar  bi?  Ée  yaw  rammtu  mi! 
Ndax  dana  yell  ngay  waxtaane  ag  fon  ci  lu  dul  dakk?  Bu  fekkee  sa 
xol  bi  wékkuna  dèggdègg  ci  soppeem  bi  kon  nanga  ubbi  say  gèt 
ta  sant  ko  yit  ta  waxtaane  matal  kôllèré.  Bâyyil  dég  yi  ta  waxtaane 
fèlôor  yi.  Bul  geestu  di  xool  sa  meloy  fèlôor  yi  aju  ci  dâtt  bi  ak 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


reen  yi,  waaye  xoolal  jèmmi  félôor  gi  ci  boppam.  Lu  tax  nga  def  sa 
yitté  ci  âddina  sii  di  jeexi?  Xanaa  bérèb  bi  nga  bèggè  âgg  nekkul 
ci  ginaaw  âddina  sii?» 

Nii  ko  sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  seUal  mbôotam- 
wonee  nag,  liy  juddôo  ci  sâggan  ak  nâkka  matal  kôllèré  ak  topp  ci 
ginaaw  mbèggéel  yiy  jeexi  mooy  pert  gu  leer.  Lôolu  moo  tax  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  moytuloo  jaamam  ni  nutâbbi  ci  eâggante 
gii,  mu  leen  di  wax  naa: 

“Ta  buleen  mel  ne  nifâtte  Yâlla  mufâtteloo  leen  seen  bopp. 
Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“'  d  saaru  Al-  hashr). 

Mingi  wax  batayit  naa:  «Ku  won  ginaaw  sama  pâttli  gi 
dundgu  karaj  lay  am  ta  bu  bispeneée  danu  koy  dekkil  mudoon 
gumbè.  Mune:  Yaw  sama  Boroom,  lu  tax  nga  dekkil  ma  madoon 
gumbè  ta  madoonoon  kuy  gis?  Mune:  Nôonu  la.  Samay  tegtal 
dafa  agsiwoon  ei  yaw  ngafâtte  ko;  nôonu  yit  leeflay  fâttee  tay» 

(laayay  124“'  ba  126“'  d  saaru  Tâhâ). 

Ci  anam  gii  nag,  kuy  feenal  matal  kôllèré  jèmé  ei  Yâlla 
Boroom  bindéef  yi  ei  âddina  sii  di  jeexi  dana  feenal  matal 
kôllèré  bu  âllaaxiraa  yit,  ndaxte  matal  kôllèré  gi  gènè  mâgg  tay 
njobbaxtanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  boppam  moo  ko 
jagoo.  Ta  waxi  Yâlla  ji  mingi  leeral  mbir  mii  naa: 

«Bu  nutuubée,  taxawal  julli,  joxe  asaka,  kon  seeni  bokk 
ei  diiné  lanu.  Dananu  teqqental  mândarga  yi  nag  ngir  nit  nuy 
Xam»  (laayay  11“'  d  saaru  At-  tawbah). 

Li  mbir  mi  di  wara  nekke  nekke  nii  nag,  amna  nuy  def 
safaanub  loolee,  ba  tax  nuy  lab  ei  sâggan  ei  âddina  di  fâtte  seen 
Boroom.  Waaye  noom  bis  péne  bu  mâgg  bu  raglu  ba  nit  ki  di 
aajowoo  jèf  ju  baax  ja  gènè  tuuti  ak  ndimbèl  lu  mumana  doon. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dananu  fay  njègug  nâkka  matal  kôllèré  gii  ci  anam  gu  naqqari  ba 
âgg  eib  dayo. 

Ndaxte  matal  kôllèré  jikkô  la  jeef  di  gèstu  di  ko  sâkku  ei  bir 
yépp  ta  la  ea  jiitu  di  doon  jaamub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
ndaxte  payug  matal  kôllèré  mooy  matal  kôllèré  rekk. 

Dara  nag  gènuta  rafet  maanaa  mu  xôot  mi  sunu  kilifa  Jalâl 
ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wone  ba  muwaxee 
ne:  “Bir  yépp  de  yi  mel  ne  eofeel  ak  mbèggéel  ak  xaritoo  danoo 
lèkkèlôo  noom  népp  ak  matal  kôUèré.  Deel  wèr  kon  foo  toll  nit 
ku  am  kôllèré,  ta  bul  jege  mukk  xol  buy  wor  bu  xamul  matal 
kôllèré  ak  sellal”. 

“Ta  xèlima  ga  dafa  bind:  matal  kôllèré  ag  payam  mooy  matal 
kôllèré,  nâkk  yitté  yit  ag  payam  mooy  nâkk  yitté,  ginaaw  ba  daa 
ja  fendi”. 

“Ku  yilif  am  réew  kune  nag  dana  gaawa  tâqqale  boppub 
nit  ku  ko  wor  kune  doonte  sax  day  doomam.  Waaye  bu  jaam 
bu  dèkk  Ind  feenalee  matal  kellèré  jèmé  ei  kilifag  réew  mi  kon 
dana  rafetlu  jèfi  jaam  boobee,  naanal  ko  gudd  fan.  Ta  téeméeri 
téeméeri  ministèr  dunu  mana  am  worma  joojee  kUifag  réew  mi 
won  jaam  ba”. 

“Ba  ei  sax  bu  doon  xaj  bu  am  kôllèré  dafa  taxaw  ei  ab  bunt, 
kon  xolub  boroomam  dana  naate  téeméeri  téeméeri  yègyègi 
nangu  njekk  ak  ngèrèm  yu  jèm  ea  xaj  boobee,  konit  boroom  xaj 
boobee  dana  fo  ak  moom  eig  mbèggéel  dana  ko  neewant  yit”. 

2-  Matal  kôllèré  jèmé  ei  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 

Matal  kôllèré  gi  gènè  kawe  gènè  war  ginaaw  matal  kôllèré 
gi  jèm  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy  matal  kôllèré  jèmé  ei 

- 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


sangub  bindéef  yi  di  ndamul  bindéef  yi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Matal  kôllèré  gii  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  moo  ko  moom,  moom  mi  xeetam 
wi  doonoon  li  ko  èppèloon  solo.  Ta  dafadaa  toroxlu  jèmé  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daa  Ko  naan  naa:  «Satna  xeet  wi!  Satna 
xeet  wi!» 


Matal  kôllèré  gii  mingi  tâmblee  ci  xôotèl  ci  sopp  ak  bègg 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  mingi  mana 
nekk  bu  nit  ki  manee  doon  ab  lèpplèppa  buy  wèr  sunnaam  su 
kawe  si.  Li  waral  lôolu  moodi  ne  Yônént  bu  mâgg  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  -moom  mi  nuy  fob  di  yôbbu  fa  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg-  dafa  doonoon  ab  lâmp  buy  benn  bu  amul 
mooroom.  Danoo  gindi  ci  jèflènteek  dund  ak  dee,  tânnal  nu  yit 
yooni  texe  giy  sax.  Aka  am  lu  nuy  wone  âddiis  yooyee  di  leeral 
aka  nettli  ag  matal  kôUèré  gu  nu  ko  jèmé  ak  payam  gu  mudaa  fay 
matal  kôllèré  gii! 


Ba  mbir  ma  wèlbètikôo  ca  xareb  Uhud  ba  kat  bokkaalekat  ya 
danudoon  song  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
ci  seen  doole  jépp  bèggôon  koo  faat.  Ca  biir  loola  nag  leef  damme 
gèn  yu  bârkeel  yu  sangub  yônént  yi.  Ta  ca  xare  bu  mâgg  boobee 
ay  saaba  yu  tedd  nanga  wèrôon  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  yoy  kune  ci  noom  wonena  luy  nuru  léeb 
-lol  maneesu  koo  melal  walla  nuy  âgg  ca  la  ca  gènè  tuuti-  ci  jot 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  tegoo  lor  ngir 
aar  ko.  Nenn  ci  noom  danudoon  aar  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  seen  yaram,  nenn  ci  noom  doon  fegale 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  YâUa  doUi  xéewèl  ak  mucc  xeej  ya  ci  seen 
loxo,  nenn  ci  noom  doon  song  noon  ya  ak  di  leen  jéema  tâqqale. 
Ta  ca  bis  boobee  la  Sa’d  ibn  Abi  waqqâs  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
-mi  nunettli  ne  sânnina  bokkaalekat  ya  junniy  xeej-  doon  wonee 
mândarga  ya  gènè  kawe  ci  tegoo  lor  ngir  aar  Yônént  bi  YâUa  na 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  jot  ko.  Ba  âggna  sax  ci  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doon  na  ko  woo  ca  kaw  di 
ko  sant  ca  taxawaayam  boobee  di  wax  naa:  «Sânnil  Sa’d,  jotenaa 
la  sama  baay  ak  sama  nday». 

Ta  Âlliyu  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  daana  wax  naa:  «Masumaa 
gis  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  jotu  kenn 
ginaaw  Sa’d.  déggnaa  ko  munaa:  «Sânnil;  jotenaa  la  sama  baay 
ak  Sama  nday»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  jihâd;  ak  Muslim,  buntub  Fadâil  as- 
sahâbah). 


Meneen  misaal  amna  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  yônnée  sunu  sang  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
bisub  Udaybiya  ngir  muteewal  ko  Mâkka.  Sunu  sang  Usmaan 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  xamal  bokkaalekat  ya  ne  yéenéy  juUit 
ni  mooy  umra  te  dellu,  waaye  bokkaalekat  ya  nangulunu  leen 
woon  ca  at  mooma.  Ta  bokkaalekat  ya  danunewoon  sunu  sang 
Usmaan:  Boo  bèggée  wèr  Kaaba  gi  leegi  yaw  man  ngaa  wèr! 

Waaye  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  bokkoon  ca  na 
jaayoon  seen  bopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  wax  ne:  Duma  ko 
def  liféek  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wèrul 
Kaaba  gi,  man  kat  li  ma  bègg  mooy  topp  ci  ginaaw  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  siyaare  néegub  Yâlla  bi.  Ta  duma 
nekk  ci  bérèb  bu  ma  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  digèlut.  Lii  nag  ag  xamal  bokkaalekat  ya  mbèggéelam  ak 
sellalam  ngir  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
mingi  ci  woon. 


Ci  jamono  yii  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  doon  nangu  jaayanteg  saabaam  ya  ngir  xewxew  ya 
amaat  ginaaw  ba.  Ca  mujjug  jaayante  ga  nag  la  fa  Usmaan  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  neekutôon  taxna  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


dolli  xéewèl  ak  mucc  teg  loxoom  ca  ba  ca  des  dâldi  ne:  «Bii  mooy 
loxob  Usmaan,  Yaw  Yâlla  lii  mooy  jaayanteg  Usmaan»  (Ahmad, 
xaajuh  4“\  xétu  324“';  ak  Ibn  Sa’d,  xaajub  2“',  xetu  97“';  ak  Al-  Wâqidi,  xaajub  2“', 
xétu  600“'  ak  602“';  ak  Al-  Bukhâri,  buntub  Ashâb  an-  nabi;  ak  At-  Tirmidi,  buntub 
Al-  manâqib). 

Neewantug  yônént  gii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  feenalal  sunu  sang  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
day  èmb  xeet  wépp,  ci  sârtub  mutaaroo  sellal  ak  mbèggéel  ak 
matal  kôllèré  yu  mel  ne  ya  nekkoon  ca  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm.  Ta  nun  yit  man  nanoo  ândandoo  ak  saaba  yi  ci  xol,  man 
nanoo  am  yit  béglé  gi  ci  laaya  yu  tedd  yiy  wax  naa: 

«Niy  jaayante  ak  yaw  de  Yâlla  rekk  la  nuy  jaayanteel; 
kâttanug  Yâlla  moo  tiim  seeni  yoxo.  Ku  dellu  ginaaw  nag 
boppam  la  koy  def,  ku  matal  li  mudêelênté  ak  Yâlla  nag  dana 

ko  j0X  pay  gU  mâgg»  (laayay  10“' d  saaru  Al- fath). 

Ngir  nuam  mbir  mii,  yoon  wi  mooy  nubègg  ko  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ni  muyeUe  ci  moom,  matal  sunu 
kôllèré  jèmé  ci  moom  yit  ba  fâww.  Ta  laaya  yu  tedd  yi  leeralnanu 
yoon  wii  dâldi  wax  ne: 


fr  0  ®  fr  S 


«  Yônént  bi  moo  gênê yay  ni  gêm  ci  seen  bopp,  ta  ay  soxnaam 
seeni  nday  lanu.  Bokk  yi  yit  nu  ci  nekk  noo  gênê  yay  ca  na  ca 
des,  ci  téeréb  Yâlla  bi,  ni  gêm  ak  ni  gâddaay  ludul  ngeen  def 
njekk  jémé  ci  seeni  péeté,  loola  lu  nubind  la  ci  Téeré  bi»  (laayay 

6“'  d  saaru  Al-  ahzâb). 


Ci  biir  laaya  yu  tedd  yooyee  nag  -yi  wone  maanaam  matal 
kôllèré  jèmé  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc- 
la  soppey  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  defe 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mboolem  dénkaani  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ay  mbaxana  ci  seeni  bopp,  li  tâmblee  ca  kawar  yu  ndaw 
yu  bârkeel  yooyee  ruusewoon  ca  sikkimub  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ak  kawaram  gu  tedd  ga,  ba  ca 
jeexiiti  dèggôom  yu  bârkeel  ya.  Dénkaan  yépp  nag  -yi  nèw  ba  ci 
sunu  bisub  tay  bii-  muy  mbubbèm  mu  tedd  ma  ak  yatam  wa,  ak 
jaaséem  ja  ak  fettam  ga  ak  jaaroom  bu  tedd  ba  wéynanu  yègyègu 
matal  kôllèré  bii  di  leen  wèr. 

Xeet  wi  nag  dafa  jâppe  lépp  lu  aju  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  muy  «Ndénkaan  lu  sell».  Ci  wâll  gii  nag 
yittéwôo  ak  worma  ak  matal  kôllèré  ga  nguurug  Usmaaniyoona 
ga  feenaloon  danu  ko  daa  nettli  mumel  ne  léeb.  Ba  sax  yenn 
xalaatkat  yi  danoo  lèkkèlé  desug  nguurug  Usmaaniyoona  gi 
doon  lu  mâgg  lu  wegu  diirub  jurôom  mbenni  qarnu  ak  seenug 
wormaal  -gi  kenn  dul  umplé-  dénkaan  yu  selk°  yi  benn  bu  ci 
nekk  doon  pâttli  gu  kawe  gu  neel  xeet  wi  jôgé  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ginaaw  bi  nguur  gi  toppee 
Alquraan  ak  Sunnas  yônént  bi  su  sell  si. 

3-  Matal  kôllèré  jèmé  ci  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi: 

Képp  ku  gèm  daal  warnaa  feese  yègyègu  matal  kôllèré  jèmé 
ci  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi.  Ndaxte  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi 
nooy  ni  nu  èndil  digèli  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  mucc  aki  tereem,  ak  jikkôom  yu  rafet  yi.  Ta  noo  doonoon 
lâmp  yu  kawe  yi  leeral  sunu  âddina  ak  sunu  âllaaxira.  Mboolooy 
Lislaam  yi  nag  warnanoo  topp  seeni  tânk  sôobu  seenum  ngér 
ci  seeni  jângle  ak  seenug  gindi.  Warnanoo  dox  yit  jèm  èllèg  ta 
taaroo  seen  dundug  biir.  Lôolu  moo  tax  nune:  «Faatug  woroom 

10.  Dénkaan  yn  seU  yii  mingi  nudene  ea  miiséb  Tuub  Qaabii  ea  Istâmbôol  lu  épp 
neenti  téeméeri  at,  ta  kaap  yi  nanga  fay  jâng  Alquraan  di  awante  guddi  ak 
bèeeèg  (Daz  Aadama  Aqiin). 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


xamxam  yi  faatug  xeet  yi  la».  Ci  geneen  wâll  yit,  Yâlla  waxna  ci 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


^  I jj I I ^^\  4 


«Yéen  ni  gêm,  ragalleen  Yâlla  ta  ândak  ni  dèggu»  (laayay  ii9 
d  saaru  At-  tawbah). 


Yenn  firikati  Alquraan  yi  sax  firéenanu  baatub  «ni  dèggu»  bi 
dikk  ci  laaya  ju  tedd  ji  ne  nooy  niy  matal  kôllèré.  Ta  laaya  ji  mingi 
nuy  digèl  nuândak  niy  matal  kôllèré  ci  yoonu  ngèm  ak  Lislaam 
ngir  numuee  ei  âddina  ak  âllaaxira. 

4-  Matal  kôllèré  jèmé  ei  way  jur  yi  ak  bokk  yi: 

Âqqi  naari  way  jur  de  ei  bir  yi  nuwara  yittéwôo  lool  labokk. 
Ndaxte  ligéeyèlleen  ak  teralleen  ak  wax  ak  noom  wax  ju  rafet 
mooy  borub  matal  kôllèré  bi  gènè  mag  bi  doom  yi  ameel  way  jur 
yi  rawatina  bu  nuâggee  ei  mag  ak  mâggat.  Lii  moo  tax  Alquraan 
ju  tedd  ji  tudd  bègg  naari  way  jur  ak  ligéeyèl  leen  ginaaw  gèm 
Yâlla  ak  jaamu  Ko.  Ba  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


«Sa  Boroom  waralna  ngeen  bana  jaamu  kudul  Moom  ta 
ngeen  defnjekkjèmé  ei  naari  wayjuryi.  Bu  kenn  ei  noom  naar 
âggee  eig  mag  fi  yaw  walla  noom  naar  népp  bu  leen  meeetu 
ta  bu  leen  gèdd,  waaye  nanga  leen  wax  wax  ju  tedd.  Nanga 
woyofal  sa  bopp  ei  seen  kanam  ngir  yèrmèndé,  ta  deel  wax  ne: 
Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  leen  yèrèm  na  nu  ma  yare  ba 
may  nekk  xale»  (laayay  23“'  d  saaru  Al-  isrâ). 

Dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
yit  feesena  ak  misaali  matal  kôllèré.  Ba  Fâtimah  bint  Asad  ihn 


NOO  YU  MUJJ  YI 


topptoo  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  eig 
ndawam  ba  mel  ne  mooy  yaayam-  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  dugg  fa  moom,  toog  fa  tollook  boppam 
dâldi  wax  ne: 

«Yâlla  na  la  yâlla  yêrêm  yaw  sama  yaayl  Yaa  doonoon 
sama  nday  ginaaw  sama  nday,  dangadaan  xiif  di  ma  suurèl, 
daan  rafle  di  ma  solal,  daan  xan  sa  bopp  nam  wu  baax  di 
ma  ko  jox,  ta  nga  jubluw6on  ea  loola  jèmmi  Yâlla  ak  payug 
âllaaxira». 

Ginaaw  ba,  mudiglé  nusang  ko  yatti  yoon.  Ba  nuâggee  ea 
ndox  ma  am  kaafôor  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  moo  ko  sotti  ei  loxoom,  ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  summi  mbubbèm  solal  ko  ko,  sânge 
ko  mbubbum  burd  mu  féeté  kaw.  Ginaaw  ba,  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  woo  Usâmah  ihn  Zayd  ak 
Abôo  Ayooba  mi  bokk  ei  Lansaar  yi  ak  Omar  ibnul  Xâttaab  ak 
ab  jaamam  ngir  nugas,  nudâldi  gas  bâmmeelam.  Ba  nuâggee  ea 
kèrug  biir  ga,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
gas  ko  ei  loxoom,  génné  suuf  sa  ei  loxoom.  Ba  nunoppee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dugg  dâldi  eay  tèdd, 
wax  ne: 

«Yaw  Yâlla  miy  dundèl  di  raye  tay  dund  ta  dudee,  maangi  lay 
naan  nga  jéggèl  sama  yaay  Fâtimah  hint  Asad,  ta  sa  ko  aw  layam, 
ta  yaatalal  ko  dugguwaayam,  ei  darajay  sa  Yônént  bi  ak  yônént  yi 
ma  jiitu,  Yaw  kat  yaway  ki  èpp  yèrmèndé  ei  niy  yèrèmé». 

Mujullée  ko,  nudugèl  ko  ea  bâmmeel  ba  moom  ak  Âbbaas  ak 
Abôo  Bakar  sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm»  (At-  Tabarâm,  Al-  mujam 
al-  kabir,  xaajub  24“^  xétu  35T‘‘  ak  352“'). 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ci  dundug  Yônént  giy  royuwaay  nag  amna  misaal  yu  bari 
lool  -yoy  maneesula  âgg  ca  ma  ca  gènè  jege  sax-  yu  naate  matal 
kôllèré,  ta  benn  bu  ci  nekk  dana  sax  di  ab  bind  ci  jikkô  ju  rafet  bu 
amul  moroom  ngir  nit  népp. 

Ci  misaal,  ginaaw  xareb  Unaynin  ay  ndaw  yu  jôgé  ci  giirug 
Hawâzin  danoo  dikk  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  -ta  fekk  nuduggôon  ci  Lislaam-  sâkku  ci  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mubâyyi  na  nujâppoon  ca  noom, 
ka  leen  doon  waxal  dâldi  jôg  wax  ne:  Yaw  Yônént  bi,  fee  nudajale 
nanujâpp  daal  sa  yaay  yu  ndaw  ak  jigéen  na  la  daa  wuuf  rekka  fa 
nekk. 


Booba  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  waxe  ci  yègyèg  bu  feesak  matal  kôllèré  ne: 

«Li  tna  ci  atn  daal  ak  li  ci  waa  kêr  Abdul  Muttalib  atn 
bâyyeena  leen  ko». 

Saaba  yu  tedd  ya  dâldi  wax  ci  xol  bu  sedd  ngir  jèl  seenub  eér 
ei  jikkôy  matal  kôllèré  ne:  Li  nu  ei  am  bâyyeenanu  ko  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  (Yérêl  Ahmad,  xaajub  2“‘,  xètu 
184“'). 


Ci  nii  nag,  ea  bis  boobee  jurôom  mbenni  j  unniy  nu  nuj  âppoon 
moomnanu  seen  bopp  ei  lu  ândutak  genn  payug  âddina.  Ta 
giirug  Hawâzin  gépp  duggnanu  ei  Lislaam  ngir  jikkô  ju  rafet  ju 
amul  moroom  joojee. 


Way  j  ur  yi  nag  danuy  ândag  bègg  bokk  yi  ak  goro  yi  ak  matal 
kôllèré  jèmé  ei  noom.  Ag  bokk  nag  naari  xeet  la:  wi  ei  njèkk 
mooy  bokkug  ngèm  ak  jikkô  ju  rafet  ei  maanaa  mu  yaatu  mi, 
naareel  wi  di  bokkug  deret  ak  askan.  Siyaare  bokk  yi  ak  seet  leen 
nag  ningi  ko  tuddé  «jokkug  mbokk”.  Dog  gi  nit  di  dog  digèntéem 
ak  bokk  yi  nag  doxiin  wu  bon  la  ta  naaw  di  bâkkaar  bu  mag. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lôolu  sax  moo  tax  nuwax  ne:  «Bârke  duwâcc  ci  jotaay  bu  am  kuy 
dog  ag  bokk». 

Sunu  diiné  ju  sell  ji  nag  digèlna  nu  sâmmoonteek  âqqi  bokk 
yi  ca  anam  ga  gènè  mat,  ni  ci  jege  ak  ni  ci  sori,  ak  defal  leen  wépp 
yiw.  Ta  Lislaam  da  noo  gâll  mbir  mii  muy  ligéey  ak  waru  gar 
diirub  dund  gi. 

Goroowaale  ak  taxawal  ay  njaboot  de  ci  feenuy  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  yu  yéemé  yi  ta  doy  waar  lanu  bokk.  Li  tax  moodi 
ne  jâmbur  yu  soree  yiy  jegee  ci  biirub  sèy  ak  jote  yi  ak  jaxasook 
bokk  yi,  yii  di  râbbaloo  mel  ne  wânqaasi  mbèggéel  ci  biir  bokk 
gi,  bokknanu  ci  njekk  ak  neewant  gi  nu  sunu  Boroom  baaxe. 
Dog  buumi  bokk  gi  nag  ag  wor  la  gu  naaw  lool.  Ndax  nit  ni  lu  nu 
wuute  wuute  ci  kaw  gi  danuy  daje  fa  naari  way  juri  nit  ni  Aadama 
ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ta  wôorna  ne 
yègyègu  matal  kôllèré  mook  mbégtéy  ragal  Yâlla  ak  seeni  ngènéel 
danuy  sos  ag  bokk  akuw  askan. 

Texeg  âddina  kat  day  ame  doole  di  dègère  ci  buumug  bokk 
ak  takkuuni  njaboot  yu  Lislaam.  Sellal  ci  âddina  sii  nag  ag 
yègyègu  matal  kôllèré  -biy  tax  sellal  gii  mana  wéy-  nooy  texe  ca 
âllaaxira.  Ni  yayoo  matal  kôUèré  nag  dunu  ni  nulim  rekk,  waaye 
kay  danoo  wara  jèmbèt  matal  kôllèré  ci  xol  bi  jèmé  ci  xarit  yi  ak 
bokk  yi  ci  diiné.  Ci  geneen  wâU  yit,  matal  kôllèré  jèmé  ci  maam 
yi  ak  niy  dund  ak  ni  dee  ak  réew  mi,  ak  matal  kôUèré  jèmé  ci 
dénkaan  yépp.  Ta  moom  ci  meloy  nit  ni  âgg  ci  dayo  bu  mag  ci 
xamxam  ak  xam  ak  jikkô  la  bokk. 


Xameesna  ne  yit  yègyègu  matal  kôllèré  ak  yègyègu  ragal 
Yâlla  fi  jaam  bi  dunu  nangu  xètt  digèli  Yâlla  yi  waUa  mâbb  tatab 
mbèggéel.  Safaanub  lôolu  yit,  bakkan  ak  bânneex  danuy  xècc  xol 
-biy  tanax  tanaxi  ci  yooni  naaféqq  ak  eâggante-  di  ko  jèlé  eib  sèn 
jèmé  ei  beneen,  di  ko  jèlé  ei  kâmb  jèmé  ei  geneen. 

- 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


Ci  misaal,  sababub  alkandeg  nu  bari  ci  xeet  yi  xèccug 
Yâlla  dajeel  moo  doonoon  seenug  sax  ci  nâkka  matal  kâddu  ga 
nujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Noonee  matal  kôllèré  ak  sellal  ca  digé  ba  ak  fay  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  bor  bi  ko  nit  ni  ameel  da  leena  waroon,  waaye  nag 
âggunuwoon  ci  lii  mukk.  Ci  nii  nag  xamxam  day  nekk  sababub 
alkande  bu  fekkee  dafa  ândul  akug  xam  akug  nangu.  Bind  bu  leer 
bii  nag  neel  niy  gis  seen  nekkiin  ak  niy  nèw  seen  ginaaw  deef  koo 
def  jumtukaayu  laabiiré  ak  gindée  neel  ni  ragal  Yâlla,  ba  tax  laaya 
ju  tedd  ji  di  wax  naa: 

“Fekkunu  fa  ha  êpp  ca  hoom  matal  kôllêré,  danoo  fekk  ha 
êpp  ca  hoom  kay  huy  ay  kâeeoor”  (laayay  102“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Dara  gènuta  rafet  nag  nettli  boobee  bob  waykat  bii  di  Farid 
ad-  din  al-  ‘Attâr  bay  wone  melow  ni  fâtte  xéewèl  yi  leen  Yâlla 
may,  feenal  wor  ak  nâkka  matal  kôllèré  ta  muy  topp  bakkan  ak 
bânneex.  Mingi  wax  naa:  “Kilifag  réew  mi  dafa  amoon  xajub  rèbb 
bu  kilifa  gi  fonkoon  lool,  xaj  boobee  yit  nawoon  ei  rèbb.  Kilifa  gi 
nag  fonkoon  ko  ba  fa  fonkeel  mana  yam.  Mudaa  def  saa  buy  génn 
di  rèbbi  di  ândak  xaj  bi,  ta  fekk  Idlifa  gi  manga  taarale  baatub  xaj 
bi  ay  gânjar  takk  ea  tânkam  ya  yit  lami  wurus  ak  xaalis. 

Bis  nag  kilifa  gi  dafa  génn  ngir  rèbbi  ândak  kângami  nguuram 
ga  yôbbaale  yit  xaj  boobee.  Kilifa  gi  nag  manga  waroon  fasam  di 
dox  ei  anam  gu  wegu  ta  fekk  manga  tèyée  xaj  ba  yaari  yoxoom  ei 
buumug  sooy.  Kilifa  gi  nag  manga  bégôon  ba  âgg  eib  dayo,  waaye 
mujekki  jekki  gis  mbir  mudindi  mbégté  moomee  ei  lu  gaaw.  Xaj 
boobee  mubèggôon  lool  kat  dafa  nekkoon  ei  tolluwaay  bu  tax 
mufâtte  kilifa  gi  def  yittéem  ei  leneen. 


Ta  ba  kilifa  ga  bèggée  xècc  xaj  ba  ta  ândak  aw  naqqar,  xaj  ba 
dafa  lânk  eig  dègèr  bopp  gu  tar  ta  wéy  di  yèy  ab  yax  bu  nekkoon 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ca  kanamam.  Ba  mbir  ma  demee  noona  nag  kilifa  gi  dâldi  yuuxu 
ci  biir  yègyègi  jaaxle  ak  mer  dâldi  ne:  Nan  nga  may  fâttee  ta 
ândak  man,  di  def  sa  yitté  ci  leneen?  Nan  la  lii  di  ame? 

Kilifa  gi  dâldi  amu  naqqar,  jaaxle  dal  ko,  worug  xaj  bi  akug 
nâkka  matal  kôllèréem  akug  nâkk  yègyègèm  jeexiital  ci  moom  bu 
baax.  Kilifa  gi  nag  jéemu  koo  wutèl  ngânt,  ta  yit  amul  bèggbèggu 
jéggèl  ko.  Ndax  fâtte  gi  mufâtte  ci  lu  gaaw  kilifa  gi  ko  teral  defal 
ko  njekk  fonk  ko  lool  ngir  ab  yax  bu  ndaw  doonul  mbir  meef 
mana  jéllèlé  mbaa  deef  ko  bale.  Ndaxte  doxaliinu  xaj  bii  dafa 
naqqari  kilifa  gi  ci  xolam  ta  wuuteek  matal  kôUèré. 

Kilifa  gi  dâldi  wax  ci  mer  ne:  “Yaatalalleen  ku  nâkk  jikkô 
kii”.  Xaj  bi  dâldi  xam  li  waral  jaaxle  gii  waaye  manutôona  def 
dara,  amutoon  yit  lu  muy  def  Na  wèrôon  kilifa  gi  dâldi  xool 
kilifa  gi  ne  ko:  Yaw  sunu  kilifa  gi,  teenoo  jèl  li  nu  ko  takkal  ci 
gânjar  ak  wurus  ak  xaalis  ta  bâyyi  ko  mudem  yoonam!  Kilifa  gi 
tont  leen  ne:  “Déedéet,  bâyyUeen  ko  mudeme  nôonu”.  Ginaaw 
ba  muyokkaat  ca  ne:  “Bâyyileen  ko,  nademe  nii  ngir  mu  sax  ci 
tumurânke  ak  xiif  ak  mar  eig  tâkk  gu  wéet  bi  ta  bekkoor  ta  tâng. 
Nay  xool  wurus  woowee  ak  gânjar  yooyee  di  yèg  metiitu  teraanga 
ak  njekk  li  munâkk”. 

Dara  nag  gènuta  rafet  bind  boobee  nettli  boobee  èmb  ta  muy 
wone  mbirum  nit  ni  amul  kôllèré  ak  niy  wor  ni  manuta  xam  dayo 
ak  qiimab  xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yeef  manuta  takk 
mbaa  di  ko  lim,  ta  nuwékku  ei  ay  njarin  yu  tuuti  yu  nâkk  solo  yu 
suufe  yu  seen  alkande  nekk.  Nit  ki  daanu  ea  tolluwaay  boobee  kat 
dana  gisi  ne  yooyee  nuy  wékku  ta  nuy  jeexi  dara  nekku  ea,  waaye 
day  fekk  lépp  jeex  ba  noppi. 


Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  naa:  “Bu  fekkee  wor  gâeea  la  ak  sikk  ei  xaj  yi  sax,  kon  yaw  miy 
nit  nan  ngay  nangoo  def  wor  gii  ak  nâkka  matal  kôllèré  gii?” 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ci  anaam  gii  nag  mag  ni  nii  lanudaa  yuuxoo  ni  sôobu  yoon 
wi  di  wax  naa:  “Jângeel  sa  kem  kâttan  ci  meloy  nu  sâggan  ni  ak 
meloy  nu  baax  ni  yit,  ta  nga  yuqqamtiku  ngir  doon  jaam  buy  matal 
kôllèré  jèmé  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”.  Ahakay!  Lii  mooy  mbir 
mépp:  “nga  mana  doon  jaam  buy  matal  kôllèré  rekk”. 

Kon  nanu  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eant  gu  dul  dog 
ngir  li  mu  nu  may  teraanga  ak  bârkeb  nunekk  diirub  at  yu  bari 
nu  jege  lool  ab  jaam  bu  am  kôllèré.  Jaam  boobee  mooy  sunu  way 
jur  wu  am  worma  wa  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
jèmm  ju  amul  moroom  jii  deJJu  ei  yèrmèndéy  YâlJa  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ei  fukkéelu  fan  ak  jurôom  mbenn  ei  weeru  suJet  ei  atum 
1999  nu  dene  ko  ei  armeli  «As-  sahrâ  al-  jadidah»  ei  Istâmbôol. 

Sunu  way  jur  wi  di  sunu  sèrin  dafa  nekkoon  ku  taxawe 
taxawaayu  sunu  sang  Abôo  Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
bu  mat  ei  sunu  jamono  ji  ei  wâllu  ab  bindèm  ak  matal  kôllèré  ak 
jikkô,  ta  ni  ngi  ko  xamewoon  ei  biir  ay  soppeem  «Boroom  matal 
kôllèré».  Baat  bii  nag  sikki  sâkka  amul  ei  ne  wooyewunu  ko 
jèmm  ju  mâgg  ju  mel  nii  ei  lu  amul  sabab,  ndaxte  soppeb  Yâlla  bii 
dafa  dund  dundèm  gépp  di  jèmmèl  aka  mândargaal  matal  kôllèré 
ak  xaritoo  ei  anam  gu  amul  moroom,  dafa  nekkoon  yit  asamaan 
ak  géej  mbâmbulaan  ei  xolam  akub  jant  ngir  sunuy  bèeeèg  akuw 
weer  ngir  sunuy  guddi,  ta  nekkoon  njiitul  njub  ak  Idlifag  ni  xam 
Yâlla. 

Dafa  dajale  ei  xolam  anami  matal  kôllèré  yépp  yi  nutudd 
ba  leegi.  Lôolu  nag  moo  tax  mudoonoon  yoon  wuy  âggale  wu 
yayoo  nu  di  ko  dâkkantale  di  ko  wooye  «Boroom  matal  kôllèré». 
Ba  mufaatoo  ak  leegi  nag  yâggna,  waaye  jamono  manuta  wérèl 
been  gôom  rekk  ei  gôom  yi  tâqqalikook  moom  def  ei  sunuy  xol. 
Safaan  bi  la  kay,  day  gèn  di  yokk  rekk,  ndaxte  èttub  xolam  ba 
takkaayoo  matal  kôUèré  -gog  maneesu  koo  melal-  dafa  doonoon 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  xaritoo  akug  jokkoo  gu  sax  ci  nun  ak  bérèb  bu  amul  moroom 
ngir  mbèggéel  ak  eofeel. 

Ta  bu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dogalee  ligéeylôo  ligéey 
bu  tedd  kenn  ei  jaamam  ni,  da  koy  xéewèlal  ei  def  ko  muyelloo 
ligéey  bii.  Ci  nii  nag,  beef  xoolee  ei  wâll  gii  dananu  fekk  ne  mat 
yi  feen  ak  yi  nèbbu  danoo  jèmmu  ei  seen  wâll  yépp  ei  Musaa 
Tobbaas  afândii.  Ta  dadaan  mana  leeral  taxawaay  ak  xewxew  yu 
jafe  ba  âgg  eib  dayo  eig  xam  akug  yèg  gu  xôot  ba  âgg  ea  teqqental 
ya  gènè  sew. 

Ta  fèlôor  yu  néew  yi  ak  tôortôori  xorompolle  ak  gub  yi  -yi 
muy  gaaral  ei  ètt  ak  dèrub  matal  kôllèré-  ay  taar  lanuwoon  yuy 
naatal  dèri  sunuy  xol  ta  dunu  lax  mukk.  Ta  melo  ya  muamoon 
danoo  feesewoon  junniy  junniy  yègyèg  ak  taar  melne  xaritook 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  sângoo  Téeré  bi  ak  Sunnè  su  laab  si, 
ak  aar  dénkaani  maam  yi  ei  joxe  alal  yi  mudaan  def,  ak  jèflènté 
bu  rafet  ba  mudaa  jèmèlé  ei  bokk  yi  ak  soppe  yi  ak  xarit  yi  ba  ei 
sax  xariti  xarit  yi.  Ay  yèngôom  nag  ei  ligéeyèl  nit  ni  ei  waqf  lii 
lépp  dafa  doonoon  ei  nun  misaal  mi  gènè  rafet  ei  anamug  dèggèl 
kâddu  ga  mujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  «ca  bisub  xanaa 
duma  seen  Boroom?» 


Ta  nun  man  nanoo  tudd  ab  lim  ei  yègyègi  matal  kôllèré  yi 
maneefula  takk  mbaa  di  leen  lim  neel  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam.  Bokkna  ea  loola  ne  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  dadaan  jeexiitalu  lool  ei  anam  gees  miinul  jèmé 
ei  ni  nekk  ei  tiis  ak  mag  ni  nubâyyi  ei  wéetaay  ta  nuy  jânkoonteek 
metiit  ak  nâkk  ak  aajowoo  ngir  nâkka  matal  kôllèré.  Ta  da  nu 
daan  wax  naa:  «Dafa  war  ei  nun  nufat  ei  sunuy  kèr  nii  nekk  ei  tiis, 
waaye  manunu  ko.  Kon  nag  warnanu  leena  defaral  néeg  bu  dal». 


Ta  âggna  mook  ab  lim  ei  ni  ko  jegewoon  ei  def  xalaat  bu 
rafet  bi  muy  lu  nudund  lu  jèmmu.  Leeg  leeg  yit  dadaan  seeti 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


nu  tumurânke  noonee  ta  nekk  ci  tiis  di  xam  seeni  aajo  ak  seeni 
eâkkutéef. 

Xolam  yit  dadaan  ubbiku  ba  mana  èmb  sax  muus  yi  ei 
tôokôor  bi.  Ta  da  leen  daa  wooye  seeni  melo,  daan  jèflèntéek 
menn  mune  ei  noom  ei  mbèggéel  akyèrmèndé  ji  mudaa  jèflèntéek 
ay  doomam. 

Âggna  sax  ei  sant  ma  man  ei  sama  bopp  ginaaw  jurôom  fukki 
at  ak  jurôom  ma  wèr  fajkatu  kèr  doktoor  ba  ma  doon  topptoo  ba 
may  nâmp.  Mujjnaa  ko  gis  nag  ginaaw  ba  ma  ea  sonnee,  mudâldi 
koy  teral  jèflèntéek  moom  ei  eofeel. 

Budee  matal  kôllèréem  jèmé  ei  sèrinam  Saamii  Afândii 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  nag  moom  lu  nudaan  nettli  la  mumel 
ne  léeb.  Kèr  Saamii  Afândii  yit  moodaan  doon  bérèb  bi  muy 
njèkkè  siyaare  ei  bisi  iid  yi.  Tèbèskéem  ma  mudaa  njèkkè  rendi 
yit  moom  la  ko  daa  rendil. 

Dadaan  jâng  ay  kaamil  yit  di  ko  jagleel  ruuam  gu  sell  ga.  At 
mune  yit  la  daan  gènè  seral  xolam  bu  am  kôllèré  ba  mooy  junniy 
junniy  kaamil  yu  tedd  ya  soppeem  ya  daan  wâcce  ngir  ruug 
sèrinam  ba. 

Li  am  daal  moodi  ne  dafa  doonoon  ei  nun  daaray  mbèggéel 
ak  eofeel  ne  Abôo  Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  eig 
dundèm  aki  jèfèm  aki  jikkôom  -yi  èmb  dundèm  gépp-  ei 
mbirum:  “Lan  mooy  matal  kôllèré  jèmé  ei  ni  nubègg  ak  nan  la 
nu  koy  sottale?” 

Leegi  nag  ni  aju  ei  waa  mbèggéel  népp  soppikunanu  doon 
njèmbèti  yônént  ei  suufus  matal  kôllèré  gi  waa  joojee  di  buurub 
mbèggéel  ak  eofeel  naatal. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kon  Yaw  Yalla,  yâlla  nanga  nu  defal  njekk  nun  népp.  Yaw 
Yalla,  yâlla  nanga  nu  tâbbal  ci  mbooloom  nu  baax  ni,  ta  nga 
baaxe  sunuy  xol  melo  yu  rafet  yu  “Boroom  matal  kôllêré”  yi,  ta 
nga  xéewêlale  sunuy  jêf  ag  dêggu  akug  sellal,  ta  nga  boole  nu 
nun  népp  ci  niy  mujjé  âjjanay  xéewêl  ja. 

Ta  yâlla  nanga  def  sunuy  doom  ak  sunuy  sêt  -niy  sunu 
mbégum  xol-  nuy  ay  njiit  yu  taaru  ci  kanam  ni  ragal  Yâlla.  Ta 
nga  def  nu  nun  népp  nuy  nu  matal  kôllêré  jèmé  ci  Yaw,  ak  ci 
Sab  Yônént,  ak  way  jur  yi,  ak  bokk  yi,  ak  ni  gèm  népp,  ak  réew 
mi,  ak  xeet  wi,  ak  dénkaan  yi  ci  des  yépp.  Yâlla  nanga  nu  def 
yit  nuy  dund  ci  keppaarug  Sa  ngèrèm  lu  tedd  li  ci  yaari  kèr  yi 
âddina  ak  âllaaxira.  Aamiin... 


‘^ôônal  nit  kup  misaal 
ku  bukk  ci  ni  ^èm 


Péetéy  Yèlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mègg  daal  danoo 
ray  seeni  bènneex  ci  seen  biiri  bakkan  ni  aw  kèyit  di  lakke 
ci  sawara  ndaxte  noom  danoo  nekkoon  ci  keppaarug 
sopp  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  ak  bègg  ko.  Ci  nii  nag  la 
neneen  nit  ni  di  xèccôo  jèm  ci  seen  yu  taaru  yoy  leer  yi  ci 
ludul  seen  eoobare  ngir  li  nusoppiku  doon  lu  leer  di  xècc. 


DOONAL  NIT  KUY  MISAAL 
KU  BOKK  CI  NI  GÈM 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dafa  dimblé  jaamam  ni  ngir 
nuâgg  ci  texe  ta  Mujaare  ko  ci  yônni  nit  nu  baax  nu  rânniku  nu 
am  jikkô  yu  baax,  nudoon  ay  gindikat  yuy  jâpp  ci  seeni  yoxo  ngir 
âggale  leen  eig  njub. 

Nit  kat  Yâlla  da  koo  moonaale  muy  jeexiitalu  ei  jèmm  ju 
mâgg  ak  ei  royukaay.  Maanaam  aajowoo  nanu  lool  royukaay 
buy  jèmèlé  nit  ei  dègg  di  jeexiital  eib  yarub  ruuam  ak  ei  xolam 
ak  xelam.  Ta  lôolu  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wâccewul 
téeré  yi  rekk,  waaye  dafa  yônni  nit  nu  am  jikkô  ta  doon  nu  mâgg 
ngir  gindi  nit  ni  ngir  nubâyyi  jeexiit  yu  xôot  ei  seen  wâll  yépp.  Nit 
nôonu  nag  nooy  yônént  yi.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
defal  njekk  èndi  wâlliyu  yi  jaar  ei  ngérum  yônént  yooyee. 

Nit  nu  mâgg  ni  mel  ne  yônént  yi  kat  seeni  noon  sax  manunu 
leena  melal  melo  wu  rafetul.  Li  lii  jur  nag  moodi  ne  nu  bari  ei  nit 
ni  xamnanu  dègg  ta  amnanu  teraangay  gèm. 

Ci  misaal,  saaba  yu  tedd  yi  danoo  waaruwoon  ei  jèmmi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  jikkôom  yu 
rânniku  yu  amul  moroom  yi  mel  ne  Alquraan  juy  dund,  ta  danu 
koo  gèmôon.  Danoo  mujjôon  yit  di  ko  wèr  melne  lèpplèppaa  yuy 
wèr  ag  leer.  Ta  nit  niy  nuru  rabi  âll  ni  daan  suul  seeni  doom  yu 
jigéen  nuy  dund  jeexnanu  ei  âddina  si,  ta  mujjnanu  doon  jèmm 
yu  kawe  yu  nekk  ei  njobbaxtan  yu  kawe  lool  ei  taarbeu  Lislaam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  anam  gii  nag,  melo  wi  èpp  solo  wow  ni  gèm  -niy  dox 
ci  yoonu  ngèm  ak  sellal  ak  ragal  Yâlla-  moodi  tabax  jèmm  ju 
dèppôok  jèmmi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc. 
Naka  nôonu  yit  ni  gèm  ni  am  wépp  melo  ak  jépp  jikkô  ju  rafet 
kenn  kune  ci  noom  day  mujj  mel  ne  lèsée  bob  njub. 

Ni  nuxan  lii  nag  danoo  yoqqat  ba  ci  sax  xam  li  nekk  ci 
seenug  gindiku  eiy  maanaa,  ta  danoo  yèg  noflaayu  seeni  bakkan 
ei  sori  yoon  wi,  won  ko  ginaaw.  Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla 
neef  sellal  mbôotam-  sax  nettlina  ab  xewxew  ngir  wonee  ei  dègg 
googee  dâldi  wax  ne: 

“Ci  jamonoy  Afoû  Yazid  al-  BustâmP  dafa  amoon  nit  ku  doon 
jaamu  sawara,  bis  nag  benn  jullit  waxe  ko  eig  nagas  ne:  “waaw,  lu 
la  tee  doon  jullit  ngir  nga  muee  am  teraanga  akug  kawe?!” 

Waa  joojee  di  jaamu  sawara  tont  ko  ne:  «Ée  yaw  mi  ma 
bèggè  gindi  jèmé  ei  yoonu  muee,  man  de  gèmnaa  ei  anam  gu 
nèbbu  ngèmug  Abû  Yazid  al-  Bustâmi,  waaye  nag  siiwèluma 
samag  ngèm  ta  ba  leegi  sama  lâmmin  wi  dafa  fasu  melne  danu 
koo  yeew  bu  dègèr  ba  manumaa  tudd  baatub  dègg  bi.  Li  waraal 
lôolu  moodi  ne  waa  joojee  ag  xôot  akub  taar  bu  leer  danoo  nekk 
ei  moom.  Man  nag  ba  leegi  joxaguma  sama  xol  ei  anam  gu  mat 
diinéem  ji  ak  Lislaamam  ji,  waaye  nag  jaaxlenaa  ta  yit  kaweg 
ngèmèm  gi  jâppna  ma.  Moom  daal  nit  la  ku  wuuteek  nit  ni  ei  des, 
ndaxte  moom  ruu  gu  woyof  gog  leer  la  di  jèmmèl  royukaay  bu 
kawe  ta  mâgg  ba  âgg  eib  dayo. 

Bufekkee  nag  ngèm  gii  ngay  woote  jèmé  ei  mooy  seenug 
ngèm  ta  geneen  amul  kon  ngèm  gii  amul  njarin.  Lii  moo  tax 
xemmeemuma  ngèm  gi  ngeen  yor,  ndaxte  bu  nekkoon  ei  ag  nit 

Kilifa  gii  mingi  têdd  ea  wetu  dèkkub  Jaylaanlii  bi  ei  goxub  Qariiq  Xaan  ei 
tunduw  Antaakiya  dèkkub  Habib  an-  najjâr.  (ki  topp  téeré  bi) 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


ku  am  téeméeri  téeméeri  sabab  yu  koy  jan  ci  ngèm  ci  xolam  kon 
ngèm  gii  dana  lax,  giim,  yoon  wa  eay  yôbbôo  dog  ngir  sa  nagas 
gi  ak  sa  wow  gi.  Bu  lôolu  jâllee  yit  ngèm  gii  dana  néew  doole  ei 
xolam,  ndaxte  ngèm  gi  ei  yéen  dafa  soppiku  doon  tur  wu  yorul 
maanaam  turu  Lislaam,  mujj  doon  yit  lu  nagas  lu  amul  ruu 
daanaka.  Melo  wii  nag  wi  ândul  ak  maanaa  dafa  mel  ne  kuy  xoole 
tâkk  gu  dègèr  bètub  suuf  su  nangu  su  naat  suy  saxal  ay  fèlôor  aki 
garab  yuy  menn. 

Leerug  ngèm  gépp  nag  gisnaa  ko  -sama  kem  kâttan-  ei 
ngèmug  Abû  Yazid  al-  Bustâmi.  Aw  pépp  walla  ag  toqq  eig 
ngèmèm  day  soppiku  doon  géej  mbâmbulaan.  Sag  ngèm  nag  yaw 
dafa  tâbbi  ei  kasob  li  fés  ak  naaféqq  ndaxte  dafa  yam  ei  xott  yi.  Ta 
ngèm  gu  amul  ay  reen  noddkat  bu  naqqari  baat  la  buy  nodd  nodd 
gu  amul  ruu,  ta  dubègglôo  nit  ni  julli  waaye  da  leen  koy  soriloo. 
Maanaam  daal  seenug  ngèm  bu  nekkoon  ei  tôokôorub  fèlôor  ag 
dég  lay  doon  gees  wara  teqqalikool. 

Waaye  jantub  ngèmug  sèrin  Abû  Yazid  al-  Bustâm  day  fenke 
ei  asamaani  ruuam  gu  bârkeel  gu  leer  gi,  ta  bu  jolliwoon  ei  âddina 
sii  kon  dana  def  âddina  soosee  -nga  xamne  amul  qiima  ta  jarul 
dara-  muy  ngalam  li  gènè  seer  ei  biir  suuf  si,  soppi  ko  âjjana  yit. 
âddinay  xoli  ni  gèm  nag  nooy  balluwaayu  leer  googee.  Lôolu 
moo  tax  ngèmug  Abû  Yazid  akug  dèggôom  di  jeqqi  aw  naqqar 
akug  eofeel  akug  xôot  gog  maneesu  koo  melal  walla  di  ko  xamle 
mujèm  ei  gèm  ei  sama  xol  ak  samag  ruu”. 

Nii  nag  la  jèmmi  Abû  Yazid  al-  Bustâmi  ju  kawe  ji  daan 
jeexiitale  ba  ei  jaamukatu  sawara,  ta  doonoon  nataal  bu  leer 
neel  niy  nangu  diiné  jii.  Ci  lan  kon  la  soppeb  Yâlla  bu  mag  bii 
taxawalewoon  boppam?  Moom  daal,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  da 
koo  laltaayalewoon  lèkkèlôok  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  bègg  leen  ak 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xoole  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bètub  ki  bind, 
maanaam  daa  mujj  doon  fu  yèrèm  jaami  Yâlla  yi  di  feene». 

Misaal  yooyee  di  wone  dundug  xol  ak  gu  biir  gu  Abû  Yazid 
al-  Bustâmi  soppeb  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  leer  la,  ta  bokkna 
ci  ne: 

Dafa  toogoon  ci  ronug  garab  di  nopplu  ci  benn  ci  tukkéem 
yi.  Ginaaw  ba  munopploo  nag  muwéy  ca  tukkéem  ba,  ci  yoon 
wi  nag  mugis  mbooloom  xorondoom  mu  yéeg  ca  mbuus  ga 
mudefoon  ay  yèfèm  ba  mutoogee  ca  bérèb  boobee  ngir  nopplu. 
Ngir  muban  leena  xan  seen  dèkkuwaay  ba  nag,  ban  leena  mosloo 
yit  dundug  tumurânke,  dafa  deUu  ca  bérèb  ba  munekkoon  ngir 
nopplu  ta  bâyyi  xorondoom  ya  ca  seen  bérèb  ba  nunekkoon. 

Li  am  nag  moodi  ne  nooy  jikkô  googee  ak  yègyèg  bu  mat 
bii  mingi  jôgé  ci  mbèggéel  gog  Yâlla  gi.  Lii  moo  tax  waa  jii  di 
soppeb  Yâlla  doon  yèg  xat  ak  mbugèl  miy  nekk  ci  dènnub  kune 
ci  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  ngènéelul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Miy  ki  bind.  Bis  danoo  dôor  am  mbaamam 
ci  kanamam  ba  ginaawug  mbaam  ma  di  nâcc,  ca  saa  sa  rek  tânki 
Ahû  Yazid  al-  Bustâmi  tâmbli  di  nâcc. 


ToUuwaay  bii  nag  mingi  jôgé  ca  jikkô  yu  rafet  yooyee  yu 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Bis,  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  dugg  ci  tôokôorub 
jenn  waay  ci  waa  Lansaar  yi  dâldi  yam  ci  ag  giléem.  Ba  mugisee 
Yônént  bi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  mucc  mu  yèrèmtèlu 
rongoon  ya  tuuru.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  dâldi  koy  fekki,  raay  gètèm  ya  mudâldi  dal,  mune: 


«Kuy  boroom  giléem  gii?  Ku  moom  giléem  gii?”  Am 
waxambaane  wu  nèw  wu  bokk  ci  Lansaar  yi  dâldi  ne:  Maa  ko 
moom,  yaw  Yônént  bi.  Mune: 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


“Xanaa  doo  ragal  Yâlla  ci  baayima  bii  la  Yâlla  moomale? 
Moom  kat  jâmbatna  ma  ne  danga  koy  xiifél  di  ko  sonah  (Abû 

Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Ni  mel  ne  Ahû  Yazid  al-  Bustâmi  daal  -ni  jaxasook  jikkô  jii 
ak  yi  ko  nuru  ci  jikkôy  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc-  danoo  topp  njubug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  wâllam  yépp,  ndaxte  seen  xol  yu  kawe  yi 
danoo  âgg  ci  tolluwaayu  «Xol  bi  mucc». 

Lii  moo  tax  ang  noom  ak  ni  topp  seenug  njub  kune  ci  noom 
dafa  nekkoon  royukaay  neel  ni  gèm,  ba  tax  seeni  muun  doon 
nuru  jamonoy  lolli  daan  def  ci  xol  yi  ag  dal.  Seenub  xool  yit  dafa 
doonoon  ngelaw  lu  neex  lu  woyof  luy  upp  ruu  yi.  Seen  xarkanam 
yoy  leer  yi  yit  danudaan  fâttli  nit  ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  fu 
nutoll.  Ndaxte  danoo  jèléwoon  ag  may  ak  leer  ci  lu  sax  ci  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc.  Misaal  moomee  nag 
day  leeral  ca  anam  ga  gènè  rafet  tâppewu  googee  ak  leer  googee: 

Boroom  kèrub  Kurjii  Xaatoon  Baasaa  -di  kenn  ci  taalubé 
yu  jigéen  yu  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi-  mi  nutuxaloon 
yôbbu  ko  ca  goxub  Qaysarii,  ginaaw  ba  mudèkkôon  ak  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  ca  (Quuniyaa).  Soxna  soosee  nag 
dafa  yônni  nataalkat  ba  «Ayn  ad-  dawlah»  -nataalkat  di  bindkat 
bu  siiw  boobee  ca  kèr  buuri  Saljuuq  ya-  ca  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ngir  mudefal  ko  ab  nataal  ci  anam  gu  ândak  suturè  ta  èndil  ko 
ko.  Nataalkat  ba  dâldi  génn  ta  ag  eâggante  di  ko  wommat  ngir  def 
ndigèl  lii,  muwax  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  xibaar  bi  sunu  kilifa  gi 
dâldi  muun  ne  ko:  «Defal  li  la  soxna  siy  sa  kilifa  digèl». 

Nataalkat  ba  dâldi  tâmbli  di  nataal  waaye  museetlu  ne 
li  muy  nataal  séqqut  dara  ak  xarkanam  bi  muy  jâkkaarlool, 
mutâmbliwaat  nataal  ba.  Waaye  muy  deme  nii  rek,  saa  buy  nataal 
xarkanamub  sunu  Idlifa  gi  rek  weneen  melo  di  feen  ei  kanamam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mubaamu  mbir  mii  naar  fukki  yoon,  yoon  wu  ci  nekk  melo  wu 
wuute  di  feen. 

Booba  nag  la  xam  ag  tèléem  dâldi  won  ginaaw  ligéey  bii, 
ndaxte  ag  xaraalaam  akug  nawam  réernanu  ko.  Xewxew  bii  nag 
yeena  nataalkat  bi  def  ko  mulab  ci  xalaat  yu  xôot,  ta  fekk  jaaxle 
ak  waaru  jâpp  ko  ba  muy  wax  ak  boppam  naa:  Bufekkee  wâlliyu 
wow  diiné  ji  nii  lay  mel,  kon  nan  la  Yônént  bu  diiné  ji  di  mel? 
Mdâldi  sègg  fôon  loxub  sunu  kilifa  gi  dâldi  tuubé  eiy  yoxoom». 

Meneen  misaal:  Danudoon  dellu  ândak  sunu  way  jur  ndem 
si  Yâlla  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  jôgé  Buursa 
jèm  Istâmbôol  ândak  ndem  si  Yâlla  Saamii  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam.  Ba  nuâggee  dèkkub  «Yaaloofaa»  nudugèl  sunu 
wata  ei  raij  bi  ngir  yéeg  ei  bag  biy  yôbbu  wata  yi.  Muamoon  nag 
waa  joj  ligéeyèm  moo  doonoon  nos  wata  yi  ei  ay  rap  ngir  xèccôo 
bana  am. 


Ba  waa  jooja  waajalee  ab  bérèb  ngir  sunub  wata  nag  dafa 
jekki  jekki  gis  Saamii  Afândii  ak  Musaa  Afândii  -noom  na 
toogoon  ea  ginaaw  wata  ba-  mudâldi  taxaw  ei  anam  gu  ând  akug 
yéemu  lool,  mujege  wata  bi,  xool  ei  weer  bi  eig  settantal,  dâldi 
wonk  ei  lu  ândak  naqqarlu  gu  xôot,  wax  ne: 

«Cèy  Yâlla!  Cèy  Yâlla!  Âddinaakayéemé!  Ayxarkanamningi 
ei  yuy  nuru  ay  malaaka  ak  ay  xarkanam  yuy  nuru  Namrôod». 

Melo  wii  nag,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  mooy  anam  gi  gènè  rafet 
gog  woote  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ba  ei  xarkanam  rekk 
ei  lu  ândul  ak  benn  baat  walla  wenn  araf  Dananu  mana  dundèlé 
sunuy  jèmm  nag  dooleele  ko  jèl  sunu  wâll  ei  bèbbug  dundug  xol 
gog  jaam  yu  baax  yu  texe  ne  nii  nuy  dajeel. 


Warnanoo  bâyyi  xel  lool  nag  nit  niy  dox  ei  kanam  nit  ni, 
maanaam  jèmm  ak  jikkô  yu  kawe  yi  mana  doon  lèsée  yuy  gindi 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


nit  ni.  Ndaxte  nit  ni  danuy  wèndéelu  mel  ne  pènôb  ginaaw  biy 
topp  pènôb  kanam  bi  ci  wata  yi,  danuy  tabaxu  yit  di  dund  kem 
misaal  yi  nuy  gis  ci  seen  kanam. 

Wéyug  nosug  âddina  si  kat  ak  liy  taxawal  jikkô  yi  ko  tabax 
ningi  sottee  ci  xam  Yâlla  rek,  maanaam  ci  xôotèl  gog  xol.  Nit  nu 
baax  ni  kat  nooy  janti  yèrmèndé  yi  ci  asamaani  texe  gi  ak  dal 
gi.  Nit  nu  sâggan  ni  nag  noom  nooy  teeni  lèndèm.  Dègg  gii  nag 
Ahmad  Jawdat  Baasaa  wonena  ko  ci  téeréem  bi  ci  anam  gu  leer 
ba  âgg  eib  dayo  dâldi  ne: 

“WaliiddoomiAbdulMalikxalifababokkooncaumawiyôona 
ya  dafa  bèggôon  lool  ay  tabax  ak  tool  yu  yees,  nit  ni  dâldi  bègg 
tabax  ak  mbay,  daan  waxtaane  ei  seeni  jotaay  taax  yi  ak  tool  yi. 
Sulaymaan  doomi  Abdul  Malik  nag  moom  ciw  nam  ag  jigéen 
ni  ak  gâtt  xel  la  jengoon  jèm,  nit  ni  dâldi  yittéwôo  ei  jamonoom 
ab  taar  aki  bernde  yu  rèy  ak  jèfi  gâtt  xel,  fo  ak  ree  mujj  doon 
mândargam  jamonoom.  Ba  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-  ‘Aziz  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  féetéwôo  mbirum  xilaafa  gi  nag  mudoonoon  kenn 
ei  xalifa  yu  mâgg  yi,  doonoon  yit  xalifa  bu  mana  jaamu  Yâlla  bu 
dèddu.  Ci  jamonoom  yit  nit  ni  danoo  sôobuwoon  yoonu  jaamu 
Yâlla  ak  topp  Yâlla.  Ta  fu  mutoll  dadaan  laaj  ei  ay  jotaayam  biri 
topp  Yâlla  yi  ak  jaamu  Yâlla  yi  di  wax  naa: 

“Lu  doonoon  say  wird  big?  Loo  mokkal  ei  Alquraan  ju  tedd 
ji?  Naata  fan  nga  woor  ei  weer  wii?  Naata  doxandéem  yu  aajowoo 
nga  jOX  nulekk  fat  leen?”  (At-  Tabari,  Târikh,  xaajub  5“',  xétu  266“'  ak  267“'; 
ak  Ahmad  Jawdat,  Qisas  al-  anbiyâ  wa  tawârikh  al-  khulafâ,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu 
717“'). 


Wôorna  nag  ne  jeexiit  ak  may  yu  baax  yi  nit  nu  baax  nu  mat 
nii  def  ei  nit  ni  ningi  jôgé  ei  ne  seeni  xol  dafa  fees  dell  ei  bègg 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melne  lèpplèppaa  yiy  wèndéelu  di  wèr 


NOO  YU  MUJJ  YI 


leer  gi.  Ta  ci  anam  gii  la  Yâlla  nekke  seen  bèt  biy  gis  ak  seeni  nopp 
yiy  dégg. 

Maanaam  soppey  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
ray  seeni  bânneex  ci  seen  biiri  bakkan  ci  anam  gu  mat  ngir  li 
nunekkoon  ci  keppaarug  sopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akbègg 
Ko. 

Naka  noonu  yit  neneen  nit  ni  danuy  xèccu  jèm  ci  seen  yu 
taaru  yoy  leer  yi  ci  lu  dul  eoobare  ngir  li  soppey  Yâlla  yi  di  soppiku 
doon  bérèb  buy  xèccé  bob  leer.  Li  nii  mana  xettli  seeni  bakkan 
ei  yiy  gaare  tay  jeexi  ak  tènk  yiy  wékku  ei  xol  taxna  nudund  eig 
fiir  ak  pastéefub  bana  daanu  ei  lèndèmi  melo  yu  ijânnu  yi  melne 
woru  ak  rèy  ak  naw  jèf 

Ta  seen  jublu  yépp  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
lawoon.  Ci  anam  gii  nag  néew  ak  bari,  sedd  ak  tâng,  am  ak  nâkk 
daawunu  wuute  fa  noom;  tolluwaay  yiy  jeexi  yépp  ak  anam  yiy 
gaare  yépp  léppa  yamoon  fa  noom,  ndax  lune  ei  yii  ker  guy  den 
lanu  ko  jâppewoon. 

Nu  texe  nii  nag  danoo  defoon  seen  bopp  ag  sâbbaal  akug 
jégglu,  danoo  nekkoon  yit  ei  fuglu  gu  sax.  Danoo  dammoon 
seeni  gèt  yit  di  ea  bana  xool  sikk  ak  naawtéef  ak  matadiy  neneen 
ni. 

Nii  nag  jeexalnanu  seenug  dund  ta  seeni  xol  geestuwul 
xoyxoyi  âddina  yiy  jeexi,  ta  nâkkoon  nanoo  soxla  li  ei  nekk  yit. 
Bu  nu  masaa  tegoo  lor  sax  wu  jôgé  ei  nenn  ni  xamul  seen  mbir 
ni  ko  laaya  ju  tedd  ji  waxe  ladaan  doon: 

(4^^  'Mj 


^  ,  t-  ,  "  X-  > 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


“Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ci  kaw  suuf  si  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm”  (laayay  63“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

Âddina  nag  deef  kooo  digèl  muligéeyèl  ni  mel  ne  nu  baax 
nii  ta  topp  leen  ei  li  nuy  sâkku.  Ci  lôolu  sax  la  âddiis  bu  tedd  bi 
di  waxe  naa: 

«Ku  âllaaxira  doon  yittéem  Yâlla  day  def  ag  doyloom  ei 
xolam,  dajaleel  ko  mbirêm,  âddina  dikkêl  ko  ei  san  ban.  Ku 
âddina  nekk  yittéem  nag  Yâlla  day  defag  nâkkam  ei  kanamam, 
tasaare  mbirêm,  ta  duam  ei  âddina  ludul  li  ko  dogal  bi  sédd» 

(At-  Tirmidi,  buntub  Sifat  al-  qiyâmah). 

Jèmm  yu  mag  yi  nag  woroomi  jikkô  yu  sori  eig  mat  lanu, 
ndaxte  noom  dunu  lor  kenn,  dunu  metiitlu  lu  leen  kenn  def  yit, 
ludul  mudoon  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Noom  kat 
danoo  dund  mbôotum  leeralug  Yâlla  gi: 

JalÂJl  j  ^ 

°  J  i  S 

dl-OtJ  iulj  jj-*»LJ|  jj-P  jj„3lj<Jlj 

«Niyjoxe  seen  alal  ei  jamono  ju  neex  akjamonoju  naqqari 
ak  niy  wann  mer  ak  niy  baal  nit  ni.  Ta  Yâlla  day  bêgg  niy  def 
njekk»  (laayay  134“'  d  saaru  Âli  Tmrân). 

Sunu  sang  Jafar  as-  Sâdiq  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
dundna  mataleg  laaya  ju  tedd  jii  mook  jaamam  ba  ko  doon  jox 
nam,  mubaal  ko,  defal  ko  njekk  yit  goreel  ko. 

Al-  Hasan  al-  Basri  batayit  dadaan  baal  ni  koy  jèw,  daan  leen 
yare  di  leen  defal  njekk  ak  di  leen  yônnée  ay  âddiyè.  Bokkna  nag  ei 
li  gènè  rafet  ei  li  waykat  bi  dèkk  Turki  di  Yuunus  Amrè  wax  ta  muy 
wone  bir  yu  taaru  yoy  kilifa  yu  mâggi  Lislaam  yi  muwax  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  koor  akjulli  ak  aj 

Bulfoog  ne  jeexalnga  jéfi  sufyânke 

Xam  Yâlla  kat  mbir  mumanula  nâkk  la 

Ngir  nga  doon  nit  ku  mat 

Li  am  nag  moodi  ne  jaam  nu  baax  ni  nooy  ni  amoon  ngèm 
guy  royukaay  neel  nit  népp  ba  tax  ci  seen  bir  yépp  nudoon  èmbèl 
bindéef  yi  neewant  ak  yiw  ak  mbaax,  doon  toroxloo  jaamu  gu 
nèbbu  neel  ki  bind,  seeni  noo  yit  doonoon  ag  sâbbaal. 

Ni  jaxasoowoon  ak  noom  yit  ta  ândoonak  noom  dundnanu 
eig  eofeel  eér  ak  yu  neex  yu  Yâllaa  ya  numosoon;  ndaxte  xoli 
xejj  yooyee  -ngir  li  nu  feesewoon  texeg  Muhammad  gi-  danoo 
èndil  leer  ya  ak  eéri  maanaa  yu  bari  ya  na  nuwaxaloon  kune 
ei  kem  waajtaayam.  Ci  anam  gii  nag,  ngir  nga  jarinu  ei  noonee 
yit,  dangaa  wara  ândak  noom  ei  âddina  ta  ândak  noom  bu  nuy 
gâddaay  ak  bu  nuy  tukki  jèm  ea  dund  gay  saxi  ea  âllaaxira. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  digèl  suuf  si  mubana 
lekk  yarami  jaam  nu  baax  ni  ngir  seeni  ngènéel  ak  seeni  jikkô. 
Ci  lôolu  nag  la  Jâhir  ihn  ‘Ahd  al-  lâh  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  di 
nettlee  naa: 

«Ba  xareb  Uhud  dikkée  sama  baay  da  maa  yvoo  ei  guddi 
dâldi  ne:  Man  kat  gisewuma  sama  bopp  kudul  ku  nuy  ray  ei  ni 
huy  njèkkè  ray  ei  saabay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee,  ta  man  kat  duma  bâyyi  sama  ginaaw  ku  ma  gènè  fonk 
ei  yaw  kudul  Yônént  hi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee. 
Damaa  ame  bor  nag,  nanga  ko  fay,  ta  nanga  topptoo  say  mag  ak 
rakk  yu  jigéen  yi.  Nudâldi  xèy  mudoon  ka  hu  njèkkè  ray,  huboole 
ko  ak  keneen  dene  ei  benn  bâmmeel.  Ginaaw  ba  sama  xel  dalul 
ei  bâyyi  ko  ak  keneen  ka,  madâldi  koy  génnélu  ginaaw  jurôom 
mbenni  weer,  mumel  ne  bis  ba  ma  ko  ea  defee  ludul  tuuti  ea  nopp 

ba”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  janâiz). 

- 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


Meneen  misaal  ci  mbir  moomee  mu  jôgé  ci  taarix  bi 
nujamonoonteel.  Kooka  mooy  Al-  Adnah  Li  mi  mokkaloon 
Alquraan,  doonoon  kuy  noddal  julli  yi  jurôom  di  kenn  ci  ni  sax 
eig  njub.  Mahmûd  Sâmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dafa  nettli  ei 
moom  -ta  doon  ku  seere  xewxew  boobee-  ne: 


«Ginaaw  ba  noddkat  bii  faatoo  ba  muam  fenweeri  at  danoo 
ubbi  bâmmeelam  ngir  tuxale  ko  ea  ngir  aw  yoon  wu  nu  fa  waroona 
jaarale.  Ba  nu  ubbée  bâmmeel  ba  nag  danoo  fekk  jèmmèm  ja  dara 
sikku  ea  mumel  na  mumeloon,  suuf  si  lekku  ko,  ta  yâqquwul. 
Gângaayam  la  sax  dafa  meloon  ne  eângaay  lu  yees». 

Taarbeu  Lislaam  yit  dananu  ei  dajeek  lu  bari  eiy  nettli  ak 
yu  nugis  ak  yu  leen  nuru,  ta  yii  di  ay  feenu  yu  rânniku  yu  amul 
moroom  yoy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  nenn  ei  jaamam  nu 
baax  ni  ngir  nujèlé  ei  ab  bind  akug  laabiiré  akug  yeete.  Yarami 
jaam  nu  baax  ni  kat  danuy  mujj  doon  suuf  ne  yarami  mboolem 
nit  ni.  Waaye  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dana  xéewèlale  nenn  ei 
jaamam  nu  baax  ni  ba  seeni  yaram  dunu  yâqqu  dunu  nèb,  mbir 
mii  nag  ag  may  la  gu  jôgé  fa  jèmmi  Yâlla  ju  kawe  ja  ta  dananu  ei 
jèlé  ay  bind. 

Waaye  li  am  solo  mooy  fâggu  ag  sax  ta  ninu  koy  defe  mooy 
nufarlu  ngir  mel  ne  jèmm  yu  mâgg  yii  eig  wâll,  ei  geneen  wâll  yit 
nuyar  sunuy  doom  waajal  leen  ngir  nudoon  nit  nu  baax  ei  seenu 
xeet.  Ci  lôolu  nag  la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 

«Nit  ki  de  deefna  yêkkêti  darajaam  ea  âjjana  bu  ko  defee 
munaa:  Fu  lii  jôgé?  Nunaa  ko:  Ci  jégglu  gu  la  sa  doom  jéggluh 

(Ibn  Mâjah,  buntub  Al-  adab). 


Ci  beneen  âddiis  bu  aju  ei  mbir  mii  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Bu  nit  ki  faatoo  jêfém  day  dog  ba  mudes  lu  jôgé  ci  yatt: 
sarax  buy  wéy,  walla  xamxam  beef  di  jarinoo,  walla  doom  ju 
baax  ju  koy  naanal»  (MusUm,  huntuh  Al-  wasiyyah;  ak  At-  Tirmidl,  huntub 
Al-  ahkâm). 

Dundug  nit  ki  daal  -ki  dundé  xolub  ruu-  day  soppi  kaw 
suuf  si  def  ko  âjjana,  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
njekkam  yit  taxaw  taxawaayu  ay  neexal  neel  ko.  Njobbaxtanul 
texe  ci  dundug  âddina  gi  nag  tay  doon  xayna  njèlbéenug  texe  giy 
saxi  mooy  numana  dundé  mbèggéelug  Muhammad  gi  ci  èttub 
lollib  Muhammad  bi.  Sunu  waru  gar  diirub  sunug  dund  yit  mooy 
nuy  topp  ay  tânkam  ginaawam  di  sâmm  ngor  ak  teraanga  gi  mu 
baaxe  xeetam  wi. 

Kon  Yaw  Yalla,  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale  nu  nudef 
waru  gar  wu  mâgg  woowee,  ta  jeexal  diirub  sunug  dund  di 
kenn  ci  ni  gèm  ni  mel  ne  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-  ‘Aziz^kAbû  Yazid 
al-  Bustâmi  ak  Mahmûd  Sâmi  Afandi  ak  ni  mel  ne  noom. 
Maangi  Lay  naan  yit  nga  tâbbal  nu  ci  mbooloom  ni  texe  ni 
doon  bérèb  buy  xèccé  bob  leer  neel  xeet  wi.  Aamiin... 


‘^0^d  hi  aki  hôatam 


Kâttan  gi  bèt  di  am  ngir  gis,  ak  gi  nopp  di  am  ngir  dégg  danuy 
âgg  ba  digènté  sângam  rekk.  Ta  bu  weesoo  digènté  boobee 
gis  walla  dégg  dumana  nekk.  Naka  nôonu  yit  xam  dogal  bi  ci 
anam  gu  yell  dafa  féeté  kaw  kâttanug  nit;  ndaxte  nun  danuy 
gôorgôorlu  rek  ngir  xam  xewxew  yi  ak  di  leen  firée  sabab  yi 
ak  ngânt  yi.  Ta  ni  èpp  ci  nun  dunumana  xam  bind  yi  ci  seen 

ginaaw. 


DOGAL  BI  AKI  BÔOTAM 


Nattale  gu  ci  yam  kembe  ba  ca  teqqental  ya  ca  gènè  tuuti,  ak 
dogal  biy  dikk  bu  waxtoom  jotee  -noom  naar  niy  tèrèl  jamonoy 
xewxew  yépp  ak  seen  bérèb  ak  seen  melo  ak  seen  sabab  ci  bindéef 
yépp  li  tâmblee  ci  yi  ci  gènè  tuuti  ba  ca  ya  gènè  rèy-  bind  yi  ci 
nekk  danuy  feen  ci  mâggaay  gu  yell  ci  mâggaayug  Yâlla  gi. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daal  dafa  sâkk  bindéef  yépp,  doxal 
leen  ci  lu  munatt  yamale  ko,  ta  jeexiiti  xewxew  yi  ci  yooni  dund  gi 
palapi  dogal  bi  lanu  ci  dèggdègg.  Weer  wi  kat  ak  jant  bi  ak  bidiw 
yi  ak  gâncax  yi  ak  nit  ak  rab  yi  ak  mboolem  bindéef  yi,  noom 
népp  palapub  dogal  bii  da  leena  èmb,  ba  ci  sax  wenn  xob  wuy 
rote  ci  bânqaasub  garab  dugénn  ca  palai)  boobee.  Ta  bu  bindéef 
yépp  nekkutôon  ci  palaijub  dogal  bi  kon  ag  jaxasoo  gu  mag  day 
am  ci  bindéef  yi.  Bépp  ligéeyub  xarala  kat  day  tollook  kâttanug 
ka  ko  def  ak  manmanam.  Ci  misaal,  wépp  bind  wow  bindkat 
walla  nataal  bob  ku  xarala  day  ame  tay  bindôo  kem  bèggbèggèm 
ak  waajtaayam.  Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  nattale  ta 
yamale  ci  eoobareem  ba  mu  sâkkagul  bindéef  yi  sottikuy  dogal 
yiy  feeni  ea  dund  googee  li  tâmblee  ei  ba  nu  leen  di  sâkk  ba  ba  ea 
seenug  jeex,  ak  ikam  ak  bôot  yi  ei  nit  ki  am  bindam  di  xarbaaxug 
Yâlla,  ak  jagle  yiy  ândeek  yeneen  yiy  dund  li  tâmblee  ei  seenug 
juddu  ba  ei  seenug  dee. 

Ci  nii  nag  nattale  ak  yamale  gi  mooy  nos  gii  di  liy  juddôo  ei 
eoobarey  Yâlla.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wonena  dègg  gii  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ob-di>“ 

«Nun  de  lune  danu  koo  sâkk  eig  nattale  akugyantale»  (laayay 
49“‘  ei  saaru  Al-  qamar). 

l_S?  '^l  (_5?  '^J  (_5?  (j"?  i— >L/5|  U 

<11)1  j_Jlp  liiJS  (j|  UljU  (jl  JlS 

Waxna  batayit  ne:  «Dara  dudale  ei  ntusiba  ei  suufsi  walla  ei 
seeni  jêmnt  ludul  ne  mingi  eib  téeré  lu  jiitu  nu  koy  sâkk.  Loola 
kat  lu  yomb  Yâlla  la»  (laayay  22“‘  ei  saaru  Al-  hadid). 

Ci  tènk:  nattale  ak  yamale  mooy  xamxamu  xewxew  yi 
nubindagul,  ak  xam  leen  ak  toftale  leen  ak  saxal  leen  ea  Lawhul 
mahfôos.  Dogal  nag  moom  mooy  sottig  xewxew  yooyee  ndânk 
ndânk  eig  seenug  toftaloo  ei  anam  gi  nu  leen  saxale  ei  Lawhul 
mahfôos. 

Ta  xamug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xewxew  yiy  feeni  ei 
melow  xam  lu  jiitu  xewxew  yooyee  di  sotti  mooy  li  ag  nekkam 
Yâlla  laaj. 

Ta  yit  lu  manula  nâkk  la  Yâlla  -mi  muee  ei  jamono  ak  bérèb- 
doon  boroom  xamxam  yooyee,  ndaxte  sârt  yiy  dègèrèl  xamug 
dogal  bi  ak  kâttan  gi  ak  peeg  leen  noom  naar  noom  dunu  lu  laaj 
gèstu  ei  wâllu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Lu  manula  nâkk  la  nag  nugèm  ne  lépp  lu  am  ei  bindéef  yi 
mingi  ame  ta  nubindé  ko  baatub  «Nekkal».  Dogal  bi  mooy  sârt  bi 
gènè  nâkka  tènku  ei  jurôom  mbenni  sârti  ngèm  yi,  waaye  moom 
ei  dèggdègg  dègg  la  gu  nit  kune  nangu.  Ci  wâll  gii  sax  ba  ei  nit  ni 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


gèmul  danuy  nangu  ba  fâww  jeexutu  ab  dogal  ci  seen  kâttan  bu 
nuy  wax  naa:  «lu  nubind  ci  jè  bi  la». 

Ba  ci  niy  diiijat  sax  danuy  feenal  gèm  dogal  bi  ci  seen  biir  xol 
ak  seen  biir  xel  -xayna  danu  leen  koo  moonaale  moo  tax-  ci  ay 
wax  yu  mel  ne  «Damaa  am  sâs»  walla  «Damaa  nâkk  sâs». 

Wax  yooyee  nujèlé  ci  tiyaatar  bi  mujj  ci  tiyaatari  bindkat  bi 
dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  danuy  wone  ca  anam  ga  gènè  rafet  ne 
dèggdèggi  dogal  bi  nuréeré  ta  nuwar  koo  dèggèl  nit  kuy  xalaat 
kune  yit  war  koo  gèm,  ci  lay  waxe  naa: 

«Ci  misaal,  benn  bis  benn  wata  dafa  mbèk  jenn  waay  ca 
bayaalub  linoonoo.  Ndax  bu  nudelluwoon  ginaaw  fukki  minit  lu 
jiitu  aksidâ  ba,  ta  waa  ja  nekkoon  ca  kanam  sârdee  bu  Kôol  Xaana 
ci  misaal  ta  nujâpp  ne  wata  bi  mingi  jôgé  ci  aw  sélébé  yoon,  ndax 
kon  doon  nanu  gis  xewxew  bii?  Jenn  waay  ci  biir  téeméeri  junniy 
nit  nèw,  benn  wata  yit  nèw  ci  biir  junniy  wata.  Waa  ji  xamutoon 
ne  deesna  ko  mbèkk,  wata  bi  yit  xamutoon  ne  dana  mbèkké,  kune 
ci  noom  naar  di  jege  ka  ca  des  ta  xamunu  eâllala  gii  ei  xewxew  yu 
daje.  Waa  ji  mingi  ei  kanam  benn  bérèb  bu  nuy  jaaye,  dâldi  jènd 
boyetu  âlmet,  jéggi  benn  jéegô  walla  yaar,  waxtaan  akub  xaritam, 
xool  lenn  ei  njaay  mi  nugaaral.  Yèngutu  yii  dananu  dog  ginaaw 
minit  yu  néew,  xewxew  yu  tiis  yit  dana  ei  topp.  Jamono  joojee 
nag  sabab  bu  nâkk  solo  moo  koy  waral,  man  naa  doon  fâtte  walla 
juum  walla  xel  mu  rèee  walla  nâkka  xam.  Kan  mooy  xam  ne 
xewxew  yiy  daje  amna  ag  nattale  gu  leen  boole  ei  anam  gog  du 
jaas  ta  deesu  ko  mana  moytu?»  (bind  nit,  xétu  43“‘). 


Ci  nii  nag  nit  kune  kuy  xalaat  ei  anam  gu  yell  ei  xewxew  yi 
muy  dajeel  yi  mel  ne  yii  dumana  tere  boppam  mugèm  ne  tèrèliini 
xewxew  yi  amul  fu  nuyam  -ta  nu  koy  gaaral  di  ko  seetaan  ei 
bindéef  yi-  danuy  feen  tay  sotti  ei  biir  rèddi  kâddud  Yâlla  gi. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Niki  nga  xamene  nag  maneesula  xamal  kulôor  nit  ku  gumbè 
ku  dul  gis,  kiy  xalaate  ci  li  tâppewu  ci  moom  ci  li  âddina  si  èmb 
-ta  xamug  nit  tènk  ko  moom  mi  jamono  ak  bérèb  tènk-  dumana 
âgg  ci  anam  gu  yell  ci  mbôotum  dèggdèggi  bir  yu  kawe  yi  mel  ne 
dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi.  Taxawaay  bii  nag  balluwaayu  xel 
mu  rafet  la,  melne  tee  nit  daanu  ci  xel  mu  daladi  ak  jaaxle  ngir 
xam  gu  nuxam  bôot  yu  nu  âttanul. 

Dègg  la  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  nèbb  bindéefam 
yépp  ag  nattale  ak  yamaleem,  ta  kenn  amul  kâttanug  xam  ag 
nattale  ak  yamaleem  lu  jiitu  muy  doon  ab  dogal.  Waaye  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  ci  mbir  mii,  joxna  nenn  ci  bindéefam  yi  ab  xaaj 
ci  «Xamxam  biy  jôgé  fi  Moom». 

Li  am  nag  moodi  ne  nattale  ak  yamale  gi  li  muy  des  di 
lu  nuréeré,  ak  li  nu  ko  manula  xam,  ak  li  kâttanug  xalaatu 
nit  manula  jéggi  miir  bu  kawe  bii  nutuddé  kumpè,  lôolu  ci  yi 
yèrmèndéy  Yâlla  ji  amul  fu  muyam  laaj  la. 

Waaye  batayit  amna  yenn  taxawaay  yu  rânniku  melne  gis  bu 
dèggu  yoy  jégginanu  gâllankoor  bii  weesu  miir  bii  ci  ron  neewant 
ak  njekk  lol  Yâlla. 

Ci  dèggdègg  kat  deefna  gis  lu  bari  li  nit  nu  baax  ni  di  gént 
muy  xew  ginaaw  bi,  ta  gént  yii  ay  may  lanu  yoy  leer  yu  jôgé  ci 
«Lawhul  mahfôos»  tâppewu  ci  seeni  xol. 

«Kâttan  gi  matul»  mooy  kâttanug  nit  ci  def  lu  baax  walla  lu 
bon.  «Kâttan  gu  mat  gi»  nag  moom  mbir  la  mu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jagoo. 

Lii  moo  tax  yit  moom  boppam  gu  mat  sèkk  jaam  bi  manu 
koo  am,  ndaxte  bir  yu  mel  ne  ag  juddôom  akug  faatoom  ak  diir 
bi  muy  dund  ak  gôor  lay  doon  walla  jigéen  ak  xeet  wi  muy  bokk 
ak  ni  xelam  di  toll  nit  manu  eee  doon  dara,  ndaxte  danuy  dugg 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ci  biir  «Dogal  bi  dara  tênkul»,  ta  nit  ki  deesu  ko  laaj  bir  yii  di 
tege  ci  kawam. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  day  laaj  ab  jaamam  kem 
manman  yi  Mu  ko  jox.  Lii  moo  tax  nit  ki  jèf  yi  dul  ame  ci 
eoobareem  deesu  ko  ei  bindèl  tuyaaba  mbaa  bâkkaar.  Ci  misaal, 
ku  woor  bu  juubôo  lekk  mbaa  munaan  kooram  duyâqqu,  ba  lii 
moo  tax  deesu  ko  ei  bindèl  benn  bâkkaar. 


Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  leeralna  ei  laaya  ju  tedd  ji  ne 
Moom  duteg  nit  lu  èpp  kâttanam  dâldi  ne: 

«Yâlla  dugâll  nit  ludul  li  muâttan.  Lu  mudef  ei  lu  baax 
moom  lay  jarin,  lu  mudef  ei  lu  bon  yit  moom  lay  wânni.  Yaw 
sunu  Boroom,  bu  nu  ko  jâppe  su  nufâttee  mbaa  nujuum,  sunu 
Boroom,  ta  bu  nu  gâll  digêl  yu  diis  na  nga  ko  gâllewoon  na  nu 
jiituw6on,  sunu  Boroom,  ta  bu  nu  gâll  lu  nu  amul  kâttanam. 
Ta  nanga  nu  baal  ta  jéggèl  nu  ta  yêrèm  nu.  Yaway  sunu  kilifa 
di  sunu  péeté,  kon  nanga  nu  dimblé  ei  nit  ni  weddi»  (laayay  286“' 
ei  saaru  Al-  baqarah). 

Waaye  Yâll  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dfa  gâll  nit  ki  kem  kâttanam, 
ba  taxna  bu  nit  ki  defee  ag  moy  ei  eoobareem  ta  ag  ga  amu  ea  ba 
noppi  di  wéer  bâkkaar  bii  ei  dogal  bi  kon  loola  ag  eâgganteem 
akug  réerèm  noo  koy  waral. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dafa  def  jiwuw  kâeeoore  ak 
ragal  Yâlla  ei  biir  nit  ki,  ndaxte  nit  mbindéef  la  meef  di  laaj  ay 
jèfèm  di  ku  nuwaajal  ngir  nattu  ko. 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  joxna  nit  sansanu  tânn  digènté 
yaari  bir  ak  jèfèndikôo  lu  ei  nekk  ei  noom  naar  ei  eoobareem. 
Maanaam  jaam  bi  deef  koo  jox  ei  âddina  jii  di  jeexi  ag  moom 
boppam  ei  biir  ay  dig  yu  nu  xam.  Lii  nag  day  mel  ne  rek  xaalis  bi 
ab  xale  di  jèlé  ei  way  juram  di  ko  jèfèndikôo  ei  eoobareem  ei  lu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


baax  walla  ci  lu  bon.  Kon  nag  tânn  gii  mooy  li  épp  solo  luy  jur 
texe  gu  sax  walla  alkande. 

Ci  âddina  sii  nag  ba  ci  xob  wi  ci  kaw  garab  gi  sax  du  yèngutu 
mbaa  muy  rot  ludul  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lépp 
lu  am  nag  ci  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la  ame,  waaye 
ngèrèmam  moom  ei  lu  baax  rekk  lay  nekk.  Jublu  ak  bèggbèggu 
képp  kuy  jângle  kat  mooy  ni  muy  jângal  népp  jâll,  waaye  bufekkee 
donga  yi  nafarunu  farluwunu  kiy  jângle  du  ei  man  dara. 

Batayit  ligéeyu  doktoor  mooy  sâkkul  ag  wér  ki  wérèdi,  waaye 
ki  wérèdi  bu  toppul  paj  mi  mu  ko  bindèl  kon  lor  wu  ko  dal  moom 
leef  koy  laaj,  ta  doktoor  bi  dara  du  ko  ei  fekk. 

Lii  moo  tax  nag  bu  nit  defee  ab  bâkkaar  walla  mu  sôobu 
yoonu  njuumte  ba  noppi  ne:  «Manuma  ei  dara.  Lii  mooy  samab 
dogal»  kon  wax  jii  eig  eâgganteem  akug  réerèm  lay  jôgé.  Ku 
bèggè  juUi  daal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  koy  jâppndalal 
sababi  mujulli,  ki  bègguta  julli  yit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da 
koy  defal  sabab  yiy  tax  dujulli. 

Ci  lôolu  nag  nit  ku  mumana  doon  toonkat  lay  doon  bu  sori 
dègg  bu  duuralee  dogal  bi  ngir  layal  boppam. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


«Yâlla  de  dutoon  lu  tollu  ne  peppu  suuf.  Ta  budee  jêfju 
baax  da  koyful  ta  joxe  ei  wâllug  boppam  pay  gu  mâgg”  (laayay 
40“‘  ei  saaru  An-  nisâ). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  batayit  ne: 


Dogal  bi  aki  bôotam 


«Lu  leen  dal  ci  musiba  nag  seen  jèf  moo  ko  waral  ta  day 
baale  lu  bari»  (laayay  30“'  d  saaru  Ash-  shûrâ). 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
leeral  ci  njèlbéenug  firéem  laaya  yooyee  ni  nuy  laaje  nit  ni  seeni 
jèf  kem  seen  eoobare  ju  tènku  ji,  ak  ni  mumanuta  nâkke  nit  ki 
di  wèlbèti  njuumteem  di  ko  féetèlé  dogal  bi,  muy  waax  ei  téeréb 
Al-  mathnavvi  naa: 


“Bu  la  ag  dég  jamee  nanga  xam  ne  yaa  ko  def  Boodee  daagoo 
yéré  yu  nooy  yit  nanga  xam  ne  yaw  yaa  râbb  yéré  yooyee”. 

Kâttan  gi  bèt  di  am  ngir  gis,  ak  gi  nopp  di  am  ngir  dégg 
danuy  âgg  ba  digènté  sângam  rekk.  Ta  bu  weesoo  digènté  boobee 
gis  walla  dégg  dumana  nekk.  Naka  nôonu  yit  xam  dogal  bi  -ei 
anam  gu  yeU-  dafa  féeté  kaw  kâttanug  nit,  ndaxte  nun  danuy 
gôorgôorlu  rek  ngir  xam  xewxew  yi  ak  di  leen  firée  sabab  yi  ak 
ngânt  yi.  Ta  ni  èpp  ei  nun  dunumana  xam  bind  yi  ei  seen  ginaaw. 
Ci  misaal,  jenn  waay  dafa  nèw  bis  fi  sunu  sang  Âlliyu  yâlla  na  ko 
YâUa  gèrèm  di  ko  laaj  mbôotum  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi 
mune  ko:  «Mbir  moomu  géej  gu  xôot  la». 

Nu  bari  ei  nit  ni  nag  jéemnanoo  sèmb  ei  géej  gii  -sukkèndiku 
ei  seenug  yeewu-  dâldi  daanu  ei  xuntiy  neen  yi  melne  niy  dâqq 
jépp  eoobare  ei  jaam  bi  ak  niy  wax  ne  nit  ki  boroom  eoobare  ju 
tènkuwul  la  ei  lune.  Waaye  nu  mujj  lab  ei  géej  gu  amul  tefes. 

Lii  nag  moo  tax  liféek  daytalunu  ei  anam  gu  wér  digi  eoobare 
jiy  tax  nuy  laaj  nit  ki  ay  jèfèm,  kon  dunu  mana  muee  ei  barastiku 
jèm  ei  tarxiis  ak  njuumte. 


Li  am  nag  moodi  ne  jappe  nit  ki  kuy  sâkk  ay  jèfèm,  ak 
di  yèkkèti  aka  mâggal  kâttanam  ak  eoobareem,  walla  weddi 
eoobareem  ju  tènku,  yii  yu  wuuteek  ponk  ak  laltaayi  sunu  diiné 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


lanu,  ndaxte  nit  ki  amna  eoobare  akug  tânn  ei  dèggdègg,  waaye 
mbir  mii  ag  may  la  gu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  baaxe  nit  ki. 

Li  muy  mana  nekk  nekk  nag  nudox  ab  digènté  ei  âddinay 
xol,  manuta  nekk  mukk  numana  xam  mbôotum  mbir  mumel  nii 
mom  day  lottal  sunuy  xel  ak  sunug  xam.  Lii  moo  tax  xam  tèlég 
xel,  ak  xam  ab  dayam,  ak  bana  naaj  ngir  weesu  ko  bokkna  ei  yi 
war  ta  manunoo  nâkk  eig  njaame  gu  mat. 

Dara  nag  gènuta  rafet  xewxew  boobee  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  -yâlla  neef  seUal  mbôotam-  nettli  ei  téeréb  Al-  mathnavvi  ngir 
leeral  ne  nâkk  kâttanug  xam  mbôotum  dogal  bi  ak  leeral  ko  ei  xel 
xéewèl  gu  mag  la,  mudâldi  wax  ne: 

“Jenn  waay  dafa  nèw  ei  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  ne  ko:  “Yaw  mi  Yalla  waxal,  jângal  ma 
lâkku  rab  yi  ngir  maxam  seenu  lâkk,  jânge  ei  seeni  bir,  xam 
mâggaayu  Yâlla”. 

Sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
dâldi  koy  tontu  ne:  “Wonal  ginaaw bèggbègg  boobee  ta  bul  jéema 
xam  bir  yu  féeté  kaw  sa  kâttan  ak  sa  manman;  aw  xorandoom  kat 
bu  jéemée  naan  ndox  mu  ko  èpp  day  xèj,  lab,  alku.  Maanaam  bul 
ga  sa  bopp  ei  jéggi  xamxam  bi  la  dogal  bi  jagleel,  ndaxte  lôolu  lu 
baree  ngi  ei  ei  yu  wôorèdi.  Ta  deel  xool  ngir  jânge  ei  moomeelug 
Yâlla  gi  ei  bindéef  yi  kem  li  sa  xel  âttan.  Ta  nanga  jèmé  sa  xol  ei 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  nanga  xam  ne  bôoti  feenuy  Yâlla  yi 
ei  xol  bu  muee  lanuy  feene».  Booba  nag  la  waa  ja  wax  ne:  «Kon 
boog  lu  néew  néew  jângal  ma  lâkku  xaj  biy  taxaw  ei  bunt  bi  di 
wattu  kèr  gi  ak  lâkku  janaaw  yiy  dundak  nun  ei  kèr  gi. 

Ba  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
amee  lu  ko  wôor  nag  ei  ne  dumana  dèpp  waa  ja  ea  bèggbèggèm 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ba  dafa  mujj  ândak  moom  ca  la  musâkku,  waaye  nag  bâyyiloona 
ko  xel  ne  ko:  “Nanga  moytu  ta  bul  lab  ci  géejug  mbôot  mii!” 

Ba  waa  ja  yeewoo  ca  subè  ga  nag  muwax  ci  xelam  ne:  “Naa 
xool  ndax  xamnaa  lâkku  rab  yooyee  dèggdègg?”  Mutaxaw  ca 
dèxub  bunt  ba  dâldi  xaar  ngir  xam  tontu  li.  Ci  jamono  yii  nag 
mbindaan  ma  manga  doon  yèlèb  la  nuy  lal  bu  nuy  lekk,  aw  dogu 
mburu  wu  wow  dâldi  rot  ci  suuf. 

Ca  saa  sa  rek  ag  séqq  song  dogu  mburu  wa  kèf  ko,  xaj  ba  ne 
ko:  «Toonnga  ma  de  ndax  yaw  man  ngaa  lekk  feppi  dugub  yi  ta 
man  manuma  ko.  Lu  tax  nga  kèf  dogu  mburu  woowee  bokkoon 
ci  sama  wâll?”  Séqq  ga  tontu  ko  ne:  “Bumu  la  metti!  Bu  subaa 
fasu  boroom  kèr  gi  dana  dee,  nanga  lekk  kon  ba  suur,  ba  fèr». 

Ba  boroom  kèr  ga  déggée  baat  yooyee  mujort  ne  séqq  ga  dafa 
xam  kumpè  mudâldi  jaay  fasam  wa  ca  saa  sa.  Séqq  ga  dâldi  am 
kersa  digèntéem  ak  xaj  ba,  wuuteg  njarin  gii  ci  digènté  séqq  gi 
ak  xaj  bi  dâldi  sax  lu  mat  yatti  fan.  Boroom  kèr  ba  xamewoon  ca 
waxtaanu  séqq  ga  ne  fas  wa  dana  dee  ca  bis  bu  njèkk  ba,  berkell 
wa  di  dee  ca  bisub  naareel  ba,  jaam  ba  di  faatu  ca  bisub  natteel 
ba,  dâldi  jaay  fas  wa  ak  berkell  wa  ak  jaam  ba  bala  noo  dee,  foog 
ne  loola  ag  yeewu  la  ci  moom. 

Ci  nii  nag  xaj  ba  manuta  sottal  la  mudoon  mébét  ca  kune  ca 
noom.  Ta  yoon  wu  ci  nekk  rek  séqq  ga  dadoon  wax  xaj  ba  lu  ko 
doy.  Ba  séqq  ga  yègée  kersa  yatti  yoon  nag  ngir  noom,  dafa  mujj 
wax  xaj  ba  ca  neenteelu  yoon  wa  ne  ko:  «Ca  dèggdègg  boroom  kèr 
gi  waa  ju  yeewu  la  ju  ami  jaar  jaar  ju  fexe  ba  xettli  alalam.  Waaye 
nag  dafa  ray  boppam  ci  doxaliin  wii,  ndaxte  dana  faatu  èllèg  ta 
dono  yi  dananu  ko  jooy  èllèg  dananu  metiitlu.  Waaye  deefna  ray 
aw  yèkk,  kenn  kune  yit  dana  jarinu  ci  lii,  nun  yit,  yaw  yit». 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Deewug  fas  wi  ak  berkell  wi  ak  jaam  bi  mbubbu  koij  lawoon 
akub  tata  buy  aar  waa  ju  neene  jii  ci  dogal  bu  naqqari  biy  wâcc 
ci  kawam,  waaye  dafa  daw  metiitu  nâkk  alalam  aki  moomeelam 
far  ray  boppam. 

Ba  waa  ju  gâtt  xel  ja  déggée  waxi  séqq  googee  ab  xarkanamam 
dafa  soppiku,  xolam  dâldi  tâkke  sawara  melne  aw  xal.  Mudâldi 
daw  ândakuw  tiis  jèm  ca  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc,  tâmbli  di  ko  lewaayu  naan:  Yaw  ki  Yâlla  waxal! 
Yèrèmèl  sama  lewaayu  yii  ta  dalal  sama  bugèl  yii  ak  sama  metiit 
yii». 


Sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  ne  ko:  «Dangaa  dugg  ci  jèf  yu  weesu  sa  manman  ak  sa 
kâttan,  leegi  nag  dangay  tanaxu  eig  ngèlèmté.  Ndax  yaakaaroon 
nga  ne  danga  sottale  njarin  ei  sag  jaay  rab  yooyee?  Damaa  dogu  ei 
wax  la  ne  bul  ga  sa  bopp  ei  xam  mbôotum  dogal  bi  ak  nattale  ak 
yamale  gi.  Nit  ki  am  xel  ki  bèggè  xam  èllègèm  lu  jiitu  muy  agsi  kat 
day  mujj  doon  nit  ku  gâtt  xel.  Waaye  day  fekk  duam  lu  numana 
defati.  Ginaaw  nag  yaw  ku  xeren  nga  ei  jènd  ak  jaay,  kon  dalal  di 
jènd  sag  ruu  leegi  ngir  xettli  ko. 

Ba  waa  ja  lewaayoo  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ta  boolekook  réeeu  gu  mag  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  da  ne  ko:  “Weesuna  de,  balu  fett  kat  bu 
génnée  ba  noppi  dumana  dellu  mukk.  Waaye  maangi  naan  Yâlla 
miy  boroom  njekk  ak  ngènéel  mufaat  le  eig  ngèm”. 


Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  toroxlu 
jèm  ei  Yâlla  naan  ko.  Ci  nii  nag  la  waa  ja  faatoo  dem  akug 
ngèmèm  ei  bârkeb  naanug  Musaa  miy  ki  Yâlla  waxal.  Booba  nag 
la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  ne:  “Yaw  Musaa,  boo  ma  yaakaaroon 
de  madundèl  ko”.  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 


Dogal  bi  aki  bôotam 


dâldi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg:  “Yaw  sama  Boroom,  Yaw 
yaa  moom  eant  gi  ak  ngèrèm  li  ei  lu  amul  fu  muyam.  Dundèl  ko 
ea  âllaaxira,  loola  mooy  dund  gu  leer  gu  mag  ga;  ndaxte  sax  ga 
foofa  la  nekk,  ta  bérèb  ba  bôoti  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi 
foofa  la”. 

Ta  nit  ki  ni  nu  koy  xame  ei  nettli  bii  day  sâkku  bir  yi  eig  xér 
akug  bèggé  leeg  leeg,  ta  xayna  bir  yii  di  ko  lor,  xayna  sax  mbir  mi 
muy  xemmeem  di  ko  jèmé  ei  alkandeem,  ta  nit  kiy  daanu  ei  mujj 
gu  mel  ne  googee  dumana  xettli  boppam  ei  réeeu  ta  day  jooy  di 
wonk. 


Lôolu  moo  tax  nag  li  gènè  mana  èndi  dalug  xol  ei  âddina 
ak  texe  ea  âllaaxira  mooy  feenal  ag  wâkkiirlu  akug  bâyyee  bir  yi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  xam  mâggaayug  Yâlla  gii.  Ta  nag 
setteewunu  kenn  ei  mbir  mii.  Ndayu  alal  jiy  sax  ngir  jaam  bi  nag 
mooy  mumana  xam  ne  du  dara. 

Maanaam  bâyyee  bir  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy 
wenn  yoon  wi  nuy  jèflènteek  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi. 
Ndaxte  wâkkiirlu  ak  bâyyee  bir  yi  Yâlla  buntub  yèrmèndé  la.  Ni 
ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  waxe: 


“Gèm  dogal  bi  day  dindijaaxle  ak  naqqar”(As-  Suyûti,  Al-jâmi’ 
as-  saghir,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  1 07“‘). 


Waaye  bâyyandiku,  ak  nâkka  sâkku  yenn  doxaliin,  ak  nâkka 
jéem  lenn  ngir  fanq  nattu  yiy  nèw,  ak  di  jèflènteek  bir  yi  ei  toog 
yoxoy  neen  ak  tâyyeel,  mbir  mu  juunu  lanu  koy  jâppe  mu  wérul. 
Ndaxte  wâkkiirlu  mooy  bâyyee  bir  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  wéeru  ei  Moom  ginaaw  bu  nujèfèndikôo  sabab  yépp  ngir  xècc 
njarin  ak  jan  lor.  Kon  wâkkiirlu  gu  ândul  ak  jèfèndikôo  sabab 
yi  wâkkiirlu  gu  wow  la  gu  dègguwul,  tayit  du  lu  nunangu  ta  lu 
wuuteek  wâkkiirlug  dèggdègg  la. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  misaal,  sunu  sang  Omar  ibnul  Kâttaab  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  dafa  génnôon  jèm  Saam,  ba  muâggee  Sargh  njiiti  gox  yu 
magya  dajeek  moom  Abû  ‘Ubaydah  ibn  al-  Jarrâh  ak  ay  gaayam, 
huxamal  ko  ne  mbas  dafa  am  Saam.  Ibnu  Âbbas  neena:  Omar 
ne:  Wool  ma  Muhaajirôona  yi  njêkkôona  gâddaay.  Muwoo  leen, 
mudiisôo  ak  hoom,  xamal  leen  ne  mbas  dafa  am  Saam,  hudâldi 
wuute.  Nenn  ci  hoom  wax  ne:  Dangaa  génn  ngir  mbir  ta  sunu 
xalaat  du  ngay  dellu  ginaaw  di  ko  bâyyi.  Neneen  ne:  Nit  hi  ci  des 
hingi  ândak  yaw  ak  saabay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  ta  sunu  xalaat  du  nga  leen  di  dugèl  ci  mbas  mii.  Mudâldi 
ne:  Mayleen  ma.  Ginaaw  ba  mune:  Wool  leen  ma  Lansaar  yi. 
Mawoo  leen,  mudiisôo  ak  hoom,  hujaar  fa  muhaajirôona  ya 
jaaroon  dâldi  wuute  na  huwuuteewoon.  Mudâldi  ne:  Mayleen 
ma.  Ginaaw  ba  mune:  Wool  ma  ku  fi  nekkoon  ci  magi  Qyraysin 
yi  gâddaay  ginaaw  ubbig  Mâkka.  Mawoo  leen,  henn  ci  hoom 
wuutewuhu  ca  la  hu  ko  wax,  hudâldi  ne  ko:  Sunu  xalaat  mooy 
nga  ândak  nit  hi  dèpp  ta  bah  leena  dugèl  ci  mbas  mii.  Omar  dâldi 
yéené  ne:  Man  de  damay  xèy  dellu,  kon  waajleen.  Abû  ‘Ubaydah 
ibn  al-  Jarrâh  wax  ne:  Ndax  danuy  daw  dogalub  Yâlla?  Omar  ne: 
Bu  ko  keneen  waxoon  de  yaw  Abû  ‘Ubaydah!  Waawaaw,  danuy 
daw  dogalub  Yâlla  jèm  ci  dogalub  Yâlla.  Waaw  boo  amoon  ay 
giléem  yu  dugg  ci  aw  xur  wu  am  yaari  wâll  yoy  genn  gi  dafa  naat 
gi  ci  des  bekkoor,  xanaa  du  ne  boo  sâmmee  ci  gu  naat  gi  dogalub 
Yâlla  nga  ci  sâmme  boo  sâmmee  ci  gu  bekkoorgi  yit  dogalub  Yâlla 
nga  ci  sâmme?  Neena:  Abd  ar-  Rahmân  ibn  ‘Awf  dâldi  hèw,  ta 
fekk  mugénnôon  ngir  yenn  aajoom,  dâldi  wax  ne:  Man  de  amnaa 
xamxam  ci  lii:  Déggnaa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  muy  wax  naa: 

«Bu  ngeen  ko  déggée  ci  bérèb  buleen  fa  dem,  bu  amee  ci 
bérèb  bu  ngeen  nekk  yit  buleen  génn  ngir  daw  ko». 


Dogal  bi  aki  bôotam 


Neena:  Omar  dâldi  sant  Yâlla  ba  noppi  dèpp»  (Al-  Bukhâri, 

buntub  At-  tibb). 


Ni  nu  ko  gise  nag  maneesuta  mucc  ci  dogal  bi.  Lii  moo  tax 
jèféndikôo  sabab  ba  noppi  gèrèmlôo  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dogal  bokk  ci  liy  matal  ag  njaame. 

Li  am  nag  moodi  ne  nèbbu  gi  nekk  ci  dogal  bi  ak  nâkk 
gi  ko  jaam  bi  di  nâkka  xam  -ci  anam  gi  yell-  niy  xoole  bètub 
ikma  dunu  ko  jâppe  sabab  buy  note,  waaye  safaan  bi  la  kay: 
jumtukaayu  neewant  la  ak  ngèrèm  lu  rèy  ba  âgg  eib  dayo,  ndaxte 
bu  nit  ni  xamee  dogal  bi  danuy  tâbbi  ei  yu  wôorèdi  ak  yuy  alake 
yu  bari  yeef  manuta  muee,  ta  lii  ag  dègg  la  geef  manuta  weddi. 

Ci  misaal,  beef  nattoowoon  nit  wérèdi  gu  dul  wér  bu  réerée 
dogal  bi  dana  mana  muee  ei  ag  jaaxle  ba  waxtu  wa  muy  faatu. 
Waaye  bu  nit  xamoon  kan  lay  faatu,  kon  at  yi  ab  digèm  di  jege 
dumana  yèngutu,  dumana  def  dara,  ta  kon  dana  faatu  ay  yoon. 
Yaay  ji  xam  ne  yit  doomam  ji  mu  sopp  dana  faatu,  lu  jiitu  ab 
digèm  di  agsi,  dana  nekk  eib  déj  ay  at  lu  jiitu  waxtu  wii.  Li  ei 
juddôo  moodi  ne  taxawaay  bii  day  safaanookyamoo  gi  ei  dund  gi 
ta  day  jur  yâqqug  yamoo  gii.  Ta  xayna  jafe  jafe  ak  xaru  yiy  xew  ei 
at  yu  mujj  yi  mujj  gu  naqqari  la  gog  nâkk  noflaayu  maanaa  moo 
ko  jur,  ndaxte  xol  bi  sori  yarub  maanaa  lu  jaadu  la  lool  mudoon 
lu  bânneex  yi  ak  bèggbèggi  bakkan  yi  tènk.  Ta  dund  giy  mana 
jâkkaarlook  betteeli  dund  gi  eig  dal  akug  dègèr,  mingi  mana 
sottee  rek  ei  bayyi  gu  nit  kiy  bâyyee  boppam  dogal  bi,  bâyyee 
googee  koy  yôbbu  ei  gèm  kumpè  gu  mat. 


Liy  maye  texe  nag  mooy  xel  di  topp  ei  ginaaw  li  Yâlla  wâcce, 
ak  taarale  xol  jikkô  yu  rafet  yi,  ak  feenal  ngèrèm  jèmé  ei  mbetteeli 
dund  gi.  Batayit  texe  dèggdègg  mooy  nangu  soppikuy  dund  gi,  ak 
feenal  tegoo  jafe  jafey  dund  gi  tay  gis  lu  rafet  ei  mbir  mune,  ak 
bâyyee  boppam  Boroom  bindéef  yi. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  leeg  leeg  day  feenal  ag  neewantam 
ci  melow  noteel,  di  feenal  ag  noteelam  ci  melow  neewant.  Réeré 
gi  nit  ki  réeré  yii  yépp  nag  mingi  balloo  ci  doon  gi  âddina  sii 
doon  bérèbub  nattu.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 


«Ta  amaana  ngeen  ban  dara  tafekk  mugên  eiyéen,  amaana 
yit  ngeen  bêgg  dara  tefekk  muyées  ei  yéen.  Yâlla  nag  dafa  xam 
ta  yéen  xamuléen»  (laayay  216“'  d  saaru  Al-  baqarah). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  jeneen  laaya  yit  naa: 


^  lij  ^0)1  u  Vi  J  ji 


«Neel:  Ludul  li  Yâlla  dogal  ei  nun  du  nu  dal;  Moom  mooy 
sunu  kilifa  di  sunu  péeté.  Ni  gêm  nag  nanu  wâkkiirlu  ei  Yâlla» 

(laayay  51“‘  d  saaru  At-  tawbah). 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  ngumbèg  bèt  ei  misaal  ab  nattu  la  ak 
musiba  mu  rèy  ei  wâllu  âddina,  ndaxte  nit  ki  day  jâpp  ne  amul 
genn  xéewèl  gu  yamak  xéewèlug  bèt  biy  gis. 

Waaye  nit  ki  gumbè  ei  âddina  bu  manoona  muee  ei  daanu  ei 
déegi  bâkkaar  ngir  ngânt  lii,  kon  nekkiin  wii  -di  nuru  jumtukaayu 
mbugèl  ei  kaw  gi-  dana  wèlbètiku  doon  mbégté  ea  dèggdègg. 

Naka  nôonu  yit  nâkk  ak  am.  Bu  fekkoon  ne  ki  nâkk  jâmbatul 
nekkiinam  ta  mudoyloo  li  ko  Yâlla  séddé,  kon  nâkk  gii  xayna 
mumujj  doon  jumtukaayu  woomal  gu  sax.  Niki  nga  xamene 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ku  nâkk  kookee  bu  doonoon  ku  am  ci  âddina  sii  ta  manman 
yi  muam  jeqqi  ci  moom  ag  yittéwôo  njarinul  boppam  rek,  ta 
mujâpp  ne  amna  kâttan,  eâggante  dal  ko,  ta  mulab  eig  gâtt  xel 
akug  yâeeaaral,  kon  texeem  guy  sax  gi  day  naaw  mel  ne  pènd  bu 
nujèri.  Ku  nekk  xamna  ne  yit  safaanub  lii  man  naa  am,  waaye  li 
am  moodi  ne  ki  gèm  kiy  gis  ab  taar  ei  bépp  tolluwaay  bu  munekk, 
tay  doyloo  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dogal,  warnaa  xam  ne 
lii  ab  pose  la  ngir  fâggu  texe  giy  sax,  warnaa  farlu  yit  ba  dund  ei 
mun  ak  sant  ak  bâyyee  bir  yi  Yâlla.  Ci  lôolu  sax  la  âddiis  bu  tedd 
bi  di  waxe  naa: 

«Mbirum  ki  gêm  moo  yéemé:  mbirêm  mépp  daal  yiw  la.  Ta 
lôolu  kenn  kudul  ki  gêm  du  ko  am:  bujamono  neexee  musant  bu 
ko  defee  muy  aw  yiw  neel  ko.  Bu  jamono  naqqaree  yit  mumun 
bu  ko  defee  muy  aw  yiw  neel  ko”  (MusUm,  buntub  Az-  zuhd). 

Ta  bunu  xôotèlée  eosaan  yii  -yi  nutudd  ba  leegi  ta  nuaju 
ei  mbirum  dogal  bi-  dananu  dajeek  jafe  jafe  yu  bari  lool  aki  bir 
yoy  amunu  njarin  ludul  ei  werante  ak  yayante  digènté  niy  wax 
ei  ngèm.  Lôolu  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  diglé  nuyam  ei  gèm  dogal  bi,  mutere  nu  yit  gèstu  ak 
werante  wu  amul  njarin.  Ci  lu  aju  ei  lii  jêléefna  ei  Abû  Hurayrah 
mune: 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  héw 
fekk  nuy  werante  ei  mbirum  dogal,  mudâldi  mer  ba  xarkanamam 
xonq  eoyy,  dâldi  wax  ne: 

«Ndax  lii  lahu  leen  digèl?  Walla  lii  lahu  ma  yônni  ei  yéen? 
Na  leen  jiituwoon  de  ba  huwerantee  ei  mbir  mii  la  hualku. 
Maangi  leen  di  digèl  tay  dogu  ei  ngeen  bah  eee  werante»  (At- 

Tirmidi,  buntub  Al-  qadar). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


,Ta  waykat  bi  dèkk  Turki  di  Diyâ  Bâshâ  yit  waxna  ci  bir  yi 
féeté  kaw  kâttanug  nit  dâldi  ne: 

Xam  bir  yu  kawe  yi  déggôowut  ak  xel  mu  tuuti  mii. 

Ndaxte  nattuwaay  bii  âttanul  lu  diis  lu  rèy  lii. 

Kon  nag  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  naga  nu  boole  ci  niy 
wâkkiirlu  ci  yaw  dèggdèggi  wâkkiirlu,  ta  may  nu  ab  eér  ei  jèf 
yiy  xècc  Sa  ngèrèm.  Ta  yâlla  nanga  nu  jâppndalal  nuam  ând  gu 
sell  ei  dogal  bi  ak  nattale  akyamale  gi.  Aamiin... 


tâmbke  ci  n^ém  ba  ci  refetal  (1917-1999) 


Bokkna  ei  xéewèl  yi  gènè  rèy  yi  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg 
di  xéewèlale  ab  jaamam  muxamal  ko  ag  tèléem.  Xayna 
yit  xéewèl  gi  gènè  rèy  gu  ma  am  ei  yoon  wii  mooy  gis  gi 
magis  samay  njuumte  ak  samay  tarxiis,  ak  xam  gi  maxam 
samag  fèyit  fa  kanam  sama  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mègg.  Naka  nôonu  yit  warna  ei  nit  ki  mudef  kem  kèttanam 
ngir  gis  njuumteem  ta  jéem  koo  jubbènti,  loola  moo  tax 
nag  deseetuma  kèttanug  seetlu  njuumtey  neneen  ni  ak  di 
ko  yittéwôo.  Maangi  sant  Yèlla  nag  di  Ko  gèrèm  ei  li  ma 
am  xéewèl  yii  yépp. 

Musaa  Afèndii  (yèlla  neef  sellal  mbôtam). 


musaaAfândii  (YÂLLA  NEEF  SELLAL  MBÔOTAM) 

Ll  TAMBLEE  C1  NGEM  BA  C1  RAEETAL  (1917M999) 


Rafetal  daal  mooy  ki  gèm  xam  ne  fu  mutoll  mingi  ci  fuglug 
Yâlla,  ta  tolluwaay  boobee  sax  eib  xolam.  Mooy  yit  doxaliin  wune 
ak  jèf  june  ak  ligéey  bune  mudefe  ko  ea  anam  ga  gènè  mat. 

Dundug  Musaa  Afandii  nag  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
moom  mi  nujébbèl  Boroomam  ei  16  sulet  1999  dafa  feesewoon 
ak  misaal  yu  amul  moroom  ta  rafet  ei  wâllug  ay  séqqèm  aki 
doxaliinam  yu  nité  ya,  maanaam  daal  eig  gâttal  ag  dundèm 
dadoon  «jèmmèl  ag  rafetal». 

Tolluwaay  bii  nag  dafa  âggoonak  moom  ba  ei  sax  bu  daa 
nettli  luy  reeloo  dadaan  def  lu  muman  ngir  des  ei  ron  fuglug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Tolluwaayam  bu  rafet  boobee  nag  dadaan 
fâttli  na  ko  wèr  népp  yègyègi  rafetal. 

Jèmm  ju  mag  joojee  daal  dafa  amoon  ag  dogu  ei  sottal  li 
“Li  tâmblee  ei  gèm  ba  ei  rafetal»  laaj  ei  anam  gu  mat  sèkk  ei 
ay  doxaliinam  aki  waxam  yépp.  Ba  taxna  dundèm  gu  sell  ga 
bokkoon  ei  misaal  yi  gènè  mat  ei  sunu  jamono  yiy  tegtale  matug 
jikkô  jii  akug  rafetam.  Fu  mutoll  yit  dadaan  tasaare  ei  meloom  ak 
waxam  leer  gii  ak  bârke  bii  ei  gox  yépp  melne  jant  buy  tasaare  ag 
leeram  akug  nuggèm  ei  lu  dul  dog. 


Soppeb  Yâlla  boobee  nag  dafa  doonoon  balluwaayu  leer  bu 
amul  moroom  neel  nit  ku  muxam  kune  ei  lu  jege  walla  lu  sori, 
walla  mu  am  lu  muséqq  ak  moom  moo  xam  munéew  walla 
mubari.  Ta  xolam  dadaan  yoqqat  ei  yâqqu  ak  rèpprèppug  yamoo 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gi  nosug  Yâlla  gi  def  ci  bindéef  yi.  Ta  bu  masaa  gis  lu  mujâppe 
njuumte  dadaan  teey  lool  ci  ni  mu  koy  fege. 

Ci  misaal,  dadaan  yèg  ag  xat  bu  nâkka  nosu  ga  gènè  tuuti 
amaa  lu  mel  ne  nataal  bu  nuwékk  mujeng,  walla  sijaada  gu  nulal 
ta  jekkul,  bu  lu  mel  nii  masaa  am  yit  moo  ko  daa  defaral  boppam 
walla  mudigèl  ku  ko  defar. 

Bu  masaa  nekk  eib  jotaay  daawul  nâkka  seetlu  bir  yu  mel  ne 
néeg  bu  nosuwul,  ak  ku  nèw  rek  toog  fu  ko  neex,  ak  dajaloo  ei 
digg  bunt. 

Dara  nag  gènuta  rafet  laaya  yu  tedd  yooyee  di  melal  rafetaayu 
jikkôy  péetéy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nuy  wax  naa: 


LaLij  I jJLs  j jIaL^I 


“Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ei  kaw  suuf  si  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm.  Ak  niy  fanaanee 
sujôot  ak  taxaw  ngir  seen  Boroom”  (laayay  63“'  ak  64“'  d  saaru  Al- 
furqân). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  tuddna  meloy  ni  gèm  nu  baax 
ni  ei  laaya  yii  ak  laaya  yi  ei  topp  ta  tènk  léen  ei  jurôom  natti  jikkô 
yoy  nooy: 

1-  “Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ei  kaw  suufsi  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm”  (laayay  63“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

2-  “Ak  niy  fanaanee  sujôot  ak  taxaw  ngir  seen  Boroom” 

(laayay  64“'  d  saaru  Al-  furqân ). 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbootam) 


3-  «Ak  niy  wax  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu 
musêl  ci  mbugêlum  sawara;  mbugêlam  kat  lu  metti  la»  (laayay 

65“'  d  saaru  Al-  furqân). 

4-  «Ak  ni  nga  xamne  bu  nuy  jêféndikôo  alal  dunu  êppêl, 
dunu  yott,  ta  danuy  nekk  ca  digènté  ba  doon  nu  digg  dôomu» 

(laayay  67“'  d  saaru  Al-  furqân ). 

5-  «Ak  ni  dul  naanjeneen  Yâlla  di  ko  booleek  Yâlla,  ta  dunu 
ray  bakkan  bi  Yâlla  araamal  ci  ludul  yoon,  ta  dunu  njaaloo.  Ku 
deflôolu  nag  dana  am  bâkkaar»  (laayay  68“'  d  saaru  Al-furqân). 

6-  «Ak  ni  dul  seere  aw  duur,  ta  bu  nurombee  caaxaan 
danuy  gaaw  romb  di  nu  yiw»  (laayay  72“'  d  saaru  Al-furqân). 

7-  «Ak  ni  nga  xamne  beef  leen  fâttlee  tegtali  seen  Boroom 
dunu  sujôot  ta  dooni  têx  aki  gumbê»  (laayay  73“'  d  saaru  Al-furqân). 

8-  «Ak  niy  wax  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  may 
ci  sunuy  soxna  ak  sunuy  njaboot  lu  sedd  sunuy  xol  ta  yâlla 
nanga  nu  def  ay  njiit  neel  ni  ragal  Yâlla»  (laayay  74“^  d  saaru  Al- 
furqân). 

Ca  mujjug  laaya  yu  tedd  yooyee  nag  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  leeralna  la  eay  juddôo  ak  sax  ga  ni  mel  ne  nu  gèm  nu  baax 
nii  di  ami  mudâldi  ne:  «Noonee  deefna  leen  faye  âjjana  ngir  la 
nu  munôon  ta  dananufa  dajeek  ab  nuyôo  akjâmm»  (laayay  75“'  d 
saaru  Al-  furqân). 

Xol  bi  nusegg  sellal  ko  ei  anam  gii  daal  ei  neewantug  Yâlla 
ak  teraangaam  -nudolli  ko  ei  yenn  jânkoonteek  bakkan  yi  ag  nité 
laaj  ak  yi  ak  sufyânke  laaj-  day  tax  boroom  bâyyi  malow  nitéem 
di  ko  yèkkèti  ba  muâgg  daanaka  ei  daraja  yoy  leer  yu  malaaka  yi, 
day  mujj  soppi  boroom  yit  ba  munurôok  ni  gèm  ni  nutudd. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Nenn  ci  ni  nekkoon  ci  melo  woowee  nag  kune  ci  noom 
dadoon  dund  ne  ab  bidiw  ci  bidiwi  asamaan  -yi  maneesula  takk 
mbaa  di  ko  lim-  ci  biirèm,  tay  lu  muuru  ba  mat  sèkk  ci  bitti  gi,  ta 
kenn  duxam  ne  noona  lanu  mel. 

Waaye  nag  nenn  ci  wâlliyuy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  aki  soppeem  deefna  leen  xam  ci  anam  gu  leer  ngir  waru 
garu  gindée  gi  nu  leen  dénk,  tayit  dananu  jèl  seenub  eér  ei 
mbôotum  sax  fi  ei  sax  gi  seeni  jèf  sax  ei  dundug  nit  doon  lâmpub 
gindi  buy  tâmblee  ei  seeni  jamono  jèm  èllèg.  Danuy  xam  yit 
mbôot  ak  bind  yi  ak  eoobarey  Yâlla  ji  nekk  ei  ginaaw  xewxew  yi. 

Lii  nag  moo  tax  nuy  dund  ta  am  dalug  ki  xam  bind  yi  ei 
bir  yi,  ta  noom  aarnanu  seen  bopp  ei  lu  bari  ei  néew  dooleg  nit 
lu  mel  ne  jaaxle  ak  rèijijrèijiji.  Ta  noom,  ei  seen  yéegug  biir  giy 
tâmblee  ei  «Jâppe  bindéef  yi  lu  taaru  ngir  ki  bind»,  danuy  tâmblee 
gis  bindéef  yépp  ei  bètub  xel  mu  rafet  bu  feesak  yègyègi  jânge  ei 
ak  mbèggéel  ak  waaru,  noom  xamunu  lu  nuy  tuddé  «Jèf  ju  amul 
ag  jublu». 

Ci  nii  nag  feen  ak  leerug  rafet  ak  nooy  ak  mat  ei  doxaliini 
Musaa  Afândii  aki  jikkôom  -yu  rafet  ta  kawe  yi  nugis  ei  moom 
diirub  ag  dundèm-  dègguna  ei  xewxewi  dund  yiy  xew  bis  bune; 
ndax  dadaan  xoole  bètu  yèrmèndé  ak  neewant  bindéefi  sunu 
Boroom  yépp. 

Ta  moom,  ea  tolluwaay  boobee,  dadaan  am  ab  eér  ei  yèrmèndé 
ju  yaatu  jii,  ta  da  ko  daan  feenale  ei  defal  njekk  muus  yiy  lâqqu  ei 
moom,  ba  ei  sax  piee  yiy  naaw  di  jaar  eib  tôokôoram. 

Warnanoo  wax  yit  ei  lu  mel  ne: 

«Xéewêlugsa  Boroom  nag  nanga  ko  waxtaane»  (laayay  11“'  d 
saaru  Ad-  duhâ)  ne  soppeb  Yâlla  bii  -moom  mi  bokkoon  ei  ni  gènè 
dèggu  ei  ni  jeexiital  ei  nun  ei  wâllu  xalaat  ak  wâllu  jèf-  moo  tax 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbôotam) 


nubind  «Li  tâmblee  ci  ngêm  ba  ci  rafetal»  -li  nekkoon  doxaliin 
wi  notoon  eig  dundèm-  ei  kaw  sunu  téeré  bi  mujj  bi  nutuddé 

«Sufyânke  gi  li  tâmblee  ei  ngèm  ba  ei  rafetal». 

Ci  yoon  wii  nag  la  nuy  yègé  aajo  ei  fattliku  fii  -ei  turu  ay 
dongaam  aki  soppeem  yépp-  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  soppeb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
muândak  worma  ja  gènè  xôot  ak  mbèggéel  ak  naanug  xol  ak 
nangu  njekk,  ta  nusâkku  ei  niy  jâng  li  nuy  bind  nubaaxe  ko  -ban 
koo  naye-  jângal  ko  faatiya  ju  tedd  ji  naanal  ko  ei. 


Ab  takk  ei  ay  laabiiréem 

Noongi  joxe  ab  takk  ei  laabiiréy  ndem  si  Yâlla  Musaa  Afândii 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  yi  ay  waxtaanam  -ya  mudaan  bindèl 
ay  dongaam-  lâmboo.  Ta  danuy  wone  dundug  xol  gog  kenn  ei  ni 
gèm  akug  matam  eiy  doxaliinam  aki  jikkôom.  Lii  nag  ab  lim  la  ei 
yi  gènè  yéemé  ei  yu  taaru  yii: 

Doonal  boroom  xol  buy  woyof  fu  mutoll,  ta  nanga  xam 
qiimab  say  waxtu  ak  say  noo  ta  bu  leen  sânk. 

Bèggèl  jaami  Yâlla  yi  ta  bul  xulôo  ak  noom.  Ta  nanga 
jèflèntéek  nit  ni  kem  seen  tolluwaay  ei  diiné,  ta  nanga  nèbb  seen 
jèf  yu  naaw  tay  bâyyi  xel  li  dagan  ak  li  araam. 

Moy  yi  neneen  ni  di  jâppe  yu  ndaw,  yaw  dee  leen  jâppe  yu 
mag.  Ndaxte  kuy  jâppe  bâkkaar  lu  ndaw  day  mel  ne  -Yâlla  tere!- 
kuy  jâppe  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  ndaw. 


Ci  yoonu  sâkku  ngèrèmul  Yâlla  nag  dana  war  ei  nun  nuy 
taarale  waxtu  yi  rawatina  yu  njèl  yi  eiy  julli  ak  tudd  Yâlla  di  Ko 
fâttliku  ak  naan. 


Warnanoo  nekk  di  ligéeyèl  sunug  njaboot  ak  sunuy  kilifa. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Warnanoo  néewèl  miinanteek  niy  lab  ci  eâggante  tay  toogak 
nu  baax  ni. 

Warna  nuy  dimblé  sunuy  bokk  yi  ei  des,  tay  dimblé  ni 
aajowoo  benn  ei  wax  ju  rafet  walla  ei  dimbèl  yoy  alal  yi. 

Li  èpp  solo  nag  mooy  nusettantal  bubaax  ei  li  araam  ak  li 
dagan.  Bu  lôolu  jâllee  yit  wareefnaa  ândak  farlu  lool  akug  sâmmu 
gu  tar  ei  ligéeyi  yaxantu  ba  dunu  wânni  sunug  njaame. 

Jaam  bi  mingi  jegee  Boroomam  kem  yèrmèndéem  aki 
jikkôom.  Ta  jaam  bi  jege  Boroomam  day  jèmmèl  mbôotum 
âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 

«Sama  Boroom  da  maa  yar  dâldi  rafetal  samab  yar»  (As- 

Suyûti,  Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  12“'). 

Ta  nanga  xam  ne  njuumte  yi  ak  lènt  yi  lépp  mingi  jôgé  ei 
eâggante  bana  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttkiku,  maanaam  ei  waxtu  yi 
nuy  fâte  sunu  Boroom. 

Niy  sax  ei  tolluwaayu  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ei  seen  xol 
jaaxley  âddina  du  leen  dal  walla  ay  tiisam  walla  ay  soxlaam  walla 
sax  mbégèm  mujéggi  dayo.  Ta  noom  danoo  feesale  bérèb  ba 
yooya  waroona  nekk  ag  dal  gu  sax  akug  tab  akug  neewant  akug 
yèrèm  bindéef  yi,  maanaam  daal  mbèggéel  gu  sax  mooy  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  nuural  jaamam  bi  Mubègg  ei  géejug  mbèggéel. 
Bu  lôolu  jâllee  yit  nit  kii  day  bègg  ni  yayoo  mbèggéel  kem  ni  nu 
bèggé  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Nit  ki  am  xel  nag  saa  bu  xalaatee  ei  mâggaayu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  ei  xéewèl  yu  âddina  ak  yu  âllaaxira  yi  ko  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xéewèlale  xolam  day  yokk  ag  woyof  akug 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbootam) 


nooy,  di  bègg  yit  nit  népp  kem  seeni  daraja,  tay  bâyyi  werante  ak 
xèccôok  nit  ni  doonte  dafa  nekk  ci  dègg. 

Ci  geneen  wâll  yit  nit  ki  am  xel  day  xam  ne  dund  gii  luy 
am  ab  diir  rekk  la  luy  jeexi,  ci  nii  nag  lay  xalaate  fu  mutoll  ci 
ngèrèmul  Boroomam  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  moo  tax  yit 
tolluwaayi  lèndèm  ak  xatxat  yi  ci  xolam  di  soppiku  doon  mbégté 
ak  dal. 

Liy  tènkub  mbir  mi  daal  moodi  ne  day  dugg  âjjana  ta  fekk 
muy  dund  batay  ci  kaw  suuf  sii. 

Dana  war  ci  nit  kune  nag  muxam  ne  ligéey  bi  gèn  ta  gènè 
rafet  mooy  muligéeyal  mbooloo  mi  muy  askanoo  ci  lépp  lu  rafet 
ngir  sâkku  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  nit  kiy  farlu 
ngir  dundug  mbooloo  mi  mubokk  akug  texeem  akug  nosoom 
mooy  ki  gèn  ag  nekk  ta  gèn  koo  rafetle  ci  biir  mbooloo  moomee. 
Kon  nag  ag  payam  akub  neexalam  day  tollook  li  mujoxe  ak  li 
mudef  Ci  lôolu  la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 


«Sangub  nit  ni  ntooy  ki  leen  di  ligéeyah  (yéréh  Al-  Bayhaqi, 
Shuab,  Kaajub  6“‘,  xetu  334“';  ak  Ad-  Daylami,  Al-  musnad,  Kaajub  2“',  x'étu  324“'). 

Nu  bari  ci  nit  ni  bu  nuy  jublu  ci  jaamu  Yâlla  aki  topp  yu  bari 
dunu  yittéwôo  melow  «Kiy  nèbb  sikk  yi»,  maanaam  baale  sikk 
ak  tarxiis  ak  matadiy  neneen  ni,  jikkô  joojee  diw  melo  neel  ki 
bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  moo  tax  yit  dunu  mana  yéeg 
ci  anam  gu  mat  ni  nu  koy  bèggé. 


Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  kon  def  njekk  ak  nèbb  sikk  yi 
bokknanu  ci  jikkô  yu  rafet  yi  èpp  solo.  Ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  baale  jaamam  ni  ay  bâkkaar  aki  moy  yeef  manula  lim 
mbaa  di  ko  takk,  nôonu  la  ware  ci  nun  yit  nuy  baale  di  jégglé. 
Ngir  ku  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nekk  ci  moom  day 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xam  maanaam  baale  ak  jégglé.  Nanuy  baale  kon  ngir  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  baal  nu  bu  Ko  soobee. 

Ând  ci  dogal  bi  nag  eaabi  la  ju  amul  moroom  ngir  noflaay 
ak  texe,  maanaam  ând  ei  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  séddèlé  ak 
sâmmoonteek  li  dagan  ak  li  araam. 

Ni  sôobu  yaari  xaaj  lanu:  xaaj  bu  def  ay  wirdam  aada,  ta 
moom,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  deef  koy  fay  ea  loola. 

Ak  beneen  xaaj  bob,  ândak  def  gi  muy  def  ay  wirdam,  dafa 
xam  li  am  dalug  sellal  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  lu  sax 
manuta  nâkk.  Dafa  nekkoon  kuy  sâmmoonteek  âttey  Alquraan 
ju  tedd  ji,  di  feenal  ag  nangul  neel  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ei  kanam  âttey  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi.  Dafa  defoon 
yèngutôom  bune  yit  mudèppôok  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Ta  dundug  seeni  xol  ak  seeni  ruu  kem  ni  nuy  sâmmoonteek 
mbir  mii  lay  ame  qiima.  Waaye  lim  bii  nu  néew  lanu,  nu  néewa 
néew  sax  ea  dèggdègg. 

Naw  gépp  naw  nag  mooy  nga  mana  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ei  biir  coowul  âddina  sii  ak  biir  junniy  junniy  soxla  yi. 
Tolluwaay  bu  baax  bu  yéemé  bii  nag  lu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  baaxe  jaamam  bu  baax  la.  Bu  nusettantalee  ligéey  bu  kawe  bii 
lool  nag  dananu  muee  ei  woru  ei  bânneexi  âddina  yiy  jeexi. 

Bokkna  ei  xéewèl  yi  gènè  rèy  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
xéewèlale  ab  jaamam  muxamal  ko  ag  tèléem.  Xayna  yit  xéewèl  gi 
gènè  rèy  gu  ma  am  ei  yoon  wii  mooy  gis  gi  magis  samay  njuumte 
ak  samay  tarxiis,  ak  xam  gi  maxam  samag  fèyit  fa  kanam  sama 
Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Naka  nôonu  yit  warna 
ei  nit  ki  mudef  kem  kâttanam  ngir  gis  njuumteem  ta  jéem  koo 
jubbènti,  loola  moo  tax  nag  deseetuma  kâttanug  seetlu  njuumtey 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbôotam) 


neneen  ni  ak  di  ko  yittéwôo.  Maangi  sant  Yâlla  nag  di  Ko  gèrèm 
ci  li  ma  am  xéewèl  yii  yépp. 

Laabiiré  yooyee  daal  ak  bâyyiloo  xel  yu  feesak  mbèggéel 
gii  ak  yèrmèndé  ak  sax  eig  njub  yii  yépp  ay  wisi  leer  lanu  yuy 
tâppewu  ei  nun  jôgé  ei  dundug  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  gi  rafetal  doonoon  li  ko  taxawal.  Yâlla  na 
ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yèrèm  ta  dèkkèl  ko  ea  âjjanay 
Firdawsi  ja  gènè  kawe. 

Aamiin. 


<^u  (^u  ci  téeréb 

e^ufpânke  f  li  tâmbke  ei  nfm  ba  ei  rafetal 
wis  akuff  toqq  ^jôf  ei  X0l 


Sufyènke  gi  day  def  ag  njaame  ei  melo  wi  gènè  rafet  ei 
yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ei  keppaarug  Alguraan  ak  Sunnè. 

Sufyènke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngènt  yiy  gèllankoor 
ag  njaame  ak  dègèrèl  manman  yiy  mujj  doon  jumtukaayu 

njaame. 


SUFYÂNKE  GI  LI  TÂMBLEE  CI  NGÈM 
BA  CI  RAFETAL'l 


AG  WIS  AKUG  T0QCLGU  JÔGÉ  CI  XOL 


Lu  aju  ci  téeré  bi  nutuddé  ^Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm 
ba  ci  rafetal»^^ 

«Sufyânke  gi  day  def  ag  njaame  ci  melo  wi  gènè  rafet  ci 
yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ci  keppaarug  Alquraan  ak  Sunnè. 
Sufyânke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngânt  yiy  gâllankoor 
ag  njaame  ak  dègèrèl  manman  yiy  mujj  doon  jumtukaayu 
njaame». 

-  Alton  Ulug:  Sama  sang,  dangeena  taalif  téeré  bu  tudd 
«Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal». 

Ta  ba  ci  sunu  bisub  tay  bii  téeré  yu  bari  lool  feennanu  di  wax 
eig  sufyânke;  Lu  tax  kon  ngeen  yèg  aajoy  taalif  téeré  bu  bees? 

-  ki  taalif  téeré  bi:  Dègg  la,  taalifnanu  téeré  yu  bari  lool 
yu  wax  eig  sufyânke.  Waaye  yéeg  ak  wâcc  giy  am  ei  dund  gi 
-maanaam  wommatu  gi  mbooloo  mi  wommatu  jèm  ei  alal-  day 
soppi  dal  gi  ei  digènté  nit  ni  def  ko  ag  yâqq. 

Ta  bis  bune  ab  lim  ei  aajo  yu  yees  day  feen  ei  kanam  nit  ni, 
ta  nurôo  gu  bir  yi  nurôo  day  waral  ay  xalaat  aki  xemmemtéef  yu 
yees  di  feen  lu  mu  gènè  yâgg  rekk. 

Ni  nuaajowoo  nag  taalif  téeréy  yoon  ak  taarix  ngir  natt 
gis  gis  yii  ak  bèggbègg  yii  ak  ngir  jublu  ei  aajo  yooyee,  nôonu 


1 2 .  Xaaj  bii  ei  téeré  bi  aw  waxtan  la  wu  surnaalub  Alton  Ulug  amal  ak  ki  taalif  téeré  bi. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  nuaajowoo  yit  ci  jamono  june  bindaat  biri  sufyânke  gi  ci  li 
mudoon  lu  manuta  nâkk  ngir  yar  ruu  ci  li  dèppôok  li  jamono  ji 
laaj  ak  li  muaajowoo.  Maanaam  lu  war  la  lool  nuwone  dèggdèggi 
sufyânke  gi  aki  birèm  ci  waxiin  wu  dèppôok  jamono  ji  tay 
jubbènti  déggiin  ak  doxaliin  yu  dèng  yi. 

Wôorna  nag  ne  lii  rekk  du  sabab  bi,  waaye  kay  ngir  èttub 
sufyânke  bi  mana  jox  xol  yépp  bir  yu  taaru  yu  yaatu  yi  sufyânke 
gi  èmb  -kem  jamono  ji  ak  bérèb  bi-  manuta  nâkk  mbirèm  xawa 
mel  ne  ag  géej  ci  ay  taalif. 

Lii  moo  tax  nag  nufarlu  ci  jox  géej  gii  ag  toqq  gu  lott  gu  jôgé 
ci  xol  ngir  sottal  jèmmi  jublu  yi.  Ginaaw  nag  sufyânke  gi  aw  melo 
la  gènè  doon  ci  wax,  dananu  nee  sunu  bopp  bu  numanee  nekk 
luy  jokkale  ngir  jèmèlé  xol  yi  ca  teewaay  bu  kawe  boobee. 

Maanaam  nun  bindunu  sunu  téeré  bii  ngir  bèggè  weesu 
li  nubindôon  ba  leegi,  lii  la  teggiin  sunu  digèntéek  ni  jiitu  laaj. 
Waaye  sunu  ligéey  kay  mooy  tuxalaat  sufyânke  gi  li  ci  manuta 
nâkk  èndi  ko  ci  dundug  tay  gi  ci  anam  gu  dèppôok  njarin  kem  li 
sunuy  nekkiin  ak  sunu  j  amono  laaj  ta  boolekook  j  arinu  ci  taalif  yi 
nutaalif  ci  sufyânke  gi  ba  ci  sunu  bisub  tay  bii,  ak  ci  dund  gog  leer 
gu  soppe  ak  wâlliyu  yu  Yâlla  yi  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Téeré  bii  nag  guttub  ndox  la  bu  seebe  ci  ndonol  sufyânke  lol 
soppey  Yâlla  yi  ta  nujox  ko  nitug  jamono  jii. 

Soppey  Yâlla  yi  kat  danuy  xool  jant  biy  fenk  ak  nataal  yi 
seeni  kulôor  di  dugènté  ta  leerug  jant  bi  di  ko  rèdd  buy  so  ci 
melo  wu  yéemé  ta  doy  waar,  ta  danuy  féeyé  bépp  jumtukaay  ci 
jawwi  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Nii  nag  danuy  xoole  gèt 
yu  feese  mbèggéel  ba  bu  nudoon  xool  jaan  sax  danuy  yéemu  ci 
taarub  derub  jaan  joojee  bana  tiit  mbaa  ragal  ni  muy  dale  neneen 
ni,  danuy  yéemu  yit  ci  ab  gaawaayam  doonte  sax  amul  ay  tânk. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


Maanaam  xejj  yii  danuy  xoole  bindéef  yépp  bètu  mbèggéel  ak  xel 
mu  rafet. 

Batayit  téeré  bi  dees  koo  taalif  ngir  leeral  nâkka  wérug 
dégg  giy  jâppe  sufyânke  gi  aw  doxiin  akub  nos  bu  tâqqalikook 
Lislaam,  ak  yit  ngir  wone  ci  anam  gu  leer  li  mumanuta  nâkk  nuy 
dund  diiné  eig  leer  akug  teew  ei  mbooleem  anamam  yi  feen  ak  yi 
nèbbu.  Ngir  nag  nu  feddli  jublu  gii  ei  tâmbli  bi  moo  tax  nutuddé 
téeré  bi  «Sufyânke  gi  li  tâmblee  ei  ngèm  ba  ei  rafetal». 

Jublug  taalif  téeré  bii  nag  mooy  solal  gèm  ak  jèf  mbaxanam 
«Rafetal».  Maanaam  jèmbèt  yègyègub  fuglug  Yâlla  gi  ei  xol  bi, 
ndaxte  sufyânke  gi  dèggdègg  mooy  ngay  dund  ta  fekk  nga  jèl  ab 
eér  ei  bôot  ak  ikam  yu  biir  yi  ei  biir  Alquraan  ak  Sunnè.  Jépp  wax 
nag  walla  melo  walla  jikkô  ju  wuuteek  li  Alquraan  ak  Sunnè  èndi 
ag  neen  la.  Ngir  wone  dègg  gii  nag  moo  tax  waxeef  ne:  «Yoon  wi 
Yâlla  tèrèl  mooy  tânk  bu  sax  biy  tèyé  lépp».  Sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  -yâlla  neef  sellal  mbôtam-  kat  dafa  wax  ne:  «Nun  de  danoo  am 
tânk  bu  sax  fi  munekk  di  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  ak  beneen  tânk  buy 
wèndéelu  bob  dananu  ei  wèr  jurôom  naar  fukki  xeet  ak  yaar». 

«Yoon  wi  Yâlla  tèrèl  nag  day  nuru  ab  sondeel  buy  tasaare  ag 
leer  di  leeral  aw  yoon.  Ta  li  feek  yaa  ngi  yittéwôo  sondeel  bi  di  ko 
wut  doo  réeré  yoon  wi.  Waaye  nag  doo  mana  sôobu  ei  yoon  wi 
ta  yittéwôowoo  ko.  Ndax  kon  tâmbli  ngaa  sôobu  ei  yoon  wi  ei  lu 
dèppôok  li  Yâlla  tèrèl?  Ta  nag  sufyânke  gi  mooy  yoon  woowee”. 

Ci  geneen  wâll  yit  rafetal  giy  def  teewlu  Yâlla  ab  yègyèg  bu 
sax  ei  xol  bi  tay  def  jaam  bi  mumel  ne  day  gis  Yâlla  saa  sune  di  ko 
def  yit  muy  nos  ag  dundèm  ei  anam  gii  -rafetal  gii  ea  dèggdègg 
mooy  yéegug  ruu  neel  jaami  Yâlla  yi  Ko  jege  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ta  moom  mbir  mom  maanaa  la  di  mom  ruu  di  mom 
Yâlla  mu  nèbbu.  Lii  nag  day  leeral  batay  jokkoog  ruu  gu  biiré  gi 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gii  nag  ci  anam  gu  wér  day  wèlbètiku  doon  wâlliyuw  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  nag  mooy  jikkôwôo  jikkôy  Yâlla. 

Tolluwaay  bii  nag  mooy  ag  njaame  neel  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ca  anam  ga  gènè  rafet  ak  waajtaay  wu  fullèwu  ngir  dund  giy 
sax.  Maanaam  daal  sufyânke  gi  mooy  nga  mana  dund  ag  njaame 
ca  anam  wa  gènè  rafet.  Ndaxte  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dafa  bind  nit  ngir  mujaamu  Ko  rekk. 

Ci  nii  nag  sufyânke  gi  man  naa  def  ag  njaame  ca  gèn  gaa  rafeti 
anam  ci  yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ci  keppaarug  Alquraan  ak  Sunnè. 
Sufyânke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngânt  yiy  gâllankoor  ag 
njaame  ak  feddli  manman  biy  mujj  doon  jumtukaayu  njaame. 

Ta  moom  day  soppi  suuf  yu  wow  yi  ak  bérèb  yu  dee  yi 
dundul  di  leen  def  dèr  bu  naat  bu  rafet  ay  kulôor,  day  def  yit  xol 
yu  bekkoor  yu  bari  ay  taax  yu  xumb. 

Cig  gâttal  daal,  sufyânke  gi  yoon  wu  leer  la  wuy  tax  jaam  ni 
yayoo  fa  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  maqaamam 
“Akay  jaatn  bu  baax!”  ci  waxtu  wi  nuy  dem  jôgé  ci  dundug 
doxandéem  gi  jèm  ca  dundug  âgg  guy  sax  ga.  Ta  lii  batayit  ci  lu 
amul  sikki  sâkka  mingi  mana  ame  ci  soppikug  ngèm  doon  ak 
rafetal. 

-  Alton  Ulug:  Li  ngeen  wax  daal  lu  mana  xew  day  wone  fi 
téeré  bi  jèm  ak  li  muèmb.  Ci  wâll  gii  nag  yan  nooy  bir  yi  ngeen 
waxtaane  ci  téeré  bi?  Yan  yit  nooy  bir  yi  èpp  solo  ci  waxtaane 
leen? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Ginaaw  bi  nugaaralee  ci  sunu  téeré  bi  li 
sufyânke  gi  lâmboo,  jéemnanoo  leeral  bir  -yiy  li  mujèm-  yi  mel 
ne  xam  Yâlla  ak  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ak  sellal  bakkan, 
ak  laabal  xol,  ak  doxiin  ak  yoonu  sufyânke. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


Gôorgôorlunanu  yit  ngir  joxe  ay  misaal  ci  jikkôy  kilifay 
Lislaam  yi  ta  ka  leen  jiité  di  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ak  ku  ko  topp  ta  rafetal.  Gaaralnanu  ay  yooni 
yoon  yit  luy  tont  ab  lim  ci  ay  gis  gis  aki  lènt  yu  wuute  yu  aju  ci 
xôotxôoti  sufyânke  gi  aki  sewsewam  ci  wâllu  xalaat  rekk  ta  bana 
jublu  jèmm  yi. 

Bu  lôolu  jâllee  junjnanu  ci  téeré  bi  ne  genn  jokkoo  amul 
digènté  yoon  wu  bârkeel  wii  ak  jèf  yu  yellul  yooyee  ay  nit  di 
def  yu  sori  yarub  biir  bi  sufyânke  gi  di  joxe,  walla  seenug  réer 
ak  seenug  eâggante  rekk  waral  ko  ta  fekk  sax  seen  yéené  rafet. 
Ndaxte  sufyânke  gi  ag  jublôom  mooy  def  nit  ki  ku  nor  ta  jaar  ko 
ei  sellal  bakkan,  bakkan  boobee  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  âddiis  yu 
tedd  yi  waxtaane,  ak  sâkku  texe  gu  sax  gi  ei  yoon  wii.  Mbir  mii 
nag  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  koy  junj 
di  ko  feddli  ay  yoon.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


“Maangi  giin  ei  jant  bi  akub  yooryooram,  ak  ei  weer  wi  bu 
toppee  ei  moom,  ak  ei  bèeeèg  bi  bu  ko  feenalee,  ak  ei  guddi  bu 
ko  muurée,  ak  ei  asamaan  si  ak  li  ko  tabax,  ak  ei  suufsi  ak  li  ko 
tâllal,  ak  eib  bakkan  ak  li  ko  yamale,  xamal  ko  ag  kâeeooreem 
akug  ragal  Yâllaam.  Tigi  ku  ko  sellal  amna  la  mubègg,  ku  ko 
tilimal  yit  sooyna”  (laayaji  njékk  ba  10“'  ei  saaru  Ash-  shams). 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  giinna  ei  li  mugiin  ngir  leeral 
teraangay  bindéef  yi  muy  giine  ak  seen  qiima,  ngir  wone  yit  solo 
ak  mâggaay  ak  kaweg  bèggbèggub  Yâlla  ak  jublug  Yâlla  gi  mu 
leeral  ginaaw  ngiin  loolee.  Nii  la  deme  yit  ei  ngiin  yi  ei  laaya  yu 
tedd  yii,  ândak  seetlu  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  giinna  jurôom 
yaari  yoon  yu  mat  yu  toftaloo  ei  laaya  yu  tedd  yii,  jèfèndikôo  yit 
baatub  tigi  ta  muy  luy  gènè  feddli  aka  dègèrèl  maanaa  mi.  Lii 


NOO  YU  MUJJ  YI 


moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ginaaw  feddli  yooyee  ne: 
“Tigi  ku  ko  sellal  atnna  la  mubêgg”. 

Bokkna  ci  liy  waral  ag  seetlu  akug  settantal  nag  li  munèwul 
mukk  ci  Alquraan  giin  jurôom  yaari  yoon  yu  toftaloo  ci  lu  aju  ci 
meneen  mbir  mudul  sellal  bakkan.  Dègg  gii  nag  doyna  ngir  leeral 
solo  ak  warug  sellal  bakkan  -ba  âgg  ci  dayo  bii-  ngir  xettlikug  nit 
ki  akug  mueeèm. 

Ci  nii  nag  téeré  bii  nutasaare  ei  turu  “Sufyânke  gi  li  tâmblee 
ei  ngèm  ba  ei  rafetal»  li  mudoon  mooy  leeral  gi  soppey  Yâlla  yi 
aki  wâlliyôom  leeral  dègg  gii  -maanaam  seUal  bakkan-  ei  seeni 
wax  ak  seeni  melo  ak  rafetug  seenu  doxaliin. 

-  Alton  Ulug:  Lôolu  lépp  ei  lu  amul  sikki  sâkka  tont  lawoon 
ei  «Naka  la  sufyânke  gi».  Ci  lii  nag  nan  la  nuwara  xamlee 
sufyânke  gi  ei  anam  guy  èmb  lépp  lu  ei  bokk  di  tee  yit  nuwuute 
ei?  Ndax  maneesnaa  am  tontul  seen  jèmm  ju  tedd  ji  ei  ngeen 
tudd  ag  xamle  walla  ay  xamle  yoy  sufyânke  gi  ak  li  èpp  solo  ei  ni 
nu  ko  jâppe? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Sufyânke  gi  daal  xamxam  beef  di  mos  la 
di  ku  xame  ei  dundak  moom.  Lii  moo  tax  nit  kune  day  jèl  bir  ak 
wâll  yi  mu  ei  mos  ta  xam  ko  ei.  Li  juddôo  ei  lii  nag  mooy  feen  gu 
xamley  sufyânke  yu  bari  lool  feen. 

Ta  man  nanoo  wax  ne  kilifa  yu  rânnikuy  yoon  wii  danoo 
sôobu  ei  aw  yoon  ngir  leeral  xaaj  bi  tâppewu  ei  noom  rekk. 

Yii  nag  yenn  lanu  ei  xamley  sufyânke  gi  yi  amul  fu  nuyam 
-yi  soppey  Yâlla  yi  tègg  kem  feenu  yoy  ruu  yi  nuam-: 

-  Sufyânke  gi  mooy  jikkô  yu  rafet  ak  teggiin. 

-  Sufyânke  gi  mooy  sellal  bakkan  ak  laabal  xol. 

-  Sufyânke  gi  mooy  xeex  bob  maanaa  buy  sax. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


-  Sufyânke  gi  mooy  sellal. 

-  Sufyânke  gi  mooy  sax  eig  njub. 

-  Sufyânke  gi  mooy  ând  ei  dogal  bi  ta  nangu  ko. 

-  Sufyânke  gi  mooy  nga  doon  ab  soppe  ta  bana  doon  yan 
bu  diis.  Maanaam  nga  yanul  nit  ni  seen  yan  yu  diis  ta  ban  leena 
yan  dara. 

Bu  nubâyyee  xel  wâll  yi  xamle  yu  wuute  yii  bokk  nag  dananu 
mana  wax  ne:  Sufyânke  gi  mooy  jubbènti  dundug  biir  gog  ni 
gèm,  ak  def  leen  nuy  mat  ei  maanaa,  ak  âggale  jaam  bi  ei  jikkô  yu 
baax  yi,  ak  jegeel  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ci  melo  wii  nag 
moom  xamxam  la  buy  âggale  ei  xam  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Way  wu  siiw  wi  aju  ei  sufyânke  gi  wow  sèrin  Ibraayima 
Afândii  sèrinub  saawiyè  bu  «Oglaanlari»  bi  ei  kâreeb  «Aaq 
Saraay»  mingi  nuy  leeralal  sufyânke  gi  di  ko  xamle.  Bokkna  ei 
xamle  yii  nag: 

“Sufyânke  gi  mooy  nga  summiku  ei  njèlbéen  gi  ei  sag  nekk  gi 
nuy  lamb  di  ko  daj  ta  nga  def  ko  sa  buurub  xol  ei  muj  gi. 


Sufyânke  gi  mooy  nga  taawu  ei  sa  jèmm  jépp  waru  garu 
buum  gu  dègèr  gi  ta  ngay  jèmmèl  laayay  njéggèl  yi. 

Sufyânke  gi  mooy  jèflèntéek  bindéef  yépp  ei  tur  wu  mâgg  wi 
ta  nga  doon  Alquraan  juy  dund  di  dox  ei  kaw  suuf  si. 

Sufyânke  gi  nag  bu  nu  ko  xoolee  ei  xamle  yii  mooy  laabal 
xol  bi  ei  tér  yi  nuy  gis  ak  yi  nudul  gis,  ak  fâggu  jikkô  ak  melo  yu 
rafet  yi. 


Ta  mooy  farlu  ngir  dund  diiné  eiy  jikkô  akug  leere  ei  anam 
gu  dèppôo  ak  dèggdèggèm.  Sufyânke  gi  nag  beef  ko  jâppee  nii 
mooy  âgg  eig  nor  akug  mat  ei  gis  gis  guy  èmb  bôot  yi  ak  ikam  yi 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  bir  yu  nébbu  yu  kawe  -yi  ci  xewxew  yi  nuy  dégg  aka  gis  ak  yi 
nudul  dégg  aka  gis-  ak  yi  xel  rekk  dul  doy  ngir  lijènti  ko. 

Ta  mooy  farlu  ngir  beddi  ngântul  bakkan  -ta  moom 
gâllankoor  la  ci  lu  wér-  liy  tee  xol  bi  di  waaru  aka  yéemu  ci  eéri 
dundug  ruu  yi  dul  jeex. 

Maanaam  daal  sufyânke  gi  mooy  jéggi  bèggbègg  ak 
xemmemtéefi  yaram  yoy  bânneex  yiy  tèj  ruu.  Bu  lôolu  jâllee  yit 
mooy  mboolem  xamxam  yi  ak  tolluwaay  yoy  biir  yi  ak  yègyèg  yi 
ak  feenu  yu  xol  yiy  dègèrèl  gisug  dègg  yu  nèbbu  yi  ei  dèggdèggi 
xewxew  yépp,  ak  xèti  jânge  ei  xewxew  yi  ak  xel  mu  rafet  miy  topp 
ei  ginaaw  dègg  yooyee  ei  doxaliinu  xam  Yâlla. 

Sufyânke  gi  nag  beef  ko  jâppee  nii  mooy  jaxasook  dundug 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  gu  bârkeel  gi  ta 
mottliku  ei,  biir  ak  bitti,  ta  defe  ko  ei  mbèggéel  gu  yaatu,  ndaxte 
loola  mooy  feenu  yi  feen  ak  yi  nèbbu  yoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  maanaam  aw  meloom. 

Lôolu  moo  tax  nag  amub  xaaj  ei  dundug  ruu  gu  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mana  nekk,  ta  na  muy  ame 
mooy  nga  nekkak  moom  ei  wâllug  ruu.  Budee  ei  weneen  waxiin 
nag  sufyânke  gi  mooy  ngèm  gu  bennook  eofeel  ak  jaamu  YâUa 
giy  âggale  ei  neewant  ak  refet  jikkô. 

Liy  tènk  bi  nag  moodi  ne  sufyânke  gi  toqqi  ab  lay  la  yoy 
leer  yu  tâppewu  ei  xol  yi  feese  mbèggéel  ta  tâmbli  ba  nuèfée  ruu 
ea  Aadama  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  âgge  eig  mat 
ei  Yônéntab  mujjug  jamono  Muhammad  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee. 

-  Alton  Ulug:  Ndax  dananu  mana  jâpp  ne  jokkoo  gu  dègèr 
gi  nekkoon  ei  kepparug  sufyânke  gi  diirub  ba  nit  amee  ba  leegi  li 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


tax  musotti  mooy  dundug  ngèm  ak  xam  Yâlla  gu  sell  gi  nudund 
ci  biir  xamle  yooyee  nga  nu  baaxe? 

Ta  ci  dèggdègg  sax  sufyânke  gi  tay  jii  na  mumeloon  démb 
-li  nu  koy  daw  daw  leeg  leeg  ngir  ay  tuuma  yu  nutay-  bis  bu  jâll 
rekk  nit  ni  danuy  gènè  yèg  aajo  eig  amam  ei  biir  èttub  ligéeyub 
Lislaam  bi.  Nu  bari  ei  jullit  ni  ak  ni  dul  jullit  nag  seetlunanu  ag 
jokkoo  guy  yokk  ândak  nattuwaay  bii  numana  tuddé  “wâllug 
biir  gu  Lislaam”.  Yan  kon  nooy  sababi  jokkoo  gii? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Sufyânke  gi  daal  day  jèmèlé  nit  ki  ei  ruu, 
tay  ubbn  ruu  gi  yoonu  dal  gog  biir  gu  déggôok  waajtaayu  nit  ki. 
Lii  moo  tax  nag  lépp  lu  aju  ei  bakkanub  nit  akug  ruuam  doon 
leef  di  yittéwôo. 

Maanaam  daal  digènté  yépp  yi  jaam  bi  di  jaar  ei  tukéem 
bu  biiré  bi  ak  dund  yi  amug  lèkkèlôo  ak  moom  yépp  ak  junniy 
junniy  nekkiin  aki  mujj  yi  mudund  danuy  aju  ei  bir  yeef  manula 
takk,  yu  mel  ne  am  kâttanug  xam  nekkug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  Moom  miy  Boroom  bindéef  yi  ak  xam  Ko  ei  xol,  ak  jaamu 
Ko  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bir  yu  mel  ne  yii  nag  noo  tax  sufyânke  gi  -nga  xamne  day 
waxak  nit  kune  ei  mbooloo  mi-  day  tee  néew  doole  ak  tâyyeel  ei 
waxtuy  noflaay  ei  wâllu  koom  koom  ak  jèflèntéy  nit  ni,  day  yokk 
yit  cawarteg  biir  di  tax  muy  wéy  bana  taxaw. 


Ci  geneen  wâll  yit  day  ubbi  palanteer  bu  kawe  bu  tiim  xol 
yu  xèj  yi  ngir  xèccôo  yoy  waxtu  yu  jafe  yi  feese  toon  ak  noteel,  di 
leen  def  nuy  noyyi  noo  yu  leer  yoy  feenu  gi.  Day  doon  yit  garab 
ngir  xol  yu  gaanu  yi,  ak  ndox  muy  dundèl  xel  yu  sonn  yi  ak  ruu 
yu  mar  yi. 


Sufyânke  gi,  ei  geneen  wâll  yit,  kaaraange  la  ei  woru  ak  rèy 
ak  naw  jèf,  akug  jângal  ag  woyof  ni  âgg  ea  njobbaxtan  la  ei  jikkô 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yu  rafet  yi  ak  ci  jaamu  Yâlla.  Ta  yit  day  may  jaam  ni  xèj  ci  déegi 
bâkkaar  liy  tax  ruu  mucc  lu  mel  ne  bale  ak  jégglé  ak  yèrmèndé  ju 
yaatu.  Ci  misaal,  bokkna  ci  li  sax  ci  taarix  am  gu  sufyânke  gi  am 
doole  ak  feen  gu  nu  bari  ci  sufyânke  yu  mag  yi  feen  ca  jamono 
joojee  toppoon  ca  eongug  Mongool  ya,  ta  amewoon  na  ea  loola 
ak  dalal  akug  dèfèl  ea  rèijijrèijij  ya  waraloon  fitnè  ak  yâqq  ga 
yèngèlôon  Anaadôol  gépp  ab  diir. 

Ndaxte  sufyânke  gi  day  maas  kurâ  xol  bi,  di  ko  dundèlé  ag 
nangu  ei  bir  yi  xel  dul  doye.  Yu  lènt  yi  danuy  feene  di  leere  feenu 
yi  ei  xol  bi  yi  mel  ne  ag  wunni  akug  xamle  gu  dèppôok  Alquraan 
ak  Sunnè. 

Xayna  sax  baat  yooyee  yoy  Muhammad  Hamid  al-  lâh  miy 
kenn  ei  woroom  xamxami  Lislaam  yu  rânniku  yi  ei  qarnu  bii 
nuy  dundé  ta  jeexal  dundèm  gépp  ei  tasaare  Lislaam,  rawatina  ei 
taalifam  yi  mudef  ei  lâkki  réewi  sowu  yi.  Ta  ay  baat  lanu  yu  am 
maanaa  ta  mana  leeral  ba  âgg  eib  dayo.  Mingi  wax  naa: 

“Di  âttee  lépp  xel  mooy  yoon  wi  ma  yaroowoon.  Ta  gèstu  yi  aju 
ei  xamxamu  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  dama  ko  daan  jâppe  luy  ban  lépp 
leef  manuta  xamle  ta  saxal  ko  ei  anam  gu  xel  di  nangu.  Wôorna  ne 
yit  li  daan  tax  madaan  def  faratay  Lislaam  yi  mel  ne  julli  ak  woor 
mooy  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  waaye  duwoon  sufyânke  gi. 

Damadaan  wax  ei  sama  xel  yit  naa:  Sama  Boroom  di  sama 
soppe  daal  mooy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  digèlna  ma  madef  bir 
yii.  Kon  nag  warnamaa  def  wari  gar  yooyee.  Bu  lôolu  jâllee  yit  âqq 
ak  waru  gar  danoo  lèkkèlôo.  Ta  ’fâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  maa 
digèl  “ngir  majarinu  ei  bir  yii».  Kon  nag  li  ma  war  mooy  masant  ko. 

Ab  diir  mingi  nii  nag  ba  matâmblee  dund  ei  réewum  tubaab 
ba  leegi  ei  fu  mel  ne  Pari,  ta  madoon  yèg  ag  waaru  akug  jaaxle.  Li 
waral  lôolu  moodi  ne  li  jan  kereen  yu  réew  mii  ei  dugg  ei  Lislaam 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


du  xalaati  woroom  xamxami  fiq  yi  walla  woroom  xamxami 
paspas  yi,  waaye  sufyânke  yi  la  ni  mel  ne  Ibnu  Arabii,  ak  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi.  Mbir  mii  nag  seere  su  fekke  laa  ci 
woon,  ndax  beef  masaa  sâkku  ci  man  ag  leeral  ci  mbir  mu  aju  ci 
Lislaam  toontu  la  madaan  joxe  ta  mudaan  sukkèndiku  ci  tegtali 
xel  daawul  doy  kiy  laaj,  waaye  bu  nuy  sukkèndiku  ci  sufyânke  gi 
rekk  mudâldi  leer.  Madem  ndânk  ndânk  ba  manatumaa  jeexiital 
ci  wâll  gii.  Leegi  nag  gèmnaa  ne  liy  ligéeyal  Lislaam  tay  jii  ci  Tugèl 
ak  Afrig  du  jaasi  walla  xel,  waaye  xol  la  -maanaam  sufyânke 
gi-  na  mudemewoon  ca  jamonoy  Qazân  Khân  ginaaw  yâqq  ga 
Hulâkû  sababoon. 

Gmaaw  lii  ma  gis  nag  laa  tâmbli  di  jâng  yenn  taalif  yi  nubind 
ci  wâllu  sufyânke  gi,  lii  nag  ubbina  gèti  sama  xol,  maxam  ne  yit 
sufyânke  gi  nekkoon  ca  jamonoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  yoonu  sufyânkey  Lislaam  yu  mag  yi 
yittéwôowutôon  wax  rekk ,  walla  bir  yu  amul  maanaa  yi,  waaye  kay 
dadaan  jaar  ci  yoon  wi  gènè  gâtt  digènté  nit  ki  ak  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg,  ta  dadaan  gèstu  luy  yokk  nit  ki  di  ko  jèmé  kanam. 

Nit  nag  day  gèstu  sababi  wari  gar  yi  nu  ko  sant.  Waaye  leerale 
lu  nudul  lâmb  di  ko  daj  ni  nuy  leerale  lu  nuy  lâmb  di  ko  daj  day 
tax  nusori  jublu  gi,  leeral  yi  nudul  lâmb  di  ko  daj  nag  nooy  li 
xelum  nit  ki  di  dale'^”. 

Kâddu  yii  nag  danuy  leeral  ne  sufyânke  gi  mujjna  am  solo  su 
mag  lool  ci  sunu  jamono  ji  jafe  jafey  jèflèntéy  nit  ni  ak  yoy  koom 
koom  yi  yokke  li  nuy  âgg  âgg  ci  njobbaxtan  ci  wâllu  xamxam  ak 
xarala  ta  nit  soppiku  ci  doon  luy  nuru  ab  wiis  eib  mèsin. 


13.  Muhammad  ‘Aôiô  Lahbâbi,  Nitég  Lislaam,  tekkig  Ismâ’tl  Haqqi  Aqin,  xètu  1 14 
ak  1 15,  joxanub  8,  Istâmbôol,  1972.  Joxan  bii  nag  mooy  bataaxel  bi  Muhammad 
Hamid  al-  lâh  bindôon  ki  tekki  téeré  bi  ei  27  sebtâmbar  1967. 

- 


O^ufpânke  f  li  tâmbke  ci  nfm 
ba  ci  rafetal-2 

2K'dax  sufânke  ^  lu  manuta  nâkk  k? 


Ku  jèpp  ne  sufyènke  gi  daal  amul  njarin  ta  du  lu  manuta 
nèkk  mingi  mel  ne  ku  jèpp  ne  jikkô  ak  ragal  Yèlla  ak  xam 
Yèlla  ak  sellal  bakkan  ak  laabal  xol  ak  èggug  njaame  gi  ci 
magaamam  ratetal  jèmé  ci  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  dunu 
yu  manuta  nèkk. 


SUFYÂNKE  GI  LI  TÂMBLEE  CI  NGÈM 
BA  CI  RAFETAL'2 

Ndax  sufyânke  gi  lu  manuta  nâkk  la? 


-  Alton  Ulug:  Deefna  déggé  ci  li  ngeen  wax  bu  leer  ne 
doxaliinu  sufyânke  gi  amna  solo  ci  jottli  Lislaam.  Ca  anam  googee 
nag  bu  nulaajoon  ne:  lan  mooy  mbôotum  menniitum  doxaliinu 
sufyânke  gi  ci  am  jeexiit  yu  baax  yu  bari  ci  jottli  Lislaam  ak  mottli 
ak  gindi  nit  ni  muândandoo  ak  jottli  Lislaam? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Wâll  gi  am  solo  ci  sufyânke  gi  ci  sunu 
jamono  jii  daal  moodi  ne  aw  doxaliin  la  akuw  yoon  weef  mana 
topp  man  koo  jèfèndikôo  ko  ci  defar  nit  ni.  Ndax  âtte  yi  feen  yoy 
yoon  wi  Yâlla  tèrèl  seenug  jublu  mooy  aar  nit  ni  ta  teg  leen  ci 
yoonu  Yâlla  wu  jub  wi  moo  xam  muy  ame  ci  mbugèl  walla  eig 
pay  ei  âddina  ak  ea  âllaaxira. 

Sufyânke  gi  nag,  moom  mi  numana  tuddé  âtte  yu  biiré  yi, 
day  jèfèndikôo  mbèggéel  ak  neewant  -dolli  ko  ei  pay  ak  mbugèl- 
ngir  sottal  jublu  googee. 


Nit  ni  ei  sunu  jamono  ji  nag  danuy  dund  ei  taeeu  gog  ruu 
ngir  seenug  sori  diiné,  ak  seeni  moy  ngir  topp  seeni  bânneex  ei 
li  èpp,  ta  kenn  manuta  weddi  ne  defarug  nii  ak  seenug  muee  ei 
baale  ak  xajoo  ak  neewant  la  gènè  mana  sottee. 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  jamono  ji  jamono  la  joj  dèggi  sufyânke 
gi  danu  eee  ame  solo  su  mag,  ni  takk  yiy  wone  aw  doxaliinam  aki 
laltaayam  ame  solo  su  toll  noona. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ni  muame  ci  sunu  réew  yi  nuy  xoole  baale  ak  xajoo  ak 
neewant,  nôonu  la  numana  gise  ci  réewi  Tugèl  yi  ag  dèppèlé  ak 
ndam  yu  èpp  ci  dam  yoy  maanaa  yune.  Yoon  wi  èpp  leer  nag 
ci  waxtu  wune  mooy  nuwon  leen  doxaliin  yi  feese  neewant  ak 
yèrmèndé  waaye  du  jottlee  Lislaam  -jiy  feenug  Yâlla-  ci  yéenéy 
mbugèl  ak  mer  ruu  yi  taeeu  ngir  noteelug  xel  ak  bakkan  ei  réewi 
Tugèl  yi. 

Ndaxte  nit  mingi  ame  teraangay  nekk  gi  munekk  nit  kem 
ag  jegeem  wallag  soreem  dèggdèggi  jublu  gi  tax  nubind  ko. 
Barastiku  nag  jôgé  ei  mâggaay  gi  ei  dèggdèggi  nit  ak  sell  gi  nu 
ko  moonaale  daanu  ei  déegub  bâkkaar  dafa  mel  ne  rek  daanoo  ei 
Ajaru  laswad  ba  ea  Kaaba  gu  tedd  ga  ngir  jaxasook  suuf  si  akub 
pèndèm. 

Manuta  nekk  nag  nuxalaat  ne  yègyègu  benn  jullit  dana  dal 
bu  xeer  woowee  daanuwoon  ban  koo  meral  ba  flitt.  Daanug 
Ajaru  laswad  nag  dutee  ni  gèm  wéy  di  ko  wormaal,  ta  duwânni 
lu  néew  néew  fi  ko  ni  gèm  teg. 

Safaan  bi  kay  moo  am,  kon  ni  gèm  danu  koy  teggee  ei  suuf, 
raxase  ko  seeni  rongoon  ta  njèkkènté  ngir  delloo  ko  ea  bérèbam 
bu  kawe  bu  njèkk  ba  boolekoog  worma  ak  mâggal.  Wormaal  gii 
ak  mâggal  gii  nag  neel  xeer  woowee  mingi  balle  ei  li  muwâcce  ea 
âjjana,  kon  nag  looy  xam  ei  nit  ki  yore  bôoti: 

«ta  tnaêf  ei  moom  ruu  gu  jôgé  fi  Man»^  (laayay  29‘'  d  saaru 
Al-  hijr). 

Ta  moo  gènè  tedd  ei  bindéef  yi.  Ci  wâll  gii  nag  dayob  nit 
ak  qiimaam  day  des  eig  dèggdèggèm  ak  eosaanam  doonte  sax 
dafa  wâcc  ba  ei  daraja  ja  gènè  suufe  ngir  gu  mudef  ay  moy  aki 
bâkkaar. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ruu  gog  nit  daal  ni  ko  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef 
sellal  mbôotèm-  day  nuru  ndox  mu  leer  mu  set,  waaye  bu  taqqeek 
jèf  yu  naaw  aki  bâkkaar  dumana  gis  dara. 

Bu  demee  nii  nag  dumana  nâkk  nu  segg  ndox  moomee  ngir 
mana  gis  gânjar  yoy  maanaa  yi  ak  leeri  dègg  yi.  Kon  nag  jublug 
sufyânke  gi  mooy  jubbènti  yègyègi  yittéwôo  njarinul  boppam 
rek  ak  bânneex  ak  âggale  benn  benn  yi  ak  mbooloo  yi  eig  dal  ak 
kaaraange. 

Ci  wâll  gii  nag  nit  kune  nu  li  mudef  ei  bokkaale  ak  weddi  ak 
bâkkaar  mana  toll  maneesu  kôo  xan  nuwoo  ko  jèmé  eig  njub  di 
ei  waxak  moom  jamono  june. 

Lii  nag  misaal  la  ei  lôolu  mu  jôgé  ei  jamonoy  texe  ja,  na 
muame  moodi  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  yônnée  ea  Wahshi  ma  rayoon  Amsatu  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  di  ko  woo  ei  Lislaam,  Wahshi  dâldi  yônnée  ei  moom  ne  ko: 
Yaw  Muhammad,  nan  nga  may  wooye  ei  Lislaam  ta  am  laaya  ju 
wâcc  ei  7\Jquraan  juy  wax  naa: 

«Ak  ni  dul  naan  jeneen  Yâlla  di  ko  booleek  Yâlla,  ta  dunu 
ray  bakkan  bi  Yâlla  araamal  ei  ludul  yoon,  ta  dunu  njaaloo. 
Ku  deflôolu  nag  dana  am  bâkkaar.  Deefkoy  fuVél  mbugêl  ma 
bis  péne  ta  da  eay  sax  di  ku  nudoyadih  (laayay  68“‘  ak  69“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

Ta  man  mii  defnaa  yatti  bir  yii.  Ndax  kon  man  nanu  maa 
jéggèl? 


Laaya  jii  dâldi  wâcc: 

“Kudul  ku  tuub  ta  gèm  ta  defjèfju  baax;  noona  Yâlla  day 
soppi  seeni  naawtéef  def  leen  ay  tuyaaba.  Ta  Yâlla  ku  mana 
jégglé  la  ku  mana  yèrèmé”  (laayay  70“'  d  saaru  Al-furqân). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mubind  loola  yônnée  ko  Wahshi,  mubind  yônnée  ko  ne 
ko:  Laaya  ji  kat  dafa  am  ab  sârt  ta  mooy  jèf  ju  baax,  ta  xamuma 
baxam  man  namaa  def  jèf  ju  baax  walla  déet,  waxi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jii  dâldi  wâcc: 

“Yâlla  de  dujégglé  bokkaale  ko  ak  dara  waaye  dana  jéggêl 
lu  âggul  ca  loola  ku  Ko  soob.  Ku  bokkaaleek  Yâlla  nag  sosna 

bâkkaar  bu  mag”  (laayay  48“‘  d  saaru  An-  nisâ). 

Wahshi  dâldi  koy  bind  ne  ko:  Laaya  ji  amna  ab  sârt  batay,  ta 
xamuma  baxam  dana  soob  Yâlla  Mujéggèl  ma  walla  déet? 

Waxi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jii  dâldi  wâcc: 
alll  I jla‘-â7  'y  I ^ 


«Neel:  yéen  Sama  jaam  yi  toon  seen  bopp,  buleen  naagu 
ci  yêrmêndéy  Yâlla.  Yâlla  kat  day  jégglé  bâkkaar  yépp;  Moom 
kat  mooy  ki  mana  jégglé  ki  mana  yêrêmé»  (laayay  53“'  d  saaru  Az- 
zumar). 

Mudâldi  koy  bind  yônnée  Wahshi,  gisu  ca  benn  sârt  mudâldi 
bég  dâldi  wax  ne:  “Yaw  sama  Boroom,  Sa  yèrmèndée  ka  mâgg!” 
Mudâldi  dem  Mâddina,  tuub  tuub  gu  sell,  dugg  ci  Lislaam.  Nit  na 
dâldi  ne:  Yaw  Yônént  bi,  nun  kat  li  dal  Wahshi  moo  nu  dal!  Mune: 

“Jullit  néppê  ko  moom”  (Al-  Haythami,  xaajub  10“',  xetu  214“'  ak  215“'). 

Xayna  nag  liy  gènè  rânnale  doxaliinu  sufyânke  -gi  jânge 
ci  xewxew  bii  ak  yi  ko  nuru-  mooy  ni  muy  xoole  nit.  Ndax  nit 
ci  déggiin  wii  dafa  am  feenuy  meloy  Yâlla  yi,  mujj  doon  yit  ku 
Yâlla  di  jèmèlé  waxam.  Ci  wâll  gii  nag  la  ame  mbôot  mu  jôgé  ci 
Boroomam  ta  nekk  li  èpp  solo  ci  âddina  si  ak  ci  bindéef  yi. 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ci  lôolu  nag,  ni  nu  ko  waxe  ci  ginaaw  tuuti  rek,  nit  ki  lu 
mudaanu  daanu  ca  daraja  ya  gènè  suufe  ngir  def  ay  moy  aki 
bâkkaar  dèggdèggèm  ak  eosaanam  day  dese  qiima.  Waaye  bu  nuy 
wax  lôolu  wôorna  ne  jubluwunu  ne  sufyânke  gi  amul  ay  tènk. 

Waaye  li  sufyânke  gi  di  def,  eig  gâttal,  mooy  «sunug  xajoo 
ki  def  bâkkaar  bana  wânniku  ngir  bâkkaar  bi  mudef,  noonoo  gi 
nuy  noonoo  bâkkaar  ak  ban  gi  nu  koy  ban  yit  bana  tuxu  dem  ei 
ki  def  bâkkaar  bi». 

Sufyânke  gi  nag  ei  wâll  gii  mooy  yoon  wi  èpp  njarin  èpp 
mennet  ei  jottli  Lislaam  ei  sunu  jamono  jii;  ndaxte  nit  ni  danuy 
namm  fu  nutoll  uuf  gu  leen  soppey  Yâlla  yi  di  uuf  ni  mel  ne 
Abdul  Qaadir  Jaylaanii,  ak  ‘Aziz  Mahmûd  Khadây,  ak  Yuunus 
Amrè,  ak  Bahâ  ad-  din  an-  Naqshabandi,  ak  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi,  ak  ni  mel  ne  noom. 

-  Alton  Ulug:  Xamlengeen  sufgyânke  gi  ei  li  ngeen  wax  ne 
mooy  defiin  wiy  âggale  nit  ki  jèlé  ko  ei  ag  nagas  yôbbu  ko  ei  ag 
mat.  Bu  nusukkèndikôo  ei  dègg  gii  nag  lan  mooy  wâccuwaayu 
sufyânke  gi  ei  dundug  jullit  bi?  Ci  weneen  waxiin  ndax  sufyânke 
gi  lu  manuta  nâkk  la? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Laajngeen  laaj  bu  am  solo  ba  âgg  eib 
dayo,  ndaxte  sufyânke  gi  day  xéewèl  gog  leer  akug  feenu  gog 
Lislaam  -ei  ni  mutabaxoo  ak  lu  biiré  lu  yaatu  li  mulâmboo-  gog 
maneesu  koo  tâggaleek  ni  gèm.  Ci  wâll  gii  nag  sufyânke  gi  day 
am  solo  su  rèy  ba  âgg  eib  dayo  ngir  âggale  jullit  ni  eig  mat  walla 
munekk  jumtukaayu  gindi  ni  dul  jullit  ta  won  leen  Lislaam  ei 
anam  gu  wér. 

Ndaxte  xamxam  yi  nubind  ei  téeré  yépp  danuy  nuru  ei 
dèggdègg  aw  jiwu.  Xoolal  nag  ni  nga  xamene  jiwu  bu  desee  ea 
mângasiin  ba  rek  nuban  koo  ji  dudoon  ludul  aw  jiwu  doonte 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dafaa  am  ay  at.  Naka  nôonu  yit  bu  xamxam  yi  desee  ci  téeré  yi  nu 
def  leen  eiy  kâggu  rek  dunu  am  mennet. 

Ci  safaan  bi  nag  jiwu  wi  nuy  suul  ei  suuf  si  day  mâgg  di  rèy 
kem  ay  meloom  aki  jagleem.  Amaana  yit  am  ei  kemb  wu  soppiku 
doon  garab  gu  rèy  lool  ba  âgg  eib  dayo.  Lii  nag  day  nuru  rek 
jiwuw  xamxam  wi  nuy  ji  ei  suufus  xol  bu  ko  defee  muy  def  xol 
bune  ab  dèr  bob  maanaa,  bu  ko  defee  yit  muy  men  ay  bôot  aki 
ikam  yiy  dèggdèggi  mennetum  xamxam  ak  xam  Yâlla. 

Beef  ko  xoolee  nii  nag  wâllug  xamle  âttey  diiné  yi  mooy  keno 
yi  manuta  nâkk  ei  tabax  bune,  budee  wâllug  ragal  Yâlla  gi  nag 
moom  mooy  nooy  ak  taar  yiy  rafetal  keno  yooyee  di  leen  mottli. 
Sufyânke  gi  nag  dafa  boole  yaari  taar  yii.  Ci  geneen  wâll  yit  jikkô 
yi  ak  jèf  yu  baax  yi  ak  rafetaay  danuy  doUi  ei  mottleente  gii,  bu  ko 
defee  muy  leeral  di  firi  nit  ak  Alquraan  ak  bindéef  yi,  day  dègèrèl 
yit  xamug  wari  gar  yi  ak  def  leen  ei  xel  mu  rafet  mu  yaatu.  Ci 
anam  gu  mel  nii  nag  la  sufyânke  gi  dooone  lu  numana  jâppe  ab 
palanteer  bob  maanaa  bu  nu  ubbil  jaam  ni  ei  wâllug  bègg  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  xam  Ko,  ta  dafa  ubbikôo  ei  seeni  xol  jèm 
ea  yéegé  ga. 

Ci  lôolu  yit  sufyânke  gi  aajoy  xol  ak  ruu  la  joj  maneesu  koo 
réeré  réeré  lu.  Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  ag  amam  ei  dundug 
jullit  bune  moo  xam  munéew  mbaa  mubari  dègg  la  gog  werante 
manu  eee  am.  Ci  anam  gu  gènè  leer  daal  fu  nit  nekk  rek  sufyânke 
gi  leef  di  waxtaane. 

Bu  nubâyyiwul  xel  dègg  gii  nag  ba  laaj  ne  ndax  sufyânke 
gi  lu  manuta  nâkk  la?  Kon  day  mel  ne  danuy  laaj  laaj  bu  mel  ne 
ndax  firi  Alquraan,  ak  âddiis,  ak  xamxamu  paspas,  ak  xamxamu 
âtte  yi  Yâlla  tèrèl,  ak  xamxam  yi  ei  des  yiy  laltayi  Lislaam,  ndax 
yu  manuta  nâkk  lanu? 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ku  jâpp  ne  sufyânke  gi  daal  amul  njarin  ta  du  lu  manuta 
nâkk  mingi  mel  ne  ku  jâpp  ne  jikkô  ak  ragal  Yâlla  ak  xam  Yâlla 
ak  sellal  bakkan  ak  laabal  xol  ak  âggug  njaame  gi  ci  maqaamam 
rafetal  jèmé  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  dunu  yu  manuta  nâkk, 
ndaxte  dègg  yii  yépp  leef  di  jublu  ci  sufyânke  gi. 

Ci  lôolu  nag  nit  kiy  dund  dègg  yii  nun  danu  koy  jâppe  kuy 
dund  sufyânke  gi  doonte  sax  naguwul  tur  wi,  ndaxte  ragal  Yâlla  ak 
dèddu  ak  rafetal  ak  sufyânke  gi  ay  baat  lanu  yu  jegee  ci  li  nu  doon 
dèggdègg  ak  li  nuèmb  ta  noo  bokk  maanaa  akug  jublu.  Ci  digg 
baat  yii  yépp  nag  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
-moom  miy  royuwaay  bi  amul  morrom-  moo  ci  nekk  di  «gindikat 
bu  mat  bi  gènè  mâgg»  neel  nit  népp,  ak  saaba  yu  tedd  yi  yaru  ci 
keppaarug  yaram  bu  mâgg  bi,  ta  kenn  kune  ci  noom  jèmm  ju 
kawe  la  di  ab  bidiw  ci  asamaani  maanaa  ag  yègyèg  ak  xol. 

Ci  geneen  wâll  yit  âggug  xol  eig  dal  akug  texe  dafa  lèkkèlôok 
tolluwaay  bob  maanaa  bi  nit  ki  âgg. 

Ngir  lôolu  nag  jaam  bi  warnaa  am  ab  yar  bob  maanaa, 
ndaxte  feesug  xol  bi  ei  xamxam  ak  xel  mu  rafet  ak  xamug  nit  ki 
dègg  yu  kawe  yoy  diiné  yi,  ak  matug  maanaa  gu  jaam  bi  ei  wâll 
yépp,  mingi  mana  ame  rekk  ginaaw  bu  nujaaree  ei  ab  lim  ei  ay 
jaarjaar. 


Ba  ei  yônént  yi  kat  noom  ni  nuyabal  nudoon  royuwaay 
akug  gindi  neel  nit  ni  danudaan  jaar  ei  diir  bu  nu  leen  di  waajale 
lu  jiitu  nuy  jot  li  nu  leen  di  yônni.  Ndaaxte  dadul  mana  nâkk 
nulaabal  xol  bi,  fâggul  ko  ag  nooy  ta  âggale  ko  ei  taxawaay  bu 
leer.  Li  nuy  jublu  ei  lôolu  nag  mooy  xol  boobee  soppiku  doon  xol 
buy  taataan  tay  xècc  neewant  gog  Yâlla  ak  feenu  yu  maanaaye  yi. 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  kat  dadaan  yéeg 
ea  xuntim  Hirâ,  daan  fa  wéet  di  jaamu  Yâlla  lu  jiitu  nu  koy  yônni. 
Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  yit  demna  ea  doju 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Tuur  wa  ca  Siinaa  di  tâggatu  ci  wâllu  ruu  lu  jiitu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  di  wax  ak  moom.  Yuusufa  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  mucc  yit  saxna  ca  kaso  ba  fukki  at  ak  yaar  lu  jiitu  muy  doon 
kilifag  Mesere,  ta  jéggina  ca  kaso  boobee  ay  tolluwaay  yoy  metiit 
ak  tâggatu  ci  wâllu  ruu  ak  tegoo  ay  nattu.  Ci  nii  nag  la  xol  yu 
bârkeel  yooyee  summikôo  ba  mumat  sèkk  ci  lépp  lu  xol  di  wékku 
ak  lépp  lu  nuy  wéeru  ludul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadoon 
jèmmèl  mbôotum  «Xanaa  yaatalalu  nta  la  sab  dênn»  lu  jiitu 
muy  dem  ca  yéegé  ga,  danoo  xar  xolam  bu  tedd  ba  yit  ngir  xolam 
bu  laab  ba  sangoo  ndoxum  eofeel  ak  mbèggéel,  mufeese  ruueg 
xamxam  ak  xel  mu  rafet,  ndaxte  Yônént  bi  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ea  yéegé  ga  doon  na  gis  xewxew  yu  yéemé  ta  tumurânke  ak  ay 
nataal  yu  yéemé  ak  bôot  yoy  Yâlla  yu  mumanuta  gis  ei  bindèm 
bob  nit  bi. 

Bufekkee  nag  yônént  yi  -ta  nooy  jaami  Yâlla  yu  nu  sellal  yi- 
jaarnanu  ei  nu  segg  seeni  xol  kon  nit  ni  ei  des  noo  gènè  aajowoo 
laabalug  xol,  ndaxte  xol  bu  wow  nagas  du  mana  jege  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Ki  dara  dul  xeen  kat  manuta  am  ab  eér  ei  xetug 
tôortôori  xorompolle,  ab  weer  yit  bu  ko  pènd  muurée  deesu  ea 
gise  gis  bu  leer.  Ci  geneen  wâll  yit  jaxasoo  gu  lu  dagan  di  jaxasook 
lu  araam  walla  lu  lènt  day  tax  deesu  ko  nangooti  dusellati,  jaxasoo 
gu  guttub  ndox  mu  jôgé  ei  bèt  bu  sell  di  jaxasoo  ak  toqqug  sobe 
yit  day  tax  du  sellati  du  laabati. 

Lii  nag  moo  tax  nuwara  laabal  xol  eig  wowam  akug  nagasam 
ta  yokk  yègyègèm  akug  nangoom  gu  maanaaye  ngir  musoppiku 
doon  luy  taataan  bôot  ak  ikam  yu  Yâlla  yi,  naka  nôonu  yit  la  xol 
bi  wara  sângoo  ag  nooy  akug  sell  ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naan: 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


^  '^J  Jl-*  ^JJ 

“Bis  ba  alal  walla  dootn  duljarin,  xanaa  ku  dikkfa  Yâlla 
êndiwaale  Xol  bu  mucc”  (laayay  88“'  ak  89“'  d  saaru  Ash-  shuarâ). 

Soppikug  xol  nag  ba  doon  xol  bu  muee  mingi  aju  rekk  ei 
faggu  yarub  biir  bu  sell,  ndaxte  xol  bi  lu  jiitu  nu  di  ko  yar  yarub 
biir  day  mel  ne  wen  gu  sedd.  Ngir  numan  koo  def  ni  nubèggé 
nag  deef  koo  wara  tângal  ba  noppi,  tâggale  ko  ak  xumaag  ak  tilim 
tilim  yi,  bu  génnée  ei  dègèraayam  bi  ak  taram  gi  nag  la  nu  koy 
tâpp  nooyal  ko.  Ginaaw  jaaruwaay  yii  rekk  nag  lay  mana  nekke 
ei  melo  wi  nubègg.  Lii  ei  jèmmèm  nag  mooy  am  ei  xol  bi,  bu 
nusottalul  jaaruwaay  yii  yépp  kat  mat  gog  xol  dumana  sotti. 

Waaye  nag  ginaaw  bu  mat  gog  xol  gii  sottee  kon  dundug  dègg 
yi  -gi  numanuta  gise  bèt  ta  maneesu  koo  xame  ei  xel-  dananu  ko 
yègé  xol  di  ko  xame  ei  mos  ko.  Lôolu  nag  moo  tax  nuwara  matal 
ta  noral  kâttan  ak  xamug  xol  bi. 

Ci  biir  leeral  solos  noral  gii  ak  matal  gii  nag  sunu  kilifa 
Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  melalna  mbirèm  ba 
munekkee  jânglekat  ea  daaray  waa  Suljuuq  ja  ea  njobbaxtanul 
xamxami  liy  feen,  mudâldi  wax  ne:  “Damaa  nekkoon  ku  nagas. 
Ba  bindéef  -yi  feese  feenuy  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg- 
soppikoo  doon  ab  téeré  nag,  bôot  yi  nu  ei  deneoon  mujj  di  lu 
nuy  gis  lu  fés,  ei  laa  melale  sama  mbir  dâldi  ne:  Leegi  nornaa.  Ba 
majeexee  yit  ei  bègg  jèmmèm  ji  melalnaa  sama  mbir,  booba  laa 
dâldi  wax  ne:  Lakknaa”. 


Ta  lii  day  leeral  batayit  ne  jaam  bi  day  aajowoo  yarub 
maanaa  bu  mat  ngir  xol  bi  âgg  eig  mat.  Li  waral  lôolu  moodi  ne 
nangu  jaam  bi  Fa  Boroomam  wuunig  xol  la  gènè  lèkkèlôol.  Saaba 
yu  tedd  ya  nag  joxenanu  misaal  yu  jèmmu  yeef  maneesuta  takk 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  mbir  mii.  Nu  bari  ci  noom  kat  danudaan  suul  seen  doom  yu 
jigéen  nuy  dund  -seeni  xol  danoo  meloon  ne  ay  doj-  waye  ci  biir 
yarub  maana  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
lanu  mujjéwoon  doon  mândargay  yèrmèndé  ak  neewant,  seeni 
xol  di  tooy,  seeni  gèt  di  jooy,  nujoxe  seeni  bakkan  yit  ak  la  nuam 
ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Nun  daal  li  nubèggè  wax  eig  gâttal 
moodi  ne: 

Am  diiné  ju  ândul  akug  sufyânke  man  naa  nekk,  waaye  diiné 
jooju  day  doon  ju  nuxan  ponkub  rafetal.  Maanaam  daal  dundug 
Lislaam  gu  amul  ag  sufyânke  -giy  yarub  maanaa-  manuta  âggale 
kenn  nit  ei  ponk  ak  tolluwaayu  njaame  gi  mândargaam  di 

“Jaamul  Yalla  mel  ne  yaa  ngi  koy  gis”. 

-  Alton  Ulug:  Sama  sang,  niy  jâng  Alton  Ulug  nu  sopp  ei  xol 
sa  jèmm  ju  tedd  ji  lanu,  nit  nii  nag  danuy  jâppe  seen  bopp  nu  texe 
ngir  li  nu  nekkandook  yaw  ei  xol.  Kon  lan  nga  leen  bèggè  wax  ei 
sufyânke  gi  ei  mujj  gi? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  bu  weesoo  li  nuwax  ba  leegi  damaa  bèggè 
tudd  ab  kurél  ei  dénkaan  ak  waaraate  yi  niti  Yâlla  yi  ijoyoon  ta 
ând  ea  ag  dogu.  Bokkna  ei  nag: 

Sufyânke  gi  yarub  maanaa  la  buy  firi  gôorgôorlu  ei  fâggu 
jikkôy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ta  mooy 
tolluwaayu  eofeel  ei  jaamu  Yâlla,  di  tolluwaayu  jikkô  ju  rafet 
ei  jèflènté  yi.  Batayit  mooy  jublu  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
Moom  mi  sâkk  bindéef  yi  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ta  defe  ko  eofeel,  ndaxte  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  yi  Ko  def  Moom  akub  Yônétam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ei  digg  mbèggéel  gi  -eig  jublu  akug  eofeel  gu  sell 
gu  dèggu-  danoo  mujj  doon  soppey  nit  népp  ba  fâww. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Miin  ak  bègg  nu  baax  ni  day  defar  ki  gèm,  ndax  wâllante 
digènté  nit  ni  bokkna  ci  yiy  rânnale  kâttanug  leer.  Nu  baax  ni 
dundèlé  ruu  yi  ag  nosu  akug  maanaaye  ay  nit  lanu  nulaabal  seen 
bakkan,  won  ginaaw  yit  xoyxoyi  âddina  yi  akub  taaram,  seeni  xol 
yit  danoo  feese  leerug  Yâlla.  Minanteek  noom  yit  day  tax  jaam  bi 
bindéef  yépp  di  jarinu  ci  jèfèm  ak  waxam. 

Mbèggéel  aw  rèdd  la  wu  nekk  digènté  yaari  xol,  nit  ki  yit 
day  yéemu  aka  waaru  ci  mayi  xol  bi.  Ci  anam  gii  nag  day  war 
ci  ki  gèm  mujèfèndikôo  mbèggéel  ci  li  muy  def  ci  wâll  gune  ak 
jumtukaay  bune. 

Soppi  xamxam  daal  def  ko  ag  xam  Yâlla  mooy  yoonu  xam 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  xol.  Bindéef  yi  nag  nooy  deneukaayu 
ikam  yi  ak  bôot  yi.  Xam  Yâlla  nag  doonul  ag  jâkkaarloo,  waaye 
kay  mooy  xam  ikma  ak  bôot  yi. 

Muee  gu  xol  di  muee  ei  ag  diisam  gog  yaram  ak  sângu  gi  muy 
sângoo  ag  nooy  mooy  yoonu  jege  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jullit 
biy  dundèl  xolam  daal  day  wut  yoon  wu  muy  saxe  bana  dee.  Nit 
ki  xolam  sângoo  bânneex  nag  moom  day  nâkk  melow  nit  kem 
bânneex  bi  wèr  xolam. 

Fondmapu  jikkôy  Lislaam  yi  mooy  sopp  Boroom  bi  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  jèm  ei  Moom  eig  sellal.  Amul  sikki  sâkka 
nag  ei  ne  ligéeyèl  nit  ni  mooy  menn  mândarga  mom  jublu  gii. 

Mbèggéel  mooy  jumtukaay  bi  gènè  yéemé,  moom  kat  day 
soppi  jafe  jafe  yi  def  leen  ay  yèrmèndé.  Ligéeyèl  nit  ni  gi  nuy  defe 
ei  mbèggéel  nag  lu  mu  diis  diis  deef  koy  nangu  ei  lu  yomb  muy 
ame  yit  eig  jâppandi.  Ci  jèmmi  jamono  ji  yit  qiimab  ligéeyèl  nit 
ni  day  lèkkèlôok  tolluwaayu  xan  gi  nit  ki  xan  boppam  ngir  def  ko, 
day  lèkkèlôo  yit  ak  def  ko  ta  jâppe  ko  ag  jaamu  Yâlla. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ligéeyèl  nit  ni  gu  sell  ta  dèggu  nag  mooy  jur  ag  nor  ak  matug 
xol.  Xol  yi  âgg  ci  mat  gii  nag  nooy:  “fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  xool”. 

Turi  “Ki  yaatu  yèrmèndé  ak  Ki  mana  yèrèmé”  ta  nutudd 
leen  lu  bari  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  ci  meloy  taaram  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  lanu  bokk.  Lii  moo  tax  yèrmèndé  ji  ak  neewant 
gi  soppiku  doon  jikkô  ju  eosaanu  ei  nit  ki  gèm. 

Nit  ki  nuxan  ag  neewant  ta  xamul  dèfèl  ak  yèrmèndé  nit  la 
ku  nâkk  eaabiy  buntub  mângasiinu  texe  bi  gènè  mag.  Warnanoo 
gènè  metiitlu  nag  ngir  ni  nuxan  yèrmèndé  ta  xamunu  maanaam 
dèfèl  ak  dimblé. 

Liy  waral  toon  daal  mooy  xan  gu  nuxane  mbèggéel.  Nit  ki 
bèggul  kat  day  soppiku  doon  mbindéef  mu  wow  xol  mu  njaay 
âlle,  ndaxte  mennetum  eofeelug  dèggdègg  mooy  neewant  ak 
yèrmèndé.  Maneefula  jâpp  nag  ne  ab  xol  walla  am  réew  ei  kaw 
suuf  dana  tèju  ba  tè  ag  neewant  ak  yèrmèndé,  ndaxte  bu  jant  bi 
manoona  nâkka  èndi  ag  leer  akug  nugg  kon  ruu  yu  am  kâttan  yi 
dananu  mana  bana  yèrèm  bana  dèfèl  bindéef  yi. 

Tuxaleefna  nag  jèlé  ei  Al-  hallâj  boroom  wâccuwaay  bu  amul 
moroom  bi  ei  xol  yi  ko  sopp  ne  joxena  misaal  mu  mag  ei  jiitèl 
njarinu  neneen  ni  ei  xol  ba  muy  naan  Yâlla  di  Ko  toroxlul  di  wax 
naa:  “Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  baal  ki  may  sânni  xeer  lu 
jiitu  nga  may  baal”. 

Bu  nubèggée  xam  sunu  daraja  ei  yoonu  maanaa  wi  dananuy 
wara  settantal  sunuy  jikkô  ak  sunuy  nekkiin  ak  sunuy  jèf. 

Yittéwôo  gu  nit  ki  di  yittéwôo  mbirum  boppam  rekk  akug 
puukèréwu  nooy  kâseeru  yoonu  maanaa  wi.  Ta  nattoonanu  Ibliis 
ag  dâkku  akug  pert  ngir  yèg  gu  muyèg  ag  puukèréwu  akug  naw 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Sunu  sang  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  ne:  “Lu  am  solo  la  nga  am  melow  fèlôor,  maanaam  nga  doon 
ag  fèlôor  neel  âddina  sii  sépp,  di  leen  uuf  ci  biir  lolli  bi,  di  leen 
fâtteloo  bugèli  nawet  bi,  ta  ban  koo  nekk  ngir  nugis  ay  dégèm  aka 
metiitlu  ne  moom”. 

Xayna  yit  laabiireg  kilifa  gii  di  ‘Abd  al  Khâliq  al-  Kujduwâni 
gu  am  qiima  gi  ta  aju  ci  mbaaxug  ruu  ak  yu  taaruy  jikkô  yi  mooy 
yoon  wi  gèn  neel  xol  bi  di  wi  gènè  rafet  yit  ngir  yoonu  sufyânke 
wi  bi  muy  wax  naa: 

“Ée  sama  doom,  lii  mooysama  ndénkaan  lijèm  ciyaw:  Nanga 
am  xamxam  ak  teggiin  ak  ragal  Yâlla  ci  sa  tolluwaay  yépp.  Nanga 
jâng  téeréy  mag  hu  baax  hi,  ta  wéy  ci  yoonu  njabootug  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  mbooloom  ahlu  sunnè. 
Nanga  jâng  fiqq  ak  âddiis  ta  daw  sufyânke  yu  réer  yi.  Nangay 
taxawal  say  julli  foo  toll  ândak  mbooloo  mi.  Boo  yègée  ag  bèggè 
siiw  ci  sa  xol  bul  nodd  bul  jiité  julli  yit.  Nanga  sori  agsiiw  sa  kem 
kâttan;  siiw  katgaafla.  Bul  kawe  kawelu  mukk,  waaye  kay  saxalal 
sa  bopp  eig  woyof.  Bul  féetéwôo  ligéey  boo  dul  mana  taxawe  ngir 
lu  muféeté  kaw  sa  kâttan. 

Bul  dugg  ei  jèfi  nit  hu  séqqul  ak  yaw  dara.  Bul  taxawandoo 
walla  ngay  toogandoo  mukk  ak  kâeeoor  yi,  ta  nangay  sâmm  ag 
digg  dôomu  ei  mbir  mune.  Nanga  moytu  tand  ak  njort,  ta  bul 
woru  ei  dégg  baat  bu  neex,  ndaxte  lii  day  lèndèmèl  ruu,  di  xècc  ag 
naaféqq  ea  mujj  ga.  Lii  lépp  nag  bu  mutax  nga  weddi  baat  bu  neex; 
ndaxte  nodd  ak  Alquraan  ji  huy  jânge  baat  bu  neex  day  dundèl 
xol  yi  ak  ruu  yi.  Nangay  lekk  tuuti,  di  wax  tuuti,  di  nelaw  tuuti. 
Nangay  daw  hi  gâtt  xel  ak  hi  sâggan  ni  ngay  dawe  gaynde. 

Nanga  tânn  beru  ei  jamonoy  fitnè.  Nanga  sori  hiy  tontu  ei  diiné 
ngir  sâkku  njarih  bu  ko  defee  huy  sânk  seen  âddina,  ak  hi  woomal 
tay  rèyrèylu,  ak  hi  xamul.  Nangay  lekk  lu  lew  tay  moytuyu  lèntyi, 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ta  nanga  tjoy  ci  ragal  Yâlla  booy  duggeib  sèy;  ndax  safaanub  lôolu 
tjoy  ei  âddina  la  ta  wuuteek  diiné  la  ea  yoon  woowee. 

Bul  ree  lu  bari,  ta  nanga  def  sa  ree  muy  muun  bana  doon 
xâqqtaay,  ree  ju  bari  kat  day  ray  xol.  Waaye  bul  doon  ku  nêgg 
xarkanam,  ndaxte  muun  ab  sarax  la.  Nanga  xoole  nit  kune  bètub 
neewant,  ta  bul  xeeb  kenn. 

Bul  èppèl  ei  waajtaay  ak  taaru  gog  bitti.  Nangay  sol  lu  yam  lu 
rafet;  ndaxte  yittéwôo  liyfeen  ei  bitti  ei  gentug  biir  akug  yâqqoom 
layjôgé.  Bul  di  werante  ta  bul  sâkku  lenn  ei  kenn. 

Nangay  doylu  ban  di  aajowoo  nit  ni,  nanga  doon  ku  woomal 
eig  doylu  ta  nanga  sâmm  sag  wegu.  Nanga  mâggal  ta  weg  ni  la 
jângalyar  la  bâyyi  jeexiit  ciyaw,  nanga  leen  ligéeyal  ei  sa  ruu  ak  ei 
lépp  loo  am,  ta  nanga  defsa  mbir  ne  seen  mbir.  Ni  sâggan  ni  leen 
di  naawal  ta  dunu  leen  wormaal  nag  dunu  am  li  nubègg.  Buljeng 
jèm  ei  âddina  ak  ay  gaayam  yu  sâggan  yi. 

Nanga  nooyal  sa  xol  ei  naqarlu  ta  tooyal  say  gèt  eiy  rongoon 
ngir  sayaram  am  kâttanug  jaamu  Yâlla.  Summil  sajèfta  wéeru  ei 
naan  ta  ând  ak  nu  baax  ni. 

Nanga  def  ag  woyof  muy  sa  mbubb.  Nanga  defxamxami  diiné 
yifeeit  akyi  nèbbu  nuy  sa  ndayi  alal.  Nanga  defsa  kèr  muyjâkka 
walla  lu  jege  loola  kon  dang 

Bokk  ei  soppey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 

Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  boole  ei  niy  tènku  ei  laabiiré  yii  ak 
dénkaan  yii.  Aamiin. . . 


Ll  CI  TÉERÉ  BI  ÈMB 


Ubbitég  téeré  bi . 5 

Noo  yu  mujj  yi  1 . 17 

Noo  yu  mujj  yi  2 . 33 

Noo  yu  mujj  yi  3 . 49 

Fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njèl  yi . 65 

Alquraan  akxalaat  1 . 81 

Alquraan  ak  xalaat  2 . 95 

Alquraan  ak  xalaat  3 . 111 

Tuub  ak  rongooni  bèt . 129 


Naan . 

Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  1 . 

Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  2 . 

Jiitèl  njarinul  neneen  ni . 

Doylu . 

Jikkôy  yaxantu . 

Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 

Bor  ak  leb  ci  jèflènté  yi  digènté  nit  ni . 

Xaritoo . 

Aah!  Ana  matal  kôllèré  gi? . 


.159 

.173 

.189 

.203 

.219 

.235 

.251 

.275 

.293 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Doonal  nit  kuy  misaal  ku  bokk  ci  ni  gèm . 317 

Dogal  bi  aki  bôotam . 331 

Musaa  Afandii  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal . 349 

Lu  aju  ci  téeréb  Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal....361 
Ndax  sufyânke  gi  lu  manuta  nâkk  la? . 375 


Ubbitég  TÉERÉ  BI 


Maangi  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Moom  mi  ay  turèm 
sell ,  Moom  mi  ni  wèrsègèlé  mbégtém  ngèm  akug  dalam. 

Maangi  naan  yit  Yâlla  dolli  xéewèl  akug  mucc  ndamul 
bindéef  yi  sunu  sang  Muhammad  mi  doonoon  sababugénné  nit 
ni  ci  réer  giy  lèndèm  yôbbu  leen  ci  ngèm  giy  leer  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ginaaw  lôolu  nag: 

Téeré  bii  nuy  xamle  nii  mingi  doonoon,  ci  eosaan,  ay  bind  yu 
nu  siiwèléwoon  ei  siiwalukaay  bi  nuy  wax  “Alton  Ulug”  ginaaw 
bi  Yâlla  baaxe  nu  nu  man  koo  dajale  eib  téeré.  Ci  ubbité  gii  nag 
danan  èndi  eig  gâttal  li  téeré  bi  lâmboo  bu  ko  defee  nuy  wax  ne: 

Nit  de  ea  waxtu  wa  mu  génnée  ea  kèrug  tumurânke  gi  mu 
dikk  ngir  nu  nattu  ko  seet  ko  ei  la  taxawe  ei  buntub  dund  guy  sax. 
Dund  googee  amna  yaari  bunt:  benn  bi  day  âggale  eig  pert  gu  bir, 
bi  ei  des  de  âggale  ei  texe  gu  sax.  Noo  yu  mujj  yiy  tènkub  dundug 
jaam  bi  day  wone  ei  yaari  bunt  yi  bi  ei  jaam  bi  di  jaar  ba  dem  ea 
dund  gu  sax  googee. 

Ci  wâll  gii,  saa  sune  ei  sunug  dund  daa  wara  jâlle  ei  taar  bu 
nor  bu  matum  xel  bob  yittéwôo  ak  xalaat  ei  noo  yu  mujj  yi  ak 
yâkkamti  ko  moo  koy  èmb,  ndax  saa  su  melne  saa  soosee  nga 
xamne  man  nanoo  def  nuy  ubbi  sunuy  gèt  di  xool  dund  gu  sax  gi 
ei  bunt  biy  âggale  ei  texe  gi.  Lôolu  moo  tax  nu  wara  nekk  ei  fuglu 
gu  sax  ei  lu  aju  ei  Noo  yu  mujj  yi  ei  âddina  jiy  jeex  jii. 


Liy  dègg  nag  moodi  ne  junj  biy  njèkkè  wone  ni  sunu  mbir  di 
deme  bu  âllaaxiraa  day  feen  ei  sunu  nekkiin  ei  Noo  yu  mujj  yi.  Ta 


NOO  YU  MUJJ  YI 


bépp  jam  bu  baax  warnaa  waajal  ay  nooam  yu  néew  yi  muy  am 
ci  âddina  jii  di  jeexi  ngir  waajal  saa  sii.  Ngir  nag  nu  am  dundug 
âllaaxira  gut  exe  danuy  war  di  dund  dundug  âddina  gi  fu  nu  toll 
ci  njub  ak  sell  ak  leer  ak  dal  ta  nu  taaral  dundug  âddina  gii  ci  jèf 
yu  baax.  Dund  gi  kat  dafa  mal  ne  toqi  ndox  yuy  fees  ab  kopp, 
bu  ko  defee  leeraayu  kopp  bi  akug  sellam  day  aju  ci  leeraayu  toq 
yi  ak  seenug  sell.  Toq  gu  mujj  giy  tax  kaas  bi  fees  bay  tuuru  nag 
mooy  tollook  Noo  yu  mujj  yi.  Ta  dikkna  ci  âddiis  ne: 

“Nitki  ci  mi  mu  dund  layfaatoo,  ci  li  mufaatoo  yitlay  dekkee”. 

(Al-  Manâwt,  Faydu-l  Qadir  sharhu-l  jâmi’  as-  saghir,  xaajub  5“',  xétu  663“'). 

Noo  gu  mujj  gi  nag  dafa  mel  ne  seetu  buy  mebeati  bu  dara 
taqalul,  buy  won  kune  ag  mujjèm.  Ba  taxna  nit  ki  day  gis  bppam 
ea  melo  wa  mu  gènè  leere  gèn  eaa  selle  ea  noo  gu  mujj  ga.  Ni  ko 
waykat  bu  mag  bii  dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  waxe  rek: 

Ca  jamono  joojee  kiiraay  ya  di  wunniku  di  wâcc, 
lay  doo  nag  haw  ak  xel  mooy  nga  mana  teeru  malaaka 
miy  raye  man  koo  yaatal 

Li  jaam  bi  def  eig  dundèm  lépp  deef  ko  koy  won  ei  jamono 
joojee  mu  gis  ko  ei  xolam  ak  bètèm.  Lii  moo  tax  amul  lu  gènè 
mana  leeralal  nit  gèn  koo  mana  jângal  jamono  ji  muy  faatu. 

Li  am  moodi  ne  noo  yi  nuy  noyi  yépp  nuy  ândak  li  nuy  def  ei 
dundug  âddina  gii  eiyjaamu  Yâlla  aki  jikkô  aki  jèflènteekbindéef 
yi,  noo  yooyu  daanaka  ay  jutukaay  lan  yu  nuy  won  sunuy  noo  yu 
mujj,  ta  yit  danuy  wone  na  nuy  nekke  bu  âllaaxiraa  nu  raw  ni  nuy 
wonee  sunu  nekkiin  ei  âddina  jii. 

Sunug  dund  ei  biir  bâmmeel  kat,  ta  muy  wéy  ba  yawmal 
qiyaam,  day  dèppôo  ak  sunu  nekkiin  ak  sunuy  jèf  ei  âddina.  Kon 

©nag  man  nanoo  soppi  faatu  muy  ndam  ak  “guddig  eéetu”  bana 

- 


Ubbitég  Téeré  Bi 


doon  lu  lèndèm  kèriis  lu  tiis,  bana  doon  yit  yoonu  pert  gu  bir.  Lii 
nag  mooy  doxiinu  ni  xam  dee  tay  waajal  muj  ga  nuy  xemmeema 
am  ginaaw  bu  nu  faatoo. 

jaam  yu  mel  nii  nag  danuy  dund  ci  anam  gi  gènè  rafet  gènè 
bârkeel,  bu  ko  defee  nu  ândak  bindéef  yi  di  tudd  Yâlla  di  ko 
fâttliku,  di  dundèl  waxtuy  njèl  yiy  waxtuy  tudd  Yâlla  yi  èpp  bârke 
ak  leer.  Li  am  moodi  ne  niy  nelaw  ci  waxtuy  njèl  yi  ban  koy  def 
ne  seeni  bèeeèg,  dan  leen  di  xan  ba  fâww  bârke  bii  ak  may  gii  ak 
leer  gii  niki  nga  xamene  waamew  noor  du  saxal  dara  buy  wâcc 
eig  tâkk  ak  géej  gi  ak  doj  yu  tèx  yu  rattax  yi. 

Ngir  nag  jaami  Yâlla  yu  baax  yi  bana  tâbbi  ei  eâggante  gu  mel 
nii,  moo  tax  noom  dunu  sori  jawwi  “Alquraan  ak  xalaat”,  danuy 
jânge  ei  jaww  yu  bârkeel  yooyu  yit  ne  amna  yatti  bir  ei  dundug 
âddina  gii  yoy  meloy  Yâlla  yi  da  eiy  feene  ei  anam  gu  mat  sèkk  ta 
nooy:  nit,  ak  Alquraan,  ak  bindéef  yi  ei  des. 

Bindéef  yi  kon  ei  yi  èpp  solo  ei  yatt  yii  la  bokk,  ndax  téeréb 
ay  bôot  la  yu  feesak  mândarka  yiy  xèccé,  ta  yit  turi  Yâlla  yi  da 
eiy  feene.  Noom  daal  Alquraan  ju  ne  eell  lay  nuru.  Alquraan  yit 
âddina  la  joj  ây  mândargaam  wax  leef  ko  def 

Nit  nag  moom  day  xamukaay  bu  nekk  fi  naar  yi  di  dajee, 
doon  yit  mândarga  mi  Yâlla  di  feenale  mbirèm.  Ni  xam  Yâlla  nag 
di  dundé  yègyèg  bii  danuy  xame,  ei  jawwi  Alquraan  ak  xalaat, 
ne  Alquraan  day  nekk  ei  kanam  ba  fâww  xamxam  di  topp  ei 
ginaawam  ba  fâww;  ndax  Alquraan  du  xamxamu  nit  bu  lott 
waaye  xamxam  bu  jôgé  fa  Yâlla  la  bu  Yâlla  mu  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  xéewèlé  nit  ni,  saxale  ei  yit  laltaayi  xamxam  yi  ei  âddina 
yépp,  ta  Moom  mooy  ki  bind  jumtukaay  yi  nuy  xame. 


Kon  ei  wâll  gii  manessnaa  wax  ei  Alquraan  ak  xalaat  ne 
bokkna  ei  dègg  yi  gènè  mâgg  yi  nu  mana  xam  bu  nu  dègèrèlée 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sunu  xalaat  ci  Alquraan  kon  danan  am  ci  mâggaay  ak  rèyaay  lu 
toll  ne  peppu  dugub  wu  ndaw  lool  wu  mujj  doon  garab  gu  mag 
gu  rèy  ngir  suuf  si  mu  saxe.  Dègg  la  sax  ne  leerug  Alquraan  du 
jeex  njubèm  gu  kawe  gi  yit  amul  fu  mu  yam,  waaye  nag  sunu 
manmanu  bopp  ci  xalaat  dafa  mel  ne  peppu  dugub  wu  wow  wu 
amul  suuf  su  ko  saxal.  Bunu  sukkèndikôo  ci  lôolu  nag  danuy  xam 
ne  nun  jaam  ni  amunu  xéewèl  gu  gènè  mag  xam  gi  nuy  xame  ci 
alquraan  ju  tedd  ji  kaweg  Yâlla  gu  sax  gi. 

Kon  nag  xol  yiy  xalaat  ci  dègg  yu  kawe  yi  dana  mana  laabe  ci 
tuub  ak  tuuri  rongon  ci  birèm  ak  bittéem  ci  âddina  jay  jeex  joojee 
di  kèrug  nattu  doon  yit  kèrug  njuumte  aki  moy.  Dara  nag  gènuta 
rafet  melal  gi  waykat  bi  melal  jaam  yu  rânniku  yii  bay  wax  naa: 


Noom  kat  danuy  jèf  di  sonn  ngir  man  diféey  cijawwi  ruu 
Waaye  danan  tegoo  lori  raam  ci  kaw  suufsi 

Danuy  sâbbaal  lu  toll  ne  bidiw  yi 
Di  julli  ci  sâppe  su  mujj  si 

Ta  bu  seeni  gèt  tarfatiwoon  xool  ludul  Yâlla  senn  saa  rek 
Rongon  yuy  sottiku  giirug  dund  mooy  doon  seenugpay 


Kon  noom  danuy  naan  seen  Boroom  fu  nu  toU  di  def  lu  nu 
man  ngir  mana  âgg  ci  dègg  gii.  Sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  ci  noom  naa: 


“Neel:  sama  Boroom  du  leenfaale  bu  dul  woon  seen  naan. 
Dangeena  weddi  moo  tax,  ta  mbugèl  mi  ngeen  yayoo  dig  dara 


du  tee  mu  am”  (laayaji  mujj  ci  saaru  Al-  furqân). 


Ci  nii  nag  la  seenug  xam  gu  kawe  gii  taxe  nuy  dund  ci  sen 
biir  ne  man  nanoo  doon  xeet  wi  gèn  ci  xeet  yi.  Lii  moo  tax  yit 


Ubbitég  Téeré  Bi  r’«w«?ar> 


nuy  wodd  aka  taarale  seeni  jikkô  ak  seen  bir  yépp  taarub  woote 
jèmé  ci  dègg  ak  yiw,  ndax  yoon  wi  leen  di  jèmé  ci  nu  nekk  xeet  wi 
gèn  fii  lay  jaar.  Ci  lôolu  la  Yâlla  Miy  dègg  di  waxe  ne: 


«Yéenagên  ci  xeetyi  ntasa  am.  Dangeen  di  diglé  lu  baax  di 
tere  lu  bon  ta  gêm  Yâlla»  (laayay  110“‘  d  saaru  Âli  ‘Imrân). 

Li  am  nag  moodi  ne  niy  dund  eig  takku  ak  cawarte  gu  wér 
ngir  warugar  wu  kawe  woowee  ta  mooy  diglé  lu  baax  ak  tere  lu 
bon  ei  anam  gi  nu  ko  bèggé,  noonu  danuy  taaralseen  dundug 
xol  ak  seen  dundug  biir  ei  nooyug  Lislaam  akug  lewetam  akub 
taaram,  tayit  danuy  doon  misaal  yuy  royuwaay  ei  seeni  melo  ak 
seeni  wax  ak  seeni  jèf  ei  woote  ak  sonnee  ei  lu  baax  ak  jottli  dègg. 
Nii  danuy  sottal  woote  bi  jèmé  ei  dègg  aku  yiw  ei  biir  mbôotum 
laaya  ju  tedd  jiy  wax  naa: 


«Nanga  wootejêmé  ei  yoonu  sa  Boroom  ta  defe  ko  agxeren 
ak  waaraategu  rafet,  ta  nanga  waxtaan  ak  noom  ei  anam  gi  gênê 
rafet.  Sa  Boroom  kat  moo  gênê  xam  ki  réer  bâyyi  aw  yoonam 
moo  gênê  xam  yit  ni  gindiku»  (laayay  125“'  d  saaru  An-  nahl). 

Nii  nag  la  taar  yii  di  wonee  taarub  mbirum  jullit  bi  ak  jèfèm 
jiy  tâppewu  eib  xolam  akug  dundèm.  Li  waral  lôolu  moodi  ne 
jullit  bi  dafa  jaadu  ei  moom  muy  gènè  fonk  neneen  ni  ei  boppam, 
ta  moom  mingi  ei  njobbaxtanu  teddnga  ju  feen  ak  ju  nèbbu.  Niki 


e 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nga  xamene  am  am  bu  amul  dayo  mooy  nekk  ci  biirèm  ngir  li 
muy  nâkka  aajowoo  li  ci  yoxoy  nit  ni.  Ndax  jikkôy  yaxantu  yi 
mu  amoon  danoo  feesalewoon  bârke  yaxantoom  ga  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  jângoro  yu  bon  yi  mel  ne  ribaa 
amunwoon  yoon  ca  fâggoom  gu  lew  ga,  ta  alalam  da  koy  joxe 
ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  muy  bor  bu  rafet.  Ci  wâll  gii  nag 
day  sâmmoonteek  nattuwaay  yi  jôgé  fa  Yâlla  ba  tax  muy  bâyyi 
xel  la  gènè  sew  ci  mbirum  bor  ak  leb  ci  li  nit  ni  di  séq,  ndaxte 
juUit  boobee  dafa  tabax  digèntéemak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  ci  mbèggéel. 
Tabaxna  ak  xaritoo  yit  digèntéem  ak  wâUiyu  yi,  ta  dègèrèlena 
xaritoo  gii  ci  am  kôllèré.  Ta  du  wonewu  ci  kanami  xaritam  mukk 
ngir  lu  mu  leen  di  defal,  ta  yit  du  bègg  nu  koy  tagg  ngir  kôllèré  gii. 
Nii  rek  la  nekke  roytéef  ngir  ni  gèm  ci  jikkôom  yépp  ak  meloom 
yépp.  Ci  toUuwaay  bii  nag  lépp  lu  Yâlla  dogal  da  koy  may  ak  sell 
ak  noflaay. 

Sunu  bokk  yu  tedd  yiy  jâng  téeré  bi, 

Bir  yi  nu  leen  jéema  jottli  ci  sunu  téeré  bii  nu  tuddé  «Noo  yu 
mujj  yi»  day  lâmboo  li  nu  wax  lépp. 


Bu  lôolu  jâllee  yit  waxtaanenan  kenn  ci  soppey  Yâlla  yu  mag 
yi  koo  xamne  âggena  xarkanam  bu  leer  ca  péeyub  Yâlla  ba  ta  fekk 
mu  waajalewoooon  Noo  gu  mujj  gi  ruu  gu  kawe  guy  fèkk  gèt  yi 
di  jaaxal  xol  yi.  Lii  nag  wonenan  ko  ci  xaaj  bu  nu  tuddé  «Musaa 
Afandi  -Yalla  neef  laabal  mbôtam-  jôgé  ci  ngèm  ba  ci  rafetal» 
ngir  li  mu  doon  misaal  mu  yayoo  topp.  Naka  nôonu  yit  yokknan 
ci  tèjtég  sunu  téeré  bigèstu  bi  surnaal  bi  tudd  «Alton  Ulug»  def 
ta  mu  aju  ci  sunu  téeré  bi  tudd  «At-  tasawwuf  mina-l  imân  ila-l 
ihsân»  ta  nu  wone  ci  yoonu  tasawuf  wu  mâgg  wi  nit  nu  mâgg 
noonu  jaaroon,  feenal  ci  yit  yoon  wowee  akug  mâggaayam  akug 
matam.  La  nu  ca  jubluwoon  nag  mooy  wone  ne  tasawuf  dègg 

- 


Ubbitég  Téeré  Bi 


mooy  dund  dèggdèggi  Allquraan  ak  Sunna  ta  amus  lèf  ci  ay  bôot 
ak  xel  mu  rafet. 

Ta  jépp  wax  walla  nekkiin  walla  doxaliin  wu  wuuteek 
Alquraan  ak  Sunna  ak  neen  la.  Ngir  wone  dègg  gii  waxeefna  ne 
sariya  -ta  mooy  yoon  wi  Yâlla  rèddèl  nit  ni-  mooy  jèn  wu  sax  wi 
lépp  di  wèr.  Waxnan  ca  yit  eig  gâttal  né  ta  du  dund  tasawuf  waaye 
kon  diiné  jôoju  du  ândak  sellal.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  dund 
Lislaam  gu  ândul  ak  tasawuf  mi  doon  yarub  biir  du  mana  âggale 
nit  ki  ei  jaamu  Yâlla  gi  nga  xamne  mândargaam  mooy  «Nangay 
jaamu  Yalla  melne  yaangi  koy  gis». 

Ta  ni  dul  âgg  ei  tolluwaay  bii  danuy  am  ag  xat  aki  jafe  jafe  ei 
waxtuw  Noo  yu  mujj  ya.  Lôolu  nag  li  muy  firi  moodi  ne  li  sunug 
jaamu  di  taxaw  -ngir  nu  mana  jâll  jèm  ea  dund  gay  sax  ei  waxtuw 
sunu  noo  gu  mujj-  mingi  jaar  ei  jaamu  Yâlla  ei  ron  mândargaam 

«Nangay  jaamu  Yalla  melne  yaangi  koy  gis». 

Warnanuy  bana  fâtte  nag  ne  nit  day  dajeek  yiy  sabab  dee  yi 
dul  jeex  guddi  ak  bèeeèg  moo  xam  mu  yèg  ko  mbaa  mu  ban  koo 
yèg.  Dee  daal  day  lâqu  nèbbutu  nit  saa  sune.  Sunu  Idlifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi  -Yâlla  neef  laabal  mbôotam-  waxna  ei  téeréem  bi 
tudd  Al-  mathnawi  di  wone  mbir  mii:  «saa  sune  rek,  ea  dèggdègg, 
deewug  ab  xaaj  ei  sag  ruu  la,  saa  sune  yit  waxtuw  jébblég  ruu  gi 
la,  saa  sune  yit  sag  dund  mingi  jâll». 

Li  am  dègg  moodi  ne  nit  ki  bis  bune  day  sori  dund  giy  jeexi 
di  gènè  jege  bâmmeel  ab  jéegô.  Xanaa  du  ne  bis  bune  aw  xèt  wu 
nuy  lem  ei  sunug  dund  rekk  la? 

Doj  wune  ei  bâmmeel  wow  eeUeerug  dee  moo  koy  muur 
kuy  xelal  ku  wôor  la.  Xayna  sax  def  gi  nuy  def  bâmmeel  yi  ei 
biir  dèkk  yi  ak  ei  ètti  jâkka  yi  ag  ei  weti  yoon  wi,  xayna  lôolu  day 
wone  xalaat  gu  nuy  xalaat  dee,  ta  yit  da  lay  woo  ngir  ngay  nosnd 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  âddina  ci  nu  dèppôo  ak  dee  gii.  Waggi  baat  yu  néew  doole  yii 
daal  âttanul  diisaayu  dee  gu  raglu  gi,  ta  kâttan  yépp  ak  kiliftéef 
yépp  bu  nu  jâkkaarlook  dee  danuy  jeex. 

Dee  daal  mooy  tukkig  âddinay  nit  kune,  ta  warnanoo  yeewu 
balaa  sunu  âddinay  tu  kki  ngir  nu  bana  bokk  ci  niy  réeeu,  ndax 
képp  kuy  jeex  wôorna  ne  dana  dajeek  malaakam  dee  ei  waxtu 
wu  mu  dul  xam  ak  bérèb  bu  mu  dul  xam,  ta  amul  fu  nit  ki  mana 
dawe  dee  ba  rèee.  Nit  ki  kon  bu  demee  nii  warnaa  jèl  wâllam  ea 
laaya  joojee:  «Nangeen  daw  kon  jênt  fa  Yâlla»  (laayay  5(r‘  d  saaru 
Ad-  dâriyât)  warnaa  am  lu  ko  wôor  yit  ei  ne  benn  wéeruwaay  bi  am 
mooy  yèrmèndey  Yâlla. 

Ta  benn  jaam  nag  -bu  nu  ei  génnée  yônént  yi-  manuta  dogu 
ei  ne  dana  muee  ei  tânkam  tarxiis  wâcc  yoonu  ngèm.  Lii  moo 
tax  ku  gèm  kune  warnaa  fonk  xéewèlug  dund  gi  nu  ko  baaxe  ei 
anam  gi  yell.  Ta  wenn  yoon  wiy  taxa  muee  ei  ngelawul  dee  lu 
seed  li  mooy  nga  jéema  dund  ei  anam  gu  rafet.  Ndax  niy  waajal 
dee  dunu  ragal  dee  waaye  danuy  gatandu  dee  gii  jâppe  ko  yoon 
wuy  taxa  âgg  ei  dund  giy  sax.  Nii  nag  nooy  jaam  yu  texe  yi  âgg  ei 
«rafetal  dee»  maanaam  mu  doon  seen  noflaay  ak  seenug  dal. 

Ni  nga  xamne  nag  noom  danoo  fâtte  seen  âllaaxira  dund  eig 
eâggante,  noom  manunoo  muee  ei  yèg  liw  bu  metti  bu  nu  jâllaarlook 
ragloom  ga  aklèndèmam  ga.  Dara  gènuta  rafet  li  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi  -’âalla  neef  laabal  mbôotam  ba  mu  naa: 


«Ée  sama  doom!  Deewug  nit  kune  kat  namu  ko  bèggé  lay 
ame  ak  anam  ga  mu  ko  bèggé.  Dee  kat  day  mel  ne  noon  bu  raglu 
ei  niy  noonoo  dee  di  ko  daw  di  ko  sib  ta  dunu  xalaat  ne  mooy 
yoon  wi  leen  di  âggale  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dee  day  mel 
ne  yit  ab  xarit  ei  niy  xaritook  dee  di  ko  bègg”. 


Ubbitég  Téeré  Bi  r’«ii»ié?ar> 


Liy  dègg  moodi  ne  Noo  yu  mujj  yi  ab  seetu  la  bu  amul  xoosu 
xoosu  amul  tilim  tilim.  Ta  nit  kune  day  gis  ca  seetu  boobee 
dundam  gépp,  la  eay  lu  baax  ak  la  eay  lu  bon,  ea  anam  ga  gènè 
leer.  Ta  ea  waxtu  woowa  eâggante  ak  dègèr  bopp  du  muur  gèt  yi 
ak  nopp  yi  waaye  kay  deefdi  muri  kiiraay  yooya  yépp  ak  mboolem 
xeeti  nangu  njuumte  yi  danuy  jan  xel  ak  yègyèg  ei  jawwi  réeeu. 
Lii  moo  tax  warunoo  def  Noo  yu  mujj  yi  seetu  bi  nuy  gise  sunug 
dund  ta  fekk  nuy  naqarlu  aka  réeeu. 

Ta  seetu  boobee  du  dugg  ei  sunug  dund  ludul  bu  nuy  dund 
ei  leerug  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Sunna  su  sell  si;  ndax  ni  texe 
dèggdègg  nooy  ni  mana  xam  seen  bopp  lu  jiitu  nuy  dajeek  dee. 


Ci  mujjug  ubbitég  téeré  bii  maangi  sant  sama  naari  bokk  yii 
di  M.  Ali  Ashmali  ak  M.  Akef  Jonay  hoom  haar  hi  ma  jâpple  bi 
may  taalif  téeré  bii,  maangi  haan  Yâlla  yit  mu  defal  leen  ei  seen 
jèf  jii  yoolub  sarax  bu  sax  di  wéy  ta  fay  leen  ei  jèf  jii. 

Kon  nag  Yalla  noongi  Lay  haan  nga  def  sunu  Noo  gu  mujj 
muy  palanteer  bu  nuy  gise  sunub  neexal  ak  sunug  pay  gi  nga 
nu  defal  ei  dund  giy  sax. . .  Aamiin. 


Usmaan  Nuuri  Tobbas 
Istambul  -  Askadar  /2010 


Nit  de  day  jèkkaariook  dee  ay  yoon  yees  manuta  lim  diirub 
dundèm  gépp.  Wérèdi  yiy  feev,  ak  mbett  yu  tiis  yiy  xew, 
ak  musiba  yiy  am,  ak  xewxew  yu  wzorèdi  yu  bari  yiy  am  ci 
dund  gi  ci  saa  sune. 

Ndax  bir  yooyu  yépp  duv  kiraay  lu  woyof  lool  digènté  dee 

ak  nit  ki. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (1) 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dafa  jagleel  boppam  rek  mellow 
des  ban  fee  jôg.  Ndax  mujjug  jaamam  yépp  mooy  jeex  jôgé  fi.  Ci 
lii  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  ne: 

'  i, 

jU 

“Képp  ak  lépp  lu  nekk  ci  kaw  suuf  day  jeexi”  (laayay  26“'  d 
saaru  Ar-  rahmân ). 

Laaya  ju  tedd  jii  yit: 

“Bakkan  bune  dana  mos  dee,  ta  dananu  leen  nattoo  jâmm 
aku  ay,  ta  fi  Nun  lanu  leen  di  déllôosi”  (laayay  35“‘  d  saaru  Al- 
anbiyâ). 

Ci  anam  gii  nag  lay  doone  lu  manuta  nâkk  nit  ki  moom  di 
dèkké  xalaat  ci  dègg  gii  di  gu  sax.  Lii  moo  tax  yit  nugis  jeneen 
laaya  ji  di  wax  naa: 


ALa  ols'  U  dUS 

“Tartari  dee  yi  dâldinay  agsi  di  dêgg.  Loolee  mooy  la  nga 
daa  moytu”  (laayay  19“‘  d  saaru  Qâf). 

Nit  kon  deef  koo  yabal  ci  âddina  jii  di  jeexi  ngir  nattu  ko. 
Lii  moo  tax  jublu  gi  gènè  mag  di  jaam  bi  di  gôorgôorlu  ngir  am 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  amit  âjjana  jiy  kèrug  jâmm. 
Liy  sottal  jublu  gii  nag  laaya  jii  èmbna  ko: 

AUI  j_jjl  ^  ^  J  Jl-*  ^ 

“Ca  bis  ba  alal  duljarin  walla  ay  doom.  Xanaa  rek  ku  dikk 
fa  Yâlla  êndaale  Xol  bu  mucc”  (laayay  88“‘  ak  89“'  ci  saaru  Ash-  shuarâ). 

Sottal  mbir  mii  nag  ci  yar  bakkan  lay  mana  ame.  Ta  dèggdèggi 
yar  bakkan  mooy  nangul  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  nagu  gu  mat  sèkk  ak  topp  ko.  Maanaam  mana  am  ab 
eér  ei  dundug  yônént  gi  mat  naar  fukki  at  ak  yatt.  Walla  nune 
am  ab  eér  ei  jawwi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mueem  ndax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  wâcci  Alquraan  ei 
xolub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ta  mu  jaar 
ei  Jibriil  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Lôolu  moo  tax 
jaamu  Yâllay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  aki 
waxam  aki  jèflèntéem  aki  doxaliinam,  moo  tax  yii  yépp  nu  jape 
leen  yuy  firi  Alquraan  ju  tedd  ji. 

Ci  biir  dègg  yii  nag  ngir  nu  am  ab  eér  ei  dundug  xol  gu  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  danuy  sârt  Y ônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  gènèl  nu  boroom  kèr  ak 
soxna  ak  doom  ak  alal,  eig  gâttal  mu  gènèl  nu  lépp. 

Mbèggéel  gii  nag  day  may  jaam  bi  mu  bègg  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  maanaam  bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  mooy  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  bègg  Yâlla 
yit  mooy  bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee. 
Ci  nii  nag  lay  ware  xol  bi  âgg  ea  tolluwaay  boobee  ngir  mu  mana 
amug  jokku. 

Yii  nag  nooy  jéegu  yi  gènè  rafet  yi  nuy  waajale  Noo  yu  mujj 
yi.  Niki  nga  xame  ne  toq  giy  mujja  dugg  ei  kaas  bi  ba  tax  mu  fees 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


ba  tuuru  day  mel  ne  dafa  wuuteek  toq  ya  ko  jiitu,  noonu  yit  la 
sunu  Noo  yu  mujj  yi  mel.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  sunu  noo 
gu  mujj  la  eay  juddôo  day  aju  rek  ea  sunu  noo  ya  ko  jiitu.  Lii  moo 
tax  yit  waajal  noo  yu  mjj  yi  di  aju  ei  anam  yanudoon  èféndikôo 
noo  ya  nu  noyyiwoon  ba  waxtu  woowa. 

Xejji  Yâlla  yiy  jeexal  seenug  dund  ei  bègg  Yâlla  akub 
Yônéntam  tay  tarale  waxtu  yooyee  jèf  yu  baax,  noona  danuy 
tuxu  ea  saa  yu  mujj  ya  fekk  nuy  nu  texe  nu  ândak  baatu  seede  bi 
ak  baatu  wéetèl  Yâlla  bi,  maanam  danuy  dajeek  mbég  ma  Yônént 
bi  xamlewoon  ba  mu  nee: 

“Ku  waxam  ju  mujj  doon  “amul  ku  yayoo  jaamu  kudul 
Yalla”  day  dugg  âjjana”  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  janâh). 

Maanaam  niy  ândak  baatub  wéetèl  Yâlla  danuy  ândak  moom 
dem  bu  saa  su  mujj  sa  agsee,  ndax  bu  nudaa  wax  “amul”  gi  ei 
baatub  wéetèl  Yâlla  bi  danudaa  far  ei  seeni  xol  mboolem  bindéef 
yi  ak  gâllankoor  yu  bânneex  yi  ak  xérèm  yi.  Bu  nudaa  wax  “amul” 
danudaa  feesale  seeni  xol  bègg  Yâlla  rek.  Warnanoo  xam  nag  ne 
bindéef  yooyee  kèr  guy  jeex  la  gu  kâttanug  Yâlla  sos  taarale  ko 
junniy  junniy  nataal. 

Amul  lenn  ei  bindéef  yi  nag  leef  bind  eig  neen.  Li  am  kay 
moodi  ne  li  nit  di  bègg  ei  dundug  âddinaam  mooy  texe  ea  âllaaxira. 
Lii  moo  tax  sunu  Boroom  yee  nu  nun  ay  jaamam  dâldi  ne: 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdéggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 

1 02“‘  ei  saaru  Âli  'lmrân ). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Dee  giy  dab  luy  dund  lune  ci  lu  amul  sikki  sâkka  waxtuw 
tâggu  dund  gii  di  jeexi  la,  ta  mooy  tukkiteg  âddinay  boroom  ruu 
gune  Lii  moo  tax  nu  wara  bana  fâtte  ne  nit  ki  bis  bune,  guddi  ak 
bèeeèg,  day  dajeek  yuy  sabab  dee  yu  dul  jeex.  Dee  yit  mingi  xaar 
nit  ki  saa  sune.  Ci  lôolu  la  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla 
neef  laabal  mbôotèm-  di  waxe  ei  téeréem  bi  tudd  Al-  mathnawi 
naa: 

“Saa  sune,  ea  dèggdègg,  dee  la  gu  ab  xaaj  ei  sag  dund  di 
dee,  ta  saa  sune  waxtuw  jébblé  sag  ruu  la,  ta  saa  sune  sag  dund 
mingi  dem”. 

Ndax  kon  nun  dèggdègg  bis  bune  danuy  gènè  sori  dund  giy 
jeexi  di  gènè  jege  bâmmeel?  Ndax  yit  bis  bune  doon  na  ludul  aw 
kèyit  wu  nuy  xotti  ei  arminaatu  dund  gi? 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  mingi  yeeaat  nit  ki  ngir 
eâggante  ban  koo  dal  ei  jâmmaarlook  dund  giy  nèwak  doole 
melne  dex  guy  daw,  muy  wax  ne: 

“Yaw  nit  ki,  xoolal  Noo  yu  mujj  yi  ei  seetu  bi,  Ta  bu  la  fen  wi 
ei  seetu  bi  nax!  Ag  waxambaane  kat  eig  mâggat  rek  lay  mujj,  ab 
tabax  yit  suuf  rek  lay  mujj  doon  bis. 

Sunug  noo  gu  mujj  kat  mbôotum  Yâlla  la  ei  biir  mbôot  yu 
bari  lool.  Maanaam  dee  minga  xamne  mooy  li  nu  gènè  wôor 
ei  sunu  èllèg  ag  amam  ak  waxtu  wi  muy  am  ei  dogalub  Yâla  la 
wékku. 


Dèggdègg  nit  kid  ay  jâkkaarlook  dee  yoon  yu  dul  jeex  ei 
dundèm  gépp.  Wérèdi  yiy  dal  nit  ki,  ak  xewxew  yiy  bette  ta  kenn 
du  ko  séentu,  ak  musiba  yiy  xew,  ak  bir  yu  wôorèdi  yu  bari  yiy 
am  ei  dund  gi  saa  sune,  yii  di  fi  jaar  ta,  ndaysaan!  Nit  ki  du  ei  jèlé 
bind  ngir  ag  lottam  akug  eâgganteem...  Ndax  bir  yôoyu  yépp 
dun  kiiraay  lu  woyof  yu  dox  digènté  dund  ak  dee? 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Ci  anam  gôogu  kon  nit  kid  ay  dugg  bis  bune  yoon  yu  dul 
jeex  ci  li  laaya  yu  tedd  yooyee  nu  tudd  ci  ginaaw  di  wax.  Ci 
geneen  wâll  yit,  joxeefna  ko  ci  dundug  âddina  gii  ay  yooni  yoon 
pose  ak  jâppndal  gog  deesu  ko  ko  jox  bu  âllaaxiraa.  Waaye  loolu 
teewul,  nit  mi  waroona  amug  yèg  akug  moytu  gu  mat  toog  rek  di 
seetaan  xobi  dundèm  gi  di  rot  benn  benn  eig  eâggante  gu  mag, 
nâkk  ag  yèg  ba  melne  doj  yu  tèx  yi  dul  mana  tèyé  dara  ei  ei  toqi 
taw  yiy  sottiku  ei  kawam. 

Nun  daal  bis  ba  nu  juddôo  rek  la  nuy  tâmbli  di  dee  tuuti 
tuuti  bis  bune.  Bis  bune  danuy  dox  jèm  ei  dee  mâkk  ta  dunu  ko 
yèg.  Dara  gènuta  rafet  laaya  ju  tedd  joojee  di  wone  ne  saa  su  jâll 
ei  jamono  ji  rek  danuy  jegeel  dègg  gi,  tax  munaa: 


«Ku  Nu  guddèlfanam  danan  ko  delloo  ginaaw  etb  bindèm. 
Xanaa  noom  dunu  xalaat?»  (laayay  68“‘  d  saaru  Yâsin). 

Amoon  na  jaamub  Yâlla  bu  baax  bu  tudd  Quss  ihn  Sâidah, 
ta  mu  dundôon  lu  jiitu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee,  xamlewoon  yit  ag  dikkèm.  Dafa  masa  taxaw  ea  mârseb 
Okaas  di  waxtaane  dund  gii  di  jeexi  ei  anam  gu  rafet  ak  li  eiy  xew 
ta  dèppôok  li  laaya  ji  weesu  wax,  mu  dâldi  ne:  «Ée  gaa  ni!  déglu 
leen  ta  jâpp  ko,  ta  bu  ngeen  ko  jâppee  ngeen  jarinoo  ko. 

Ku  dund  kat  dana  faatu,  ta  ku  faatu  mbirèm  jeex,  ta  lépp  lu 
ei  kanam  dana  agsi,  ab  taw  ak  gâncax  ak  am  am  akub  dund  aki 
baay  aki  nday  ak  nuy  dund  ak  nu  dee,  dajaloo  ak  tâqalikoo  aki 
mândarga  ak  suuf  suy  saxal,  aki  géej  yu  am  ay  duus.  Lu  waral 
may  gis  nit  ni  nuy  dem  ta  dunu  déllusi?  Ndax  barab  bi  da  leena 
neex  nu  far  dèkk  wâlla  danu  leen  faa  bâyyi  nu  far  nelaw?  Quss  de 
giinna  ngiin  lol  du  jaas  ne  Yâlla  amna  diiné  ju  ko  gènèl  seen  diiné 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ji  ngeen  nekk  akub  yônént  bob  waxtooni  jotna  ta  ag  dikkèm 
jegena.  Texe  neelna  ku  ko  gèm  ba  mu  gindi  ko,  alkande  yit  neelna 
ku  wuuteek  moom  ta  moy  ko».  Ginaaw  ba  mu  ne:  Na  sâgganoon 
ca  xeet  ya  jâll  toroxnan!  Gaa  ni,  ana  baay  ya  ak  maam  ya?  Ana 
Samôod  ak  Aad?  Ana  Firawna  yu  amoon  doole  ya?  Ana  na  doon 
tabax  di  yèkkèti  ay  tax  di  taaral  ta  alal  aki  doom  woroon  leen? 
Ana  ka  bewoon  daan  toon  ta  doon  dajale  alal  did  ene  tanewoon: 
may  seen  boroom  bi  gènè  kawe?  Xanaa  noona  èppun  leen  woon 
alal  yéen,  gènôon  leena  guddi  fan,  èppôon  leen  ay  mébét?  Suuf 
si  dèbbna  leen  ba  nu  mokk,  daggte  leen;  ba  seen  yax  yaa  nga 
noonee  funux,  seen  kèr  ya  gent,  ay  till  dèkké  ko.  Du  nôonu  de! 
Yâlla  rekka  fi  nekk  Moom  miy  Kenn  di  ki  yayoo  jaamu,  du  ky  jur 
mbaa  ku  nu  jur». 

Nun  yitam  bis  ba  nuy  matal  sunu  noo  yu  néew  yi  ei 
yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ea  noyyi  sunuy  noo  yu 
mujj  danan  dajeek  dee  mooxam  dana  ândak  tâggu  âddina  ak  yi 
nu  eiy  yeew  yépp  walla  déet.  Waaye  daje  gii  nag  du  doonug  dee 
ei  jaam  yu  dèggu  yu  bègg  Yâlla  yi  Moom  mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
waaye  kay  ag  dekkal  gu  texe  lay  doon  ta  yit  guddig  séetu  lay 
doon  ei  noom.  Ngir  numel  ne  noom  nag  dangaa  wara  âgg  ei 
mbôotum  “Deeleen  bala  ngeena  dee”. 

Sunu  kilifa  gi  wonena  mbôot  mii  ei  wax  ju  jot,  mu  dâldine: 

“Deeleen  ngir  ngeen  dund”. 

Naka  nôono  yit  siidinaa  Âliyu  wonena  ko  bamu  nee: 

“Nit  ni  danuy  nelaw,  bu  nu  faatoo  dâldi  yeewu”. 


Gi  anam  gii  nag  la  nuy  wara  xame  ne  dunu  mana  not  sunu 
yègyègi  bânneex  yi  ak  sunu  bèggbèggi  âddina  yi  ea  dund  googee 
ak  ruu  gu  rabe  gi  nu  df  ei  nun,  waaye  nngi  mana  defe  loola  ei  ruu 
gi  jôgé  fa  Yâlla  ta  mu  def  ko  ei  nun  nit  ni. 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Lii  mo  tax  dee  gi  gènè  tiis  mooy  nga  sâggan  ba  fâtte  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ak  bana  am  ngèrèmèm.  Ndax  ki  Ko  gèm  warnaa 
xam  nan  lay  dundé  ak  nan  lay  deeye  wara  tâbbi  yit  ci  yoon  wu 
koy  jèlé  ci  ngèm  âggale  ko  ci  rafetal;  ndax  -bu  yônént  yi  jâllee 
amul  nit  ku  am  xel  mu  dal  ci  anam  gi  ko  deedi  fekk  ak  anam  gi 
muy  dekkeeji. 

Ta  li  mbir  miy  deme  nii  tewul  nuy  gis  Yuusufa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  muy  woyoflu  ci  kanam  uy  woyoflu  ci 
kanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ko  naan  naa: 

«Yaway  satna  kilifé  di  sama  péeté  âddina  ak  âllaaxira. 
Maangi  lay  haan  boo  mayjêl  mufekk  may  ku  La  nangul  di  ab 
jullit  ta  nga  âggale  ma  ca  hu  baax  ha»  (laayay  ioi“‘  ci  saaru  Yûsuf).  Lii 
nag  maanaa  mu  xôot  ta  mâgg  la  nu  ci  mana  déggé. 

Ci  wâll  gii  nag  bépp  jaam  bu  bèggè  am  nol  bu  jag  manuta 
nâkka  dund  ci  digènté  ragal  ak  yaakaar,  ta  toftal  ca  loola  dègèrèl 
dundug  ruu  googee  gu  ândak  teewlu  ak  fuglu  gog  xol,  ta  muy 
jeexal  ag  dundèm  ci  yittéwôo  sax  eig  ngèm  ba  faatu  ak  buy  noyyi 
nooam  gu  mujj  mu  fekk  ko  ea  anam  googa. 

Junj  bi  njèkk  ei  junj  yi  ta  gèn  eee  leer  ta  nuy  won  na  nuy 
nekke  ea  âllaaxira  day  feen  ei  jamonoy  sunuy  Noo  yu  mujj  yi. 
Alquraan  ju  tedd  jiy  balluwaayu  njub  gu  sax  gi  mingi  nuy  won 
benn  ei  nataali  jâmbaari  ngèm  yi  ta  nooy  na  daa  jabaral  Firawna 
ta  mujjôon  gèn  dâldi  jânkonteek  moom  ba  ea  seen  noo  gu  mujj 
ngir  am  muee  gu  sax,  mingi  nuy  won  yit  pay  gi  leen  Yâlla  baaxe. 

Ni  mu  ame  moodi  ne  jabari  Firawna  ya  ba  nu  jâkkaarlook 
xarbaax  gu  leer  ga  feenoon  ea  loxol  sunu  sang  Musaa,  danoo 
sujôot  ea  saa  sa  nu  terale  leen  xéewèlug  ngèm 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Numc;  gètnnanu  Boroont  bindéef  yi,  Boroom  Musaa  ak 
AarOOna»  (laayay  121“'  ak  122“'  ci  saaru  Al-  a’râf). 

Waaye  Firawna  mu  gâtt  xel  ma  da  leena  mere,  tèkku  leen 
melne  moo  yilif  seeni  xol  ngir  nguur  ak  doole  ja  mu  amoon: 

«Firawna  ne:  Â!  dangeen  koo  gèm  ta  amulee  ci  sama 
ndigèl?  Lii  daal  wôorna  nepexe  mu  ngeenfexe  ci  dèkk  bi  la  ngir 
génnéfi  waa  dèkk  bi,  waaye  nag  dangeen  xam!  Danaa  daggte 
seeni  yoxo  ak  seeni  tânk  jâllawle  leen  ta  danaa  leen  ray  yeen 
hépp  daaj  leen  ci  ay  want»  (laayay  123“‘  ak  124“'  d  saaru  Al-  a’râf). 

Jabar  ya  nag  noom  nanga  woon  ci  eofeel  gu  xôot  gu  lalu  ei 
ngèm  doon  baamu  ea  kaw: 

«NMMe;  ragalunu  dara;  ndaxfa  sunu  Boroom  la  nuy  dellu. 
Nun  daal  li  nuy  xemmeem  mooy  sunu  Boroom  jéggèl  nu  sunuy 
njuumte  ei  li  nu  jiitu  ei  hi  gèm»  (laayay  50“‘  ak  51“‘  d  saaru  Ash- 
shu’arâ). 

Ndaw  waxiin  wu  rafet!  Noom  kat  ba  nu  jâkkaarlook  toon  gii 
danoo  dâldi  woyoflu  jèm  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  du  ngir 
mu  xettli  leen  ei  toon  gi  waaye  danuy  jébblé  seeni  ruu  ea  noo 
gu  mujj  ga  fekk  nuy  nu  nangul  Yâlla  diy  jullit  ta  seenug  ngèm 
wânnikuwul  dara,  nu  naa: 


«Ta  kat  mereewoo  nu  ludul  li  nu  gèm  tegtali  sunu  Boroom 
yi  bi  hu  agseefi  nun.  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag 
muh  ta  boo  nuyjèlfekk  nu  nekk  hu  La  nangul  diy  jullit»  (laayay 
126“'  d  saaru  Al-  a’râf). 

Ta  ea  muj  ga  âggnan  ei  nekkak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
fekk  nuy  nu  faatu  ei  aw  yoonam  di  ay  gaayam;  ndax  noom 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


gindiku  gi  nu  dindiku  dafa  tax  nu  jaayante  nu  daaj  leen  eiy  want, 
daggte  seeni  tânk  ak  seeni  yoxo. 

Niki  nga  xanieene  nu  bew  na  danoo  lakkoon  waa  xunti  ya 
sânni  leen  eiy  xunti  yu  feesak  sawara  ngir  la  nu  gèmôon  Yâlla, 
waaye  nu  gèm  na  ta  dèggu  toon  gii  taxul  nu  génn  ei  seenug  ngèm 
teewut  yit  seenug  ngèm  tax  nu  tâbbi  ei  eofeel  gu  kawe  neel  Yâlla 
gu  lalu  ei  ngèm  ba  nu  jèmée  ei  dee  ta  ândun  ea  ak  dei]i]dei]i] 
walla  ragal  ei  seenub  wooti,  ndax  ni  ragal  Yâlla  ta  muy  dègg  ei 
noom  dunu  ragal  leneen. 

Abiibu  may  minise  ba  ta  bokkoon  ea  waa  dèkk  ba  nu 
mbugèlôon  mingi  nii,  danu  koo  sânniy  xeer  ray  ko  ngir  ngèmèm 
akub  wooteem,  waaye  ea  nooam  yu  mujj  ya  ba  muy  tâggu  âddina 
juy  jeexi  jii  di  dègmèl  âllaaxira,  ba  mu  gisee  mayi  Yâlla  ya  muy 
ami  ea  âllaaxira  dafa  yèg  aw  tiis  aku  naqar  ei  eâganteg  aw  xeetam, 
mu  dâldi  ne: 

«Aka  neexoon  santa  xeet  wi  xant  li  nta  Yâllajéggèl  ak  li  ntu 
nta  boole  ei  ni  nu  teral!»  (laayay  26“'  ak  27“'  d  saaru  Yâsin). 

Ndax  moom  li  nu  ko  faye  ei  sânni  gi  nu  ko  sânniy  xeer 
ei  âddina  juy  jeexi  jii  mooy  mu  am  texe  gu  sax  gu  dul  jeex  ea 
âllaaxira. 


Ba  tayit  waa  Rom  ak  waa  Geres  ak  jaamukati  xérèm  ya  ea 
jamono  ya  diinéy  nasaraan  njèkkè  tasaaroo  danudaa  jèl  na  gèm 
di  leen  sânni  gaynde  yu  xiif  ya  tay  seetaan  noom  di  bég. 


Nu  gèm  nii  nag  noom  danudoon  xeexak  gaynde  ya,  du  ngir 
des  ei  dund  gi  waaye  ngir  xettli  seenug  ngèm  rawale  ko.  Moo  tax 
danoo  mun  toon  gu  jéggi  dayo  gii  ndax  danoo  doyloowoon  pay 
gu  kawe  ga  nekk  fa  yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  amul  sikki  sâkka  ci  ne  melo  yu  kawe  yii  li  ko  waral  mooy 
li  nu  manoona  yèg  ci  seenug  dund  ne  «noom  ningi  nekkak  Yalla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg».  Ci  wâll  gii  yit  li  doon  seen  kâttan  mooy 
nu  nekkak  Yâlla  ândak  Moom,  ta  lôolu  mooy  njobbaxtanu  nekk 
jaam. 

Dafa  am  waaraatekat  bu  mas  di  waxtaane  biri  yawmal 
qiyaam  ta  fekk  sunu  kilifa  sèrin  Siblii  bokk  ca  na  teew.  Ba  jotaay 
ba  di  bèggè  jeex  waaraatekat  ba  waxtaane  laaj  yi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  laaj  jaam  bi  ci  bâmmeel,  mudâldi  ne:  «Deefna 
laaj  jaam  bi  xamxamam  lan  la  ca  jèf,  ak  alalam  fu  mu  ko  dugèl, 
deesna  ko  laaj  yit  ag  jaamu  Yâllaam  akug  fuglôom  li  lew  ta  dagan 
ak  li  araam».  Mu  tâmbli  di  lim  bir  yu  bari  yu  nuy  laaj  jaam  bi  ci 
bâmmeel.  Waaye  sunu  kilifa  Siblii  teqantal  yii  yépp  teewul  mu 
xooldègdèggi  mbir  mi,  dâldi  woo  waaraatekat  ba  dâldi  ne:  «Yaw 
sèrin  biy  waaraate,  Yâlla  de  dulaaj  laaj  yu  bari  yii  yépp.  Waaye  kay 
day  laaj  naa:  «Ée  yaw  sama  jaam  bi,  Man  de  ândoon  naa  ak  yaw; 
yaw  nag  koo  ândaloon?!» 

Yoon  ak  tèrèliin  wi  gènè  mâgg  mooy  nga  ândak  Yâlla  ta  bana 
sânk  noo  yi.  Dara  gènuta  rafet  ni  nu  wonee  nekkiin  wi  ci  waxi 
mag  ni  ba  nunee:  «Xamnanu  ne  wépp  waxtu  wu  jâll  ta  boolewun 
la  ca  waxtu  wu  sânku  la». 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  tegna 
tèrèliin  wii  ngir  texeg  nit  ba  mu  jâppee  ci  mbaggum  Abdu  Laahi 
doomi  Omar  ne  ko: 

«Nanga  nekke  ci  âddina  ne  ab  doxandéent  walla  ku  nekk 
ciw  yOOn»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Ar-  riqâq). 

Lii  la  Abdu  Laahi  doomi  Omar  daan  laabiirée  fum  toll  eiy 
jotaayam  di  wax  naa: 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


«Boo  gontee  bul  séentu  suba,  boo  xèyée  yit  bul  séentu 
ngoon.  Ta  nanga  jèl  ci  sag  wér  ngir  sa  wopp,  jèl  ci  sag  dund  ngir 
Sag  dee»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Ar-  riqâq). 

Wax  yii  nag  day  wone  ne  romb  gi  dund  gi  di  romb  melne 
xiinu  noor  da  nuy  gindi  di  nu  tegtal  dundug  dèggdègg  ga.  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  lii  la  daa  wone  bu  daa 
naan  ak  bu  daa  woyoflu  ci  kanam  Yâlla,  bu  ko  defee  mu  naa: 

“Yaw  sama  Boroom,  dund  amul  gu  dul  dundug  âllaaxira” 

(Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq). 

Ta  saaba  ya  xamoon  mbôot  mii  ca  gèn  gaa  rafetu  melo 
seenug  dund  dafa  feesoon  aki  ngènéel  aki  xalaat  yu  rafet  aki  bind 
yu  dul  jeex. 

Sunu  sang  Khubayb  ibn  ‘Adiy  -ba  ko  bokkaalekat  ya  jâppee 
èndi  ko  ngir  ray  ko-  lenn  la  nekkoon  xemmeemtéefam  lu  jiitu 
muy  faatu  ci  yoonu  Yâlla  mooy  jottli  Yônént  bi  nuyôo  bu  feesak 
mbèggéel.  Dafa  téen  xool  asamaan  ândak  xol  bu  jeex  di  woyoflu 
jèm  ci  Yâlla  naa:  “Yaw  sama  Boroom,  fii  kat  kenn  ku  may  jottlil  sa 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ab  nuyôo  dafee 
nekkul;  kon  boog  nanaga  ma  ko  jottlil  ab  nuyôo  yaw”. 

Jamono  yii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
mingi  toogoon  ak  saabaam  ya  ca  Mâddina,  mudâldi  ne: 

“Maangi  koyfayub  nuyôo  di  ko  naanal  mucc  akyêrmêndéy 
Yâlla”.  Ba  saaba  ya  déggée  lii  nu  waaru,  laaj  ko  lu  mu  mu  tontu 
leen  ne:  «Jibriil  moo  mayjottli  nuyôob  KhubaybK. 

Lu  weesu  lôolu  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  melalna  Khubayb  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  wax  ne:  “kilifég 


1 .  Yérèl  Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  maghâzv,  ak  Al-  Wâqidi,  Al-  maghâzi,  xètu  280“'  ak 
281“'. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nifaatu  ci  yoonu  Yâlla  la”,  waxna  yit  ne:  “Sama  dêkkêndôo  la 
ca  âjjana”. 

Meneen  misaal  mingi  nii  ci  mbèggéel  ak  eofeel.  Ba  xareb 
Uhud  di  jeex,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
dafa  diglé  nu  seet  na  daanu  ei  yoonu  Yâlla  ak  na  ami  gaanu  gaanu 
ta  mu  amoon  saaba  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  yittéwôowoon  muy  saaba  bu  mâgg  ba  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’. 

Jèléefna  ei  Makhramah  ibn  Bukayr  mu  jèlé  ei  baayam  mu  ne: 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  damaa  yônni 
kero  bisu  Uhud  ngir  ma  wèr  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’,  mu  ne  ma:  boo  ko 
gisee  nanga  ma  ko  nuyul  ta  ne  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  mingilay  laaj  noo  def  Neena:  madâldi  tâmbli  di 
wèr  digènté  ni  faatu,  magis  ko  fekk  muy  waaja  faatu  ta  lu  mat 
jurôom  naar  fukki  jamjam  nekk  ei  yaramam  yu  jogé  ei  xeej  ak  fett 
ak  jaasi.  Mane  ko:  Sad,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  mingi  lay  nuyu  di  la  laaj  noo  def  Mune:  maangi  delloo 
Yônént  bi  nuyôo  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  la 
nuyu  yawit.  Nee  ko:  fii  ma  nekk  maangi  yèg  xetug  âjjana.  Ta  nga 
wax  sama  gaayi  lansaar  yi  ne  leen:  dungeen  amu  lay  fa  Yâlla  bu 
noon  yi  âggee  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
ta  kenn  ei  yéen  di  dund.  Neena:  ak  ruuam  dâldi  rot  yâlla  na  ko 
Yâlla  yèrèm.^ 

Kâddu  yii  saaba  bu  tedd  bi  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  wax  ndénkaan 
lum  jèmé  xeet  wi  lawoon,  waaye  yit  kâdduy  tâggu  dund  giy  jeexi 
lawoon. 

Yérêl  Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xajub  3^^*,  xètu  122“\  ak  Al-  muwatta,  buntub 
Al-jihâd;  ak  Ibn  Hishâm,  xaajub  3^^*,  xètu  47'^^*;  ak  Ibn  Abd  al-  Barr,  Al-  istiâb, 
xaajub  2^^\  xètu  590“l 


Noo  yu  mujj  yi  (1) 


Beneen  xew  xew  mingi  nii  yit  muy  bi  sunu  sang  Hudayfa 
ibn  al-  Yamân  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  di  nettli  ta  muy  wone  jikkô 
yu  kawe  ya  saaba  ya  yorewoon  ba  ca  seen  noo  yu  mujj  ya,  mingi 
naa:  «Danoo  nekkoon  ca  xareb  Yarmuuk,  ta  mu  doonoon  xare 
bu  tar  bu  bariwoon  nu  nu  ray  ci  jullit  ni  ak  nu  ca  gaanuwoon. 
Bamu  amee  nu  doon  waaja  faatu  ma  fexe  ba  jôg  di  wèr  sama 
doomi  baay.  Bama  doxee  tuuti  ca  biir  na  gaanuwoon  ba  doon 
waaja  faatu  ma  fekk  ko  ca  muj  ga.  Waaye  fekknaa  mu  wees,  ndax 
deret  jaa  nga  ko  wèrôon  fime,  manutoona  yèngutu.  Mudâldi  may 
xool  ma  génné  guttub  ndox  ba  ma  yoroon  jox  ko  ko,  ne  ko:  Ndax 
dangaa  bègg  ndox?  Xamnaa  ne  bèggôon  na  ndox  ndax  tunèm 
yaa  nga  xaroon  ngir  tângooru  saaraa  bi,  waaye  manutoona  tontu. 
Mu  mel  ne  dafa  junj  eiy  gètèm  ne  waaw.  Ma  ubbi  gutt  ba  tâllal 
ko  ko,  dâldi  dégg  baatub  ‘Ikrima  ea  biir  na  gaanu  munaa:  Ndox! 
Ndox!  Damaa  bègg  toqug  ndox!  Ba  Al-  hârith  sama  doomi  baay 
ja  déggée  loola  mu  fâtte  boppam  junj  ma  ei  bètèm  ma  gaaw  yôt 
ndox  mi  ‘Ikrima.  Madâldi  gaaw  jaar  ea  biir  na  faatu  ba  âgg  fa 
‘Ikrima  tâllal  ko  guttub  ndox  ba.  Ba  ‘Ikrima  tâllalee  loxoom  bèggè 
jèl  gutt  ba  ngir  naan  mudâldi  dégg  Ibn  ‘lyâsh  munaa:  May  ma 
guuxub  ndox!  Guuxub  ndox  Yâlla  fay  la! 

Ba  ‘Ikrima  déggée  loola  mudelloo  loxoom,  junj  ma  ne  naa 
yôt  ndox  ma  Ibn  ‘lyâsh,  mu  bana  naan  moomit  ne  Al-  Hârith. 

Madâldi  jèl  gutt  ba  jaar  ea  biir  na  faatu,  ba  ma  âggee  fa  Ibn 
‘lyâsh  ma  dégg  muy  wax  baatam  yu  mujj  ya  naa:  «Yaw  Yâlla, 
yeexamtalunu  ei  joxe  sunuy  ruu  ngir  wooteb  ngèm  bi.  Kon  bu  nu 
xan  nu  faatu  ei  Saw  yoon,  ta  nanga  nu  jéggèl  sunuy  njuumte». 


Ta  xameesna  ne  Ibn  ‘lyâsh  dadoon  naan  ei  ndoxom  faatu  ei 
yoonu  Yâlla.  Ba  mu  gisee  ndox  ma  ma  ko  doon  yôt  amutôon  jot, 
waaye  fexena  ba  âggale  baatu  seede  ba  mu  tâmbliwoon. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Magaaw  dellu  fa  ‘Ikrima  ca  saa  sa,  tâllal  ko  gutt  ba  Waaye 
ndake  fekkna  ‘Ikrima  faatu.  Madâldi  ne  kon  de  dem  fa  Al-  Hârith 
sama  doomi  baay  ja  rekka  fi  sès.  Magaaw  dem  fa  moom  waaye 
weesuwoon  na,  ndax  fekknaa  sama  doomi  bay  ja  jébbléwoon 
ak  ruuam.  Ci  nii  la  gutt  ba  dese  ca  digènté  natt  noonee  faatu  ci 
yoonu  Yâlla  dara  jôgu  ea^ 

Hudayfa  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  yègyègu  biirèm 
ea  jamono  joojee,  di  wax  naa:  “Dajenaa  ak  xewxew  yu  bari  ei 
samag  dund,  waaye  benn  ei  jeexiitalewul  ei  man  yèngèlé  sama 
yègyèg  ne  xewxew  boobee”. 

Ay  nit  yu  genn  jegenaale  boolewul  ta  teewul  ni  ku  ei  nekk 
bèggé  moroomam  ba  mu  gènèl  ko  boppam  ak  ni  kunekk  yèrèmé 
moroomam  jéggi  dayo  ba  âgg  ei  am  ku  ei  toll  ei  noyyi  nooam  yu 
mujj  tay  baamu  laaya  joojee: 

“Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag  mun  ta  boo  nuy 
faatfekk  nuy  ayjullit”  (laayay  126“‘  d  saaru  Al-  atâf). 

Maangidoon  jâkkaarloo  ak  nekkiin  woowee  bâyyi  ei  sama 
xel  gèn  jaa  xôoti  jeexiit  ta  doon  mândargam  mun  ak  ngèm  gu 
rèy  gu  ma  jaaxal  ba  may  jâkkaarloo  ak  moom  ta  ând  akug  texe 
akum  mbég». 

Kon  nag  Yalla  noongi  lay  naan  nga  wèrsègèle  nu  mujj  gu 
rafet,  ta  def  sunu  noo  gu  mujj  ei  âddina  jii  muy  sun  njèlbéenug 
âgg  ea  dund  gay  sax.  Aamiin... 


3.  Yérêl  Al-  Qurtubi,  laayay  9“’  ei  saaru  Al-  hashr;  ak  Zayla’i,  nusub  ar-  râyah, 
xaajub  2“',  xétu  318"*;  dkAl-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaajub  3“’,  xètu  278“'. 


Liy  jublug  dund  gi  de  mooy  nga  doon  jaam  bu  taaru 
bi  ngay  dund  doon  yit  jaam  bu  taaru  booy  jébblé  sag  ruu, 
ngir  li  nu  jublu  ci  nga  am  ab  eér  ei  dundug  Y  nént  bu  tedd 

bi 

Yèlla  na  ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi  Yèlla 
xéewèlé  nit  népp  mooy  nga  mana  doon  jaam  bu  woyof  xol 
bu  am  yègyèg  buu  x  ot. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (2) 


Boo  bèggée  booy  tâggu  âddina  doon  jaam  bu  gèm,  noo  yu 
néew  yi  ci  âddina  daa  war  di  waajal  Noo  yu  mujj  ya.  Maanaam 
ngir  am  dund  gu  texe  ca  âllaaxira  day  war  lool  dundug  âddina 
gi  doon  lu  jèf  ju  baax  taaral,  doon  lu  tabaxu  eig  njub,  am  ab  taar 
akug  dal  akug  teew,  ndax  âddiis  bu  tedd  bi  day  wax  ne: 

“Nit  ki  li  tnu  nekkoon  eig  dundêm  la  ko  dee  di  fekk,  na  ko 
dee  fekke  yit  lan  koy  dekkale”  (Al-  Manâwi,  Fayd  al-  Qadh  sharh  al-  jâmi’ 
as-  saghir,  xaajub  5“',  xétu  663“'). 

Beneen  âddiis  yit  mingi  naa: 

“Jaam  bunekk  na  ko  dee  fekke  lan  koy  dekkale”  (MusUm, 

buntub  Al-  jannah). 


Amna  yit  yeneen  misaal  yu  dul  jeex.  Lii  nag  menn  la  ei 
misaal  yooyee  feese  ngèm  ak  xel  mu  rafet: 

Dafa  amoon  ab  noddkat  ei  dèkk  bi  tudd  “Aadè  Bazaari”.  Bis 
nag  mudoon  nèw  di  siyaare  si  sama  way  jur  Musaa  Afândi  -yâlla 
neef  sellal  mbôotèm-  ginaaw  ba  mu  juUée  tusbaar  ba  teg  ea  lamu 
eay  teg,  ba  lâmp  bu  wert  ba  tâkkee  ba  mu  bèggôona  jéggi  yoon 
wa  jâll  ea  wâll  ga  ea  des  ea  welo  ba  mu  waroon  ab  wata  buy  daw 
lu  bari  jekki  jekki  jèmsi  ei  moom  ta  taxawul  ea  lâmp  bu  xonq  ba, 
dâldi  koy  mbèkk. 


Taraayu  na  mu  dale  ea  kawam  nag  taxna  ba  mu  sânni 
noddkat  boobee  ea  kaw,  ba  mu  daanoo  la  noyyi  nooam  yu  mujj 
ya.  Ta  la  mu  mujjôona  wax  ta  waxe  ko  kâddu  gu  kawe  ta  neewant 
mooy  wax  joojee  sèfôor  ba  dal  ei  kawam  dégg  mook  mbooloo 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mu  bari  ma  ko  wèrôon.  Mudâldi  ne:  “Yaw  sama  Boroom,  man 
de  mangi  jèmsi  ci  Yaw». 

Lii  mooy  mbir  mépp:  nga  mana  tuxu  jèm  fa  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ta  ând  ak  mbégté  mu  mat  ak  texe  gu  mat  ci  saa  si  mujj 
ci  dund  gi,  maanaam  nga  yèg  mbégté  ca  waxtu  woowee  kenn 
kune  di  ragale.  Kon  Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  defalub  eér  ea  texe 
googee.  Aamiin. 

Tolluwaay  bii  nag  mag  na  wonewoon  nan  ko  dâldi  léebu 
léebu  wu  leer  wii:  «As  njaqfa  nuy  wuté  ndox  lay  toje».  Maanaam 
xol  yi  bun  amee  lu  nu  yittéwôo  wékku  ea  ei  seenug  dund,  bu  faatu 
dikkée  yit  day  fekk  nu  wékku  ea  loola. 

Wérna  nag  ne  mbir  mii  amna  leef  ei  settee.  Maanaam  man 
naa  am  jaam  gu  dundèm  gépp  taaroo  jèf  ju  baax,  fees  akuw  yiw, 
nekk  ei  yoonu  faatoo  ngèm.  Waaye  nag  mu  wéeru  ea  loola,  bu 
ko  defee  deeful  mana  dogu  ei  ne  dana  ame  ei  lôolu  yèrmèndéy 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu  safaan  bi  amee  yit,  ta  mooy  jaam  bi 
jeexal  dundèm  gépp  eiy  bâkkaar  aki  moy,  waruta  dog  yaakaaram 
ei  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akug  njéggèlèm.  Ndax 
na  noo  gu  mujj  ga  di  nekki  mbôotum  Yâlla  la. 

Sunu  téeré  bu  mâgg  bii  di  Alquraan  ju  tedd  ji  yit  ni  muy 
wonee  jaami  Yâlla  yu  baax  ya  defoon  la  nu  man  lépp  ngir 
mueeaale  seenug  ngèm  ea  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya  ngir  nu  dooni 
royukaay,  nôonu  yit  lay  wonee,  ei  nataal  bu  leer,  mujj  gu  ândak 
tiis  gu  ni  faatu  ta  toppoon  ag  weddi  ginaaw  ba  nu  jébbèlée  seen 
bopp  seeni  bânneex  ta  mufekkoon  nu  dund  lu  yâgg  doon  jèf  jèf 
yubaax. 

Misaal  yi  gènè  fés  ei  lôolu  nag  mooy  Ibliis  ak  Qaarôon 

©ak  Bal’aam  doomi  Baooraa  noom  na  sellalutôon  seeni  bakkan 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


taaralewunwoon  seen  bopp  yit  ci  xamxani  akug  xam  gu  nu 
fagguwoon,  ak yit  Thalabah  ma  woruwoon  ci  am  ami  âddina. 

Xameefna  ne  yit  Ibliis  amoon  na  wâccuwaay  bu  kawe  fa 
Yâlla,  waaye  ag  rèyèm  akug  woroom  taxna  ba  gisutôon  kâttan  ak 
mâgg  ca  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi  waxneey  moo 
gèn  sunu  sang  Aadama  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ta 
la  mu  jortoon  ne  moo  gènè  tedd  Aadama  moo  ko  yôbbé  mu  moy 
ndigègul  Yâlla  la  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ag  dègèr  boppam 
akug  rèyèm  yit  noo  tax  muy  sax  di  kuy  torox  di  nekk  ciw  naqar 
ba  âddinay  tukki. 

Qaarôona  moom,  eag  njaalbéenam  nit  ku  nâkk  ku  baax  la 
woon,  moo  dâqoona  firi  Tawreet  ginaaw  sunu  sang  Musaa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  waaye  ginaaw  ba  bakkanam 
ak  saytaane  dan  koo  wor  xolam  jeng  jèm  ei  âddina.  Ta  fa  mudaa 
dene  alalam  eaabi  ya  rek  mbooloo  mu  am  kâttan  daawun  leen 
âttan.  Mbir  moomee  nag  moo  ko  wor,  mu  jéggi  dayo  lab  ea  am 
am  ba  ba  yègètul  dara.  Ba  ko  sunu  sang  Musaa  digèlée  mu  génné 
asaka  dafa  yèg  boppam  ba  âgg  ei  ne  ko:  “Ndax  sa  xel  dafa  nekk 
ei  sama  alal  ji?  Man  kat  maa  ko  fâggul  sama  bopp  ei  samag 
njâmbaar”.  Alalam  ja  moo  ko  taxoona  bew  jéggi  dayo  ta  moo 
doonoon  sababub  alkandeem.  Maneefnaa  wax  ne  yit  Qaarôona 
dafa  tâmbliwoona  inaane  sunu  sang  Musaa  ak  sunu  sang  Aarôona 
Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  daraja  yoy  biir  yu  kawe 
ya  nu  âggoon. 

Dafa  wéyôoon  ea  kinaanam  ga  ba  âgg  sax  ei  tuumaal  sunu 
sang  Musaa  jéema  yâq  ab  deram,  waaye  lôolu  taxna  mu  alku  ei 
biir  suuf  si  ândak  alalam  ja  ko  taxoon  di  rèy  aka  tiitèru. 


Li  gènè  naqari  ei  xeeti  eâggante  yi  mooy  fâtte  Yâlla  miy 
boroom  lépp  ak  labal  sa  xol  ei  xemmemtéefi  âddina  yiy  naxe  yi 
mel  ne  alal  ak  nguur  ak  daraja. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Batayit  Baraam  doomi  baaboraa  dafa  nekkoon  jaamu  Yâlla 
bu  baax  bu  ami  kiraama,  Yalla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamaloon 
ko  Tur  wu  âgg  wi.  Moom  mii  nag  mu  bokkoon  ca  woroom 
xamxami  Bânnoo  Israaiila  ya  ak  seen  nu  baax  na.  Waaye  ginaaw 
loola  dafa  nâkk  tolluwaayu  biir  ba  mu  tolloon  ngir  la  mu  toppoon 
bakkanam  ak  bânneexam,  ba  sax  eig  kéefér  la  faatoo.  Xewxew  bii 
nag  Alquraan  mingi  nu  koy  nettli  naan: 

“Nanga  leen  nettli  xibaarub  ka  Nu  joxoon  Sunuy  tegtal 
ntu  summiku  ea,  saytaane  dâldi  koy  topp  mu  bokk  ea  nu  réer 
na.  Ta  bu  Nu  neexoon  Nu  yêkkêtéeko  ea,  waaye  moom  dafa 
waccandiku  ei  suuf  topp  bânneexam.  Ba  tax  muy  nurôok  ab 
xaj:  boo  koyanee  muyalkat  booko  bâyyee  yit  mu  yalkat.  Nôonu 
la  ni  weddi  sunuy  tegtal  mel.  Nanga  nettli  nettli  bi  ndax  Yâlla 
nu  Xalaat»  (laayay  1 75“'  ak  1 76“'  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Budee  mbirum  Tha’labah  nag,  moom  misaal  la  ei  ku  dund 
ea  Jamonoy  texe  ja  (jamonoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee)  ta  âddina  nax  ko  ginaaw  ba  mu  daan  dund 
dundug  jaamu  Yâlla  gu  rafet,  mu  wèlbètiku  jôgé  ea  texe  gu  sax 
ga  dem  ea  texeedi  gu  sax  ga.  Ca  tâmbli  ba,  daanaka  Tha’labah 
daawul  jôg  ea  jâkka  ja  daawul  tâqalikook  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ba  mu  amee  alal  nag  bègg  âddina  dafa 
fees  xolam  mu  mujj  bâyyee  julliji  ea  mbooloo  ma,  bâyyee  joxe 
asaka,  ba  tax  mu  mujjé  pert  gu  bir.  La  mu  yèg  yèg  ag  réeeu  ngir 
la  mu  nâkkoona  topp  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  teewul  ba  muy  jébblé  ag  ruuam  waxi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mangadoon  riir  ea  noppam  ba: 

“Yâlla  nanga  tawte  Tha’labah!  Lu  néew  looy  sante  moo  gên 
lu  bari  loo  dul  âttan”*. 


YérèJ  At-  Tabari,  At-  tafsir,  xaajub  14“',  xètu  370“’  ba  372“';  ak  Ibn  Kathir,  At- 
tafsir,  xaajub  2“’,  xètu  388“’. 


o 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


Mbirum  Sufyân  ath-  Thawri  miy  kenn  ci  gôor  Yâlla  yu 
sufyânke  yi  mbir  mu  am  lu  muy  wone  la  mu  mana  jeexiital  lool. 
Ndax  Sufyân  ath-  Thawri  dafa  mâggat,  ginaaw  ga  lunk  ta  booba 
mutoll  eig  waxambaane.  Banu  ko  laajee  sabab  ba  mune: 

“Damaa  masa  am  sèrin  bu  ma  daan  jângal.  Ba  muy  faatu 
madi  ko  sa  baatub  seede  bi  manu  ko  wôona  tudd.  Ba  ma  gisee 
loola  nag  laa  mâggat,  sama  ginaaw  lunk». 

* 
a 


Kon,  ni  nu  ko  xame  rek,  kenn  xamul  ag  mujjèm.  Gisnga 
njabarkati  Firawna  ya  seen  dund  gépp  danoo  nekkoon  eig  réer, 
waaye  ea  seen  mujjug  dund  nu  gindiku  am  muj  gu  rafet.  VVuuteek 
Qaarôona  ak  Bal’aam  doomi  Baaooraa,  noom  eig  njub  lanu 
nekkoon  waaye  ag  réer  gu  bir  lanu  mujjé.  Lii  moo  tax  fu  nit  ki 
mana  âgg  ei  mâqaama  ak  wâccuwaayu  biir  bâkkan  ak  Saytaane 
danu  koy  tèru  fun  toll,  ta  saa  su  nu  amee  pose  rek  danuy  tarxiisloo 
jaam  bi  ba  mu  wâcc  yoon  wu  jub  wi.  Ndax  Saytaane  kat,  ni  nu  ko 
Yâlla  xamale  rek,  dafa  wax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Maangi  giin  ei  li  nga  ma  bâyyi  ma  réer  ne  danaa  toog  ei 
seen  yoon  gâllankoor  leen  ba  dun  jaar  ei  Sa  yoon  wu  jub  wi» 

(laayay  1 6“‘  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Batayit  sâkkuna  nu  munèl  ko  ba  bis  péne.  Ta  mayeefna  ko 
loola  ngir  nattu  nit  ni.  waaye  Saytaane  nanguna  ne  manula  réerèl 
jaami  Yâlla  yiy  seUal  ta  Mu  féetéwôo  seen  lépp: 


«Mune:  sama  Boroom,  munêl  ma  kon  ba  bis  péne.  Mune 
ko:  Kon  bokknga  ei  neefdi  munêl  ba  bis  bun  xam  ba.  Mune:  kon 
maani  giin  ei  sa  teddnga  ne  danaa  leen  réerêl  noom  népp,  nudul 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


na  eay  say  jaam  yu  sellal  ya  nga  féetéwôo  seen  lépp»  (laayay  79“' 
ba  83“'  ei  saaru  Al-  A’râf). 

Ta  bun  ei  génnée  yônént  yi  amul  jaam  bu  mana  dogu  ei  ne 
dana  muee  ei  tarxiis  ei  wâllu  ngèm.  Lii  moo  tax  mu  war  ei  ku  gèm 
kune  muy  farlu  ngir  sant  ea  namu  yelle  xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  yi  mu  ko  xéewèlale  ei  dundèm  gépp.  Ta  wenn  yoon  wiy 
taxa  muee  ei  yèngu  yèngug  dee  ak  loxam  gu  sedd  ga  mooy  nga 
farlu  ngir  dund  ei  anam  gu  baax.  Ngir  na  nuy  woo  ei  dee  dun 
ko  ragal  waaye  kay  danu  koy  gatandu  jâppe  ko  yoon  wi  leen  di 
âggale  âgg  gu  sax.  Noonu  nag  nooy  jaam  yu  baax  ya  âgg  ei  teewlu 
ak  dalug  «Kâttanug  taaral  dee». 

Waaye  ni  dund  eig  eâggante  sânk  seen  âllaaxira,  manunoo 
muee  ei  yèg  lox  gu  sedd  ga  bun  jâkkaarloo  ak  dee  mu  raglu  mi 
ta  lèndèm.  Dara  nag  gènuta  rafet  waxi  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din 
ar-  Rûmi  -yâlla  neef  laabal  mbôotèm-  ba  mu  nee: 

«Ée  samas  ndoom,  kenn  kune  de  ni  meloom  ak  bèggbèggèm 
mel  rek  la  ag  deem  di  mel.  Ku  daw  dee  nag  ak  xalaat,  nit  ki 
moom  dana  dajeek  boroomam  ak  ni  noonoo  dee  jâppe  ko  noon 
bu  raglu.  Ni  sopp  dee  nag  danan  gisi  dee  mu  mel  ne  xarit  budib 
soppe». 

«Ée  yaw  ruu  gi  ragal  dee  di  ko  daw,  li  am  dèggdègg  moodi  ne 
ragalôo  dee  waaye  kay  sa  bopp  nga  ragal». 

«Ndaxte  tiitaange  ak  ragal  gi  ngay  gis  ei  seetub  dee  dun 
xarkanamub  dee  waaye  sab  xarkanam  yaw  bu  naaw  lan.  Dee  nag 
mooy  xobi  garab  googee.  Xob  wu  ei  nekk  day  xeetook  garab  gi». 

Naka  nôonu  yit  bépp  jaam  bu  weesoo  sâkku  njarinul  boppam 
rek  ei  dundug  âddina  gii,  ta  jaar  ei  yoonu  njub  yore  meloy 
malaaka  yi  nu  dèxèn  eig  ruuam.  Maanaam  bu  amoon  mbôotum 
«Dee  lu  jiitu  dee»  kon  dana  jâppe  dee  jéegô  bu  njèkk  bu  manuta 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


nâkk  ngir  âgg  fa  Yâlla  Mu  kawe  mi  ta  mâgg  ba  raw  lu  nit  mana 
jeneer  aka  xalaat.  Nii  nag  la  dee,  miy  sababu  njâqare  yu  tar  ci  ni 
èpp  ci  nit  ni,  di  soppikoo,  ci  xol  yi  xam  Yâlla  ta  ragal  ko,  doon  ag 
namma  dajeek  Yâlla  mu  mâgg  mi. 

Waxtu  yu  mujj  yu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  waxtuy  âgg  lanwoon  yun  dundé  ci  njobbaxtanu  mbèggéel 
gii  ak  eofeel  gii.  Li  mu  nekkoon  nag  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  ei  tolluwaayu  mbèggéel  ak  topp  neel  digèli  Boroomam 
digèntéem  ak  bindéef  yépp  diirub  dundèm  gépp,  moo  tax  ag 
génnam  âddina  soppiku  doon  «Ag  céet». 

Ba  digub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
desee  natti  fan,  Jibriil  dafa  wâcc  fa  moom  ne  ko:  Ahmad!  Yâlla 
de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko  yaw 
rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga  def  ? 
Mune  ko: 

«Maangi  yêg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ca  bisub  naareel  ba,  Jibriil  wâcc  fa  moom  ne  ko:  Ahmad! 
Yâlla  de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko 
yaw  rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga 
def?  Mune  ko: 


«Maangi  yèg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ca  bisub  natteel  ba,  Jibriil  wâcc  fa  moom,  malaaka  miy  raye 
wâccandoo  ak  moom,  malaaka  mu  tudd  Ismaaiila  wâccandoo 
ak  moom  ta  dèkk  ei  ngelaw  li  masuta  yéeg  ei  asamaan  si  masuta 
wâcc  ei  suuf  si  yit  ba  suuf  amee  ba  booba,  ku  ei  nekk  jiité  jurôom 
naar  fukki  junniy  malaaka,  Jibriil  jiitu  leen  dâldi  ne:  Ahmad! 
Yâlla  de  damaa  yônni  ei  yaw  ngir  teral  la  gènèlé  la  ta  jagleel  la  ko 
yaw  rek.  Mingi  lay  laaj  nag  lu  mu  la  gènè  xam,  naan  la:  Naka  nga 
def?  Mune  ko: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Maangi  yêg  bopp  bu  ubu,  di  yèg  aw  tiis!» 

Ginaaw  ba  malaaka  miy  raye  yèglu,  Jibriil  dâldi  ne:  Ahmad! 
Malaaka  miy  raye  moo  nekk  nii  di  yèglu  ta  masuta  yèglu  fi  jenn 
doomu  Aadama  lu  la  jiitu  ta  du  yèglôoti  fi  jenn  doomu  Aadama 
sa  ginaaw.  Mune  ko:  Nee  ko  mu  jâllsi.  Malaaka  miy  raye  dâldi 
dugg  taxaw  fa  kanam  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dâldi  ne:  Yaw  Yônéntab  Yâlla  bi,  yaw  Ahmad!  Yâlla  de 
damaa  yabal  fi  yaw  digèl  ma  madef  lépp  loo  ma  digèl,  boo  ma 
digèlée  majèl  sa  bakkan  majèl  ko,  boo  ma  digèlée  mabâyyi  ko 
mabâyyi  ko!  Mune  ko: 

«Kon  danga  ko  def,  yaw  malaaka  miy  raye?» 

Mune:  Lôolu  leef  ma  digèl,  madef  lépp  loo  ma  digèl!  Jibriil 
ne:  Ahmadl  Yâlla  de  da  laa  namm!  Mune:  Yaw  malaaka  miy 
raye,  defal  li  nu  la  digèl!  Jibriil  ne:  Maangi  lay  tâggu,  yâlla  nanga 
am  jâmm  yaw  Yônéntab  Yâlla  bi!  Lii  mooy  yoon  wi  may  mujjè 
teg  sama  tânk  ci  kaw  suuf,  ndax  yaw  rekk  laa  aajowoowoon  ci 
âddina!  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi 
génn  âddinaL 

‘Âishah  de  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dadaan  wax  ne:  bokkna  ci 
li  ma  Yâlla  xéewèlé  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ci  sama  néeg  la  génné  âddina,  ci  samag  ay,  ta  bi  muy  génn 
âddina  maangi  ko  wuuf,  tayit  ba  muy  génn  âddina  Yâlla  boolena 
samay  lor  aki  loram.  Âbd  ar-  Rahmân  dafa  duggyorub  soeeufekk 
ma  tèyé  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  ma  gis 
ko  mu  koy  xool  maxam  ne  dafa  bègg  soeeu  ba.  Madâldi  ne  ko: 
Majèl  ko  jox  la?  Mujunj  ei  boppam  ne  waaw.  Majox  ko  ko  mu 
dègèr  ei  moom.  Mane  ko:  Manooyalal  la  ko?  Mujunj  ei  boppam 

5.  IbnSa  >d,  At-  tabaqât,  xaajub  2'**,  xètu  229“'  ak  259“'  ak  Al-  Balâdan,  Ansâb  al- 

ashrâf,  xaaj  bu  njèltk  bi,  xètu  565“';  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  xaajub  4“',  xètu  89“'. 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


ne  waaw.  Manooyal  ko,  mudâldi  eay  soeeu  ta  fekk  am  ndox  nekk 
fa  kanamam  mu  tâmbli  di  dugèl  yaari  yoxoom  ea  ndox  ma  di  ea 
raay  xarkanamam  tay  wax  naa:  Yâlla  rekka  yayoo  jaamu  de. 
Moone  dee  amna  ay  tartar  de.  Ginaaw  ba  mu  tâllal  loxoom  dâldi 
tâmbli  naa:  «Fa  ândandoo  yu  kawe  ya»  ba  nu  jèl  ruu  ga,  loxoom 
ba  wâcc. 


Nii  nag  la  yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
bâyyee  ginaawam  dund  gu  fees  aki  fâttliku  yu  kawe  yudul  jeex 
tay  wone  eofeelam  gu  mat  sèkk  akug  yâkkamteema  dajeek  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dâldi  gâddaay  âddina  jii  di  jeexi  dem  ea  dund  gu  dèggdègg 
gay  Sax  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  maghâzi). 

Ta  Husâm  ad-  din  taalubéb  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi 
nettlina  waxtu  wa  sunu  kilifa  gi  doon  tâggoo  âddina  ta  ea  nooam 
gu  mujj  mu  yâkkamtiwoona  âgg  fa  Yâlla  miy  boroom  bindéef  yi 
ginaaw  bam  dundée  dundug  jaamu  gu  amug  leer,  mudâldi  ne: 

«Dafa  am  bis  Ash-  shaykh  Sadr  ad-  din  nèw  ândak  mbooloom 
sufyânke  di  siyaaresi  sunu  kilifa  gi  ba  mu  wérèdée.  Ba  nu  gisee 
melo  wa  sunu  kilifa  gi  nekkoon  nu  amu  naqar,  Ash-  shaykh  Sadr 
ad-  din  dâldi  ne  ko:  «Yâlla  na  la  Yâlla  saafara  ei  lu  gaaw  ta  may  la 
wér  ak  jâmm».  Booba  nag  la  sunu  kilifa  gi  ne:  «Yâlla  na  seenug 
wér  bârkeel!  Lu  tollook  ag  kawar  rekk  de  moo  des  ei  digènté  ki 
sopp  ak  ki  mu  sopp.  Ndax  kon  dangeena  bègg  ma  ban  koo  fekki, 
leer  gi  bana  jaxasook  leer  gi»®. 

Sunu  kilifa  gi  de  jâppewul  dee  miy  jaaxal  nu  bari  ei  nit  ni 
di  leen  tiitèl  muy  lu  nâng.  Safaan  bi  kay  moo  am;  dafa  jâppe  dee 
muy  luy  muslé  eig  tumurânke  di  tuxal  nit  ki  jèmé  ko  fa  Yâlla 


6.  Yérèl  Abû  al-  Hasan  an-  Nadawi,  târikh  'uzamâ  al-  islâm,  xaaj  bu  njèkk  bi,  xètu 

449“*. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mu  tedd  mi  ta  mâgg  miy  boroom  taar  bu  mat  bi  dara  tènkul. 
Woneelna  boppam  yègyègu  dee  ca  wayam  woowee  dâldi  ne: 

«Bu  ma  faatoo  bulne  faatuna.  Damaa  faatuwoon  kay  dee 
dekkil  ma.  Moom  ab  xarit  la  bu  ma  jèl  tuxal  ma”.  Lii  moo  tax  muy 
nurôolé  bis  bi  muy  tâggu  âddina  ak  «Guddig  séetu». 


Dundug  dal  gi  woroom  xol  yi  di  soppey  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dundôon  ci  âddina  ni  mel  ne  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din 
ar-  Rûmi  ak  Yuunus  Amra  ak  Aziz  Mahmûd  Hadâi,  sikki  sâkka 
amul  ci  ne  dafa  wéy  ca  seen  biiri  bâmmeel.  Ta  dee  gii  nuy  tudd  ci 
kanam  daanaka  waxtuw  dal  weef  di  wayantoo  la.  Moo  tax  waykat 
bii  dèkk  Turki  di  Yahyaa  Kamaal  naa: 

Dee  noflaay  la  akub  lolli  neel  ku  mândi  ci  eofeel  neel  Yâlla 

Xol  bi  day  defeôolôol  melne  saxar  ci  bérêb  bune  atyu  bari 

Ci  bâmmeel  bi  tèdd  ci  ron  garab  yu  dal  yi  Ab  tôortôor  dafay 

ubbiku  njèl  gune  am  rammtu  difa  sab  guddi  gune 

Boo  bèggée  mana  dajeek  dee  ta  ândak  taar  bii  nag  dangaa 
war  di  dund  dund  gu  jub  gu  tege  ci  yoonu  digèli  Yâlla  yi,  ta 
tâqalikook  bègg  sa  njarinul  bopp  rek  ak  xér  ak  bèggé,  tay  waajal 

Noo  yu  Mujj  yi. 

Sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ci  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 


«Nangajaamu  sa  Boroom  ba  dee  miy  li  wôor  di  agsi”  (laayay 
99“'  ci  saaru  Al-  hijr). 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


Lii  nag  mooy  tèrèliin  wiy  tènk  dundug  soppey  Yâlla  yépp. 


Xolub  ki  xam  Yâlla  ta  sopp  ko  kat  day  taarale  dundam  gi  ko 
Yâlla  dénk  jaamu  ko  ak  nekk  jaamam  ta  sax  ci  yoon  wu  jub  wi, 
fum  toll  yit  day  farlu  ngir  mana  tuxu  âgg  ca  darajay  Xol  ba  mucc 
bay  neexal  bu  Yâllay  neexale  ki  doonub  jaamam. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  muy  wayantoo  ca  nooam  gu  mujj 
ga  baat  yooyee  «Fa  ândandoo  bu  kawe  ha,fa  ândandoo  hu  kawe 
ba»,  booba  loola  dadoon  feenal  ag  njaam.  Ta  lii  dafa  wéy  ca  na 
xam  Yâlla  tay  nu  topp  jeexiitam. 


Ci  misaal,  Saamii  Afandii  yâlla  neef  sellal  mbôotam  dafa 
bokkoon  ci  soppey  Yâlla  yi  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dafa 
farlu  giirug  dundèm  yit  ngir  tènku  ci  sunnas  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ba  muy  waaj  ngir  génn  âddina  nag 
da  noo  jox  misaal  ma  gènè  rafet.  Saamii  Afandii  dafa  nekkoon 
soppeb  Yâlla  bu  xolam  fees  ak  eofeel  ngir  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ni  nit  di  jaare  ei  galaas  bâyyi  ea 
ay  jeexiit  yu  koy  tegtale  ba  nit  dikk  ginaawam  di  jaar  ea  jeexiit 
yooyee  di  topp  yoon  woowee,  nôonu  la  Saamii  Afandii  doon 
xentoo  jeexiiti  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
ta  jeexal  ag  dundèm  ei  topp  yoonam  wi.  Nooam  gu  mujj  ga 
yit  mândarga  lawoon  ei  mbir  mii.  Ndax  Saamii  Afandii  manga 
jébbèlé  ag  ruuam  fa  wetu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  moom  mam  toppoon  giirug  dundèm  ta  soppoon  ko 
ei  biir  xolam.  Ta  loolaa  nga  amoon  ea  waxtu  wa  nudoon  nodd 
noddug  fajar  gu  njèkk.  Ca  waxtu  woowa,  na  dendoon  ak  moom 
baatub  «Yalla  ..  Yalla  ..  Yâlla»  rekk  lan  doon  dégg  muy  génné  ei 
lâmminam,  ta  booba  waxewutôon  baat  booba  lâmminam  rekk 
waaye  yaramam  wépp  ak  ruuam  gépp  la  ko  doon  waxe. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Li  am  nag  moodi  ne  jèfém  jépp  da  koo  def  ba  ba  muy  dund 
mu  doon  jaam  bu  taaru  ba  muy  jébblé  ag  ruuam  yit  mu  doon 
jaam  bu  taaru.  Ndax  kiy  xemmeem  la  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  tay  jèl  ab  eérèm  ei  dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  day  doon  jaam  bu  woyof  xol,  nooyle  ko,  neewent, 
xam.  Ta  ni  ngay  mana  ame  teraangay  Yâlla  ne  la  «Ndaw  jaam  bu 
baax!»  mooy  nga  jeex  ei  sopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eofeel 
guy  tax  nga  jox  Ko  sa  xol.  Dundug  ruu  gii  nag  ak  eofeelug  Yâlla 
gii  man  nanoo  not  ba  laabal  xol  bi  ei  xumaag  ak  lépp  luy  rax. 

Bu  boobaa  la  leerug  jantub  dègg  di  fenke  ea  xol  boobee. 
Nekkiin  wii  nag  li  muy  jur  mooy  noo  gu  nuy  noyyi  gune  muj 
doon  waajtaayu  Noo  yu  Mujj  ya. 

Ci  geneen  wâll  yit,  lor  wune  ak  nâkkug  biir  gune  fâtte  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  koy  jur.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di 
waxe  naa: 


^  "  i  >  oi 


«Buleen  mel  ne  ni  fâtte  Yâlla  ba  tax  mufâtteloo  leen  seen 
bopp.  Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“‘  d  saaru  Al-  hashr). 

Ca  dèggdègg,  bâkkaar  yépp  ni  ngi  tâmbli  bu  nuy  fâtte  Yâlla. 
Ndaxte  jaam  bune  bu  naa  “Yalla”  tay  bâyyi  xel  dèggdèggi  dee 
dana  yittéwôo  ag  jaamu  Yâllaam  akuw  doxiinam  aki  jèfèm,  dana 
dund  yit  ei  yègyèg  bu  dul  lor  beneen  xol.  Maanaam  du  jèmbèt  ag 
dég  ei  lenn  dudoon  ei  lâmminam  dudoon  eiy  jèfèm. 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  nuy  bâyyiloo  xel  yit  ay 
yooni  yoon  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ni  nu  wara  nekke  sunuy  xel  war 


Noo  yu  mujj  yi  (2) 


koo  nekke  ba  dunu  jooy  ngir  naawug  mujj  ci  sunug  dund.  Kon 
danoo  wara  dundé  nu  dèppôok  laaya  ju  tedd  joojee  naa: 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdèggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 
102“‘  ci  saaru  Ali  'lmrân). 

Dund  gi  de,  moo  xam  mu  gudd  walla  mu  gâtt,  ci  âddina  jii 
di  jeexi  du  jarin  boroom  dara.  Ndax  dund  yépp  waxi  Yâlla  ji  rek 
la  nuy  waxeek  noom  ca  mujj  ga: 


“Noom  daal  ba  bis  péne  di  agsi  danoo  mel  ne  ag  ngoon  rek 
wallab  yooryoor  lan  sax  ea  seeni  bâmmeel”  (laayay  46“‘  d  saaru  An- 
nâziât). 


Lôolu  nag  taxna  ba  lépp  lu  nuy  def  ei  ngoon  walla  yooryoor 
mooy  doon  jaam  ak  jaamu  ak  topp.  Ci  lii  yit  la  laabiirég  Junayd 
ma  dèkkôon  Baxdaad  doon  doone  waaraate  gu  mag  ngir  nun. 
Ndax  minginaa:  “Wenn  waxtuw  âddina  moo  èpp  qiima  junniy  ati 
âllaaxira.  Ndax  âllaaxira  jèf  amufa  ju  nuy  mayug  muee”. 


Ci  nii  yit  la  saa  sune  ei  li  des  ei  sunug  dund  doone  pose  bu 
mag  ngir  nekk  jaam  gôogu  ak  jaamu  gi  ak  topp  gi,  rawatina  nag 
fani  aj  yi  ngaxamne  ag  tâggat  la  gu  nu  neel  ngir  noo  gu  mujj  ga. 
Aj  kat  day  nurôok  bayaal  ba  nuy  dajale  nit  ni  bun  dekkee  èllèg. 
Gisnga  yéréy  armal  danuy  nuru  eângaay.  Bu  nuy  sânni  saytaane 
(jamra)  yit  dananu  mana  âgg  ei  yèg  ne  manuta  nâkk  nu  sânni 
doj  bakkan  bi  nekk  ei  sunu  biir  moy  ko  ta  sori  bânneexi  dundug 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


âddina  gi.  Ci  mujj  gi  yit  bu  nuy  dellu  jôgé  ci  aj  gi  set  ci  bâkkaar 
ba  mel  ne  xale  buy  nâmp,  danuy  fâttliku  âgg  ga  fa  Yâlla.  Cig  gâttal 
daal,  aj  day  jèmmèl  li  nu  wara  jéggi  ci  ay  jéegô  jèm  ca  noo  gu  mujj 
ga  ak  ni  jéegô  yooyee  wara  mel. 

Kon  nag  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale  nu  aj  gu 
mel  ne  aj  gii!  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  may  nu 
nu  dund  dundug  leer  guy  doon  sababub  nuy  séentu  sunu  noo 
gu  mujj  eig  eofeel  akug  yâkkamti  ngir  nu  âgg  ei  taarub  Yalla  bi. 
Aamiin.  Yalla  nanga  nangu  naan... 


Noo  yu  mujj  yi  de  danoo  mel  ne  ab  seetu  bu  set 
bu  xoosu  xoosu  mbaa  pènd  nekkul,  ta  nit  kune  da  eay 
jèkkaarlook  dundèm  gépp  la  ea  baax  ak  la  ea  bon.  Ca  saa 
soosee  nag,  eèggante  mbaa  dii  at  du  muur  gèt  yi  mbaa 
nopp  yi.  Safaan  bi  kay  mooy  am:  kiiraay  yépp  leefdi  muri 
wommat  xel  yi  ak  jèmm  yi  jèmé  leen  ei  réeeu  ak  nangu  la 
nu  def.  Lii  moo  tax  nag  noo  gu  mujj  gi  wara  doon  seetu  bi 
nuy  jèkkaarlook  sunug  dund. 


NOO  YU  MUJJ  YI  (3) 


Noo  yu  mujj  yi  seetu  la  bu  set  buy  mekati  bu  amul  xoosu 
xoosu.  Ta  nit  dana  xam  boppam  ca  noo  gu  mujj  ga  ca  gèn  gaa 
leeri  melo.  Ta  li  mu  def  ci  dundèm  gépp  dees  koy  gaaral  ci  kanam 
xolam  aki  gètèm.  Sabab  bii  mootax  amul  lu  mana  gènè  leeral 
waxtu  wi  nit  ki  di  faatu. 


Ni  nu  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  waxe  yit,  Firawna  ma  jeexaloon 
ag  dundèm  ci  moy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ban  ko  nattoo 
mbugèlum  Yâlla  ca  bahru  qalsôom,  booba  la  xam  dèggdèggi 
maanaamam  ak  maanaam  ag  dundèm  ga  mu  sânkoon,  ca  nooam 
gu  mujj  yit  la  xame  ne  lay  dèggdèggi  nguurug  bânneexam  gi 
ci  âddina  ag  doyadi  la  akug  suufe  gu  rèy  ak  pert  gu  bir.  Ca  saa 
soosee  nag  yègna  réeeu  gu  amul  âpp.  Ta  laaya  ju  tedd  ji  mingi  nuy 
nettle  tolluwaay  boobee  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  naa: 

“Nu  jâllale  banôo  israaiila  nu  jéggi  géej  ga,  Firawna  aki 
soldaaram  topp  leen  eig  mbew  akug  toon.  Bam  demee  ba  lab 
dab  ko  mune:  gêmnaa  li  banôo  israaiila  gèm  ta  bokknaa  ei  ni 
nangu”  (laayay  90“‘  ei  saaru  Yûnus). 


Waaye  amatutôon  leef  maanoona  def  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nag  di  waxak  Firawna  jamono  ya  muy  lab  ea  géejug  bahru 
qalsôom  ga,  fekk  mu  ga  boppam  ei  jafandu  ei  ngèm  ngir  mana 
muee,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 


“Leegi  laa  ginaaw  bi  nga  moyee  bu  njèkk  bokkoon  ei 

yâqqkat  yi?»  (laayay  91“'  ei  saaru  Yûnus). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Na  nuuroon  ca  bânneex  ya  ak  moy  ya  ca  seen  jamonoy  wér 
ak  mucc,  bu  nattu  bi  drkkée  ca  noo  gu  mujj  ga  nuy  doora  réeeu 
aka  gèm  seenug  réeeu  ak  seenug  ngèm  du  leen  amal  njarin.  Lii 
moo  tax  yeexe  tuub  ak  réeeu  ba  ea  noo  gu  mujj  ga  doon  yoon 
wuy  jèmé  ei  woru  ak  eâggante.  Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  kon  ku 
dul  déglu  yuuxug  dee  gi  ne  eell  ta  xôot  ta  ândak  dund  gi  buy  neex 
ak  buy  naqari,  ak  kuy  dund  ta  du  seet  jèfi  boppem  lu  jiitu  muy 
jaar  bis  ea  bunt  boobee  -ta  mooy  dee-  dara  gènuta  naqari  eafkag 
eâggante  gi  muy  dund.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ay 
yoon  yu  bari  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne  defa  bind  dundug  âddina 
gi  ngir  jublu  ei  nattu.  Laaya  yu  tedd  yooyee  ei  Alquraan  ju  tedd  ji 
ag  yeete  la  gu  Yâlla  di  yee  ki  lab  ei  eâggante  ta  fâtte  li  tax  nu  bind 
ko,  laaya  yi  di  wax  naa: 

«Bâkkan  bune  dana  mosi  dee,  ta  danan  leen  di  nattoo  yiw 
ak  ay  ngir  seetlu  leen,  tafi  Nun  lan  leen  di  déllôosi»  (laayay  30“'  d 

saaru  Al-  anbiyâ). 


Laaya  yaa  ngi  waxit  naa: 

«Moom  mi  bind  dee  ak  dund  ngir  nattu  leen  baxam  ku  eiy 
gênè  rafetjèfei  yéen,  ta  Moom  mooy  ki  Tedd  di  kiy  Jéggèlaakon” 

(laayay  2“'  d  saaru  Al-  mulk). 


Lii  moo  tax  jaamu  Yâlla  yi  ak  jèflènté  yi  ak  jikkô  yi  nuy 
dundé  ei  âddina,  ak  noo  yi  nuy  noyyi  yépp  ei  dund  googee  mooy 
liy  tegtale  sunu  noo  gu  mujj.  Tayit  day  wone  na  sunu  mbir  di  meli 
ea  âllaaxira.  Ci  lôolu  la  Al-  imâm  al-  Ghazâli  yâlla  na  ko  Yâlla 
yèrèm  di  waxe  naa: 


“Ku  âggul  ei  xam  gi  gènè  xôot  ei  âddina  dumana  yèg  eafkag 
jâkkaarloo  ga  bu  âllaaxiraa.  Ta  ku  manuta  sant  liv  ko  wèrsègèlé 
ei  âddina  dumana  am  dara  bu  âllaaxiraa.  Ta  li  ngay  ji  ei  âddina 
danga  ko  gôobi  bu  âllaaxiraa.  Ta  danga  deeyi  ningadoon  dundé. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


ta  la  la  dee  fekk  ngay  dekkiwaale.  Naka  noonu,  kem  ni  nit  di  ame 
tawféex  ci  xam  ci  âddina  ta  mooy  mu  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ta  jèfé  nu  dèppôo  ak  xam  googee,  kem  nôonu  la  nit  ki  di 
ame  xéewèl  gu  tollook  daraja  joojee  bu  âllaaxiraa». 

Ci  lôolu  yit  la  nit  kune  wara  waajale  boppam,  saa  bu  noyyee 
ag  noo,  ngir  mbugèlum  Yâlla  walla  ag  payam.  Ta  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  mingi  nuy  xamal  ci  Alquraan  nun  niy  ay  jaamam 
diwax  naa: 


«Yéen  ni gêm,  fegal  leen  seen  bopp  ak  seeni  njaboot  sawara 
sos  nit  ni  ak  doj  yi  lan  koy  xambe,  ay  malaaka  yu  dègêr  yu  tar 
noo  koy  wattu  yoy  dun  moy  Yâlla  ci  lu  mu  leen  digèl  ta  danuy 
deflan  leen  digèl»  (laayay  6“‘  d  saam  At-  tahrim). 

Mingi  naa  yit  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 

«Boobee  nuy  lèkkèlé  bakkan  yi»  (laayay  ci  saaru  At- 
takwtr),  «Waaw!  Fan  ngeenjèm?»  (laayay  26“'  d  saaru  At-  takwir). 

Nit  kune  nag  sâkkunan  ci  moom  ci  wâll  gii  mu  settantal 
wan  yoon  lay  sôobu?  Ak  fan  la  ni  muy  waajale  loola  di  âgg?  Ta 
warnay  dund  ci  anam  gii  giirug  dundèm  bana  xaar  ba  ca  Noo  yu 

mujj  ya. 


Wôorna  ne  nag  ku  nangu  ci  kaw  suuf  kiliftéefu  bânneex 
biy  jeexi  ta  nâkk  solo,  ta  woru  ci  xoyxoyam  yiy  naxe,  jèmé  yit 
bakkanam  eig  néew  doole,  ku  def  nii  dumana  nâkk  nu  nattoo 
ko  ag  suufe  akug  doyadi  akug  pert  ei  biir  suuf  Ta  li  ei  èpp  sunug 
dund  ei  biir  suuf  -maanaan  ei  biir  bâmmeel-  dunu  xam  diir  ba 
nu  eay  am,  doonte  sax  wôorna  ne  mooy  èpp  fuuf  sunug  dund  ei 
âddina  jii.  Lii  nag  moo  tax  yitté  ji  èpp  solo  jiy  soxal  nit  ku  am  xel 
mu  muee  mooy  waajal  dundug  bâmmeel  gu  gudd  ga  ak  waajal 
dund  guy  sax  ga  eay  topp. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  geneen  wâll  yit,  dee  mu  lèndèm  miy  soppiku  doon  leer 
ngir  leerug  ngèm  gi  ci  xoli  ni  gèm,  man  naa  soppiku  jôgé  ci  ag 
ragal  gu  tiitlu  doon  luy  bégèlé  eig  dundèl  guy  sax. 

Ta  bâmmeel  yi  fees  ak  turi  jegenaale  yi  ni  gèm  dun  leen  jâppe 
ay  bérèb  yu  lèndèm,  waaye  réew  mu  ne  eell  lan  ngir  gindée  ak 
waare. 


Dund  gi  daal  ni  ko  ki  gèm  ta  amug  yèg  di  jâppe  mooy 
dundèndoo  dèggdègg  ak  dee.  Ndax  ab  xolam  day  doon  lu  dal 
ngir  li  muy  dund  tay  waajal  dee  googee.  Cig  gâttal  daal,  sunu  noo 
gu  mujj  man  naa  doon  waxtu  wi  dâq  ei  sunug  dund  bu  fekkee 
man  nanoo  doon  woroomi  xol  yu  fees  ak  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Waaye  safaan  bi  yit,  gépp  dund  guy  jeexe  bègg  âddina 
ak  daw  dee  la  eay  juddôo  mooy  pert  rek. 

Waajal  âllaaxira  waajal  gu  mat  daal  mingi  ame  ei  dugg  ei 
melo  yi  sunu  Boroom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bègg  ta  xamal  nu  ko 
ei  Alquraan  ju  tedd  ji.  Maanaam  jaam  bi  day  taaroo  meloy  taar 
yi  melne  yèrmèndé,  neewant,  jégglé,  dimblé  neneen  ni,  ak  jaamu 
Yâlla  giy  juddôo  ei  ragal  Yâlla  ak  dèddu  ak  sellal.  Ta  maneefnaa 
tènk  lôolu  lépp  ei  mu  mujj  doon  jaam  bu  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg. 

Ki  gèm  nag  lii  taxna  dumana  nâkka  jèl  ab  eér  ei  tabug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  doon  yit  kuy  dimblée  di  joxe.  Ta  warnay  def 
ragal  Yâlla  ak  dèggu  nuy  liy  tènk  aw  doxiinam.  Ci  geneen  wâll  yit, 
wareefnaa  moytu  jikkô  yi  jôgé  ei  saytaane  ta  Yâlla  bèggu  ko  yu  mel 
ne  wor  ak  rèy  ak  yâqq  ak  toon  ak  fitna  ak  jèw  ak  rambaaj  ak  fen  ak 
duur,  ndax  lii  day  xaaj  bu  am  solo  ei  waajal  Noo  yu  mujj  yi. 


Jaam  bi  warnay  sellale  nooam  gu  mujj  ei  muj  gu  rafet, 
maanaam  muy  njèkkè  laabal  xolam  ngir  man  koo  feesale  ngèm. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


bu  ko  defee  muy  laabal  xolam  ci  bèggbègg  yu  naaw  yi  ta  di  ko 
taarale  jikkô  yu  kawe  yi. 

Ndaxte  âggug  xol  bi  ci  ragal  Yâlla  ci  anam  gii  mooy  li  gènè 
mana  leeral  aka  gindi  dundug  nit  ki.  Ta  waxi  sunu  Idlifa  Jalâl 
ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  day  xawa  leeral 
dèggdèggi  sellal  googee  muy  wax  naa: 

«Bâmmeel  de  deefu  ko  defare  ay  doj  walla  ay  dénk  walla 
ndima,  waaye  kay  dangaa  wara  gas  ab  bâmmeel  ci  xol  bu  set  bu 
sâmmu  ci  dundug  biir  gu  sell.  Lôolu  taxna  yit  nga  wara  far  ag 
yittéwôo  sa  mbirum  bopp  ak  doyloo  sa  bopp  ci  kanam  mâggaayu 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 

Ngir  nag  sellal  gi  mana  sotti  ci  maanaam  mu  mat  mi  xol  yi 
yitam  man  eaa  âgg,  day  warit  nu  feese  yègyègi  mbèggéel  neel 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee.  Mândargam  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mi 
gènè  rèy  nag  mooy  topp  Ko.  Kon  kiy  moy  Yâlla  tanaan  bèggna 
Ko  day  nax  boppam. 

Ta  ei  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  laaya  ju 
tedd  ji  naa: 

«Neel:  bu  fekkee  seeni  baay  ak  seeni  doont  ak  seeni  mag 
aki  rakk  ak  seeni  soxna  ak  seeni  giir  ak  alal  yu  ngeen  am  ak 
am  njaay  mu  ngeen  di  ragal  mu  lab  ak  ay  dêkkuwaay  yu  ngeen 
taamu  danu  leena  gênêl  Yâlla  akub  Yônéntam  ak  jiyaar  ei  aw 
yoonam,  kon  nangeen  xaar  ba  Yâlla  nêw  ak  mbirêm.  Ta  Yâlla 
du  gindi  kâeeoor  yi»  (laayay  24“'  ei  saaru  At-  tawbah). 


Lû  moo  tax  nu  wara  ijoy  ei  sunug  bègg  Yâlla  akub  Yônéntam 
mu  gènèl  nu  lépp,  wara  sax  yit  ea  yègyègub  ruu  boobee  ba  ea 
sunu  noo  yu  mujj  ya.  Âggug  xol  yi  nag  ei  tolluwaay  bu  kawe  ei 
bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  YâUa 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  ame  ci  di  def  jaamu  Yâlla  yi  ak  jèf  yu 
baax  yi. 

Kon  nii  yit  la  wuute  gu  mag  ame  digènté  jaamu  giy  jôgé  ci 
xol  bu  wékku  ci  bèggéeli  âddina  yi  ta  sori  mbèggéelug  Yâlla  ak 
jaamu  guy  jôgé  ci  xol  bu  feesak  eofeelug  Yâlla. 

Ndax  nekkiini  jullit  bune  ak  anami  dundiinam  day  jokkoo 
ak  dèggdèggi  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam 
Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  guy  feen  ei  jèflèntéem  ak 
nit  ni  ak  eig  jaamoom  akug  dundèm  ag  njaamam.  Ta  bokkna  ei 
lin  wara  bâyyi  xel  lool  ngir  waajalug  jullit  bi  Noo  yu  mujj  yi  war 
gum  wara  am  ag  toroxlu  ei  jaamu  Yâlla  yi.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  lim  ei  laaya  ju  tedd  ji  meloy  juUit  yi  âgg  ei  muee  ak 
texe,  Yâlla  di  wax  naa: 


«Jullityiy  torooxlu  ei  seenugjulli  dey  texenan  am  lan  hègg” 

(naari  laaya yi  njékk  ei  saaru  Al-  muminûn). 

Safaan  bi  nag  la  wax  ei  niy  julli  ta  dun  teewlu  dun  toroxlu 
tay  sâggane  julli: 


«Mbugèl  ak  alkande  neelna  niy  julli  tay  sâggane  seenug 

julli»  (laayay  4“'  ak  5“'  ei  saaru  Al-  maûn). 


Ni  nu  ko  gise  rek  nag,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  bègg  ei 
jaam  bi  mu  dund  dundug  njaam  guy  doon  jaaruwaay  ngir  âgg  ei 
yamoog  biir  digènté  xol  bi  ak  yaram  wi.  Ta  sikki  sâkka  amul  ei  ne 
bèggbèggub  Yâlla  yamul  ei  julli  rek  waaye  day  èmb  jaamu  Yâlla 
yépp  lu  ei  mel  ne  koor  ak  aj  ak  joxe  ei  yoonu  Yâlla. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


Ci  misaal,  koor  dafa  wara  dègèrèl  sunug  xam  ni  xéexèl  yi  toll, 
wara  def  sunuy  xol  nu  sax  ci  yittéwôo  ak  xalaat  ngir  mana  am 
yègyèg  yu  xôot  ci  dimblé  niy  dundé  naqar  ngir  nâkk. 

Woor  yit  bu  nuy  tere  lenn  ci  li  dagan  ab  dirr  da  nuy  xamalaale 
ne  manuta  nâkk  nu  sori  sunu  kem  kâttan  yu  lènt  yi  ak  yu  araam  yi. 

Aj  nag  moom,  danu  eee  wara  dundé  dundug  njaam  ei  yèg  gu 
nuy  yèg  ne  li  nuy  sol  eângaay  lay  nurôol,  ta  lzolu  da  nuy  fâttli  ne 
jaam  bi  du  dara  ei  kanam  mâggayu  Yâlla. 

Jullit  biy  joxe  ei  yoonu  Yâlla  nag  moom,  daa  war  di  yèg  fum 
toll  ne  ea  dèggdègg  li  mu  yor  deef  ko  koo  dénk  rek  ta  lépp  lu  mu 
am  ei  Yâlla  lay  deUu  Moom  miy  ki  moom  dèggdègg.  Bu  lôolu 
jâllee  yit,  bépp  jullit  bu  am  yègyègu  joxe  ei  yoonu  Yâlla  du  xoole 
bèt  bu  naaw  li  neneen  ni  am. 


Yègyègu  njaam  biy  laltaayu  jaamu  Yâlla  yi  daal  kem  xôotaayu 
mbèggéel  gi  ei  xol  bi  rekk  lay  toll.  Ta  xol  bi  bu  setee  ei  xumaag  ak 
tilim  day  âgg  ei  jaamu  Yâlla  yiy  taxawal  dègg  ta  yit  leerug  jantub 
dègg  da  eiy  jolli. 

Ta  gisnanu  ei  dund  gi  misaal  ei  ninuy  defe  jaamu  Yâlla  yi 
ei  toroxlu  gu  mat  ei  meloom  wi  gènè  rafet.  Ta  misaal  moomu 
ei  dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  la 
jèmmôo  ak  ei  saaba  yu  tedd  yi  yâlla  na  leen  YâUa  gèrèm.  Ndax 
Yônént  bi  kat  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  moom 
mi  wenn  xèt  ei  xèti  ag  dundèm  nekkutôon  ludul  luy  jèmmèl 
dèggdèggi  âUaaxira,  dafa  feddli  ne  manuta  nâkk  jaamu  YâUa  yi 
ame  ei  toUuwaayu  ruu  giy  nekk  ei  Noo  yu  mujj  yi. 


Ci  misaal,  kenn  ei  saaba  yi  dafa  nèw  fi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
YâUa  doUi  xéewèl  ak  muee  dâldine: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yaw  Yônént  bi,  xanial  ma  ta  tènk  ko».  Mudaâldine:  «Boo 
jôgée  dijulli,  nanga  julli  jullig  kuy  tâggoo,  ta  bul  wax  waxjooy 
jégglu  ji,  ta  nanga  dogu  ci  naagu  ci  li  ci  yoxoy  nit  ni»  (ibn  Mâjah, 

buntub  Az-  zuhd;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  5“\  xétu“‘  41 ). 


Ci  wâll  gii  nag,  -ni  muy  ware  bépp  jullit  buy  waajal  dee-  da 
lay  war  ni  ngay  def  ci  sa  dundug  jaamu  Yâlla  nga  taaral  ta  rafetal 
say  jèflènté  ak  nit  ni  ta  boo  koy  def  ngay  jèlé  may  ak  leer  ci  Sunna 
su  sell  si.  Bu  ko  defee  day  war  ci  yaw  nga  doon  jaam  bu  xeet  wi  di 
jarinoo  ci  waxam  ak  ci  jèfèm,  ta  ngay  bègg  nit  népp  bana  yamale 
sa  yitté  ci  sa  bopp  ba  ba  ngay  bèggèl  sa  mbokkum  jullit  li  ngay 
bèggèl  sa  bopp.  Bu  ko  defee  mbèggéel  gi  ngay  yèg  sa  digèntéek 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  dem  ba,  buy  balle  ci  sa  xol  di  sottiku  ba  èmb 
bindéef  yépp,  doon  sababub  nga  mana  xoole  bindéef  yooyee  ni 
leen  aji  bind  ji  di  xoole  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Leneen  li  am  solo  ci  waajal  dee  nag,  mooy  kâttanug  saxal 
yègyègu  rafetal  ci  xol  bi,  maanaam  feddli  ândak  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ci  xol  ci  jamono  june  ak  di  yèg  jamono  june  ne  Yâlla 
mingi  nuy  gis. 

Texe  gi  gènè  mag  ngir  jaam  bi  nag  mooy  mu  mana  nekk  di 
ândak  Boroom  bi.  Waaye  xel  mi  bakkan  daan  ta  lèkkèloowut  ak 
xolbi  dumana  xam  lii,  maanaam  day  sâggan  ba  du  yèg  texe  gi 
gènè  mag. 


Batayit,  ku  gèm  kune  warnaa  nekk  kuy  wâkkirlu  kuy  mun. 
Yèngu  yènguy  dund  gi  waruta  tax  mu  nâkk  ag  yamoom  akug 
dalam.  Warnay  xalaat  nattu  yu  jafe  ya  Yônént  bi  ci  boppam  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  Jâmmaarloowoon. 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


Warnay  fâttliku  dègèrug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  akug  ândam  ci  dogalub  Yâlla  ta  moone  de 
nâkkna  jurôom  ci  jurôom  mbenni  doom  yam  amoon. 

JuUit  boobee  yit  waruta  fâtte  munug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
YâUa  dolli  xéewèl  ak  mucc  akug  dègèrèm  ba  baayam  bu  ndaw 
Amsatu  daanoo  ca  xare  ba  ak  Mus’ab  ibn  ‘Umayr,  ta  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  bèggôon  leen  lool. 

Ki  sôobu  yoonu  Yâlla,  ngir  mu  âgg  ci  defarug  xol  ci  âddina  jii 
di  jeexi,  warnay  mun  bu  nattu  ak  musiba  dikkée,  di  fâttliku  bana 
fâtte,  di  sant  bana  weddi  njekk,  di  topp  bana  moy,  di  tabe  bana 
nay,  di  jiitèl  neneen  ni  ci  boppam  di  leen  bègg  bana  yittewôo 
mbirum  boppam  rek,  di  sukkèndiku  ci  lu  wôor  bana  sukkèndiku 
ci  njort,  di  sellal  tay  woyof  bana  njistal,  di  tuub  bu  defee  bâkkaar, 
di  fâttliku  Yâlla  aka  xalaat  bana  sâggan. 

Bu  lôolu  jâllee  yit,  bèeeèg  ak  guddi  yu  bârkeel  yooyee 
rawatina  nag  waxtuy  njèl  yi  nuy  dundèlé  ei  fâttliku  Yâlla  di  ko 
tudd,  ay  pose  lan  aki  leer  yuy  upp  ei  âddina  jii  di  jeexi  ngir  jege 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  kuy  wèr  texeg  âllaaxira  dana  ko 
fekk  mu  lâqu  ei  lèndèmug  njèl  gu  tar  gi. 

Ta  soppey  Yâlla  yépp  yi  dund  seenug  dund  ta  jaxase  dund 
ak  dee,  wuténan  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  xalaat  ak 
fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ei  waxtuy  njèl  ta  fekk  nuy  dund  yègyègu 
bègg  Yâlla  ak  ragal  ko  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ndaxte  njèl 
yiy  jâll  ta  fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ak  xalaat  amu  ea  danuy  mel  ei 
ni  sopp  Yâlla  ne  waxtuy  dogoo. 

Weneen  melo  wu  am  solo  wi  mooy  def  alal  ei  yoonu  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


I jiL  ')lj  ^l  i 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Deeleen  def  seen  alal  ci  yoonu  Ydlla,  ta  buleen  tdbbal 
seeni  yoxo  ci  alkande,  ta  deeleen  deflu  baax  di  rafetal;  Ydlla  kat 
bêggna  niy  deflu  baax  di  rafetah  (laayay  195“‘  d  saaru  Al-  baqarah). 

Woroom  xamxami  tafsiir  yi  neenan  alkande  jin  tudd  ci  laaya 
ju  tedd  jii  mooy  bana  def  alal  ci  yoonu  Yâlla  bana  sonn  yit  ngir 
yèkkèti  baatub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ak  bana  ligéeyèl  diinéy 
Yâlla  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ngir  ragal  nâkk  walla  bègg 
âddina. 

Ci  la  Abû  Ayyûb  waxe  ne:  Laaya  jii  daal  ci  nun  lansaar  yi 
la  wâcce.  Ba  Ydlla  dimblée  Yônént  bi  yèkkèti  Lislaam  danune: 
Ayeèléen  nu  toogei  sunu  alalyi  topptoo  ko.  Yâlla  dâldi  wâcce  laaya 
jii.  Kon  tâbbal  yoxo  yi  ei  alkande  mooy  nu  toog  ei  sunuy  alal  di  ko 
tOpptOO  bâyyi  jiyaar  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Jèléefna  ei  Anas  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mune  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  neena:  «Nangeen  jiyaar 
ak  niy  bokkaale  ei  seeni  alal  ak  seeni  bakkan  ak  seeni  lâmmim 

(Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Lii  nag  day  tax  jullit  bune  wara  def  kem  kâttanam  ak 
pastéefam  ngir  def  ei  yoonu  Yâlla  ei  anam  gune  ak  jèf  june  ei 
alalam  ak  ruuam  ak  waxam. 

Ndaxte  dund  gu  mel  nii  ndénkaan  la  ei  loosu  kenn  kune  ei 
nun.  Ndénkaan  lii  nag  dana  sax  des  fi  bu  nu  ko  defee  fi  nu  ko 
wara  def,  waaye  nag  dana  waral  pert  âllaaxira  bu  nu  ko  sânkee  ei 
bâyyandiku  ak  noflaay  ak  dooleel  bakkan  biy  diglé  lu  bon. 

Dana  war  bépp  jullit  yit  mu  bana  fâtte  mukk  nataal  bu  leer 
boobee  aju  ei  def  alal  ei  yoonu  Yâlla,  ta  moodi  ne:  sax  yi  danuy 
tâmblee  toij  ei  yaramu  ki  faatu  ginaaw  bun  ko  robee  ba  bokk 
ya  def  seen  yitté  ei  nangu  njaal  ma.  Ginaaw  ba  yit  la  dono  ya 
di  tâmblee  séddôo  alal  ja  seen  digènté.  Booba  yit  la  suuf  si  di 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


tâmblee  lekk  yaram  wa.  Naari  bir  yii  nag  danuy  wéyèndôo  di 
jeexandoo:  eig  wâll  yaram  wi  di  lekku  di  jeex,  ea  geneen  wâll  ga 
nuy  séddèlé  alal  ja.  Ruu  giy  gis  loola  moom  di  ea  waaru  day  bèggè 
dôor  boppam  ngir  réeeu  pose  yu  bari  yu  mu  sânkoon.  Waaye 
foofa  jèf  yu  baax  ak  ragal  Yâlla  rekka  fay  jarine.  Jèf  yu  baax  yi  nu 
defoon  ei  âddina  daal  nooy  doon  kâppitaal  bay  gèn  ta  gènè  rafet 
ngir  sunu  dundug  âllaaxira.  Ta  ei  lôolu  la  sunu  sang  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  waxe  naa:  «Bâintneel 
daal,  benn  munekk  ab  dêr  ei  dêri  âjjana  yi  walla  ag  kâmb  ea 
kâmbi  sawaraya»  (At-  Tirmidi,  buntubAl-  qiyâmah). 

Li  am  daal  moodi  ne  sunu  dundug  bâmmeel  giy  wéy  ba  bis 
péne  kem  sunuy  jèf  ak  sunu  nekkiin  ei  âddina  rek  lay  mel. 

Naka  nôonu  nag  xettli  dee  eig  pert  ta  soppi  ko  muy  ndam 
lu  bir  def  ko  yit  muy  guddig  eéetu  bana  doon  déjub  naqar,  lôolu 
mooy  ligéeyu  niy  waajal  dee  ta  xam  ko.  Kilifè  gi  bokkoon  ei 
takkderi  usmaaniyoona  yi  ta  tudd  Musaffar  Bek  bokkoon  na  ea 
nu  texe  na  wuyjiwoon  Yâlla  ginaaw  dundug  leer  gum  dundôon  ei 
njub  gii  ak  xalaat  bii,  ta  dafa  nekkoon  jèmm  juy  nekk  misaal  ju 
bâyyee  usmaaniyoona  yi  pâttli  gu  amul  moroom. 

Waxambaane  wii  xolam  feesewoon  ak  ngèm  ta  feenaloon  ay 
jâmbaar  yu  mag  ag  pèstéef  bu  amul  moroom  ei  xeexub  «Tatab 
Junaaq»,  taxawul  ginaaw  xeex  boobee  waaye  dafa  gaaw  dem  ea 
wâllug  penku  ga  ngir  aar  réew  mi.  Ci  benn  ea  xeex  yu  metti  ya 
nag  leef  ko  jame  jamjam  bu  sori  bob  ea  la  daanoo  ei  yoonu  Yâlla 
ginaaw  bam  bâyyee  ginaawam  pâttliku  gu  kawe  ngir  maas  yiy 
nèwi  ginaawam. 

Musaffar  Bek  mii  di  kilifèg  takkder  tan  jam  ko  mu  daanu  ei 
yoonu  Yâlla  ta  fekk  muy  def  warugaram,  dafa  génnée  ei  jibaam 
aw  kèyit  ea  jamonoy  Noo  yu  mujj  ya  bam  manatula  wax,  mu 
jèl  nax  mu  wow  sèpp  ko  ei  deretam  ji  doon  sottiku  dâldi  tâmbli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


di  bind:  «Ée  soldaar  bi,  fan  la  qibla  féeté?»  Ba  loola  amee  na  ko 
wèrôon  dan  koo  dâldi  jèmèlé  qibla  sottal  bèggbèggèm,  ndax  dafa 
bèggôon  buy  jébblé  ruuam  fekk  mu  jublu  qibla.  Kilifèg  takkder 
gii  xarkanamam  feesewoon  leerug  texeg  âgg  ci  Yâlla  jébbèlna 
Boroomam  ag  ruuam  fekk  mu  daanu  ci  xare  ci  yoonu  Yâlla. 

Naka  noonu  nag,  jaam  bune,  lu  man  di  doon  ligéeyèm  diirub 
ag  dundèm,  bu  dogoowut  akug  njub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dana  ko  mayub  eér  bam  jublu  qibla  ea  saa  su  mujj  sa.  Ni  daan  gis 
qibla  nag  jamono  yan  daan  ligéey  ak  bun  nekkaa  ea  seenug  nj  aboot 
ak  seeni  xame  ak  na  ko  daa  gis  ei  biir  baatub  wéetal  Yâlla  bi,  danan 
nekki  ei  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya  ei  jawwi  qibla  ju  dal  ji. 

Leerna  ne  nag  lin  jublu  ei  qibla  mooy  nga  jeexal  dund  gi  ei 
tènku  ei  Alquraan  ak  Sunna  ak  baatu  wéetèl  Yâlla  bi  nu  èmb. 

Li  am  solo  daal  mooy  nujeexal  sunu  dund  gépp  ak  sunuy 
jèmm  yay  jeexi  yooyee  ngir  am  mbôtum  laaya  ju  tedd  ji:  «Gindi 
nu  won  nu  yoon  wujub  wi»  (laayay  6“'  ei  saaru  Al-fâtiha).  Safaan  bi  yit, 
ku  def  ludul  lôolu  ag  mujjèm  pert  gu  bir  lay  doon,  day  mel  ne  ag 
gaal  géej  gu  réer  gisatul  la  koy  gindi  muy  tanax  tanaxi  ba  dal  ciw 
doj.  Yâlla  maangi  Lay  naan  nga  musèl  nu  nun  népp  ei  wépp  ay. 

Li  am  nag  moodi  ne  ni  jeexal  seenug  dund  ei  loxoy  dee 
daanaka  ta  âgg  ei  mbôotum  «Deeleen  bala  ngeena  dee»  nooy 
jaam  yi  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ay  péetéem.  Naka 
nôonu  yit  jaam  yooyee  dananu  muee  ei  njâqarey  bis  péne  akuw 
tiisam.  Ta  lii  dig  bu  jôgé  fa  Yâlla  la.  Ta  dee  miy  kiiraay  luy  nèbb 
dund  giy  sax  ag  texe  lay  doon  neel  na  doon  dund  tay  sâmm 
seenug  nité  ta  manoona  waajal  Noo  yu  mujj  ya  ei  yèrmèndéy 
Yâlla  ak  xéewèlèm  ak  ngènéelèm. 

Xam  dèggdègg  nag  mooy  delloo  ndénkaan  lii  ta  mooy  ruu 
gi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  baaxe  nit,  ta  delloo  ko  ea  laab  ga  ak 

- 


Noo  yu  mujj  yi  (3) 


sell  ga  ak  eet  ga  mu  dikkéwoon  ea  waxtuw  Noo  yu  mujj  ya.  Ni 
ko  waykat  bii  dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  waxe  rek: 

Ca  waxtu  woowee  kiiraay  yi  di  wunniku, 

Lay  ag  naw  mooy  nga  mana  teeru  malaakam  dee  dalal  ko. 

Ci  dèggdègg,  Noo  yu  mujj  yi  danoo  mel  ne  ab  seetu  bu  set 
bu  amul  xoosu  xoosu  amul  pènd,  ta  nit  kune  da  eay  jâkkaarloo 
ak  dundèm  gépp  la  eay  lu  baax  ak  la  eay  lu  bon  ea  gèn  gaa  leeri 
anam.  Ca  jamono  jooja  nag  kiiraayul  eâggante  walla  diiriat  du 
muur  gèt  yi  ak  nopp  yi,  waaye  kay  safaan  bi  mooy  am:  kiiraay 
yépp  danuy  wunniku  xel  mi  ak  yaram  wi  di  wommatu  jèm  eig 
réeeu. 

Lii  moo  tax  Noo  yu  mujj  yi  wara  doon  seetu  bi  nuy  gise 
sunug  dund,  ta  mooy  nu  dèppèlé  sunug  dund  ak  Alquraan  ju 
tedd  ji  ak  Sunna  su  tedd  si.  Ndaxte  ni  am  muur  dèggdègg  nooy 
niy  mana  xam  seen  bopp  lu  jiitu  nuy  dajeek  dee. 

Kon  yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  def  sunuy 
noo  yu  mujj  nuy  palanteer  bi  nuy  gise  sunu  ndam  ak  sunug 
jâppndal  gay  am  fa  dund  gu  sax  ga.  Aamiin. . . 


Waxtu  yi  èpp  bèrke  ci  waxtuy  tudd  aka  fèttliku  Yèlla  yi  dey 
nooy  waxtuy  njèl  yi.  Ta  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  defna  ci 
tudd  ko  di  ko  fèttliku  ci  waxtu  wii  ci  guddi  gi  lu  èpp  li  mu 
def  ci  yeneen  waxtu  yépp.  Dundèl  waxtuy  njèl  yi  nag  day 
wone  mbèggéel  gu  sell  ak  mèggal  gu  sell  yi  jaam  bi  di  yèg 
digèntéem  ak  Boroomam.  Julli  guddi  ak  tasab  guddi  yit 
dafa  lèmboo  dèggdèggi  dajeek  soppe  bu  kawe  ba  ak  toog 
fa  kanamam.  Ta  waxtuy  njèl  yi  danuy  dundèl  yaram  bu  ko 
defee  mu  yôbbaale  ko  ci  bis  bépp. 


FÂTTLIKU  YÂLLA  DI  KO  TUDD  CI  BINDÉEF  YI 
AK  WAXTUY  NJÊL  YI 


Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  turèm  wiy  “Aji 
dund  ji”  la  maye  ab  eér  ei  dund  bindéef  yi  mu  bind  yépp.  Ta  amul 
ei  bindéef  yi  menn  mbindéef  munu  mana  wax  ne  «amul  ruu» 
walla  dundul.  Dèggla  sax  dafa  mel  ne  yèngutu  ak  dund  yiy  dund 
rekk  noo  ko  jagoo  yi  mel  ne  gâncax  ak  rab  ak  nit,  waaye  teewul 
bu  nu  xoolee  ei  bètub  mbèggéelug  Yâlla  yèngutu  yi  bindéef  yu 
tuuti  yi  lool  di  def  fa  nu  nekk  danuy  yéemu  waaru  ei  dund  gu 
yéemé  gi  nekk  ei  li  nu  jort  ne  amul  ruu  amul  ag  dund.  Jaaxle  ak 
yéemu  gii  nag  dafa  mel  ne  day  gèn  di  yokk  li  tâmblee  ei  bindéef 
yi  gènè  tuuti  ba  ei  bindéef  yi  gènè  rèy  gènè  mâgg. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  boppam  bindéef  yi  mu 
bind  yépp  yiy  dund  ak  yi  dundul,  ta  digèlna  leen  nu  di  ko  tudd 
aka  fâttliku  ei  lu  sax.  Lii  mootax  nag  bindéef  yépp  xamnan  seen 
Boroom  ta  di  ko  gènè  xame  ei  seen  bopp  ngir  li  nu  dèxènaale  ei 
noom.  Fun  toll  yit  dan  Koy  tudd  di  ko  fâttliku  aka  sâbbaal. 


Bindéef  yi  dundul  ak  gâncax  yi  ak  rab  yi  xamnanu  sunub 
Yônént  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak 
yeneen  yônént  yépp.  Ta  lôolu  day  feen  fum  toll  ei  muujisaati 
yônént  yi.  Ndax  noom  Yâlla  na  leen  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
danuy  def  ruu  ei  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  bindéef  yi 
dul  dund  yi  mel  ne  doj  wa  jôgéwoon  fa  mu  nekkoon  ak  yat  wa  ak 
yeneen  bindéef  yu  mel  ne  noom. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  xeer  ya  nekkoon  ca  loxol  Abôo  Jahlin  dâldi 
wax  doon  muujisaatu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc,  dâldi  feddli  yit  ag  dèggôom  akug  wôorèm,  waxit  liy  dègg. 
Budee  yat  wawoon  ca  loxol  sunu  sang  Musaa  nag  moom,  dafa 
soppiku  doon  jaan  juy  dox  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dâldi  tiitèl  Firawna. 

Géejug  Bahru  qalsôom  yit  dafa  xar  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  dâldi  doon  aw  yoon  ngir  Musaa  aki  gaayam,  waaye 
ba  Firawna  dikkée  aki  soldaaram  di  topp  Musaa  géej  ga  da  leena 
xâmmee  dâldi  leen  alag.  Dâttub  garabug  tândarma  ba  nekkoon 
ca  jumaay  Yônént  bi  yit  dafa  wonkoon  jooyoon  ngir  metiitlu  ag 
tâqalikoom  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc. 
Batayit  rab  yu  bari  doon  nan  jâmbat  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  toon  ga  leen  seeni  woroom  doon  toon. 
Sunu  kUifa  Jalâl  ad-  din  wonena  ca  bèyit  yu  tènku  yooyee  topp  gi 
bindéef  yi  dul  dund  di  topp  Yâlla,  mudâldi  wax  ne: 

“Xanaa  gisôo  niir  yi  ak  jant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiw  yi  noom 
népp  nuy  yèngutu  di  dox  ci  ab  nos  bun  jublu?  Ta  bidiw  bune  ca 
bidiw  yooyee  kenn  manuta  lim  day  feen  ci  waxtoom,  du  yeexa 
feen  du  yeexa  suux  du  jiitu  waxtoom  yit”. 

Nan  la  muujisaat  yii  ame  ngir  Yônént  yi?  Xamunu  ko  ta 
manunu  koo  xam.  Ndax  noom  danoo  def  doj  wa  ak  yat  wa  nuy 
woroomi  xel.  Nanu  natt  yii  ci  bindéef  yi  dul  dund  yeneen  yi  ni  vu 
ko  defi  ca  doj  wa  ak  yat  wa. 

Topp  ga  doj  ya  toppoon  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ak  topp  ga  yat  wa  toppoon  Musaa  dan  nuy  won 
ne  bindéef  yi  nu  jâpp  ne  amunu  ruu  danuy  topp  ndigèlul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

- 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


Ta  bindéef  yii  dannaan:  nun  danoo  xam  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ta  danu  Koy  topp  yit.  Nun  dunu  bir  yu  nâkk  solo 
yeef  bind  ta  jubluwun  ci  dara,  waaye  kay  nun  népp  danuy  nuru 
géejug  Bahru  Qalsôom  ga  xâmmeewoon  Firawna  dâldi  koy  labal 
xâmmee  yit  Bânnôo  Israaiila  dâldi  leen  xettli  musèl  leen. 

Wépp  doj  walla  garab  fum  mana  nekk  bu  gisaa  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  da  ko  daa  nuyu  ci  anam  gu 
leer  gu  nuy  dégg.  Naka  nôonu  yit,  lépp  loo  yaakaar  ne  amul  ruu 
luy  dund  la  ne  yaw  lu  am  ruu  la. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  bindéef  yépp,  du  rek  junné  yi  ak 
nit  ni,  waaye  ba  ci  rab  yi  ba  ci  yi  dul  dund  xamnan  mbôotum 
Yâlla  mi  di  ndamul  bindéef  yi  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  moom  mi  tax  nu  bind  leen.  Ta  noom 
dan  koy  topp  ci  lundul  wékk  ci  benn  sârt  ta  di  ko  defe  mbèggéel 
gu  amul  fum  yam.  Waaye  kiiraayi  kumpè  gi  muur  bèti  nit  ni  ngir 
nattub  âddina  bi  nooy  tee  lu  bari  nuy  seetlu  mbir  moomee.  Naka 
nôonu  la  nu  âddiisu  Yônént  bii  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  di  moytuloo  eâggante  ak  fâtte  ba  mu  nee: 

«Ci  lu  wér  de  amul  lenn  ei  digènté  asamaan  ak  suuf  lu 
xamul  ne  maay  yônéntab  Yâlla  ludul  niy  moy  ei  junné  yi  ak  nit 

nt»  (Ad-  Dârimi,  ubbitég  téeré  bi;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  3“[ 
xétu  310“‘). 

Âddiis  bii  nag  day  wone  ne  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
yônéntam  bi  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  toppleen  yamul  ei  nit  rekk, 
waaye  kay  safaan  bi  moo  am:  maneefnaa  wax  ne  lôolu  ei  yeneen 
bindéef  yi  la  èppé  ei  anam  gog  deef  koo  dèxènaale  ei  noom  du 
seen  eoobare.  Laaya  ju  tedd  jii  yit  da  nuy  leeralal  geneen  anam  gu 
lôolu  di  feene,  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Nudâldi  koy  xamal  Sulaymaan,  ta  ku  ci  nekk  joxnan  ko 
xel  mu  rafet  ak  xamxam,  tâggatalnan  Daawuda  doj  ya  yit  nuy 
ândak  moom  di  sâbbaal  ak  picc  ya.  Ta  Nun  noo  ko  def»  (laayay 
79“‘  d  saaru  Al-  anbiyâ). 

Sunu  Boroom  mingi  nii  di  yeewuloo  ca  laaya  joojee  ni 
sâggan  fatte,  di  nu  xamal  ne  yit  mbindéef  mune  xamna  Ko  ta  da 
Koy  tudd  di  Ko  fâttliku  ci  anam  gu  féeté  kaw  sunug  xam  nun. 
Ndaxte  bu  nu  manoona  dégg  tudd  gi  bindéef  yi  di  tudd  Yâlla 
kon  jaamu  Yâlla  gi  ak  tudd  ko  di  ko  fâttliku  di  ko  sâbaal  di  doon 
dèggdèggi  jaamam  danan  waral  xol  yi  soppiku  doon  xol  yu  laab 
yu  set,  konit  dananu  mana  muri  kiiraayi  eâggante  ak  fâtte  mana 
xamit  dèggdèggi  bir  yi.  Ta  waxtaan  wa  waykat  bi  dèkk  Turki  di 
Yuunus  Amra  doon  amak  tôortôor  bu  mboq  ba  ei  wâll  gii  la  aju. 

Nettli  boobee  aju  ei  nitug  Yâlla  kii  di  ‘AzizMahmûd  Hadâi  day 
wone  ea  anam  ga  gènè  rafet  ne  gâncax  yi  danuy  def  seen  yitté  fun  toll 
ei  tudd  aka  fâttliku  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  muy  wax  naa: 

«Bis,  sèrin  bii  di  Uftaada  dafa  ândoon  aki  taalubéem  di  tâllal 
ay  tânkam  di  féexlu.  Cig  sâkkoom  nag  la  taalubé  yépp  wèr  bérèb 
ya  gènè  rafet,  kune  ei  noom  yit  èndil  sèrinam  ba  takkub  tôortôor. 
Waaye  âttekat  bii  di  ‘Aziz  Mahmûd  Afandi  benn  tôortôor  bu  lax 
bu  ear  ba  damm  rek  la  yoroon.  Ginaaw  ba  kune  joxee  la  mu 
yoroon  ând  koog  mbégté,  la  Mahmûd  Afandi  sègg  jox  sèrin 
Aftaad  tôortôoram  bu  lax  ba  ta  damm.  Ba  mu  ko  laajee  fekk 
munekk  ea  biir  taalubéem  yu  amug  eofeel  ya:  Yaw  sama  doom 
Mahmûd,  kune  ei  noom  èndina  takkub  tôortôor  bu  tooy,  lu  tax 
yaw  nga  èndi  tôortôor  bu  lax  bu  ear  bi  damm? 

Mahmûd  dâldi  sègg  ea  kanam  âttekat  ba  eiy  teggiin  tont  ne: 

«Yaw  sama  sang,  lu  ma  la  mana  jox  rekk  lu  néew  la.  Waaye 
damadoon  def  saa  bu  ma  tâllalee  sama  loxo  ngir  dagg  ab  tôortôor 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


rek  fekk  ko  muy  tudd  Boroomam  naan:  «Yâlla...  Yâlla»,  ba  tax 
sama  xol  duma  topp  ci  ma  fanq  tudd  Yâlla  gi.  Ba  ma  demee 
ba  amatuma  pexe  nag  manumawoona  nâkka  èndaale  tôortôor 
boobee  manutôona  wéy  di  tudd  Yâlla». 

Sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
mingi  waxit  naan: 

«Buurub  picc  yi  de  mooy  toortoor.  Ndax  xamnga  li  muy 
wax  buy  sab?  Danaan:  «Ngèrèm  yaa  ko  yayoo,  eant  yaa  ko  yayoo, 
nguur  yaaa  ko  yayoo,  Yaw  meef  di  sâkkoo  ndimbèl». 

Sèrin  bii  di  Muhyi-d  din  ihn  ‘Arabi  moom  mingi  wax  ei  mbir 
mii  naan: 


«Bindéef  yépp  danuy  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  anam 
gu  dèppôo  ak  noom,  waaye  bindéef  yi  toUuwaay  yu  wuute  lan  am 
ei  wâll  gii.  Ba  taxna  ni  gènè  sorig  eâggante  ei  bindéef  yi  nooy  yi 
dul  dund  ndax  noom  amun  jenn  aajo  du  lekk  du  naan  du  noyyi. 
Bu  yi  dul  dund  jâllee  gâncax  yi  topp  ei  ndax  ei  noom  la  aajo  yi  di 
tâmblee.  Gisnga  tôortôor  yaa  ngi  nii  di  jèlé  seenub  dund  ei  suuf  si 
ak  ndox  mi  ak  jant  bi,  di  boole  lii  kem  ni  ko  Yâlla  yamalee  ba  tax 
tôortôor  yi  ak  xob  yi  ak  mennet  yi  di  feen  ta  wuute  ay  melo.  Bu 
lôolu  jâllee  nag  rab  yi  topp  ei.  Noom  seenug  dund  moo  gènè  mat 
dundug  gâncax  yi,  ba  lôolu  moo  tax  seeni  aajo  bari  seeni  bânneex 
yokk.  Aajoy  nit  nag  moom  xamunu  ag  jeexam.  Moom  kat  yamale 
yittéem  ei  boppam  ak  njort  yi  ak  xemmeemtéefi  âddina  yi  dan 
koy  jiitèl  ba  fâww  jèmé  ko  ei  eâggante  ak  fâtte”. 


Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


^  jLij^l  L^l  L 

jJ^j  f-Li  La  5 j j-vs  (_^l  jiJjjtj 

“Éc  yaiv  ni^  ki,  lan  moo  la  wor  ci  sa  Boroom  bu  tedd  bi, 
Moom  mi  la  bind  jekkal  sab  bind  defla  ci  melo  wu  rafe  wa  ko 

SOOb?”  (laayay  6“'  ba  8“'  ci  saaru  Al-  infitâr). 

Mana  jot  bôot  ak  xeren  gi  ci  bindéef  yi  ag  anam  la  rekk  ci 
xuus  ci  biir  xol.  Ta  bépp  jullit  buy  xool  asamaan  si  ak  suuf  si  ci 
bètub  xol  dafa  taamoo  feesale  xolam  beneen  yègyèg. 

Alquraan  ju  tedd  ji  kat  xamlena  ne  lépp  lu  nekk  ci  jamono 
ji  ak  asamaan  yi  ak  suuf  si,  li  tâmblee  ci  peppu  suuf  ba  ci  bidiw 
yu  mag  yi,  lu  ci  nekk  ci  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  di  Ko 
sâbbaal  la  nekk.  Ta  Alquraan  waxna  nu  ne  asamaan  yi  ak  suuf  si 
ak  doj  yi  ak  gar ab  yi  ak  dèr  yi  ak  j  ant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiw  yi  ak 
dènu  yi  ak  rab  yi  ak  doj  yu  dègèr  yi  ba  ci  ker  yi  noom  népp  danuy 
sujôot  suba  ak  ngoon.  Muy  wax  ne: 

“Ni  nekk  ci  asamaan  yi  ak  suufsi  Yâlla  rekk  lanuy  sujôotal 
ci  eoobare  walla  ei  san  ban,  ak  seeni  ker  ei  subê yi  ak  ngoon  yi” 

(laayay  15“'  ei  saaru  Ar-  ra’d). 

Ak  li  mu  wax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Xanaa  gisun  lépp  lu  Yâlla  bind  ag  keram  di  jeng  di  jêm 
ndayjoor  ak  eâmmoon  di  ko  sujjôotêlé  Yâlla  tafekk  nuy  toroxlu 
ei  kanam  Yâlla»  (laayay  ei  saaru  An-  nahl). 

Laaya  yu  tedd  yi  kat  dan  nuy  won  nataal  bu  mâgg  ba  fa 
mâggaay  mana  yam.  Ndax  sujôot  ya  ea  nataal  boobee  danoo 
jaxasoo  ta  booloo  ak  ker  ya.  Maanaam  yaari  sujôot  lan:  bu  njèkk 
bi  mooy  sujôotu  li  Yâlla  bind,  beneen  bi  di  sujôotu  kerug  li 
Yâlla  bind.  Bindéef  yi  kat  seen  lépp  dafa  sujôot  ngir  jaamoo  ko 

- 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  danuy  def  seen  ligéey 
ak  seen  warugar  ci  teewaayu  Aji  bind  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Bindéef  yépp  kat  ci  sujôot  lanu  nekk,  ta  li  Yâlla  bind  lépp 
day  topp  Yâlla  tay  ând  ci  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei 
anam  gu  dèppôok  li  nu  dèxènaale  ei  noom,  ba  ei  sax  ni  weddi 
ak  ni  sâggan  fâtte.  Xoli  nu  sâggan  nii  kat  soreenan  ak  jaaxle  ak 
weddi  ak  moy  gi  nekk  ei  seeni  woroom. 

Ni  sâggan  fâtte  tay  jaamu  ludul  Yâlla  kat  xamun  ne  li  Yâlla 
bind  lépp  ba  ei  keri  bindéef  yi  nuy  jaamu  danuy  jublu  Yâlla  mi 
nuy  weddi  noom  ta  noom  danoo  nekk  ei  biir  nos  bi  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  tèrèlèl  bindéef  yépp.  Ndaw  ag  pert  akug  sânku 
aki  nax  yu  rèy! 

Batayit  laaya  yaa  ngi  nataal  dénd  bu  ame  ei  ay  ker  aki  bindéef 
yu  dundul  aki  bindéef  yuy  dund  aki  malaaka,  ku  ei  nekk  di  def 
ligéeyam  ak  warugaram  eig  toroxlu  ngir  Yâlla  ak  ei  anamug 
jaamu.  Kon  nag  nâkk  muur  gu  rèy  moo  dal  kiy  daw  topp  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  wuuteek  ndigèlam  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ta  laaya  yu  tedd  yi  ak  sègg  gi  bindéef  yépp  di  sègg  ngir 
mâggal  Yâlla  danoo  mel  ne  am  pes  muy  dal  ei  lexi  ni  sâggan  tay 
naawale. 

Ci  dèggdègg  nag  bunu  xoolewoon  li  nu  wèr  bètub  settantal 
dananu  gis  ne  tappaloo  gi  asamaan  yu  yaatu  yi  di  tappalook  suuf 
si  ak  mbartalu  gi  doj  yi  di  mbartalu  ag  sujôot  la  ei  anam  geef 
miinul.  Keri  garab  yi  yit  ak  tôortôor  yi  ak  nax  mi  ak  rab  yi  ak  nit 
ni  ei  kaw  suuf  si  ei  ndayjoor  ak  eâmmoon  danuy  wone  ea  anam 
ga  gènè  rafet  sujôot  gu  yéemi  gii.  Suuf  si  sax  dafa  mel  ne  ab  sujôot 
la  ngir  keri  li  Yâlla  bind  lépp.  Taw  bi  nag  moom,  dafa  mel  ne 
jooyug  asamaan,  coowul  asamaan  (dènnu)  siy  am  ginaaw  melax 
gi  doon  ay  naan  aki  xettliku  yu  laab  ta  fés  yuy  génné  ei  dènnub 


asamaan. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Méloy  bindéef  yi  ci  kaw  suuf  de  ak  yi  ci  asamaan  yi  tegtal 
lan  bu  yéemé  ta  mâgg  ba  fa  mâggaay  yam  ngir  xol  yu  mucc  yi. 
Li  tâmblee  ci  naan  aki  toroxlu  yiy  jogé  ci  ndegment  li  gènè  tuuti 
tay  riiré  ci  xol  bu  tuuti  buy  nuru  bènbènub  pusô  ba  ci  sabug  rab 
yu  rèy  yi  ta  mâgg  noom  népp  ay  anam  lan  yu  kâttanug  Yâlla  di 
feene. 

Sab  yu  yèrèmtalu  yiy  bèbbé  ci  xoli  pieei  selen  yi  ak  «Huu.. 
huu»  giy  génné  ei  eokkeer  yi,  ak  «Lak..  lak»  giy  génné  ei  toortoor 
yi  ay  sâbbaal  lanu  yu  xôot  yègyèg  ba  fa  xôotaay  yam  yu  jôgé  ei 
xol  yu  amug  eofeel. 

Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu 
tedd  bi  naa: 

«Xanaa  gisoo  ne  Yâlla  li  ei  asamaan  yi  ak  li  ei  suufsi  dan 
Koy  sujôotal  akjant  bi  ak  weer  wi  ak  bidiwyi  ak  dojyi  akgarab 
yi  ak  rab  yi  ak  nu  bari  ei  nit  ni,  nu  bari  nag  yayoonan  mbugèl. 
Ta  ku  Yâlla  doyadal  du  am  ku  ko  teral.  Yâlla  kat  day  deflu  Ko 

SOOb”  (laayay  18“'  ei  saaru  Al-  hajj). 

Yi  Yâlla  bind  kat,  ni  nu  ko  gise,  ba  ei  yi  dul  dund  yépp  danuy 
sâbbaal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Waaye  nag  li  tiis  lool  moodi 
ne  dafa  am  ei  nit  ni  ab  xaaj  beef  di  nattoo  mbugèl  ak  pert  ngir 
livu  des  di  sâggan  ba  dunu  tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  Ko 
fâttliku. 


Ci  dèggdègg  lépp  lune  ei  li  Yâlla  bind,  li  tâmblee  ei  peppu 
suuf  wi  gènè  tuuti  ba  ei  mbindéef  mi  gènè  rèry,  xamna  ki  ko  bind 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ba  ei  piee  yi  sax  xamnan  jaamu  Yâlla 
ak  naan,  doj  yi  yit  ak  dex  yi  danuy  sax  ei  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku 
ak  sâbbaal.  Bu  fekkee  nii  la  mbir  mi  deme  nag,  kon  lu  waral  nit 
ki  du  amug  seetlu  akug  settantal  ei  kanam  nos  bu  yéemé  bii  ta 
mâgg  neel  sâbbaal  ak  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ak  jaamu  Yâlla?  Lu 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi 


waral  yit  du  jânge  ca  natal  boobee  di  wone  li  Yâlla  bind?  Kon  nag 
pert  gu  naqari  ta  rèy  lool  mooy  dal  ku  amul  ab  eér  eig  nité  ta  sax 
rek  di  ku  nègg  xarkanam  di  ku  gâtt  xel  di  keef  xan  tudd  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  Ko  fâttliku. 

Amul  sikki  sâkka  nag  ei  ne  yoonu  wéttlikôo  Yâlla  mooy  jaam 
bi  bana  fâtte  Boroomam.  Ni  gèm  nag  ni  am  gis  gisu  xol  funu 
mana  jublu  gis  géew  yi  nu  Koy  tuddé  di  Ko  fâttliku,  funu  déglôo 
yit  dégg  kâddu  yu  neex  yu  ag  sâbbaalam.  Ta  nun  nu  sunug  sâkku 
sunu  Boroom  ei  dundug  âddina  gii  toll  rek  la  jokk  gi  nu  Yâlla  di 
jokk  ea  âllaaxira  èllèg  di  toll. 

Bana  fâtte  Boroom  bi  daal  mooy  yoonu  dundé  xol  bu  laab, 
mooy  yit  yoonu  jokku  ak  teew  ak  sell  gu  sax  ak  dee  eig  ngèm. 
Ndax  dund  gi  nuy  fâttee  Boroom  bi  day  jâll  ei  lu  amul  njarin  mel 
ne  pènd  bun  tasaare.  Nii  nag  dunu  yeewoo  ea  eâggante  googee 
ludul  bu  dee  dikkée  rek,  waaye  bu  boobaa  day  fekk  lépp  jeex  fekk 
yit  mu  tâbbal  boppam  ei  pert  gu  bir. 

Ta  nèwna  ei  laaya  ju  tedd  ji  ne: 

«Buleen  bokk  nag  ei  ni  fâtte  Yâlla  ba  tax  Mu  fâtteloo  leen 
seen  bopp.  Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“‘  d  saaru  Al-  hashr). 

Jèléefna  ei  ‘Abdu-l  lâh  ibn  Busr  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne 
jenn  waay  dane: 

Yaw  Yônént  bi,  âttey  Lislaam  yi  kat  danoo  bari  ei  man,  kon 
wax  ma  lol  dama  eiy  ijoy.  Mune  ko: 

«Bu  saw  lântntinjôg  ei  di  tooye  tudd  Yâlla»  (At-  Tirmidi,  buntub 
Ad-  da’awât;  ak  Ibn  Mâjah,  buntub  Al-  adab). 


Tudd  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  du  baamu  baatu  Al-  lâh 
rek,  waaye  tudd  Yâlla  bu  nekkee  ei  xol  day  doon  luy  waral  yéené 
ak  jèf  yi  âgg  fa  nu  leen  bèggé.  Tudd  Yâlla  nag  ei  anam  gii  day 


NOO  YU  MUJJ  YI 


feenal  matal  gi  jaam  bi  di  matal  kôllèré  gi  dox  digèntéem  ak  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ba  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  laajee 
ne: 

«Xanaa  duma  seen  BorOOm?»  (laayay  172“‘  d  saaru  Al-  Xrâf). 

Moo  tax  la  nu  tontuwoon  ne:  Yaway  sunu  Boroom  doon  luy 
feddli  ne  jaam  bi  du  fâtte  Boroomam  mukk.  Waaye  wôorèdi  ak 
lor  ju  mag  ji  sâggane  tudd  Yâlla  di  waral  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  nu  bâyyiloo  xel  ay  yooni  yoon  solos  mbir  mii,  ba 
sax  sunu  sang  Musaa  ak  sunu  sang  Aarôona,  ta  ay  yônént  lan,  ba 
leen  Yâlla  yônnée  ca  Firawna  da  leena  digèl  ne  leen: 

“Yôbbuleen  samay  tegtal  yaw  ak  sa  magji,  ta  buleen  tâyyi 
ci  fâttliku  ma”  (laayay  46“‘  d  saaru  Tâhâ). 

Settiwu  leen  ci  ndigèl  lii.  Ta  xayna  Moom  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dafa  bèggè  joxer  ci  lii  misaal  akub  bind. 

Li  am  nag  moodi  ne  yoon  wiy  xettli  xolub  nit  ci  wow  gu 
eâggante  di  leen  âggale  fli  nuy  ame  ngèrèmul  Yâlla  ei  fâttliku 
Yâlla  gu  sax  di  Ko  tudd  lay  jaar.  Fâttliku  Yâlla  gii  di  Ko  tudd  nag 
dudoon  ab  diir  rek  walla  jenn  jamono  waaye  diirub  dund  gi  lay 
doon,  ta  man  naa  am  sax  yègyègu  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  di 
ând  ak  gépp  noo  gu  nit  ki  di  noyyi,  ndax  ei  tolluwaay  bii  rek  la 
yeewug  biir  di  ame.  Ci  lii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
waxe  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


(Jjj  Laj  jis  (jl  I jLoT  (jjjJJ  (jlj  jtJl 


«Xanaajotul  ei  ni  gèm  nagseeni  xol  di  toroxlu  ngirfâttliku 
Yâlla  di  Ko  tudd  ak  dègggi  Mu  wâcce,  ta  nu  bana  mel  ne  na  nu 
njèkkzona  wâcce  téeré  ba  ea  noom  muyâggseeni  xol  dâldi  wow, 
ta  nu  bari  ea  noom  ay  kâeeoor  lanu»  (laayay  16“‘  d  saaru  Al-  hadid). 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi 


Laaya  jii  nag  dafa  wâcc  ngir  yee  nenn  ca  saaba  ya  dundôon  ci 
xatxat  fa  Mâkka,  waaye  ginaaw  gâddaay  ga  noona  danoo  yègôon 
ag  laccax  ngir  xéewèl  ya  ak  wèrsèg  wu  yaatu  wa  nu  amoon  fa 
Mâddina. 

Nun  nag  ci  nu  mel  nii  la  nu  wara  duggé  ci  jawwi  mbèggéel 
gu  sax  gu  amul  fu  mu  yam  neel  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg,  wara  def  sunu  kem  kâttan  yit  ngir  âgg  ci  dundug  ruu 
gu  biir  gu  xemmetéefi  âddina  yi  ak  njarin  yiy  jeexi  dul  mana 
yèngèl. 

Ndaxte  ni  bègg  danuy  def  na  nu  bègg  ci  seeni  xol  fu  nu  toll, 
du  nu  leen  fâtte  senn  saa.  Xol  bi  bèggul  nag  moom  dafa  mel  ne 
suuf  su  bekkoor.  Kon  xam  mooy  nga  bègg,  ndax  mbèggéel  mooy 
sababu  li  Yâlla  bind.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dafa  bègg 
nu  xam  Ko  ngir  mbèggéel  gi  mu  bègg  li  Mu  bind  mudâldi  sâkk 
bindéef  yi. 

Mâggaayu  mbèggéel  nag  ningi  koy  natte  ci  li  ki  bègg  di 
nangoo  tegoo  ngir  ki  mu  bègg.  Kon  nag  teewlu  ak  wéeru  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  waxtuy  njèl  yi  bokkna  ci  misaal  yi  gènè 
leer  gènè  fés  yiy  tegtale  mat  googee. 

Dèggla  manuta  nâkk  yègyèg  bu  sax  bu  fâttliku  aka  tudd 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  taqook  ni  gèm,  waaye  waxtu  yi  gènè 
bârkeel  ngir  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  nooy  «waxtuy  njèl  yi». 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  jox  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  ci 
waxtu  yooyee  ci  guddi  daraja  ju  èpp  ju  gènè  mâgg  yeneen  waxtu 
yépp.  Ndaxte  fâttliku  aka  tudd  Yâlla  ak  jaamu  Ko  ci  waxtuy 
njèl  yi  moo  gènè  jafe  def  ko  ci  yeneen  waxtu  yi.  Lii  nag  moo  tax 
dundèl  waxtuy  njèl  yi  di  wone  mbèggéel  gu  sell  ak  mâggal  gu 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ci 
mbirum  nu  gèm  nu  texe  noonee  Mu  gèrèm  ne: 

«Ni  ragal  Yâlla  de  ci  ay  d'éryu  atn  bêti  ndox  la  nuy  nekk,  di 
jêl  la  leen  seen  Boroomjox.  Noom  kat  lujiitu  loola  danudaa  def 
lu  baax:  lu  néew  ci  guddi  gi  lanudaa  têdd,  ta  danudaa  jégglu  ci 
Waxtuy  njêl  yi»  (laayay  15“'  ba  18“'  d  saaru  Ad-  dâriyât). 

Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 

«Moom  mi  laygis  waxtu  wooyjôgak  booy  wèlbêtiku  ci  biir 

niy  SUjÔOt”  (laayay  218“'  ak  219“'  d  saaru  Ash-  shuarâ). 

Ginaaw  bi  laaya  yu  teddy  yii  wâccee  nag  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaan  wèr  kèri  saabaam  yi  guddi, 
daan  fekk  kèr  yooyee  di  riir  riir  mu  mel  ne  mom  yamb  ngir  jâng 
Alquraan  ak  tudd  Yâlla  ak  sâbbaal. 

Kon  nag  kem  eofeel  gi  ei  xol  yi  ak  taraayu  bègg  Yâlla  rek  la 
xemmeemtéef  ei  julli  guddi  ak  sâbbaal  di  toll.  Ta  ei  wâll  gii  yit 
julli  guddi  ak  sâbbaal  ei  guddi  day  taxaw  taxawaayu  wéttlikôo 
Soppe  bu  mâgg  bi  ak  déeyaale  ak  Moom  ak  waxak  Moom.  Ci  lii 
la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Guddi  gi  nanga  Ko  ei  sujôotal  ta  nanga  Ko  sâbbaal  lu  yâgg 
eiguddigi.  Nii  katdanoo  bêggdundgu  teewgi  ta  ningi  bâyyi  ei 
Seen  ginaaw  bis  bu  diis»  (laayay  26“'  ak  27“'  d  saaru  Al-  muzzammil). 

Ci  lay  waxe  yit  naa: 

«Seeni  wet  danuy  sori  lal  ya  fekk  nuy  naan  seen  Boroom 
eig  toroxlu  ak  yaakaar,  ta  danuy  joxe  ea  la  Nu  leen  wèrsègèlé» 

(laayay  16“'  d  saaru  As-  sajdah). 


Ci  dèggdègg  guddi  yi  dafa  mel  ne  am  koom  mu  yombul  neel 
ni  gèm  niy  jéema  jèm  eig  mat  ngir  li  ei  nekk  eig  dal  akug  may 
akug  leer.  Ni  xam  dayob  koom  mii  nag  danuy  ame  ei  ginaaw 


Fâttliku  Yâlla  di  ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njêl  yi  r’«w«ssr-» 


xaaju  guddi,  bu  lépp  dalee,  jamonoy  leer  ngir  jublu  ci  seen 
Boroom  ngir  Mu  nangu  seen  naan  ak  seenug  jaamu  Yâlla  ak 
seeni  toroxlu  yu  déggu  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bu  fekkee  ci  bèeeèg  bi  lanuy  ligéey  aka  sonn  ngir  fâggu 
dundub  yaram,  guddi  yi  noom  nooy  dundub  seeni  ruu,  mooy  yit 
jamono  yiy  leeral  xol  yi  ei  leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Dongo  yi  danoo  laajoon  kenn  ei  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  yi 
masala  mu  nu  xamutôon  la  ea  nekk  ei  ikma  nudâldi  ne: 

«Yaw  sunu  sèrin  di  sunu  sang,  bu  nu  xoolee  li  nu  wèr  danuy 
gis  ne  xaj  yi  deefu  leen  rendi  ngir  seenu  yâpp  ne  yenn  ei  rab  yi 
ei  des,  danu  leen  di  bâyyi  rek  ba  seen  dee  jot.  Dolli  ei  yit  ne  bu 
nu  leen  tèkkèlée  ak  rab  yi  ei  des  noom  danuy  jur  lim  bu  bari  ei 
benn  èmb,  ta  nit  day  rendi  xar  yi  ngir  jaamoo  ko  Yâlla  ak  di  ko 
dundé,  ta  xar  yi  li  ei  èpp  dun  jur  lu  èpp  menn  ei  benn  èmb  waaye 
seenub  lim  du  yées,  safaan  bi  sax  la:  danuy  yokk.  Cèy!  Lan  mooy 
mbôotum  bârke  bii  ei  xar  yi?!» 

Ginaaw  ba  leen  wâlliyu  wa  déglôo  ta  boolekoog  di  muun  da 
leena  tontu  tontoon  lu  xeren  loolee  dâldi  ne: 


“Bind  bi  ei  lii  ngeen  di  gis  ei  rab  yi  moodi  ne  ab  junj  la  bu 
fés  buy  wone  bârkeb  waxtuw  njèl,  ndaxte  waxtuy  njèl  yi  waxtu  yu 
bârkeel  lan  yu  yèrmèndé  ak  leer  di  wâcc  melne  taw  bu  bari.  Ta  xaj 
yi  noom  danuy  baw  guddi  gépp  bu  waxtuw  njèl  jotee  nutèdd  ngir 
nelaw.  Xar  yi  nag  noom  danuy  yeewu  ei  waxtuw  njèl,  ba  tax  nuy 
jèl  seen  eér  ei  waame  wu  bari  wi  ngir  bârkeb  waxtuw  njèl”. 


Jèléefna  ei  Ibnu  Âbbaas  mune:  “Man  de  waarunaa  ei  mbirum 
xaj  yi  ak  xar  yi.  Xar  yi  kat  deef  di  rendi  ei  noom  lu  baree  bari  ei 
at  mi,  xaj  moom  benn  bi  day  jur  lu  baree  bari,  ta  xar  yi  èpp  léen» 
{Al-  Bukhâri,  Al-  adab  al-  mufrad,  xètu  575“''''). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ni  nu  ko  gise  nag,  kun  nattoo  nelaw  ci  waxtuy  njèl  yi 
musâggane  leen  deef  koy  xan  may  gii  ak  bârke  bii.  Day  mel 
ne  taw  yu  bârkeel  yu  weeru  Awril  yuy  dem  ci  malli  foro  bu  nu 
wâccee  eig  tâkk  walla  ei  géej  walla  ei  doj  yu  rattax. 

Kon  nag  Yaw  sama  Boroom  bul  nu  def  nu  Lay  fâtte  lu 
toll  ne  rafrafu  bèt,  ta  Nga  leeral  sunuy  xol  ak  sunuy  guddi  ei 
bârkeb  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku,  ta  Nga  dundèl  sunuy  xol  ei 
tawi  leer  yu  waxtuy  njèl  yi.  Ta  Nga  defal  nu  nun  népp  ab  eér 
ei  dèggdèggi  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd.  Ta  Nga  gindi  kun  xan 
muxam  Sa  mâggaay  gi,  ta  Nga  aar  ei  darajay  ni  Lay  fâttliku  di 
La  tudd  ei  waxtuy  njèl  yi  sunum  réew  ak  réewi  jidlit  yépp  ei  ayi 
ni  am  ay.  Aamiin. . . 


A.lcjuman  ak  xakat  ( 1) 


Bu  fekkee  asamaan  si,  èndak  bidiwam  yiy  mekati,  dafiy 
des  ba  bis  péne  doon  firndé  ei  kèttan  ak  mèggaay  giy 
dogal,  Alguraan  yit  dana  leeral,  ei  bidiwi  laaya  yi,  melne 
asamaan  suy  jèmmèl  èllèg  ju  rafetu  nit  ni  ba  bis  péne.  Ci 
wèll  gii  nag  ni  èpp  ei  nit  ni  ag  texe  akuw  yiw  ei  èddina 
jii  nooy  niy  daje  ei  kerug  Alguraan  ju  tedd  ji  tay  doxe  ei 
leerug  dund  gi  eiy  jôgé. 


Alouraan  AKXALAAT  (1) 


Meloy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  feene  ci 
âddina  jii  ci  anam  gu  mat  sékk  ci  yatti  bérèb  yoy  nooy:  Nit  ak 

Alquraan  ak  Bindéef  yi. 


Nit  moom  mooy  dèggdèggi  jamono  di  eosaanu  li  Yâlla  bind 
ta  jèlit  ab  eér  ei  jeexiiti  turi  Yâlla  yépp.  Batayit  tur  yii  ei  seen  bopp 
danoo  am  jeexiit  ei  wâllu  wax  Alquraan  dâldi  am.  Alquraan  nag 
moo  gènè  leer  bun  ko  tèkkèlée  ak  nit,  waaye  li  nuy  benn  ei  seen 
dèggdègg  moo  tax  nu  ne:  “Nit  ak  Alquraan  ay  seex  lanu”. 

Yeneen  bindéef  yiy  natteelu  bérèb  bi  turi  Yâlla  yi  di  feenale 
seen  jeexiit  nag  noom  danuy  firi  Alquraan.  Kon  bindéef  yi 
Alquraan  ju  dul  wax  lanu,  Alquraan  di  bindéef  yuy  wax. 

Nit  nag  moom  li  mu  nekk  dèggdèggi  eosaan  li  taxna  ei  seen 
biir  mu  taxaw  taxawaayu  buur  bi  jeexiit  yiy  feene  ta  dara  du  ei 
des.  Ci  wâll  gii  nag  “Nit  ak  Alquraan  ak  Bindéef  yi”  njaboot  gu 
mat  lanu  guy  wéetèl  Yâlla. 

Bu  fekkee  asamaan  si,  ândak  bidiwam  yiy  melxati,  dafiy  des 
ba  bis  péne  doon  firndé  ei  kâttan  ak  mâggaay  giy  dogal,  Mquraan 
yit  dana  leeral,  ei  bidiwi  laaya  yi,  melne  asamaan  suy  jèmmèl  èllèg 
ju  rafetu  nit  ni  ba  bis  péne.  Ci  wâll  gii  nag  ni  èpp  ei  nit  ni  ag  texe 
akuw  yiw  ei  âddina  jii  nooy  niy  daje  ei  kerug  Alquraan  ju  tedd  ji 
tay  doxe  ei  leerug  dund  gi  eiy  jôgé. 


Mépp  mbôot  ak  xel  mu  rafet  ak  dègg  de  mingi  nu  nèbb  ei 
Alquraan,  gépp  texe  yit  mingi  feene  ei  ngèm.  Ta  âddina  ju  yaatu 
jii  amul  fum  yam  day  leeral  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  Ko 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sooboon  mudef  géej  mbâmbulaan  gi  ci  peepu  suuf  def  peppu 
suuf  wi  ci  géej  mbâmbulaan. 

Ci  dègg  gii  nag  la  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  sukkèndiku 
ba  wax  ci  jenn  waxam  ne: 

“Bis  ab  bèggbègg  dafa  yeewu  ci  man  bu  naa:  tay  warnamaa 
gis  leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  nit  ni”.  Mumel  ne  damaa 
bèggè  gis  géej  gi  ci  ay  doq  walla  gis  jant  bi  ci  peppu  suuf 

Dègg  giy  feene  ci  wax  jii  di  wone  bèggbèggu  âgg  ci  dègg  eig 
wâll  di  wone  yit  xôot  gi  ei  dègg  gi  ei  geneen  wâll  moodi  ne  yoon 
wi  gènè  mag  wuy  yôbbu  nit  ki  ea  njobbaxtan  ya  mooy  xalaat. 
Ndaxte  wenn  yoon  wiy  âggale  ei  dègg  mooy  xalaat  ak  yittéwôo 
gèstu. 

Jublug  xalaat  yi  bindéef  yi  di  xalaat  ei  xol  mooy  feenal  xam 
gu  nèbbu  gi.  Ta  nekk  gi  âddina  nekk  fu  nuy  natte  ngèm  bokkna 
ei  yi  gènè  leer  ei  xamxam  yii.  Nit  niy  waxneey  li  Yâlla  bind  ei 
jamono  jii  nu  nekk  dafa  am  sikk  akug  safaanoo  nag  noom  danuy 
nâkk  seen  dayob  biir  ak  bu  bitti  ei  dund  gi  ta  sori  ngèrèmul  Yâlla 
aji  bind  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  danuy  dund  yit  eig  pert 
ngir  li  nu  manuta  fâggu  lu  leen  di  taxa  jarinu  ei  lu  sax. 

Nit  de  warnaa  tekki  caxu  dee,  ta  mooy  mudund  ei  ngor  ak 
teddnga.  Bu  ko  defee  muwara  doon  jaamub  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ta  Koy  xalaat  ei  biir  li  Mu  xamle.  Ndaxte  dee  gi  gaw  nit 
kune  melne  ag  mbege  ta  ag  daanoom  ei  kaw  boppub  kune  di  li 
gènè  tar  gènè  jafe  ei  li  nuy  séentu,  xalaat  ei  ak  dundé  nu  dèppôok 
moom  ak  âgg  eig  dal  ak  noflaay  noo  jiitu  ei  li  nit  ni  di  bègg. 

Nii  yit  la  nit  aajowoo  gindig  Alquraan  rek  ngir  xam  bindéef 
yi  ak  am  jumtukaayu  xalaat  ak  gèstu  ei  anam  gu  wér  ngir  mana 
xam  bôot  ak  xeran  yi  ei  Yâlla  def 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


Ndaxte  xalaatu  nit  bu  ândutak  Alquraan  bu  manoona  maye 
xel  ak  xam  ci  anam  gu  mat  kon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  du 
baaxe  nit  ni  yabal  ay  yônént  ngir  dollee  dimble  jaamam  yi  konit 
du  wâcce  téeré  yi.  Maneesnaa  waxit  ne  nit  dafa  aajowoo  ndimbèlul 
Yâlla  lu  mel  ne  dimbèl  yooyee  ngir  mumana  jèfèndikôo  xelam 
ngir  xalaat  ak  gèstu  gi  nu  dèxèn  ci  moom  ci  anam  gi  yell.  Bun 
waxutôon  ak  nit  ci  Alquraan  ndax  kon  doon  na  mana  xam  meloy 
Yâlla  yi  mel  ne  “Nâkka  soxlaalam  lenn  ta  lépp  soxlaal  Ko  ak 
Nekk  gi  Mu  nekk  Kenn?!” 

Maneesnaa  waxne  yit  Alquraan  day  jubbènti  manman  bi 
nu  dèxènaale  ci  nit  ci  anam  gi  gènè  wér  gènè  mat  ci  ay  tegtal  aki 
gindi  yu  dul  jeex,  ngir  nit  ki  mana  naan  ci  géejug  dègg  yépp  géej 
giy  eosaanu  xalaat  ak  gèstu  fi  nit. 

Ta  bu  fekkoon  Alquraan  ubbilu  nu  buntub  xalaat  kon  danuy 
des  di  nun  xan  xam  lu  bari  ei  dègg  ak  bôot  yi  ei  bindéef  yi. 

Nii  yit  la  manuta  nâkke  nu  daas  xel  mi  ngir  mana  xam 
Alquraan  ji  amul  fum  yam.  Lii  nag  ei  biir  nattuwaay  yi  nu  xam 
rekk  lay  mana  ame,  ndaxte  Alquraan  ju  tedd  ji  waxna  nu  ne  nit 
manuta  xam  dègg  yi  nekk  ei  moom  yépp  melne  bindéef  yi.  Ta  lii 
la  Alquraan  wone  ei  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ne: 

«Amul  yit  lu  tooy  mbaa  lu  wow  ta  nekkul  ei  téeri  bu  leer» 

(laayay  49“'  ei  saaru  Al-  an’âm). 

Maneefnaa  waxit  ne  amna  digdigèl  bu  Alquraan  rèddèl  nit 
ei  ay  gindi  yu  dul  jeex  yu  aju  ei  neef  wara  taqook  xalaat  ak  gèstu. 
Mbir  mii  nag  wareefna  koo  xam  bu  baax  ta  xam  ko  ba  tomb  bi 
ei  gènè  tuuti.  Ndaxte  xel  mi  nu  nu  jox  jèmm  ju  tuuti  la  am  juy 
tollook  loxo,  waaye  dègg  gi  mu  mana  natt  tollna  ne  doju  QaaF. 


7.  Ni  ko  léeb  'vvi  èndéé,  a'vv  doj  wu  rèy  la  'vvu  wèr  âddina  jépp  ta  junné  yi  ak  ôorul 
ayni  yi  dèkk  fa. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  manuta  nâkk  nu  sotti  xel  ci  ndabul  li  jôogé  fa 
Yâlla  ta  taarale  xel  moomee  ag  nangul  Yâlla. 

Ci  wâll  gii  nag  firikati  Alquraan  yi  xam  lottug  xel  ta  xam  fi 
manmanam  yam  bu  nu  masaa  leeral  maanaam  jenn  laaya  ci  laayay 
Alquraan  yi  leeral  ga  ca  yell  danudaa  wax  naa:  “Yâlla  naga  xam  la 
jub”,  ngir  noom  danoo  gèm  ne  dèggdèggi  maanaam  laaya  yooyee  ci 
lu  amul  sikki  sâkka  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  ko  xam. 

Ndaxte  wuute  amna  digènté  dayo  ak  melo  wi  amul  fum  yam 
digènté  ndox  mi  ci  géej  mbâmbulaan  ak  ndox  mi  nekk  ci  kopp 
bu  nekk  eig  kèr.  Li  wuute  di  nâkk  nâkk  ei  dèggdèggi  ndox  yooyee 
teewul  wuute  gu  rèy  nekk  seen  digènte  noom  naar. 

Ci  geneen  wâll  yit,  bun  leeralaloon  aw  melo  kenn  ei  gumbè 
yi  ba  muy  nekk  gone  kon  dana  bâyyi  jeexiit  eim  xelam  ei  lu  wôor, 
waaye  wuute  gu  rèy  lool  dana  am  digènté  jeexiit  jii  ak  dèggdèggi 
melo  wa.  Ta  wuute  gii  maneesu  koo  natt. 

Lii  nag  taxna  nu  wara  moytoo  woote  ne  maanaa  mi  nu  xame 
ei  eéri  nit  yi  mooy  maanaa  mu  mat  mom  baati  Alquraan  ju  tedd 
ji.  Li  am  nag  moodi  ne  anam  yi  ak  yi  nuy  sabab  yépp  yi  nu  mana 
xame  ei  jumtukaay  yi  nit  di  xame  ta  nuy  âggale  ei  dègg,  noom 
népp  danuy  wone  am  gu  xalaat  ak  gèstu  am  fu  nu  yam.  Leegi 
nag  warnanoo  farlu  def  lu  nu  man  ngir  mana  jox  xol  yi  lu  bari  ei 
gindi  ak  tegtali  Alquraan  yi  ngir  mana  sottal  xam  gi  manuta  nâkk 
ei  jubluwaay  bii. 

Alquraan  ju  tedd  ji  nekkoon  ta  nekk  ba  leegi  gindikat  bu 
amul  moroom  ei  gindée  ak  texe  da  nuy  woo  ei  laaya  yu  bari 
lool  di  nu  jèmé  ei  xalaat  ak  settantal  ei  xeran  gi  nekk  ei  bindub 
nit  ak  nosu  gu  xar  baax  gi  ei  bindéef  yi  di  nu  jèmé  yit  ei  nekk  gi 
Alquraan  nekk  xarbaax  ei  wax  ju  leer.  Dana  war  nag  ei  ku  bèggè 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


dund  ci  anam  gu  yell  ci  nit  mu  tâbbi  ci  âddinay  xalaat  jii  ko 
Alquraan  ju  tedd  ji  jèmèlé. 

Yègyègu  nit  kiy  xalaat  ci  nekkiini  bindéef  yi  warna  koy  jan 
ci  muy  gèstul  ay  tontu  laaj  yooyee  di  wéy  di  nekk  ci  kanamam, 
melne:  “Lan  mooy  âddina  jii?”  “Lu  tax  nu  bind  ko?”,  “Lan  mooy 
dèggdèggi  bis  yiy  jeexi?”,  “Wan  yoon  mooy  yoonu  texe?”,  “Nan 
laa  wara  dundé?”,  “Nan  laa  wara  xalaate?”,  “Nan  leef  wara  waajale 
tâggtoog  âddina  jii  di  jeexi?”,  “Man  maay  kan  dèggdègg?” 

Bi  bindéef  yépp  dee  yèngutu  ci  biir  Kâttan  gu  yéemé  gi  ak 
nattuwaay  bu  naw  bu  dul  jaas  mukk,  ndax  amna  yoon  wow 
bânneexu  gu  amul  ag  jublu  moo  ca  not  nit  di  ca  yèngutu  moom 
mi  gènè  kawe  gènè  yeewu  ci  bindéef  yi? 

Ci  lii  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


«Ndax  dangeena  jort  ne  danu  leena  bind  ci  lu  amul  agjublu 
ta  deeSU  leen  déllôosi  fi  Nun?»  (laayay  IIS'^  d  saaru  Al-  mu’minûn). 


(jl  ôLdj'yi 


Jeneen  diwax  naa:  «Ndax  nit  dafajort  ne  dees  koy  bayyi  eig 
neen?»  (laayay  36“‘  d  saaru  Al-  qiyâmah). 


Waxtu  wi  nu  dul  toppe  nit  mingi  jeexe  ei  bu  matee  muskâllaf, 
ni  gèm  ta  bèggè  sottal  ag  njaame  ei  anam  gi  yell  noom  di  tâmblee 
tegoo  warugar  wu  bees.  Ci  jamonoy  nor  gii  nag  la  xalaate  xol  di 
ware  dolliku  ei  xalaate  xel,  ndax  lii  day  feenalal  xol  yi  gèm  rek 
bôot  ak  xamxam  yi  jôgé  fa  Yâlla  ak  gis  gis  yay  dèggdèggi  gis  gis. 
Ta  ei  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Ndax  danoo  xoolul  asamaan  si  ni  Nu  ko  tabaxe  taaral  ko 
ta  amul  ay  bênbên?  Suufsi  yit  danu  koo  tâllal  sânni  ci  ay  doj  yu 
dègêr  saxal  ci  yit  gâncax  yu  naat  ci  xeet  wune,  ngir  ubbi  xel  ak 
fâttli  béppjaam  buy  dellu  ci  Yâlla”  (laayay  6“'  ba  8“'  d  saaru  Qâf). 

Niy  sânk  seenug  dund  ci  sâggan  bana  fâttliku  Yâlla  ak  ci 
weddi  njekk  ta  nuy  tâyyeela  gèstu  ngir  xam  ki  sâkk  âddina  jii 
tay  ki  moom  dèggdègg  xéewèl  yii  yépp  yi  nuy  bânneexoo  ci  ron 
asamaan  yooyee  guddi  ak  bèeeèe  di  èmbèntée  jant  bi  difa  fenke 
difa  soye  ta  du  tâyyi  du  yoqat  ta  muy  taaroo  yit  taarub  bidiw  yi 
ak  weer  wi.  Nit  nii  dara  gènuta  yéemé  yeete  yii  ak  gindi  gii  jèm  ei 
noom  ea  laaya  joojee  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

“Bindunu  asamaan  si  ak  suuf  si  eig  neen.  Lôolu  mooy 
njortul  ni  weddi;  bataxna  mbugêl  mu  jôgé  sawara  neelna  ni 
Weddi»  (laayay  27“'  d  saaru  Sâd). 

Ak  waxam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ji  Mu  naa: 

“Bindunu  asamaan  yi  ak  suufsi  ak  li  ei  seen  digênté  ngir 
fo.  Bindewunu  leen  ludul  dègg  waaye  ni  èpp  ei  noom  xamunu» 

(laayay  38“'  ak  39“'  d  saaru  Ad-  dukhân ). 

Âddina  si  daal  bérèb  la  bu  mâggaayu  Yâlla  bi  di  feene,  ta 
bépp  xol  bu  gèm  buy  wèréelook  yègyèg  ei  bérèb  bu  yéemé  bii  day 
doon  bérèb  bu  nuy  xalaate  ei  Kâttan  giy  feene  ei  bindéef  yi  doonit 
bérèbu  bânneexi  biir  yi  gènè  mâgg. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
yit  naa: 

«Xanaa  gisôo  ni  Yâlla  wâccee  ei  asamaan  si  ndox  dâldi 
koy  jaarale  ei  ay  yoon  ei  biir  suufsi,  ginaaw  ba  mu  eay  saxale 
mennet  mu  wuute  ay  xeet,  ginaaw  ba  mu  dee  ba  wow,  ginaaw 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


ba  mu  def  ko  am  ponet?  Lôolu  daal  ag  fâttlee  ngi  ci  tigi  neel 

W01'00m  Xel  yi»  (laayay  21“‘  d  saaru  Az-  zumar). 

Mingi  waxit  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  naa: 

“Fâttlikul  yit  ba  Ibraahima  nee:  Yaw  sama  Boromm, 
maangi  Lay  naan  nga  def  réew  mii  mu  wôor  ta  Nga  wêrsègêlé 
ni  fi  dèkk  ci  mehnet  mi,  ku  gèm  ci  hoom  Yâlla  ak  Bis  bu  mujj 
ba.  Mune  (Moom  Yâlla):  Ak  ku  weddi  yit;  bu  ko  defee  ma  bâyyi 
ko  mu  bânneexu  diir  bu  gâtt  bu  jâllee  ma  jah  ko  ca  mbugèlum 
sawara  ma,  ta  mooy  muj  gi  yées”  (laayay  164“'  d  saaru  Al-  baqarah). 

Ci  dèggdègg  leerug  mbèggéel  gi  day  wâcce  ci  asamaan  ne 
ab  taw,  bu  ko  defee  bèti  ndoxi  eofeel  dâldi  balle  ei  suuf  si.  Nii 
nag  la  nit  kune  ku  am  xalaat  bu  xôot  ta  mbèggéel  gaw  ko  melne 
asamaan  ak  suuf,  nii  lay  sôobôo  yoonu  mottleenteg  biir  ngir  ay 
yègyègèm  yi  feen  ak  yi  nèbbu  jaxasook  mbèggéeli  Yâlla  yi  ei  lu 
manuta  nâkk. 

Ci  lôolu  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Moom  mooy  ki  tâllal  suufsi,  ta  defea  ay  doj  yu  dègèr  aki 
dex,  mehhet  yéppit  mu  defea  ei  mueine  haari  xeet,  muy  muuré 
bèeeèg  bi  guddi  gi.  Loôlu  daal  ay  tegtala  ngi  ei  heel  hiy  xalaat» 

(laayay  3“'  d  saaru  Ar-  ra’d). 

Ni  amug  texe  ei  nekk  gi  nu  nekk  jaami  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  nj  abootug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
danuy  i)oy  ei  sell  ak  eet  gi  ei  mbèggéel  gii  leen  boole.  Lu  kawe  lii 
leen  boole  turèm  mooy  Ngèm.  Ngèm  gi  ei  xol  yègyèg  bu  aju  ei  Yâlla 
buy  fees  biirug  nit  ki  la  tay  jèmmèl  yokkug  mbèggéel  gu  juddôo  ei 
jollig  leerug  Yâlla.  Niy  xoole  bindéef  yi  xolub  leer  danuy  am  yègyèg 
bu  mel  nii  ngir  asamaan  si  leen  tiim  bun  koy  xool  bu  baax  day  mel 
ne  luy  xècc  nit  ki  ngir  bôoti  Yâlla  yi  ei  nekk. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kaw  suuf  si  nag  moom  day  toroxlu  ci  kanam  Boroomam  Bu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  lox  tâllal  ay  yoxoom  ând  kook  garab  gune  ak 
wépp  xob  wu  ca  nekk,  nax  yi  yit  danoo  mel  ne  ag  basap  walla  ag 
sijaada  gu  njabootu  Muhammad  moom,  tôortôor  yi  ci  seen  kaw 
yit  mel  ne  xeet  wu  sell...  Doj  yiy  mândargay  kâttan  yit  ningi  ci 
taxawaay  ci  teewaayu  Yâlla. . .  Niir  yi  yit  wu  ci  ne  dafa  mel  ne  géej 
guy  yèngu  guy  wèndéelu  ci  asamaan  si  doon  balluwaayu  mayug 
Yâlla  ak  bârkeem...  Ngelaw  yi  noom  nooy  xamle  kumpè  gi  leen 
Yâlla  xamal. . .  Melax  yi  doon  ferneenti  ragal  ak  yaakaar. . .  Dènnu 
yi  di  ay  saan  yuy  yeetee  ci  eâggante  aki  yèglé  yuy  jôgé  ei  moomeelug 
Yâlla  Mi  not  lépp. . .  Bèeeèg  bi  di  feenug  ag  leeram  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg. . .  Guddi  yi  nu  jagleel  ko  bôot  yi  ak  xalaat  yu  rafet  yi. 

Tènk  bi  daal  moodi  ne  âddina  téeréb  ay  bôot  la  ak  jeexiiti 
Yâlla  yu  feese  ay  tagtal  yuy  déllôosi  nit...  Batayit  Alquraan 
âddina  la  su  sângoo  wax. ..  Nit  nag  moom  mândargam  jeexiitu 
Yâlla  la  ak  bérèb  bu  xamxam  di  dajaloo  fa  nuy  jokkoo  di  daje 
noom  naar. 

Jèléefna  ei  ‘Atâ  mune:  Man  ak  ‘Ubayd  ihn  ‘Umayr  danoo 
dem  fa  ‘Âishah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mudâldi  wax  ‘Ubayd  ibn 
‘Umayr  ne  ko:  Jotna  nga  seetsi  nu  nag!  Mune  ko:  Man  kat,  sama 
yaay,  la  waa  ja  waxoon  rek  laay  wax:  «Deel  seeti  leeg  leeg  kon  sag 
mbèggéel  yokk». 

Mudâldi  ne:  Bâyyileen  seen  jabbtu  yii  waay!  Ibn  ‘Umayr  ne 
ko:  Nettli  ma  lu  gènè  yéemé  loo  gise  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Mune  eell  ab  diir  dâldi  ne:  «Guddi 
dafa  masa  jot  mune  ma  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 
«’Âishah,  bâyyi  ma  guddi  gii  majaamu  sama  Boroom». 

Mane  ko:  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  dama  laa  bèggè  jege  bègg  lu 
la  béglôo  rek.  Mudâldi  jôg,  jâpp,  dem  di  julli.  Ba  mu  ko  defee  mu 
jooya  jooy  ba  ab  dènnèm  tooy,  mu  wéy  di  jooy  ba  ab  sikkimam 

- 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


tooy,  mu  wéy  di  jooy  ba  suuf  si  tooy  Bilaal  nèw  di  ko  yègèl 
waxtuw  julli  wi.  Ba  mu  ko  gisee  muy  jooy  mudâldi  ne: 

Yaw  Yônént  bi,  lu  tax  ngay  jooy  ta  Yâlla  jéggèl  la  li  jiitu  ak 
li  mujj? 

Mune:  “Xanaa  duma  doon  jaam  buy  sant?  Guddi  gii  kat 
dafa  am  laaya  ju  wâcc  ci  man  joj  ku  ko  jâng  ta  xalaatu  ci 
dana  alku  mbugêl  dal  ko:  “Bindug  asamaan  yi  ak  suuf  si  ak 
wuutoonteg  guddi  gi  ak  bêeeêg  bi  ay  tegtala  ngi  ei  ngir  woroom 
xel  yi.  Niy  tudd  Yâlla  di  ku  fâttliku  bu  nu  taxawee  ak  bu  nu 
toogee  ak  bu  nu  têddée,  ta  nuy  xalaat  ei  bindug  asamaan  si 
“sunu  Boroom,  lii  de  sâkkoo  ko  eig  neen.  Maangi  Lay  jombale 
lépp  lu  yellul  ei  Yaw,  kon  nanga  nu  fegal  mbugêlum  sawara” 

(laayay  190^‘  ak  191“'  ei  saaru  Âli  ‘Imrân);  (Ibn  Hibbân,  xaajub  8“',  xetu  386“'). 

Yônént  bi  de  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  jooyna 
jooy  yu  metti  ba  bèt  set  ea  guddi  googee  laaya  yu  tedd  yooyee 
wâccewoon  ei  moom  tuur  rongoon  yu  bari  yuy  nurôok  bidiwi 
asamaan  yi.  Ndax  wôorna  ne  rongooni  ni  gèm  nooy,  ei  lu  wér, 
taarub  guddi  yiy  jeexi  biy  leeral  lèndèmi  bâmmeel,  nooy  yit  toqi 
lay  yu  dèri  âjjana  ja  ea  âllaaxira. 


Liy  dègg  nag  moodi  ne  amna  bis  aki  guddi  aki  weer  yu  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xéewèlé  ni  gèm  ngir  nudoon  pose  bu  nuy 
ame  darajay  âgg.  Bis  ba  Yâlla  bindée  bindéef  yi  ba  leegi  amna  ay 
bis  yu  féeté  kaw  yeneen  bis,  ak  weer  yu  féeté  kaw  yeneen  weer, 
ak  guddi  yu  rânniku  ei  kaw  yeneen  guddi.  Ta  mbir  mii  nag  day 
wéy  ba  saa  di  taxaw. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ba  ca  jamonoy  réer  ja  jiituwoon  Lislaam  sax  ci  weeru  rajab 
(ndayu  koor)  danudaa  def  jaasi  ya  ca  seeni  bar,  xeexya  yit  danuda 
taxaw,  ag  dal  daa  leen  wuutu.  Bi  vu  teralee  araab  yi  Lislaam  yit 
wormay  weer  wii  akug  sellam  danoo  wéy.  Bârkeb  weer  wii  akug 
sellam  yit  danoo  yokku  ngir  li  mu  am  teraangay  èmb  guddig 
âjjuma  ju  njèkk  ji  (Guddig  xemmeemtéef  yi)  ci  waxiinu  malaaka 
yi  ak  guddig  naar  fukkéel  ak  jurôom  naar  di  guddig  Ranaan  gi  ak 
Yéegé  gi.  (Li  tax  sèrin  bi  tudd  weeru  ndayu  koor  fii  mooy  bi  muy 
bind  lii  dafa  dajewoon  ak  weer  wi) 

Ngir  nga  am  teraangay  waxtu  yooyee  nag  manuta  nâkk 
nga  takkaayoo  ta  taaroo  leerug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  akug  mbèggéelam.  Ndaxte  bègg  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mooy  liy  jur  texeg  sunuy  xol. 
Ni  texe  ni  koy  toppe  mbèggéel  ta  di  ko  jox  seeni  xol  nag  danoo 
sôobu  yoonu  sax  wi  leen  di  âggale  ca  Yônént  ya  ak  nu  dèggèl  na 
ak  na  daanu  ci  yoonu  Yâlla  ak  nu  baax  na. 

Kon  Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  feesale  sunuy  xol 
leerug  fan  yii  ak  guddi  yii  ak  weer  yii  ak  seen  leer,  ta  nga 
leerale  sunuy  xol  leerug  sunu  Yônént  bu  tedd  bi,  ta  nga  taarale 
leen  bègg  ko  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  nga  dajale 
nu  ca  ron  raayaam  ba  bisub  parjij  ba,  ta  nga  boole  nu  ca  na 
muy  râmm. 

Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  def  sunum  réew  ak  réewi 
jidlit  yépp  nuy  bérèbi  yiw  aki  dam  aki  may. 


Yaw  sama  Boroom,  noongi  gaawal  jéegô  yi  jèm  ca  bérèbub 
tumurânke  gu  yâgg  ga  ak  wéetaay  wu  tar  wa,  kon  nag  yâlla 
nanga  def  ngèm  ak  yônént  yi  ak  nu  baax  ni  ak  sunu  jèf  yu  baax 
yi  nuy  sunub  jant  foofa. 


Alquraan  ak  xalaat  (1) 


Yaw  Yalla  maangi  Lay  naan  nga  boole  nu  ci  sa  jaam  yi  am 
dèggdêggi  xam,  niy  jâkkaarlook  bindéef  yi  ci  bèti  xol,  ta  nga 
xéewèlale  sunuy  xol  ab  eér  ei  Sa  may  gu  mâgg  gi.  Aamiin... 


A.kjuraan  ak  mlaat  (2) 


Sunu  xol  yi  daal  warnanoo  feese  mbèggéel  ak  eofeel  gu 
jèm  ei  dèggi  Alguraan  ak  Sunna  su  lab  su  Yônént  bi  Yèlla 
na  ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  ndaxte  Alguraan  ju  tedd 
ji  ak  Yônént  bu  tedd  bi  danuy  woo  ni  gèm  ei  yoonu  texe 
ak  njub  gu  sax  gi.  Warna  yit  nubana  fètte  ne  Alguraan  ak 
Sunna  ndénkaan  lu  nu  Yônént  bi  bèyyee  lanu,  kon  manuta 
nèkk  nu  èndak  noom  sèmm  leen. 


Alouraan  Ak  XALAAT  (2) 


Nit  daal  du  mbindéef  meef  defare  yâpp  ak  yax  rek,  waaye 
xarbaaxla  ci  bindèm,  ndax  mooy  menn  mbindéef  mi  nu  moonaale 
ag  mana  âgg  ci  jèmmi  Yâlla  ju  kawe  ji.  Ta  nit  ku  âgg  eig  mat  kune 
tay  sâmm  teddnga  ak  ngor  gi  ko  Yâlla  moonaale  day  doon  fu 
mayi  Yâlla  aki  leeram  di  feene  di  doonit  dex  gu  yiw  yi  di  jôgé. 
Ndax  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  melale  nit  ne 
mooy  «Bind  bi  gènè  jekk”. 

Li  am  nag  moodi  ne  sânkug  âddina  jii  di  jeexi  ta  doon 
ndénkaan  -ta  nu  jagleel  ko  nit  mi  am  ay  may-  ei  ay  lènt  akug  réer 
day  mel  ne  kuy  râbbal  boppam  eângaayul  mbugèl. 

Nit  ni  daal  nooy  li  nuy  nattoo  bakkan  teg  ko  ei  kanamam 
ngir  mu  koy  jéema  jam.  Lôolu  moo  tax  nit  ki  wara  jeexal  ag 
dundèm  ei  yeewug  xol  ta  bana  fâtte  ne  man  naa  am  mu  coroxaan 
ei  guuxub  ndox  bune  mana  fot  ei  tib  bune.  Ndaxte  dund  gi  day 
nuru  arminaat  bu  lâmboo  bis  yu  néew  yoy  âddina  jiy  jeexi  ta 
am  loxo  bu  feenul  bu  eay  dagg  aw  kèyit  bis  bune  di  ko  sânni  ei 
ngelawul  dig  bi. 

Sunu  bis  yi  weesu  de  dan  nuy  seere,  yi  ei  kanam  yit  danan 
nu  ganesi.  Kon  nag  warnanoo  waajal  la  bis  yooyee  manuta  nâkk. 
Dunudug  kune  ei  nun  yit  dafa  mel  ne  ab  téeré,  malaaka  yu  tedd 
yiy  bind  jèf  yi  yit  danuy  bind  li  nuy  def  ta  dunu  ei  juum,  ta  téeré 
yooyee  deesna  nu  ko  gaaral  bis  ne  nu: 


o 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Jângal  yaw  ci  sa  bopp.  Tay  kat  doyngaa  âtte  sa  bopp» 

(laayay  14  ci  saaru  Al-  isrâ). 

Sunub  téeré  daal  mooy  suuf  sii  nuy  dundé  mu  dolliku  ci 
téeré  bi  malaaka  yiy  bind  jèf  yi.  Ta  lépp  lu  nu  def  dana  nu  seere 
wax  ca  kanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ci  la  laaya  ju  tedd  ji  di 
waxe  naa: 


^  0  , 


«Bis  booba  suufsi  day  nettli  ay  xibaaram»  (laayay  4“'  d  saaru 
Az-  zalzalah»). 

Ta  bu  soobe  Yâlla  sunuy  xarkanam  nun  népp  danan  leer  ca  bis 
booba.  Lôolu  moo  tax  Alquraan  ju  tedd  ji  di  nu  jubbènti  naa: 

«Seeni  wet  danuy  sori  lal  ya  fekk  nuy  naan  seen  Boroom 
eig  toroxlu  ak  yaakaar,  ta  danuy  joxe  ea  la  Nu  leen  wêrsêgêlé» 

(laayay  16“'  ei  saaru  As-  sajdah). 

Ak  naa: 

«Nun  kat  danuy  ragal  ei  sunu  Boroom  bis  bu  nêgg  bu  sedd 

lool»  (laayay  10“'  ei  saaru  Al-  insân). 

Ak  naa: 


«Ak  ni  nga  xamne  danuy  ragal  mbugêlum  seen  Boroom. 
Ndax  mbugêlum  seen  Boroom  deesu  ei  naagu”  (laayay  27“'  ak  28“'  d 

saaru  Al-  ma’ârij). 


Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  leeral  ne  ni  jâpp  ne  wôorna  leen 
ne  danan  muee  ei  mbugèlum  Yâlla  ei  ni  pert  lanu  bokk,  ei  la  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


«Ndax  danoo  naagu  ei  pexem  Yâlla?  Pexem  Yâlla  kat  gaa 
ni  pert  rekka  eiy  naagu»  (laayay  99“'  d  saatu  Al-  a’râf). 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Ni  naagu  ci  yèrmèndéy  Yâlla  nag  noom  Alquraan  mingi  nuy 
xamal  ne  nooy  ni  weddi,  ci  lay  waxe  naa: 

«Buleen  naagu  ci  yêrntêndéy  Yâlla.  Gaa  ni  weddi  rekk  kat 
nooy  naagu  ci  yêrmêndéy  Yâlla»  (laayay  78“‘  d  saaru  Yûsuf). 

Xolub  ki  gèm  daal  eofeelug  njaame  day  tax  muy  dei)i)dei)i)i 
digènté  ragal  ak  yaakaar.  Yamale  gii  nag  digènté  yègyègi  ragal  ak 
yaakaar  ta  nu  koy  tuddé  «wâccuwaayu  ragal  ak  yaakaar»  day  def 
juUit  bi  muy  sax  ei  naan  ak  wéeru  ei  YâUa,  di  tènku  ei  yamoo  gii  yit 
eiy  jèfèm  ba  faatu  dikk.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Buleen  yâqq  ei  suufsi  ginaaw  bees  ko  defaree,  ta  nangeen 
Koy  naan  boolekook  ragal  ak  xemmeem.  Y'érm  'éndéy  Yâlla  kat 
lujege  niy  deflu  baax  la»  (laayay  56“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Lii  nag  taxna  mu  war  ei  ni  gèm  nuy  jeexal  seenug  dund  ei 
xalaate  ei  anam  gu  dèppôok  nii  laaya  jojee  melale: 

«Noonee  nuy  naan  danuy  sâkku  jaaruwaay  bu  gèn'é  jege 
buy  j  'émé  ei  seen  Boroom,  ta  danuy  yaakaar  yèrmèndéem  di 
ragal  mbugèlam.  Mbugèlum  sa  Boroom  kat  leef  di  moytu  la» 

(laayay  57“‘  d  saaru  Al-  isrâ). 

Amul  nag  lenn  luy  warlul  muee  kenn  ei  nit  ni  kudul  yônént 
yi  ak  ni  yônént  yi  xamal  ne  ei  niy  muee  lanu  bokk.  Sunu  Boroom 
mingi  feddli  lii  di  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


jJsJ  Nj  dJl)l  I i jLal  l-^l 


«Yéen  ni  gèm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdèggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu»  (laayay 
1 02“‘  d  saaru  Ali  'lmrân ). 


Ragal  Yâlla  daal  mooy  leerug  texeg  xol  yi.  Ta  Alquraan 
ju  tedd  ji  dafa  feese  laaya  yu  bari  lool  yoy  mbugèl  ak  yuy  netli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mbirum  sawara.  Lôolu  nag  téewul  nenn  ci  ni  sâggan  laayay 
yèrmèndé  yi  di  leen  nax  nuy  bana  xool  laayay  mbugèl  yi  mel  ne 
“Yâlla  Mooy  Jéggêlaakon  bi”  kon  nangeen  Ko  bègg  ta  buleen  Ko 
ragal,  bu  ko  defee  Yalla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  leen  yee  naa: 

“Yéen  nit  ni,  ragalleen  seen  Boroom  ta  ragal  bis  bob  wayjur 
dufayal  doomam  doomit  dufayal  wayjurêm  dara.  Digub  Yâlla 
bi  kat  dêgglê,  kon  nag  bu  leen  dundug  âddina  gi  nax  bu  leen 
WOraakon  bi  nax  yit  ci  Yâlla”  (laayay  33“‘  d  saaru  Luqmân). 

Nenn  ci  ni  sâggan  de  danuy  eèppeèppi  aka  nâkki  teggiin 
diwax  naa:  “Bâyyee  ma  say  bâkkaar  ma  yanul  la  ko”.  Gâtt  xel  gii 
aka  tiis!  ki  sâggan  kat  day  bég  ei  dund  gi  di  lab  ei  bânneex  ak 
xéewèli  âddina  yi.  Nit  ku  baax  kiy  xalaat  nag  moom  day  mâng 
dundug  âddina  gi  di  dèkké  gôorgôorlu  ngir  âgg  ea  darajay  biir 
ya.  Ki  sâggan  moom  nekk  ei  moy  aka  bèréeg  dogalub  Yâlla  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  tay  lab  fum  toll  ei  ngèlèmug  laaj  yi 
(ngir  lan  ak  lu  tax). 

Budee  nag  nit  ku  baax  ki  amug  dégg  moom  ei  dèggdèggi  dal 
lay  nekk,  fum  toll  day  jéema  xam  lu  nekk  ei  mbir  mii  di  xôotèl 
gèstu  ei  dèggdèggèm. 

Naka  nôonu  yit  nenn  ei  nit  ni  danuy  defe  ne  nu  âgg  ei 
sufyânke  gu  xôot  gu  wuuteek  li  ei  seen  biir.  Ngir  mu  gènè  leer, 
noom  danuy  waxtu  di  jèfèndikôo  baat  yii  ta  xamunu  ko  xamunu 
yit  tolluwaayi  njobbaxtan  li  aki  bôotèm  yi  nu  manuta  âgge  seen 
xol  ak  seen  tolluwaay.  Dangay  gis  ku  âggul  ei  tolluwaayu  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Râmi  ak  Yuunus  Amra  ak  ni  mel  ne  noom 
muy  wax  wax  yu  rèy  yu  mel  ne:  “Man  bègguma  Âjjana  ragaluma 
Sawara,  man  damaa  sopp  Yâlla,  dama  Koo  bègg  rekk”.  Lii  nag  du 
lun  nangu,  ki  koy  waxit  kuy  daanu  daanu  la  waaye  du  daanukat 
dèggdègg. 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Nit  kiy  jeex  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  tèj  yoon  yi  ci 
xolam  yépp,  ubbi  yoon  yi  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  rekk, 
âgg  ci  mbèggéel  gu  mat  ak  eofeel  gu  mat. 

Ni  ko  ‘Abd  al-  Qâdir  al-  Jilâni  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
waxe  rek: 


“Boroom  bi  de  dafa  génné  ei  xolub  jaam  -bi  âgg  ei  tolluwaay 
bii  ei  mbèggéel-  bègg  bindéef  yépp  li  tâmblee  ei  Aras  ba  ei  biir 
suuf  si;  ndaxte  dafa  génné  bir  yii  ei  xolam  ba  jaam  bi  du  xalaat  ei 
ludul  sunu  Boroom  ak  âllaaxira.  Day  dem  bay  daw  boppam  sax, 
wéttlikôo  Boroomam  lay  bègg,  di  mel  ne  digènté  ka  dofoon  ei 
bègg  Laylaa  ak  Laylaa. 

Waxambaane  wi  dofoon  ei  bègg  Laylaa  di  Qays  ihn  Malûh 
daa  mujj  sori  nit  ni,  tâmbli  di  dund  moom  rek  ei  biir  rabi  âll  yi. 
Dafa  yamalewoon  nit  ni  tagg  ko  ak  nu  xas  ko,  yègètu  léen  woon 
sax.  Mu  mujj  âgg  ei  tolluwaay  bob  xâmmeetufa  seen  wax  ak  seen 
noppi.  Amna  bis  nulaaj  dof  boobee  ne  ko: 

Yaway  kan? 

Mune:  “Laylaa”. 

Nulaaj  ko  beneen  yoon  ne  ko: 

Foo  jôgé? 

Mune:  Fa  Laylaa. 

Nulaajati  ko  beneen  yoon  ne  ko: 

Foo  jèm? 


Mune:  Fa  Laylaa. 

Xolub  dof  bi  ak  bètèm  danoo  gumbèwoon  ba  gisun  lenn 
ei  âddina  ji  ngir  tarug  eofeelam  ak  mbèggéelam  ei  Laylaa,  ay 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


noppam  yit  mujjôon  dun  déggèti  baat  budul  baatu  Laylaa»  (‘Abd 

al-  Qâdir  al-  Jaylâni,  Al-futûh  ar-  rabbâniyyah,  xétu  284“'). 

Ki  gèm  kat  bu  amee  eofeel  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jeex 
ei  moom  day  génné  bindéef  yépp  ei  xolam  feesale  ko  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg;  ndaxte  wâcc  yoon  ak  xemmeemtéefi  âddina 
yi  day  jeexal  ag  dund.  Xol  bi  amug  eofeel  moom  ei  wéttlikôo 
Boroomam  rekk  lay  nekk  bu  wéetée  ak  bu  nekkee  ei  nit  ni. 

Ta  moom  day  ameg  texe  ei  ndigèlul  Yâlla  lu  mâgg  lii:  “Nanga 
jub  ni  nu  la  ko  digêlé  yaw  ak  ni  tuub  ândak  yaw  ta  bul  bew. 
Moom  kat  mingi  gis  li  ngeen  di  def”  (laayay  ii2“‘  d  saaru  Hûd).  Nii  la 
Yâlla  di  xamale  jaamam  dègg  yu  xôot  yl. 

Yâlla  miy  dègg  kat  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  xéewèlale 
nit  ni  Yônéntam  bu  ted  bi  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  miy  jèmm  jiy  misaal,  ta  moom  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  mooy  menn  misaalum  ki  gèm  ei  tomb  bune 
ak  tolluwaay  bune  ei  dundèm  gog  nit  gi. 

Nettleefna  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  yègôon  mbèggéel  gu  jéggi  dayo  ei  xolam  neel  sètèm  yi 
«Asan  ak  Wasaynu»  ngir  not  gu  ag  nité  not  ei  moom.  Booba  nag 
la  Jibriil  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  nèw  ei  moom  laaj 
soppe  bi  «Muhammad»  ne  ko: 


Ndax  danga  leena  bègg  lool? 

Mutontu  ne:  Waawaaw  dama  leena  bègg  kay. 


Booba  la  ko  Jibriil  xamal  seen  mbir  ne  ko:  kenn  ei  noom 
dan  koy  posene  mu  faatu,  keneen  ki  dan  koy  ray  ei  yoonu  Yâlla. 
Ginaaw  xewxew  bii  nag  la  mbèggéelèm  ei  ay  sètèm  yame  ('Abd  al- 

Qâdir  al-  Jaylâni,  Al-futûh  ar-  rabbâniyyah,  xétu  314“'). 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


Lii  yit  day  wone  ne  mbèggéel  bu  jéggée  dayo  ta  jèm  ci 
mbindéef  bana  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Yâlla  du  ko 
nangu.  Ta  Yônént  bi  li  muy  doon  doon  sababub  seenug  nèw  ci 
âddina  jii,  bu  ko  Yâlla  déllôosiwutoon  -ni  mu  ame  ci  misaal  mi 
weesu-  kon  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doon  na  tarxiis. 
Ci  tolluwaay  bii  nag  warnanoo  déggé  ci  misaal  mii  ne  eppèl  ci 
mbèggéel  lu  am  solo  su  kawe  la  agit  ne  warnanoo  gôorgôorlu  ci 
aar  sunu  bopp  ba  ni  sunuy  xol  di  wékkôo  ci  lépp  lu  nu  bègg  di  ca 
jèmèlé  sunu  lépp  bana  soppiku  doon  xeetu  xérèm.  Li  waral  lôolu 
moodi  ne  danoo  nekkul  nu  nu  aar  ci  njuumte  ne  yônént  yi. 

Jéggi  dayo  ci  mbèggéel  daal  daganul  ci  ludul  jublu  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  bègg  ko  Moom  rekk.  Yègyègi  ragal  ak 
yaakaar  yi  nuy  yèg  mu  jèm  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  su 
wéyée  eig  yamoo  xol  yi  danuy  mel  ne  xiini  yèrmèndé  yu  nekk  ei 
asamaani  ngèm.  Ndaxte  ku  bègg  fum  toU  day  ragala  lor  ki  mu 
bègg  di  ragala  nâkk  yit  mbèggéelug  ki  mu  bègg.  Ci  lôolu  la  laaya 
ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 


«Yéen  ni  gêm  bu  ngeen  dimblée  Yâlla  dana  leen  dimblé 

dêgèrèlléen»  (laayay  7“'  ei  saaru  Muhammad). 

Lôolu  moo  tax  nu  wara  def  sunu  kem  kâttan  ngir  def  téeréy 
jèf  yi  ak  jeexiit  yu  taaru  yu  sunug  ngèm  nuy  wone  jèf  ju  baax. 
Warnanoo  bana  fâtte  yit  ne  nun  ni  gèm  nooy  sèti  Aadama  mi  nu 
digèlôon  malaaka  yi  nu  sujôotal  ko  muy  may  gu  jôgé  fa  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  agit  ne  nun  ay  dongo  lanu  ei  daaray  turi  Yâlla  yi 
ak  dèggdèggi  mayug  sunu  sang  Muhammad,  agit  ne  nun  noongi 
ei  yoon  wu  jub  wiy  dundé  Alquraan. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  sunu  xol  yi  wara  feesak  mbèggéel  ak  eofeel 
ei  dègg  yi  ei  Alquraan  ak  Sunna  su  tedd  su  Yônént  bi,  ndaxte 
Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Yônént  biy  soppe  bi  danu  nuy  woo  jèmé 
nu  ei  yoonu  texe  ak  njub  gu  sax  gi.  Warnanoo  bana  fâtte  yit  ne 
Alquraan  ak  Sunna  ndénkaan  lanu  lu  nu  Yônént  bi  bâyyee,  kon 
manuta  nâkk  nu  ândak  noom  sâmm  leen. 

Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  nu  ne 
woroom  xol  yu  muee  yi  rekk  nooy  âgg  ei  yoonu  texe  ak  njub  gu 
sax  gi. 

Bu  demee  nii  nag,  wéy  di  bana  xalaat  walla  yèg  wooteem  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ag  pert  la  akug  eâggante  neel  xol  yi 
nu  tèj,  muy  dèggèl  waxi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


L^Lâii  ^  ô 


“Xanaa  dunu  settantal  Alquraan?  Walla  danoo  têj  xol  yi?» 

(laayay  24‘^  ei  saaru  Muhammad). 


Alquraan  ju  tedd  ji  day  woote  jèmé  ei  settantal  ko  settantal 
laayaam  yi  amul  ndend  amul  moroom,  muy  wax  naa: 


«Xanaa  danudul  settantal  Alquraan?  Bujôgéwôon  ei  kudul 
Yâlla  kat  kon  nufekk  ei  wuute  gU  bari»  (laayay  82“‘  d  saaru  An-  nisâ). 

Maanaam  jenn  laaya  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  fi  nekk  lu  jiitu 
fukki  qarnu  ak  neent  ba  leegi  manuta  nekk  mu  safaanook 
xamxam. 


Safaan  bi  kay  moo  am:  yi  nuy  feenal  ak  yi  nuy  fent  ei  jamono 
june  danuy  dègèrèl  Alquraan.  Alquraan  ji  nu  joxoon  kawkaw  bi 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


doon  dund  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer  ta  mu  koy  fâggul 
li  muy  gèstu  di  ko  wèr,  ta  daan  nos  ak  dundèm  ca  melo  wa  gènè 
taaru,  tay  jii  dana  mana  èlèm  mana  jaaxal  woroom  xamxam  yi 
gènè  kawe  di  leen  wommat  nu  koy  topp  ci  anam  gu  leer.  Ndaxte 
dafa  feese  xamxam  yi  gènè  mat  yiy  wommate  jèmé  ci  yooni 
xamxam  yépp  yiy  wommate  jèmé  ci  yooni  xamxam  yépp  yi  masa 
am  ak  yiy  ami  ba  bis  péne. 

Moone  sax  li  nuy  gènè  jege  tay  xamxam  yu  xarbaaxe  yi  ei 
Alquraan  ta  yi  xamxam  feenal  may  nu  ko  digub  Yâlla  la  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  muujisaat  bu  nu  leeral  ei  laaya  yi.  Ta  bir 
yii  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  diy  xarbaax  aki  tolluwaay  yu  kawe  danuy 
sotti  di  am  ndânk  ndânk  ei  biir  digub  Yâlla  boobee.  Bi  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

“Dananu  leen  won  sunuy  tegtal  ei  wâll  yépp  ak  ei  seen  bopp 
ba  mu  leer  leen  ne  Mooy  dêgg.  Xanaa  sa  Boroom  doyut  seere  ei 

lépp  lune?”  (laayay  53“'  ei  saaru  Fussilat). 

Ta  misaal  yiy  wone  lii  Yâlla  leeral  yu  bari  lan.  Laaya  yi  èmb 
dègg  yu  xamxam  mujj  saxal  akanoo  bari!  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  naa: 

«Yéen  nit  ni,  bu  ngeen  di  sikki  sâkka  ei  dekki,  nangeen  xam 
ne  Nun  de  noo  leen  bindé  ei  suuf,  ginaaw  ba  ei  toqqu  mânniyu, 
ginaaw  ba  ciw  lumb,  ginaaw  ba  ciw  dogwu  nujoxub  bind  ak  wu 
nujoxutub  bind,  ngir  Nuleeralal  leen,  danuy  saxal  eijurukaay 
yi  yit  lu  Nu  soob  ba  ab  dig  bu  nu  xam,  ginaaw  ba  dananu  leen 
génné  ngeen  di  ay  xale,  ginaaw  ba  ngeen  dem  ba  dègêr.  Dana 
am  ei  yéen  nag  nu  nuyjêl  nufaatu  am  ei  yéen  yit  nu  nufiy  bâyyi 
ba  nu  mâggat  ba  dun  xamati  dara.  Ta  dangaygis  suufsi  mudal, 
bu  Nu  ei  wâccee  ndox  mudâldi  yèngutu  yokku  saxal  gâncax  gu 
naat  ei  xeet  wune»  (laayay  5“'  d  saaru  Al-  hajj). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mingi  waxit  naa: 

«Ta  bindnanu  nit  ci  ban  bunu  tânn,  ginaaw  ba  nudef 
ko  toqqu  ntânniyu  ci  barab  bu  w6or,  ginaaw  ba  nudef  toqqu 
ntânniyu  wa  aw  luntb,  dâldi  deflumb  wa  aw  dog,  dâldi  defdog 
wa  ay  yax,  dâldi  muuré  yax  ya  aw  yâpp,  ginaaw  ba  Nu  sosaat 
ko  beneen  bind.  Yâlla  de  bârkeelna  Moom  mi  dâqqa  bind  niy 

bind»  (laayay  12“‘  ba  14“‘  ci  saaru  Al-  hajj). 

Boroom  xamxam  bi  dèkk  Kanadaa  di  Porofesôor  L.  Kes 
MÔOR  miy  jângle  xamxamu  èmb  yi  ci  biiri  nday  yi  nanguna  ne 
ba  mu  tèkèlée  xamxam  yi  nu  am  ci  jaaruwaay  yi  èmb  di  jaar  ci 
biiru  ndayam  ak  laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  dafa  gis  ne  xamxam 
bii  dafa  dèppôo  ak  Mquraan  ju  tedd  ji  dèppôo  gu  mat  sèkk, 
âggna  sax  ci  ne  Alquraan  moo  jiitu  xamxamu  doktoor  ci  misaal 
yooyee  ak  leeral  yooyee  nu  ci  tudd. 

Doktoor  Kes  yokkna  ci  yit  ne  yatti  eoppiku  yi  nu  tudd  ei 
Alquraan  ju  tedd  ji,  ta  nooy  toqqu  mânniyu  wi  ak  lumb  wi  ak  dog 
wi,  ginaaw  bi  nu  dèppôo  noom  népp  ak  dègg  yi  xamxam  saxal 
danuy  feenalal  xamxamu  doktoor  xamxam  yu  mag. 

Fii  mune  tolluwaay  bi  mu  tuddé  toqqu  mânniyu  dafa  èmb 
gèstuy  xamxam  yépp.  ToUuwaayu  lumb  wi  moom  di  junj  deret  ju 
wékku  ju  dègèr  ju  way.  Ta  meloy  dundug  èmb  bi  yéppa  dajaloo  ei 
deret  ju  way  jii.  Dog  wi  nag  moom  li  muy  firi  mooy  yâpp  wu  nu 
sâqqami.  Ta  moom  bu  nu  ko  xoolee  day  nuru  dogu  yâpp  wu  nu 
sâqqami,  ta  daanaka  jeexiiti  gèn  yi  danu  eiy  nekk.  Li  gèstu  yooyee 
jur  nag  moodi  ne  Doktoor  Kes  dafa  amug  jaaxle  akug  yéemu  gu 
mag  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  sunu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee,  dafa  dèggèlit  ei  xel  mu  dal  lool  muujisaatum 
Alquraan  ju  tedd  ji  mi  am  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer,  mu 
dugg  yit  ei  Lislaam  tudd  naari  baati  seere  yi. 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2)  r’;s^i»iésiir-> 


Dèggèl  gii  nag  ak  xewxew  yi  ko  nuru  Alquraan  ju  tedd  jiy 
beneen  muujisaatam  xamalna  nu  ko,  batax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  wax  naa: 

“Ni  am  xamxam  xamnanu  ne  li  nu  wâcce  ci  yaw  mujôgéfa 
sa  Boroom  mooy  dêgg  ta  day  gindée  jêmé  ci  yoonu  Yâlla  Miy  ki 
tedd  ta  yayoo  eant”  (laayay  6“'  d  saaru  saba‘). 

Batayit  xamxam  bu  bees  bi  tâmbli  di  gèstu  ei  rèddi  waaraam 
yi  feenalna  ne  rèddi  waaraam  yi  dunu  soppiku  diirub  dundug  nit 
ki  tayit  rèddi  waaraami  kenn  nit  manuta  nurôok  rèddi  waaraami 
keneen  ei  genn  anam.  Lii  nag  moo  tax  nuy  sukkèndiku  ei  rèddi 
waaraam  yi  bunu  bèggée  xâmmee  nit  ei  wâllu  âtte  ak  kaaraange. 
Lii  nga  xamne  nag  ei  mujjug  qarnub  naar  fukk  ak  jurôom 
neenteel  rekk  lan  ko  doora  xam  Alquraan  ju  tedd  ji  waxoon  na 
ko  lu  jiitu  fukki  qarnu  ak  neent  bi  Yâllay  wax  naa: 

“Ndax  nit  dafa  jort  ne  dunu  boole  ji  ay  yaxam?  Ahakayl 
Ta  man  nanoo  yamale  eati  waaraamam»  (laayay  3“'  ak  4“'  d  saaru 
Al-  insân). 

Day  junj  ei  laaya  jii  xeren  gi  ei  eati  waaraam  yi. 

Maanaam  Alquraan  mooy  jiitu  fum  toU,  bu  ko  defee  xamxam 
nèw  gmaawam  di  ko  dègèrèl.  Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Neel:  bu  nit  ni  ak  junné  yi  dajaloo  ngir  êndi  lu  mel  ne 
Alquraan  jii  duhu  êndi  lu  ni  mel  doonte  dahuy  dimbléenté» 

(laayay  88“'  d  saaru  Al-  isrâ). 

Ndaxte  Alquraan  du  xamxamub  nit  bu  am  lum  tèlé,  waaye 
xamxamu  Yâlla  la  bu  Mu  xéewèlale  nit  ni  ta  mu  teg  kenoy 
xamxam  yépp  yi  ei  âddina  sii. 

Tayit  Yâlla  Mooy  boroom  wax  jii,  ta  Moom  mooy  ki  bind 
jumtukaayi  xam  yi  nuy  âggale  ei  feenal  yii  xamxam  feenal. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yônént  yi  ak  wâlliyu  yi  nag  noom  népp  ci  dèggug  Alquraan 
lanuy  jèlé  seeni  xamxam.  Lii  moo  tax  téeré  yi  jiitu  yi  wâccewoon 
asamaan  fi  Alquraan  jèm  lanu  jèmôon  noomit;  ndax  ni  nit  doone 
misaal  mu  tuuti  muy  jèmmèl  bindéef  yépp  nôonu  la  Alquraan 
doone  téeréb  Yâlla  bu  èmb  li  Yâlla  bind  lépp. 

Ci  anam  gii  nag  xamxam  yi  Alquraan  èmb  danuy  wér  di 
ândak  jamono  june  ak  bérèb  bune  ni  nu  peege  jamono  yépp. 
Soppey  Yâlla  yi  nag  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xam  gii  nu 
xam  lii  moo  taxoon  bôoti  Yâlla  yu  wuute  yi  doon  feen  ci  noom 
ci  bépp  baat  bu  nekk  ci  Alquraan  ak  sax  wépp  araf  wu  ci  nekk. 
Batayit  wâlliyuy  Yâlla  yi  feddlinanu  ne  téeré  yi  nu  taalif  noom  ak 
xamxam  yi  nu  am  ci  leerug  Alquraan  ju  tedd  ji  la  jôgé. 

Xewxewub  ranaan  gi  akyéegé  gi  ta  xewewoon  ci  guddig  naar 
fukkéel  ak  jurôom  naar  ci  weeru  ndayu  koor  jiitôowoon  gâddaay 
gi  at  ak  gennwâll  feenu  gu  mag  gu  Yâlla  feenu  la  gog  jamono  ak 
bérèb  tènkunu  ko.  Ndax  sunu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  dan  koo  ranaane  mujôgé  ca  Al-  masjid  al-  harâm 
ca  Mâkka  dem  Al-  masjid  al-  aqsâ  ca  Quds,  ginaaw  ba  nuyéegé  ko 
ca  asamaan  yu  kawe  ya,  ta  lôolu  lépp  nag  ci  genn  guddi  la  xewe. 
Laaya  yu  tedd  yi  wonenan  tukki  bu  sell  boobee  dâldi  wax  ne: 

«Setalnaa  Yâlla  ci  lépp  luyellul  eiMoom,  Moom  mi  ranaane 
jaamam  bi  guddi  jêlé  ko  Al-  masjid  al-  harâm  yôbbu  ko  Al- 
masjid  al-  aqsâ  mi  Nu  bârkeel  li  ko  wêr  ngir  Nuwon  ko  ei  Sunuy 
tegtal;  Moom  kat  Mooy  Déggaakon  bi  di  Gisaakon  bi»  (laaya  ji 

njékk  d  saaru  Al-  isrâ). 

Jeneen  laaya  yit  wonena  feenu  yu  xeren  ya  amoon  ea  tukki 
bu  jèm  fa  Yâlla  boobee  dâldi  ne: 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (2) 


«Ba  la  muur  déem  ga  di  muur  déem  ga.  Gis  ba  wêlbêtikuwut 
ta  weesuwutfa  mu  waroonayam.  Gisna  bu  wér  ya  gèn'é  mâggea 
tegtali  Boroomam  ya”  (laayay  16“‘  ba  18“'  d  saaru  An-  najm). 

Xewxewu  yéegé  gi  -muy  feenug  Yalla  gii  xewe  eig  guddi  ta 
xel  di  gèlèm  bu  dee  xalaat  ei  mâggaayam  ak  dayoom-  ab  daje 
lawoon  digènté  soppe  bi  ak  ki  mu  sopp,  daje  bii  deef  koo  waajal 
ngir  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  jâkkaarloo 
ak  mâggaayu  Yâlla  ak  kâttanam  gu  amul  fu  mu  yam.  Wooteb 
Yâlla  bii  nag  ak  xeren  gu  xôot  gi  ei  nekk  ak  taar  ak  nooy  gi  ko 
taaral  day  jafe  ei  xelum  nit  mu  leeral  ko  xam  ko  ei  anam  gi  mu 
yellool.  Ci  wâll  gii  nag  bind  yu  xôot  yi  ei  tukki  bu  mâgg  boobee 
danuy  des  di  mbôot  digènté  soppe  bi  ak  ki  mu  sopp  ei  lu  génn 
xamxam  yu  gâtt  yi  nu  am. 

Ci  guddi  gu  bârkeel  gii  nag  warnanoo  bana  fâtte  ne  lâmp 
yiy  tâkk  ei  sunu  sooroor  yu  kawe  yi  tâllalu  jèm  asamaan  mel  ne 
waaraam  yuy  seere  ay  may  lanu  yu  jôgé  fa  Yâlla  ak  leer  guy  tâppe 
ei  sunu  bisub  tay  ta  bokk  ei  pâttlikuy  guddi  gu  sell  gu  bârkeel 
googee. 

Waaye  nag  pâttliku  gi  gènè  kawe  gi  xeet  wi  ame  ei  guddig 
yéegé  gi  sikki  sâkka  amul  ei  ne  mooy  julli.  Julli  kat  mooy  kenob 
diiné,  di  leerug  gèt  yi,  di  mbégum  xol  yi,  ta  moom  ab  daje  la  ak 
Yâlla  miy  aji  bind  ji.  Ci  gâttal  daal  mooy  yéegug  xoli  ni  gèm. 
Ta  kune  ei  nun  jaami  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ni 
topp  Yônéntam  bi  amna  waajtaay  wu  tax  mu  mana  dund  yéegug 
boppam. 


Amna  nag  mândarga  yu  leer  yu  jèm  ei  ne  yéegug  dundug 
njaam  mingi  sottee  ei  juUi.  Bu  ko  defee  ni  nuy  juUée  mooy  doon 
nattuwaayu  toUuwaayu  sunug  yéeg,  ta  dananu  nu  woo  ei  yéeg 
googee  jurôomi  yoon  ei  bis  bi. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kon  nag  Yaw  sama  Boroom  maangi  Lay  naan  nga  def 
guddi  gu  bârkeel  googee  muy  balluwaayu  texeg  xeet  wépp. 
Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  yit  nga  may  nu  ab  eér 
ei  yêrmêndé  ji  ngay  sotti  ei  Sa  jaam  yi.  Ta  nga  aar  nu  ei  lab  ei 
géejug  bânneex.  Yaw  sunu  Boroom,  Yaw  mi  yaatu  ag  tab,  may 
nu  ag  dégg  akug  xam  gu  nuy  déggé  dèggi  Alquraan  yi,  ta  nga 
feesale  sunuy  xol  bègg  ko. 

Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  taaralale  nu 
xamxamu  Alquraan,  ta  nga  dundèl  sunuy  xol  ei  jawwi  di  ei 
xalaat  ei  lu  dul  jeex  ak  ei  fâggu  mbèggéelug  sunu  Yônént  bu 
tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ba  banuy  nèwé  xol 
bu  muee  fa  Sa  péey  bu  kawe  bu  mâgg  ba.  Yaw  sama  Boroom, 
yâlla  nanga  nangu  naan... 


A.kjuraan  ak  mlaat  (3) 


Dara  gènuta  rèy  gènè  mâgg  dègg  yi  ak  yègyègi  xol  yi  nga  xamne 
maneesna  eee  âgg  bu  nu  dègèrèlée  ta  dundèl  xalaat  ak  yègyèg  bi 
nu  am  ei  Alquraan!  Dafa  mel  ne  rek  mâggaayu  kemb  bu  tuuti 
lool  -mel  ne  peppu  suuf-  di  mâgg  ba  doon  garab  gu  mag  ta  rèy 
ngir  suuf  su  nangu  su  mu  sax.  Lii  moo  tax  nag  sunuy  yègyèg  ak 
sunu  xalaat  yi  nu  xan  gindi  ak  leerug  Alquraan  gi  dul  jeex  day 
mel  ne  rek  ab  kemb  bu  wow  bu  nu  xan  suuf  su  nangu. 


Alouraan  Ak  Xalaat  (3) 


Yâlla  Miy  dègg  ta  gâll  nit  mu  jaamu  Ko  tâggatalna  ko  bindéef 
yépp  yi  ci  asamaan  ak  suuf,  ci  la  waxe  ne: 

«Ta  tâggatalna  leen  li  ci  asantaan  yi  ak  suufsi  lépp.  Lôolu 
de  ay  tegtala  ngi  ci  ngir  niy  xalaat»  (laayay  i3“‘  d  saaru  Al-jâtjyah). 

Yâlla  nag  taaralalena  nit  yègyègi  xol  yu  mel  ne  am  waajtaayu 
mana  xalaat  ngir  mumana  dund  ci  lu  xôot  yègyègu  njaam. 
Batayit  ngir  nit  mana  amug  âgg  akug  mat  ci  ngèm  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  yèrèmaatna  ko  ba  yabal  ci  moom  yônént  yi  nudoon 
roytéet  wu  rafet. 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  ndimbèlul  Yâlla  li  sottee  ci  yônént  yi 
âggena  ca  njobbaxtan  la  ci  Yônéntab  mujjug  jamono  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  Yônént  bii 
èndi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ta  Yâlla  xéewèlale  ko 
nit  népp. 

Lii  moo  tax  nag  nu  ame  borub  eant  gu  sax  gu  dul  jeex, 
ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  noo  xéewèlale  xéewèlam  yu 
bari  ei  mu  def  nu  nu  bokk  ei  xeetu  Muhammad  defal  nu  yit  ab 
eér  ei  Alquraan  ju  tedd  ji. 


Ndaxte  dègg  yi  ak  yègyègi  xol  yi  gènè  rèy  gènè  mâgg  nga 
xamne  maneesna  eee  âgg  bu  nu  dègèrèlée  ta  dundèl  xalaat  ak 
yègyèg  bi  nu  am  ei  Alquraan  dafa  mel  ne  rek  mâggaayu  kemb  bu 
tuuti  lool  -mel  ne  peppu  suuf-  di  mâgg  ba  doon  garab  gu  mag  ta 
rèy  ngir  suuf  su  nangu  su  mu  sax.  Lii  moo  tax  nag  sunuy  yègyèg 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  sunu  xalaat  yi  nu  xan  gindi  ak  leerug  Alquraan  gi  dul  jeex  day 
mel  ne  rek  ab  kemb  bu  wow  bu  nu  xan  suuf  su  nangu. 

Lii  moo  tax  nag  amunu  xéewèl  gu  gènè  mag  xam  mâggaayu 
ter  aangay  Yâlla  j  i  sottee  ci  kerug  Alquraan  j  u  tedd  j  i  ak  mâggaayam 
gu  sax  gi. 

Dundug  âddina  gu  suufe  gii  daal  ak  doyadi  ci  xalaat  akyègyèg 
gi  nekk  ci  xeet  yi  nu  xan  jottlig  wooteb  Yâlla  ci  naar  fukkéelu 
qarnu  ak  benn  biy  jamonoy  dem  ci  jaww  ji,  danuy  wone  dègg  gii 
ci  anam  gu  fés  ba  âgg  ca  dayo  ba.  Leegi  nag  amna  milyoqi  doomi 
Aadama  yuy  askanoo  ci  diiné  yu  jâdd,  melne  budist  yiy  jaamu 
xérèmi  Budaa  yi  nu  defare  ay  xeer  ak  Induus  yiy  jaamu  nag  di  ko 
sellal  ta  muy  rab  wu  tèlé.  Ak  milyoqi  doomi  Aadama  yuy  jaamu 
ay  bindéef  yu  tèlée  ne  bindéef  yooyee.  Nôonu  népp  ay  nataal 
lanu  yu  leer  ba  âgg  ca  dayo  ba  ngir  nu  xam  mâggaayu  xéewèlug 
Muhammad  gi  nu  am. 

Waaye  li  gènè  metti  gènè  tiis  lôolu  moodi  ne  bânneexi  âddina 
yiy  jaxasoo  ci  ngèm  di  ci  feen  taxnan  sunu  nopp  yi  dunu  déglu 
kâddu  gu  kawe  gog  dègg  gi.  Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  nettli  bir 
yu  mel  ne  yooyee  yuy  xew  ci  jamono  june,  ba  tax  munaa: 

«Ay  tèx  lanu  ay  luu  ay  gumbè,  ba  tax  noom  dunu  gèm» 

(laayay  18“'  ci  saaru  Al-  baqarah). 

Ci  anam  gii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  sâkkoo  ci  ni 
gèm  nudoon  woroom  yègyèg  yu  xôot  ak  gis  gis  bu  sori.  Lii  moo 
tax  Yâlla  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


Ul^j  Lw’  'j^^  'M 

«Ak  na  nga  xamne  beef  leen  fâttlee  tegtali  seen  Boroom 
éÊÊ^  dunu  sujôot  ta  dooni  tèx  aki  gumbè»  (laayay  73“'  d  saaru  Al-furqân). 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3)  r’^Miésiin 


Ta  ci  jamono  ju  mel  ne  jii  amna  yaari  melo  yu  am  solo  ci 
jullit  bune.  Bi  ci  njèkk mooy  mu  am  yègyègu  eant  ei  dayob  xéewèl 
yi  feen  ei  moom,  melne  tôortôor  yu  tooy  ta  nooy  yi  mâgge  ta 
naate  ei  digènté  xarxari  doj  yu  dègèr  yu  wow  yi. 

Weneen  melo  wi  nag  moodi  ne  ki  bèggè  am  mayi  Yâlla  yii 
ei  lu  yomb  day  am  pèstéef  ei  jottli  dègg  yii  âggale  ko  ei  ni  nu  xan 
dègg  gii  ta  di  ko  defe  yègyègu  yèrmèndé  ak  eofeel.  Ci  lii  la  laaya 
yu  tedd  yi  di  waxe  naa: 

«Nangeen  doon  xeet  wuy  woote  jémé  ciw  yiw  di  diglé  lu 
baax  di  tere  lu  bon.  Ta  noona  nooy  nay  texe  di  am  la  nu  bêgg» 

(laayay  1 04“‘  ei  saaru  Âli  'lmrân }. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  yit  naa: 

«Kan  moo  gênê  rafet  wax  ki  woote  jêmé  ei  Yâlla  ta  jèf  lu 
baax  ta  wax  ne  man  de  ei  nijébbèl  seen  bopp  Yâlla  diy  jullit  laa 

bokk?»  (laayay  33“'  ei  saaru  Fussilat). 


Bu  fekkee  bèggnan  jottli  googee  am  mennet  mi  nu  eiy  séentu 
kon  dananu  ei  sârt  xol  bi  ak  xel  mi  gènè  wékku  ei  li  ei  Alquraan  ju 
tedd  ji,  jaar  yit  ei  yoonu  Alquraan,  jikkôwôo  jikkôom  yu  tedd  yi. 
Ta  maneefnaa  wax  ne  li  Alquraan  ju  tedd  ji  èmb  ei  luy  dundèl  ruu 
day  waral  ei  nun  nu  am  xamug  xol  ak  yitté  yu  féeté  kaw  xamxam 
ak  yittéy  woroom  xamxam  yiy  gèstu  ei  bindéef  yu  jèmmu  yi. 


Leerna  ne  kat  xamxami  niy  yittéwôo  li  jèmmu  yépp  jurunu 
ludul  suufeel  doomi  Aadama  yi  ak  feddli  seenug  néew  doole  ak 
seenug  doyadi.  Li  waral  lii  nag  mooy  natt  gu  nu  natte  dèggdèggi 
nit  ei  xel  rekk.  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  moom  lâmboona  fukki 
yoon  ak  jurôom  mbenn  ay  yeete  aki  junj  yu  mel  ne  «yéen 
woroom  xel  yi»  jublu  ei  xel  mi  ame  qiimaam  ei  li  Yâlla  wâcce. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Alquraan  ju  tedd  jiy  jiitu  xamxam  yépp  daal  wonena  ne 
mooy  balluwaayu  leer  -ndaw  leer  gu  mag!-  ci  yi  xalaatu  nit  akub 
gèstôom  di  feenal  lu  jamono  di  gènè  yâgg  rekk. 

Lii  moo  tax  muwar  ci  nun  jullit  ni  nuxalaat  ci  sunu  warugar, 
ta  doon  misaal  ak  royuwaay,  ta  doon  nu  yayoo  leeral  matug 
Alquraan  ngir  nit  népp  ak  xamal  ko  nit  ni,  tay  lox  bu  nu  xalaatee 
ci  warugar  woowee. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  danoo  nekk  ci  tolluwaay  bob  manunoo 
tasaare  dèggug  Alquraan  gi  nga  xamne  yi  xamxam  feenal 
dègèrèlnan  ko  ay  yooni  yooni  yoon.  Ta  manman  ak  jumtukaay 
yu  wuute  yi  jamono  jii  nuy  dundé  jâppandil  yépp  teewun  nit  nu 
sâggan  nuy  dund  ci  âddina  ji  sunuy  xulôowaale  lanuy  doon  fa 
kanam  Yâlla  bu  bis  péneée. 

Lôolu  nag  day  yokk  sunu  warugar,  ndaxte  lu  bari  lool  ei  yi 
xamxam  feenal  ei  sunu  jamono  jii  day  jâppandil  yombal  yu  mag 
bu  nu  ko  tèkkèlée  ak  jamono  yi  weesu  ei  wâllu  leeral  ak  saxal 
dèggi  ngèm  yi  ta  li  ei  èpp  di  kumpè. 

Yenn  dègg  yi  ei  bindéef  yi  nag  ta  nekk  ei  biir  Alquraan  ju 
tedd  ji  dananu  ko  xami  bu  tolluwaayu  xamxam  âggee  ei  xam 
dayoom  ak  mâggaayam. 

Maanaam  7\Jquraan  day  wone  ay  dèggèm  ba  bis  péne  kem 
xamug  nit  ni  ak  seen  tolluwaay  ei  xamxam  ei  jépp  jamono.  Ta 
sikki  sâkka  amul  ei  ne  anam  gii  ei  yèrmèndéy  Yâlla  la  bokk. 

Ndaxte  melo  yiy  xar  baax  tay  feen  ei  bind  bi  nu  moonaale 
nit  ak  ei  yu  bari  lool  lool  lool  yi  xamxamu  doktoor  feenal  ei  nos 
ak  xeren  gu  nekk  ei  goxi  asamaan  yi  ak  suuf  si  ei  anam  gu  muy 
jaaxale  xel  di  ko  èlèm.  Ta  bu  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  leeraloon 
nânn  lu  jiitu  xamxam  di  ko  feenal  kon  nit  ni  dunu  ko  gèm  ea 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


qarnu  ya  weesu,  ndaxte  kon  dadoon  sut  seen  tolluwaay  ci  xel  ak 
xamxam  ta  kon  dunudoon  mana  dugg  ci  ngèm  gi. 

Alquraan  ju  tedd  ji  nag  ci  wâll  gii  day  nuru  suuf  su  baax  suy 
génné  ay  koomam  saa  bu  nu  ko  gasee.  Kon  nag  dana  war  ci  nun 
nu  nâmm  sunuy  xel  ngir  mana  xam  lu  yaatu  li  Alquraan  ju  tedd 
ji  èmb. 

Manmanu  âgg  ci  xôotaayu  yèg  téeréb  bindéef  yi  ak  xam 
bôoti  âddina  ji  mingi  ame  rek  ci  ron  xalaatu  woroom  xol  yi.  Lii 
moo  tax  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  woo  nit 
népp  jèmé  leen  ci  xeetu  xalaatiin  wii,  ba  tax  muy  wax  ci  laayaam 
yu  tedd  yi  naa: 

«Xanaa  doxunu  ci  suuf  si  ba  am  xol  yu  nuy  xame  walla 
nopp  yu  nuy  déggé?  Gét  yi  kat  dunu  gumbê  waaye  xol  yi  ci  dênn 
yi  nooy  gumbê»  (laayay  46“'  ci  saaru  Al-  hajj). 

Agit  naa: 

«Ta  suuf  si  amna  ci  ay  dog  yu  dend  ak  dêri  resen  akum 
mbay  aki  tândarma  yu  nurôo  al  yu  nurôowut  ta  menn  ndox  di 
leen  nândal,  nu  wuutale  seeni  mennet.  Lôolu  daal  ay  tegtala  ngi 
ci  ngir  nuy  xalaat»  (laayay  4“‘  d  saaru  Ar-  ra’d). 

Kâttanug  doonub  jullit  daal  mingi  tâmblee  ci  yèngug  xel  ak 
yittéwôom  gu  sax  gu  mu  yittéwôo  xalaat  ak  bègg  Yâlla  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc. 

Liy  def  nit  ki  nit  daal  mooy  jèfi  xol  ak  xel.  Ta  bu  nu  yèkkètée 
qiimay  xel  rek  sâggane  wâllu  xol  kon  nit  man  naa  am  li  mu  bègg 
ci  âddina,  waaye  nag  ngir  mudoon  ku  gèm  ku  woyof  xol  ku  amug 
yèg  manuta  nâkk  mu  nooyal  xolam  ta  wèrèlé  ko  yègyèg  bu  xôot. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lune  nag  day  mel  ne  day  waxak  ku  gèm  kune  kuy  farlu  ngir 
def  xolam  mu  mel  nii.  Ndaxte  bindéef  yépp  amnanu  lâmmin  wu 
nuy  feenale  li  ci  seen  biir. 

Nit  kune  kat  buy  juddu  day  gumbè,  ta  bu  nu  daloon  di  ubbi 
ay  gètèm  day  jaaxle  lool  gèt  yi  tèjul  seen  bopp.  Bu  bèt  di  xool  géej 
yi  walla  garab  yi  walla  picc  yiy  naaw  ci  asamaan  si  day  waaru 
jaaxle,  ndaxte  bir  yi  bèt  masuta  gis  bu  leen  gisee  day  waaru  tay 
wax  naa:  «Yaw  sama  Boroom  li  nga  bind  aka  taaru!». 

Nit  kiy  gis  bis  bune  ay  junni  ci  taar  yooyee  nag  ta  duyèg 
xalaat  bu  xôot  ak  gèstu  dèggdèggi  bir  yooyee  da  leen  di  romb 
rekk  ta  nekk  ci  eâggante  gu  sax  mel  ne  doj  yu  dègèr  yi  manuta  am 
benn  eér  ei  tawi  lolli  yu  bârkeel  yi  eay  sottiku  aka  sottikuwaat. 

Dara  gènuta  rafet  woote  boobee  jèm  ei  yeewu  ta  nekk  ea 
laaya  yu  tedd  yooyee  di  wax  naa: 

«atnna  yit  ei  wuutoonteg  guddi  gi  ak  bêeeêg  bi  ak  li  Yâlla 
wâccee  asantaan  ei  wêrség  dâldi  eiy  dundélé  suuf  si  ginaaw 
ag  deem  amit  ei  coppaxndiku  gi  ei  ngelaw  li  ay  tegtal  ngir  niy 
jèfendikÔO  xel»  (laayay  5“'  d  saaru  Al-  jâtiyah). 

Ak  li  Muwax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Tegtal  la  yit  ngir  noom  guddi  gi  Nu  eiy  génnée  bèeeèg 
bi  bu  ko  defee  nu  nekk  ei  lèndèm.  Ak  jant  bi  buy  dox  jèm  ei 
daluwaayam,  lôolu  nattaleb  Yâlla  Miy  ki  tedd  kiy  xamaakon  bi 
la.  Weer  wi  yit  nattaleelnanu  ko  ay  wâccuwaay  ba  mu  melaat 

ne  xala  gU  mâggat»  (laayay  37“'  ba  40“'  d  saaru  Yâsin). 

Ak  li  Muwax  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ne: 

«Misaal  yooyee  danu  koy  jox  nit  ni  waaye  ni  xam  rekk  noo 

koy  dégg»  (laayay  43“'  d  saaru  Al-  ‘ankabût). 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


Nit  ki  kat  bu  xamee  xôotaayu  yègyèg  ak  xalaat  diirub  ag 
dundèm,  kon  dana  mana  amub  eér  ei  bègg  Yâlla.  Texe  giy  nèw 
ginaaw  dee  kat  kem  mbèggéel  googee  lay  nekk.  Ta  yônént  yi  ak 
wâlliyu  yu  baax  yi  fi  masa  jaar  yépp  ay  misaal  yu  leer  lanuwoon 
ei  xam  bindéef  yi.  Xam  Yâlla  gi  nu  moonaale  nit  nag  ta  mu  nekk 
fu  xôot  ei  moom  mbôot  la  mu  nèbbu. 

Ni  sâggan  dègèr  bopp  tay  weddi  ni  jeexal  seenug  dund  ei 
géejug  jafe-jafe  bu  nu  yègée  wéetaay  wu  raglu  wa  ta  yèg  ne  amunu 
ku  leen  di  aar  ta  yègit  aajowoo  gu  nu  aajowoo  sâkku  ndimbèl  ei 
kâttanug  Yâlla  gi,  bu  lôolu  amee  danuy  dellu  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ngir  la  nu  dese  ei  bind  bu  sell,  bind  bu  sell  ba  nu  dèxèn 
ei  biir  nit. 

Waaye  ni  giimal  fay  waajtaay  wii  ta  des  di  nu  sori  nu  nuxax 
ei  âddina  sii  sottikuk  kâttanug  Yâlla  gi  ak  xarbaax  yi  ei  bindéef  yi 
ak  ni  jeexal  seenug  dund  eig  gâtt  xel  ta  seeni  gèt  muuru  ba  dunu 
jèl  ay  bind  dunu  dégg  ay  laabiiré,  danuy  sax  ei  nekkiin  wii  bu 
âllaaxiraa.  Ci  lôolu  sax  la  laaya  yu  tedd  yi  di  waxe  naa: 

«Xanaa  doxunu  ei  suuf  si  ba  ant  xol  yu  nuy  xante  walla 
nopp  yu  nuy  déggé?  Gêt  yi  kat  dunu  gumbê  waaye  xol  yi  ei  dênn 
yi  nooy  gumbê»  (laayay  46“‘  ei  saaru  Al-  hajj). 

Laaya  yaa  ngi  wax  batayit  naa: 

«Ku  gumbê  ei  dund  gii  bu  âllaaxiraa  yit  day  gumbê  ta  gènê 
sânku  aw  yOOn»  (laayay  72“‘  ei  saaru  Al-  isrâ). 


Bokkna  ei  li  manuta  nâkk  nag  nu  jânge  Alquraan  ju  tedd  ji 
ei  jânglekat  yu  gôor  ak  yu  jigéen  yu  baax  yi  ta  seeni  xol  feesak 
bègg  Yâlla,  ndax  noom  danuy  xècc  ni  leen  di  déglu  ei  tâppewu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gu  seenu  melo  di  tâppewu  ci  noom  jôgé  ci  seeni  xol  yi  leere  ci 
leerug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dem  ci  biir  yegyèg  yi  ak  xalaat 
yi.  Jèléefna  ci  Tâwûs  mune  danoo  laaj  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  nit  ki  gènè  neex  njângum  Alquraan  gèn  koo 
baaxle  mune: 

«Ki  nga  xamne  boo  ko  déggée  muyjâng  dangay  xam  ne  ku 
ragal  Yâlla  la  ku  Koy  teewlu»  (Ad-  Dârimi,  buntub  FadâU  al-  qurân }. 

Waaye  safaan  bi  yit  day  am  ba  mépp  njâng  mudul  âgg  ci 
xol  dumana  yôbbu  nit  ci  yègyèg  bu  xôot  ak  xalaat  bu  yaatu  bi 
Alquraan  bègg.  Kon  nag  warngay  déglu  bu  baax  bâyyiloo  xel  gu 
tedd  googee  jôgé  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ba  munee: 

“Dana  am  nugénné  ji  ci  seen  biir  non  seenug  julli  noom 
dana  tax  ngeen  xeeb  seenug  julli  yéen,  seenug  koor  noom  di 
tax  ngeen  xeeb  seenug  koor  yeen,  seen  jéf  noom  di  tax  ngeen 
xeeb  seen  jêf  yéen,  nuy  jâng  Alquraan  ta  duweesu  seeni  bôli,  ta 
nuy  roeeiku  ei  diiné  ni  balubfett  di  roeeikoo  ei  ki  koy  sânni  ba 
bu  xoolee  eat  la  dugis  dara,  bu  xoolee  bant  ba  dugis  dara,  bu 
xoolee  ea  mbuus  ma  dugis  dara,  bu  ko  defee  mu  réer  ei  asamaan 

si  di  wéy”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Fadâil  al-  qurân). 

Kon  nag  ngir  nubana  tâbbi  ea  jèyyè  joojee  day  war  ei 
nun  nuy  gènè  yittéwôo  Alquraan  ju  tedd  ji  ta  tâbbi  ei  xalaat  ei 
laayaam  yi  aka  dégg  ay  maanaam  ei  sunuy  xol  aka  settantal  jikkôy 
Alquraan  ju  tedd  ji,  ndaxte  Alquraan  ju  tedd  ji  day  woo  ki  gèm  ei 
wépp  yoon  jèmé  ko  ei  waaj  ngir  xalaat  bu  sax  ak  yègyèg  bu  sax. 
Ci  lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  di  waxe  naa: 

«Yônniwunu  lu  lajiitu  ludul  ay  gôor  yu  Nuy  wâcce  Sunuy 
wax  ei  noom.  Kon  nangeen  laaj  ni  am  xamxam  bu  ngeen  xamul 
laaya  yu  leer  yi  ak  téeré  yi.  Ta  wâccenanu  ei  yaw  téeré  biy  ag 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


pâttli  ngir  nga  leeralal  nit  ni  li  nu  wâcce  ci  nootn  ndaxyâlla  nuy 
Xalaat»  (laayay  43“‘  ak  44“'  d  saaru  An-  nahl). 

Ca  dèggdègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  nuy  woo  ci 
Alquraan  ju  tedd  ji  -nun  ay  jaamam-  jèmé  ci  xalaat  ci  tegtali  ag 
nekkam  ak  ci  bind  yu  xeren  yi  ci  xéewèl  yi  nu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  baaxe. 

Day  bâyyiloo  xel  yit  ci  ne  nit  ni  ci  lan  bokk,  ta  noom  danoo 
am  ay  lâkk  aki  melo  yu  wuute;  ba  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  wax  naa: 

«Bokkna  ci  ay  tegtalam  yit  bind  gi  Mu  bind  asamaan  yi  ak 
suufsi  ak  wuutegseeni  lâkk  ak  seeni  melo.  Lôolu  de  ay  tegtala 
ngi  ci  ngir  ni  xam»  (laayay  22“'  ci  saaru  Ar-  rûm). 

Ca  dèggdègg  wenn  ci  lâkkyi  nit  ni  diwax  ay  mbooloo  yu  xeet 
way  lâkk  lâkk  woowee  taxawal  sosunu  ko,  ta  yit  tènk  yiy  tènk  lâkk 
ak  baat  ya  nu  eay  jèfèndikôo  dunu  lu  nit  ni  dajaloo  amal  ko. 

Bu  yenn  lâkk  yi  di  tâmblee  wax  ei  luy  tegtale  j  èf,  yenn  yi  noom 
ei  luy  tegtale  ki  jèf  jèf  ji  lanu  koy  tâmblee  liy  tegtale  jèf  ji  doora 
dikk.  Ta  lâkk  yii  du  yun  tèkkèlé  ba  tânn  ei  yenn,  waaye  may  la  gu 
jôgé  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  yit  bind  gi  nubind  nit  ei  melo 
aki  xeet  yu  wuute  ginaaw  bi  mu  doonee  mayug  Yâlla  dafa  lâmboo 
ay  bind  yu  xeren  yu  wuute.  Fii  mune  melo  yi  dèkkuwaay  yi  ei  kaw 
suuf  noo  ko  jur,  xeet  yi  noom  di  nu  Yâllay  feenoo  ei  bind  gi.  Ta  li 
waral  taxawaay  bii  mooy  nit  ni  xamante  ei  lu  gènè  yomb. 

Bu  weesoo  lôolu  nag  amul  xeet  wu  gèn  weneen  walla  xeet 
wu  amul  solo.  Ndaxte  ei  xeet  wune  la  nit  nu  baax  di  génné  ak  nit 
nu  bon,  waaye  li  am  solo  mooy  ragal  Yâlla  not  rânniku.  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  nag  leeralna  dègg  googee  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
dâldi  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yéen  nit  ni,  Nun  kat  danu  leena  bindé  ci  gôor  akjigéen  def 
leen  ay  xeet  aki  giir  ngir  ngeen  xamante.  Ki  gênê  tedd  ci  yéenfa 
Yâlla  nag  mooy  ki  gênê  ragal  Yâlla  ci  yéen.  Yâlla  kat  xamaakon 
la  ku  den  kumpê  la»  (laayay  13“‘  d  saaru  Al-  hujurât). 

Ci  geneen  wâll  yit  Yâlla  dafa  yamale  kenne  ci  boppam  dâldi 
bind  bindéef  yépp  nuy  gôor  ak  jigéen  yuy  mottleente.  Ta  dundug 
njaboot  gi  tâmblee  fa  âjjana  ci  Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  tuxu  nèw  ci  nun  doon  tèrèliinu  naar 
naar  wu  Yâlla  sos.  Tèrèliin  wii  nag  diiney  Lislaam  dègèrèlna  ko  bi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Bokkna  ci  ay  tegtalam  yit  li  Mu  leen  bindêlé  ci  seen 
bopp  ay  soxna  ngir  ngeen  ameg  dal  ci  noom,  defyit  eofeel  ak 
yêrmêndé  ei  seen  digênté.  Lôolu  de  ay  tegtala  ngi  ei  ngir  niy 
Xalaat»  (laayay  21“'  d  saaru  Ar-  rûm). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  defna  bârke  ei  sèy  ei  xeetu 
Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ei  keppaarug 
Alquraan  ak  Sunna,  ta  Yâlla  defna  ko  muy  âjjanay  texe  ei  dundug 
âddina  gi. 

Sèy  kat  bind  yu  xeren  yu  bari  ta  nèbbu  ningi  ei  -yuy  èlèm 
xel  yi  di  leen  jaaxal-  ei  dajeg  naari  waxambaane  yu  bokkul  dara  ei 
anam  gu  leen  di  xèccèlé  njarin  noom  naar  népp.  Lèkkèlôo  kat  gu 
xoli  naari  waxambaane  yu  bokkul  dara  di  lèkkèlôo  ei  yèrmèndé 
ak  mbèggéel  gi  leen  Yâlla  xéewèlale  ba  sax  nuy  dund  dèggdègg 
ei  jaww  ju  yéemé  ba  âgg  ei  fâtte  kèri  seeni  baay  ak  seeni  nday  -ya 
nu  mâgge  yaroo  fa-  lôolu  daal  feenug  Yâlla  la  gu  kawe  akub  bind 
bu  sell  bu  gènè  yayoo  xalaat  bu  xôot  bind  bune. 

Li  ko  waral  nag  moodi  ne  nit  ni  Yâlla  da  leena  nattoo 
moonaale  leen  mana  werante  ak  deijijdeijiji  ei  nangu  dègg. 
Laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  taaroonanu  misaal  yu  wuute  ngir 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


woroom  sôobuwaay  ak  naanuwaay  yu  wuute  yi  ba  nit  kune  di  ci 
am  wâllam  kem  ni  mbirèm  deme.  Dègg  gii  nag  laaya  ju  tedd  ji 
leeralna  ko: 

«Ta  joxnanu  nit  ni  ci  Alquraan  jii  misaal  mune,  nit  nag 
doon  ki  dâqqa  werante  lune»  (laayay  54“'  d  saaru  Al-kahf). 

Alquraan  ju  tedd  ji  mingi  bâyyiloo  xel  nit  yit  ci  muujisaat 
yi  ci  nekk  di  ko  woo  yit  jèmé  ci  xalaat.  Laaya  jaa  ngi  woo  nit  ci 
muxalaat  eig  dundèm  diwax  naa: 


«Ta  ku  Nuguddêl  aw  fanam  dananu  ko  delloo  ginaaw  ei 
bindêm;  xanaa  dunu  jêféndikoo  seeni  xel?»  (laayay  68“'  d  saaru  Yâsin). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  wone  ne  nit  danu  koo  moonaale  mana 
jeng  jèm  ei  kâeeoore  ak  mana  jeng  jèm  ei  ragal  Yâlla,  ni  lôolu  di 
leere  ei  waxi  Yâlla  jii  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


«Maangi  giin  yit  ei  bakkan  ak  ni  Mu  ko  bindé  defei  moom 
mana  kâeeoore  ak  mana  ragal  Yâlla.  Ku  ko  sellal  dana  texe  am 
la  mu  bêgg,  ku  ko  tilimal  yit  dana  sooy  nâkka  am  la  mu  bêgg» 

(laayay  7“'  ba  10“'  d  saaru  Ash-  shams). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  wone  kâttanug  Yâlla  ei  dekkalaat  ak 
lottug  nit  ki  ei  kanam  mbir  mii  ak  dèggug  Yâlla  gi  nit  di  xaar  bu 
âllaaxiraa;  laaya  ji  diwax  naa: 

«Xanaa  nit  ki  xamul  ne  Nun  Noo  ko  bindé  ei  toqqu  mânniyu 
mu  jekki-jekki  rek  di  xulôowaale  bu  mag?  Mujox  Nu  am  misaal 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yit  -ta  fekk  mufâtte  bind  gi  Nu  ko  bind-  dâldi  ne:  kan  mooy 
dekkal  yax  yi  bu  nu  funuxee?  Waxal  ne:  ki  koy  dekkal  mooy 
Ki  ko  njêkkôona  sos  ta  Moom  ku  xam  lool  mbindéef  mune  la» 

(laayay  77“'  ba  79"*  d  saaru  Yâstn). 

Jeneen  laaya  yit  mingi  fâttli  nit  -miy  daw  di  dâqq  jamono- 
ne  jamono  mbir  mu  gaar  la  muy  soppiku,  batax  laaya  ji  diwax 
naa: 


«Bis  ba  saa  di  taxaw  danuy  mel  ne  ag  ngoon  walla  ab 
yooryoor  rekk  la  nu  sax  ca  bâmmeel  ya»  (laaya  ji  mujj  d  saaru  An- 
nâziât). 

Leeral  yii  yépp  daal  yiy  woo  nit  jèmé  ci  xalaat  bu  sax  danuy 
wone  ne  ligéeyu  xel  bu  mel  nii  lu  manuta  nâkk  la  tay  lu  Yâlla 
digèl  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  lu  jiitu 
junniy  at  ak  neenti  téeméer,  ndaxte  dafa  leeral  loola  ci  âddiisam 
bu  tedd  biy  wax  ne: 

«Amul  yit  jaamu  Yâlla  gu  yamak  xalaat»  (Al-  Bayhaqi,  Shuâb 
al-  imân,  xaajub  4“',  xétu  157“'). 

Ba  sax  maneesnaa  wax  ne  âddiis  bii  day  wone  ne  xalaat 
lu  manuta  nâkk  la  lu  jiitu  jaamu  Yâlla.  Ndaxte  xam  solo  ak 
dèggdèggi  yiw  yi  lu  mel  ne  jaamu  Yâlla,  ci  misaal,  xalaat  rekkay 
tax  mumana  nekk. 

Wôorna  ne  nag  xalaat  bi  laaya  yu  tedd  yi  ak  âddiis  yu  tedd 
yu  bari  wone  soloom  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer  gèn  naa 
am  solo  ci  sunu  jamono  jii  ngir  leeral  yi  nu  tuddôon  ci  ginaaw. 
Lu  nu  man  diwax  nag  ci  war  gi  nuwara  am  fiiraange  ak  pastéef 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3)  r’^Miésiin 


ci  sonnee  ci  yiw  ak  jottli  dègg  ngir  nu  wâccoo  ci  lu  wér  ak  sunu 
warugar,  lu  nu  mana  wax  ci  tomb  bii  rek  lu  néew  la. 

Waxtu  yi  èpp  solo  nag  yi  jullit  wara  mâng  jarinoo  leen  guddig 
fukkéel  ak  jurôom  ci  weeru  baraxlu  ci  la  bokk.  Ba  taxna  ni  gèm 
warnanu  koo  dundèlé  lépp  lu  nu  am  ci  yègyègu  xol,  ndaxte  guddi 
googee  mooy  guddig  âtte  ak  séddèlé.  Ci  guddi  googee  kat  leef 
dibind  kuy  juddu  ci  at  mi  ak  ku  eiy  faatu,  ei  leef  diséddèlé  wèrsèg 
yi  yit  di  ei  yéegèl  jèf  yi  nujèm  ea  péeyub  Yâlla  ba.  Ci  lôolu  la 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  diwaxe  naa: 

«Bu  fukkéelu  guddi  ak  jurôotn  ei  baraxlu  dikkée  nangeen 
taxaweguddi  ga  eijulli  ta  woor  bêeeêg  ba.  Yâlla  kat  da  eiy  wâcc 
ei  asamaan  si  gênè  jege  bu  jant  bi  sowee,  bu  ko  defee  munaa: 
xanaa  amul  kuy  jégglu  Majéggèl  ko?  Xanaa  amul  kuy  sâkku 
wèrsèg  Mawèrsègèl  ko?  Xanaa  amul  ku  nekk  eib  nattu  Mamay 
ko  jâmm?  Xanaa  nângam?Xanaa  nângam?  bafajar  difenk»  (ibn 

Mâjah,  buntub  Iqâmat  as-  salât). 

Maneesnaa  wax  yit  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  ubbi 
wunti  yèrmèndé  ak  njekk  ak  nangu  naan  ba  fajarug  guddi  googee 
difenk  (bi  ki  taalif  téeré  bi  di  toll  fii  dafa  dajeek  guddig  fukkéel  ak 
jurôom  ei  baraxlu  ditâmbli). 

Dara  gènuta  rafet  nag  xibaaru  mbégté  bi  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  èndil  nu  gèm  niy  dundèlé  guddig 
fukkéel  ak  jurôom  ei  baraxlu  ei  julli  di  dundèlé  bèeeèg  ba  ei  woor. 
Lii  moo  tax  muwar  ei  nun  nufarlu  ei  dundèlé  guddi  googee  ei 
julli  ak  jâng  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  ak 
sâbbaal  ak  juUi  ei  Yônént  bi  di  ko  naanal. 

Warna  yit  nuyittéwôo  ta  sonne  guddi  ak  bèeeèg  yiy  topp  ei 
guddig  fukkéel  ak  jurôom  ei  baraxlu,  ndaxte  danoo  mel  ne  luy 
yèglé  weeru  koor  wu  mâgg  wiy  balluwaayu  leer,  dananu  wara 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yokk  suni  yègyègi  xol  ci  texeg  weeru  koor,  wara  baril  jèf  yu  baax, 
wara  yokk  sunug  mbèggéel  gi  lalu  eig  ngèm  ak  sunug  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Warna  yit  nuy  defe  sunuy  julli  ei  jawwi  biir  ak  yamoo  gu  ruu 
digènté  xol  bi  ak  jèmm  ji,  ndaxte  julli  ag  daje  gu  kawe  la  digènté 
jaam  bi  ak  Boroomam.  Amna  ku  masa  dikk  ei  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dilaaj  dâldi  ne:  Yaw  Yônént  bi, 
jângal  ma  ta  tènk  ko.  Mune: 

“Boo  jôgée  dijulli  nanga  julli  jullig  kuy  tâggoo,  bulwax  yit 
waxjooyjégglu,  ta  nanga  dogu  ei  naagu  ei  li  ei  yoxoy  nit  ni”  (ibn 

Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Ki  gèm  kat  buy  julli  warnaa  def  kem  kâttanam  ngir  fâggu 
jikkô  ak  jèf  yu  baax  yépp,  warnaa  moytoo  sânk  xéewèlug  Yâlla 
googee  yit,  ndaxte  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  wax  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 

“Nit  de  dana  julli  ba  sèlntèl  ta  dunu  ko  bindèl  ludul 
fukkéelu  xaajub  julléent  ga,  jurôont  neenteel  ba,  jurôont  natteel 
ba,  jurôont  naareel  ba,  jurôont  ntbenneel  ba,  jurôonteel  ba, 
neenteel  ba,  natteel  ba,  genn  wall  ga”  (Abû  Dâwûd,  buntub  As-  salât). 

Li  am  daal  moodi  ne  warna  nu  nuleeral  bir  yooyee,  ndaxte 
niiri  yèrmèndé  ak  bârke  agsinanu  ei  nun  bi  weer  wu  tedd  wii 
jubée  -wiy  agsi  ei  fan  yu  néew.  Ta  lôolu  moodi  ne  Alquraan  ju 
tedd  ji  wâcc  ei  weeru  koor  deef  koo  wâcce  ngir  nudund  dundug 
koor  gu  yâgg  guy  wéy  ba  bis  péne. 

Weeru  koor  kon  ak  Alquraan  yaruwaay  bu  sax  lanu.  Ta  ei 
lôolu  la  laaya  ju  tedd  ji  diwaxe  naa: 

«Weeru  koor  ntooy  weefwâccee  Alquraan  ntudoon  ag  njub 
ngir  nit  ni  ak  tegtal  yu  leer  yu  doon  ag  njub  akug  teqqale.  Kon 

- 


Alquraan  Ak  Xalaat  (3) 


ku  eifekke  weer  wi  ei  yéen  na  ko  woor.  Ku  wérêdi  walla  munekk 
eib  tukki  na  woor  yeneen  bis  yu  ni  toll.  Yâlla  kat  jâppndal  la 
leen  bêggêl  bêggêlu  leen  xatxat.  Nangeen  matal  lim  bi  nag  ta 
tudd  mâggug  Yâlla  ngir  li  Mu  leen  gindi  ndaxyâlla  ngeen  sant» 

(laayay  185“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Ta  ei  laaya  ju  tedd  joojee,  ginaaw  bi  mu  leeree  ne  Alquraan 
leer  guy  gindée  la  gu  fees  ak  firndéy  njub  ak  tegtali  xamxam, 
dafa  digèl  képp  ku  teewe  weer  wii  muwoor  ko  ei  nu  dèppôo  ak 
nattuwaay  yu  Alquraan  yi. 

Bokkna  ei  li  war  nag  nubana  fâtte  ne  dudoy  nuy  déglu 
njângum  Alquraan  ei  sunuy  nopp  rek  tay  romb  dègg  yi  ei  nekk 
ban  eee  taxaw.  Waaye  kay  danoo  wara  déglu  digèlèm  yu  bârkeel 
yi  nuy  leeralal  yooni  muee  ei  dundug  âddina  gi  ak  sax  ea  âjjana 
ei  noppi  xol  ak  gèti  xel.  Li  waral  lôolu  moodi  ne  ki  gèm  day 
gânnaayoo  liy  dundèl  ruu  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ngir  jâkkaarloo 
ak  eongi  bânneex  ak  bakkan. 

Kon,  yaw  sunu  Boroom,  maangi  Lay  naan  ngamay  nu 
eérub  nudund  dundug  Alquraan  ak  âjjana  ei  yègyèg  bu  xôot  ei 
weer  wu  bârkeel  wii,  ta  def  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  ngèm  gi  nuy 
firndé  ju  nuy  musèl  bana  doon  firndé  ju  nuy  dugèl,  ta  ngadef 
sunug  woor  weer  wi  muy  yèrmèndé,  def  sunug  xadd  ei  weer  wi 
muy  bârke,  def  sunug  dog  ei  weer  wi  muy  waxtuw  âgg  ei  Yaw. 
Yâlla  nanga  nangu  naan  Yaw  Yâlla... 


^uuh  ak  rûn^ûûni  bet 


Tuubèl  ta  naane  gèt  yuy  jooy  ak  xol  bu  feese  sawaraw 
réeeu,  ndaxte  tôortôor  yi  ei  bérèb  yi  am  jant  ta  tooy  rek  la 
xuy  ubbikôo. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi. 


TUUB  AK  RONGONI  BÈT 


Bis  ab  nawkat  dafa  laaj  kenn  ci  nu  baax  ni  maanaam  âddiis  bi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  diwaxe  naa: 

«Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dana  nangu  tuubugjaam  bi 
liféek  âggul  Ci  xerxeri»  (Ibn  Mâjah,  huntuhAz-  zuhd). 

Nit  ku  baax  kii  dâldi  koy  tont  ne: 

Waaw,  ni  ko  Yônént  bi  waxe  la.  Ndax  man  namaa  xam  looy 
ligéeyé? 

Mune  ko:  Man  nawkat  laa,  damay  nawi  yéré. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  Lu  gènè  yomb  ci  naw? 

Mune  ko  :  Dog  yéré  yi. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  naata  at  nga  amagun  ci  ligéey  bii? 

Mune  ko:  jurôom  neenti  at. 

Mulaaj  ko  ne  ko:  Boo  demee  ba  ruu  gi  digénn,  ndax  danga 
mana  dog  ndimè? 

Mune  ko:  Déedéet. . .  Duma  ko  man. 


Nit  ku  baax  ka  ne  ko:  Yaw  nawkat  bi,  bu  fekkee  doomana  def 
ligéey  boo  manoon  daan  ko  def  diirub  fukki  at,  kon  bu  dee  agsee 
nan  ngay  mana  tuubé  ta  masoo  koo  def  ci  sag  dund?  Kon  tuubèl 
tay  jii  bi  ngay  am  kâttan.  Boo  ko  deful  nag  bu  dee  dikkée  doo  am 
eér  ei  jégglu  ak  muj  gu  rafet.  Xanaa  masoo  dégg  wax  jii: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Gaaweleen  tuub  balaa  dee  didikk».  Booba  nag  la  muuré 
tuub  ag  sellal.  Booba  yit  la  nawkat  ba  yit  mujj  bokk  ci  nu  baax  ni. 

Ni  nu  ko  gise  ci  nettli  bii  nag  tarxiis  gi  bânneex  ak  âddina 
ditarxiisloo  jaam  yi  ci  anam  yu  wuute,  li  nuy  wôorèdi  wôorèdi, 
li  ci  gènè  wôorèdi  -ci  anam  gu  wér-  mooy  sax  ci  yeexe  tuub  ta 
tuub  di  liy  taxa  mucc  ruu  gi  diirub  sunug  dund.  Qatâdah  neena: 
Alquraan  de  da  leen  di  won  seen  jângoro  ak  seen  saafara.  Seen 
jângoro  mooy  seeni  bâkkaar,  seen  saafara  di  jégglu®. 

Ndaxte  jégglu  -mi  am  wâccuwaay  bu  am  solo  ci  jublu  ci 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  ci  âggale  xol  ci  tolluwaay  bu  kawe- 
mooy  wenn  yoon  wiy  taxa  tâqqalikoo  ak  tir  yu  biir  yi.  Ta  tuub 
miy  muri  kiiraay  ak  pakk  yi  dox  digènté  jaam  bi  ak  Boroomam 
aw  sas  wu  mag  la  ngir  jèf  yu  baax  yi  mana  sotti.  Lôolu  moo  taw 
nuwara  naaxsaayal  bir  yiy  tee  âgg  ci  jublu  gi.  Ci  nii  nag  la  xol  bi 
didoone  luy  dimblée  ci  âgg  ci  jublu  gu  tedd  gi. 

Ci  lii  nag  la  yooni  tasawuf  yépp  di  tâmblee  ci  jégglu  ak  wird 
yiy  ame  ci  waxtuy  njèl  yi  ngir  mottleente  gog  biir. 

Tuub  gi  njèkk  nag  mingi  tâmblee  ci  sunu  sang  Aadama.  Ta 
ba  muy  tuub  dafa  naan  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


“Nuwax  noom  naar  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  danoo  toon 
sunu  hopp  ta  boo  nu  jéggêlul  yêrêmôonu  dananu  bokk  ci  ni 

pert”  (laayay  23“^  ci  saaru  Al-  a’râf). 

8.  Yèrêl  AI-  BayJiaqi,  Sliuab  al-  imân,  xaajub  5“*,  xètu  427“'. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Naan  gii  nag  mujjna  doon  misaalum  jégglu  ngir  sètèm  yiy 
nèwi  ginaawam  ba  bis  péne. 

Niti  Yâlla  yi  nag  dananu  xaaj  tuub  natti  xaaj: 

1-  Tuubug  ni  èpp  ei  nit  ni.  Noom  seeni  bâkkaar  lanuy  tuub. 

2-  Tuubug  xejj  yi.  Noom  daw  gu  seeni  xel  didaw  leeg  leeg 
dijôgé  fi  Yâlla  lanuy  tuub. 

3-  Tuubug  xejji  xejj  yi.  Noom  danuy  tuub  ngir  gènè  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Waaye  nag  sellal  ak  dèggu  naari  sârt  lanu  yu  manula  nâkk  ei 
jèf  ju  baax  june.  Ci  nii  la  nu  bari  ei  niti  Yâlla  yi  daan  tuubé  ei  tuub 
gi  nuy  tuub.  Maanaam  manuta  nâkk  nuy  muslu  ei  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ei  tuub  yiy  laaj  tuub  ta  nu  am  yit  mbôotum  «Tuub 
gu  sell»  gi  nu  tudd  ei  laaya  yi,  ndaxte  bakkan  ak  saytaane  bu  nu 
amul  yoon  ba  kèf  xol  bi  danuy  sol  mbubbum  dègg  lu  ei  nekk  ei 
noom  naar  mujj  doon  jânglekat  buy  gindée  jèmé  ei  taar  ak  yiw. 
Nii  nag  la  jaam  bi  ditâbbee  ei  seen  mbaal  sânk  seenug  tuub  def 
ko  mu  naaxsaay  mel  ne  pènd  bu  nu  tasaare.  Sax  ei  nâkka  tuub 
nag  moom  gaaf  la  guy  lèndèmal  âllaaxira.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  naa: 


“Xayna  seen  Boroom  yêrêm  leen.  Bu  ngeen  déllusée  nag 
nudéllusi.  Ta  defnanu  sawara  muy  dêkkuwaay  bu  nuy  têj  ni 

Weddi»  (laayay  8“'  ei  saaru  Al-  isrâ). 

Ndaxte  nit  kiy  sax  ei  yâqq  ag  tuubèm  day  mujj  doon 
fowukaayu  saytaane,  ta  lu  weesu  lôolu  yit  bu  tuubôon  saytaane 
walla  nu  sâggan  ni  doon  ay  saytaane  ei  moom  danuy  yâqqaat  ag 
tuubèm  naako:  «Naysaan!  Ndaysaan!» 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lôolu  moo  tax  laaya  yu  tedd  yi  diwax  naa: 


L>- jlAll  1  I ^ 


«Yéen  ni  gèm,  tuubléen  jèm  ci  Yâlla  tuub  gu  sell,  ndax 
yâlla  seen  Boroom  faral  leen  seeni  naawtéef,  tâbbal  leen  ci 
âjjana  yu  ay  dex  didaw  dironu  bis  ba  Yâlla  dul  gâeeaal  Yônént 
bi  ak  ni  gèm  ândak  moom.  Seenug  leer  da  leen  di  féeté  kanam 
ak  ndayjoor  nuywax  naa:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu 
mottlil  sunug  leer  tajéggèl  nu;  Yaw  kat  lune  nga  man»  (laayay  8“‘ 

ei  saaru  At-  tahrim). 

Waykat  bii  di  Rahmati  mingi  bâyyiloo  xel  dègg  googee  xol 
yi  jèm  ei  tuub  diwax  naa: 

Bu  lâmmin  wi  di  jégglu  ay  yoon,  doonte  xol  bi  dafa  nekk 
eig  eâggante,  bakkan  bi  day  jekkadi 

Waxeefna  ei  téeréb  âddiis  bii  di  «Al-  jâmi’  as-  saghir»  mbir 
mu  yéemé  ei  wâllu  tuub,  ta  moodi  ne  malaaka  mi  nu  sant 
bind  naawtéef  yi  du  bindèl  bâkkaar  kiy  moy  ludul  bu  jurôom 
mbenni  waxtu  jâllee.  Ta  day  néggèndiku  diir  boobee  bépp  ndax 
yâlla  moykat  bi  tuub  ei.  Lii  moo  tax  nag  kenn  waruta  wax  ne: 
«manumaa  sâmm  samag  tuub  ba  defaatnaa  bâkkaar  kon  nag 
warumaa  tuub». 


Waaye  kay  daywar  ei  ki  def  bâkkaar  mudèkké  jégglu,  ndaxte 
man  naa  am  Yâlla  xéewèlal  ko  tuubèm  bana  yâqqooti.  Waaye 
warnanoo  xam  ne  tuub  mingi  ame  ei  réeeu  gu  tar  ei  waxtu  wi 
muy  jégglu  ak  dogu  ei  bana  defaat  bâkkaar  bi.  Lôolu  moo  tax 
Yâlla  bâyyiloo  xel  lôolu  ei  téeréem  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 

«Yéen  nit  ni,  ragal  leen  seen  Boroom  ta  ragal  bis  ba  waajur 
dulfayal  doomam  dune  yit  doom  mooyfayal  waajuram  lenn. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Digub  Yâlla  de  dêgggu  wér  la;  kon  nag  bu  leen  dundug  âddina 
gi  nax  bu  leen  woraakon  bi  yit  nax  ci  seen  digènté  ak  Yâlla» 

(laayay  33“‘  ci  saaru  Luqmân ). 

Ta  âddiis  bu  tedd  bii  jôgé  ci  Yônént  bi  Yalla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ta  mu  eiy  wax  ne: 

“’Âishah,  boo  defee  bâkkaar  nanga  jégglu  Yâlla.  Tuub 
bâkkaar  kat  ntooy  réeeu  akjégglu”  (Ahmad,  Al-  musnad,  xaajub  6“‘,  xetu 
264“')  day  junj  tuub  gog  di  xalaataat  ea  bâkkaar  ba  du  ea  topp. 

Âddiis  bu  tedd  bii  nag  dayleeral  ni  mu  manuta  nâkke  tuub 
di  tâmblee  réeeu.  Danuywax  ne  sax  tilimaayub  bâkkaar  rongoon 
yu  tâng  yi  noo  koy  laabal.  Nettleefna  yit  ne  kenn  ei  ni  daa  moy 
ginaaw  ba  mu  tuubée  ba  réeeu  dan  koo  jox  fu  nu  bind  bâkkaar 
ya  mu  defoon  yépp  dâldine  ko:  “Jângal  lii”.  Mudâldi  naqqarlu  lool 
jèf  yii  mu  defoon  jooy  ba  manatula  gis  bâkkaaram  ya  nu  bind  ea 
kèyit  wa.  Ca  mujj  ga  nag  rongoon  yu  tâng  yu  dèggu  yii  danoo  raxas 
bâkkaaram  yépp  laabal  ko.  Nii  nag  lanu  jéggèlé  moykat  bii. 

Ci  anam  gii  nag  bariwaana  bâkkaar  bob  junniy  rongoon  noo 
koy  mana  far,  bariwaana  yit  genn  rongoon  gu  mana  far  junniy 
bâkkaar.  Ndaxte  rongoonu  bèt  bi  mooy  jèmmi  ndoxum  tuub 
mi  ngir  niy  dugg  ei  toolub  bègg  Yâlla,  ta  moom  yit  day  laabal 
bâkkaar  yi  di  leen  far,  tayit  day  feenal  eant  neel  Boroom  bi.  Ta 
rongoonu  bèt  mooy  kèrug  yaakaar  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ni 
texe  dèggdègg  nag  nooy  niy  mana  jooy  ea  dèxub  kèr  googee  ea 
waxtu  wa  yaakaar  yépp  di  doge. 

Ta  rongoon  wune  ea  rongoon  yooyee  yoy  nay  jâkkaarloo 
ak  âddina  ji  ei  rongoon  yu  tâng  day  nuru  ay  seetu  yuy  wone 
junniy  géej  mbâmbulaan,  ndaxte  wépp  peppu  suuf  wu  ea  nekk 
ag  mâggal  ak  rèyèl  bôoti  Yâlla  yi  la.  Ta  xel  mu  rafet  lu  ei  bari  ei 
rongoon  yooyee  leef  koy  ame.  Ndaxte  rongoonu  bèt  lâmmin  la 


NOO  YU  MUJJ  YI 


wuy  leeral  maanaa  yoy  baat  yi  dunu  ko  mana  èmb.  Ndaxte  jaam 
bi  ci  lii  lay  bèggè  sâkkoo  ci  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  bir  yoy  du  ko  mana  xalaat.  Lôolu  moo  tax  nag  rongoon 
didoon  luy  dalal  xelum  eofeel,  ni  tumurânke  ta  nekk  ei  tiis  yit  di 
ei  ame  noflaay. 

Dara  gènuta  rafet  nag  xewxew  boobee  diwone  dayob 
rongoon  gun  tuur  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bis  Junayd 
mom  Baxdaad  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dafa  nekkoon  ei  yitté 
didox  mumel  ne  dafa  gis  malaaka  yi  diwâccee  dara  ei  asamaan 
digénnée  dara  ei  suuf  si  ta  ând  ea  akug  xér,  mudâldi  laaj  kenn  ea 
noom  ne  ko:  Lu  ngeen  di  génnée  ei  suuf  si  nii?  Malaaka  ma  tont 
ko  ne  ko: 

“Dafa  am  bis  soppeb  Yâlla  romb  fii  dâldi  ne  “aah”  eig  eofeel 
ay  rongoon  yit  tuuroo  eiy  gètèm,  nun  nag  rongoon  yooyee  la 
nuy  génné  ngir  mu  am  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
njéggèlam  mujaare  ei  lii”. 

Âddiis  bu  tedd  bi  moom  mingiwax  naa: 

“Amna  Yaari  gètyu  sawara  dul  laal:  bèt  bujooy  ngir  ragal 
Yâlla  ak  bèt  bu  fanaanee  wattoo  aka  aare  ei  yoonu  Yâlla”  (At- 

Tirmidt,  buntub  Fadl  al-  jihâd). 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  yit 
waxna  ei  ndox  yiy  taqq  ginaaw  ba  mudoon  eôolôol  wâccaat  ei 
kaw  suuf  si  doon  ndox  mu  sell  muam  njarin  di  ei  wone  ni  nuy 
laabale  bâkkaar  yi  ei  tuub  ak  jooy,  mudâldi  ne:  “Bu  eet  gi  ak  sell  gi 
jeexee,  maanaam  bu  ndox  mi  nèxée  taqq  ban  ba  jurèl  nu  ag  jaaxle 
ngir  ag  taqqam  nit  ni  waaru  yit  tâmblee  naan  Yâlla  Muxettli  leen, 
bu  lôolu  jâllee  ndox  mi  day  doon  eôolôol  dâldi  yéeg  ei  asamaan 
si  jaar  fa  eiy  yoon  yu  wuute  ba  laab  laab  gu  mat  sèkk.  Ginaaw 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


lôolu  nag  muwâcc  ci  suuf  si  doon  taw  walla  galaas,  ginaaw  ba  nag 
muâgg  ci  géej  gu  yaatu  gu  amul  tefes”. 

Sikki  sâkka  yit  amul  ci  ne  misaal  yooyee  danuy  leeral 
tolluwaayu  mbèggéel  ak  yèrmèndé  yi  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  difeenal  jèmèle  ko  ci  jaamam  yiy  def  bâkkaar  tay  farlu 
ngir  mucc.  Bujantub  réeeu  akndoxum  tuub  amoon  ei  nit  niseeni 
xol  tilime  ei  tirub  bâkkaar  kon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  jèl 
xol  yooyee  jèmé  leen  ea  asamaan  ya  di  leen  laabal  yit  ei  suuf  ak 
ban  ak  tiri  bânneex  yépp.  Batayit  Yâlla  day  xéewèlale  yèrmèndé 
nit  mi  gènè  tedd  ei  ay  bindéefam.  Maanaa  mii  nag  mingi  sottee 
tay  feene  ei  anamam  gi  gènè  yaatu  ei  julli.  Ndaxte  juUi  gi  nuy  defe 
ei  anam  gi  gènè  mat  mooy  “yéegug  ni  gèm”. 

Ginaaw  nag  nit  ki  lu  bari  lay  sâggan  difâtte  dègg  googee, 
âddina  yit  di  ko  wèlbèti  muy  ree  bana  jooy  ba  muy  xèj  ngir  ree  yu 
bari,  moo  tax  nugis  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  diwax  ei  téeréem 
bu  tedd  bi  naa: 


jtJj'j  (1)  j^^  J  ô  jSL>wâjj 


“Ngeen  di  ree  yit  ta  dungeen  jooy  ta  fekk  ngeen  di  nu  ko 

dèddu”  (laayay  60“'  ak  61“'  ei  saaru  An-  najm). 

Mingiwax  Yônéntam  bu  tedd  bi  yit  di  ko  xamal  mbirum  nii 
naa  ko: 


ijjl^  i  ij^\.r.Jj  ^LvrLd  i  J^\^r  ,  1  ^ 

«Nanuy  ree  lu  néew  tay  jooy  lu  bari  ntuy  payug  la  nudaa 

def»  (laayay  82“'  ei  saaru  At-  tawbah). 

Maanaam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  bègg  ei  ab  jaamam 
mu  laabal  bâkkaar  yi  ei  tuub  aki  rongoon.  Ci  maanaa  mii  yit  la 


NOO  YU  MUJJ  YI 


sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  nettlee 
solos  rongoonu  bèt  diwax  naa:  «Bu  sondeel  dijooy  di  tuur  ay 
rongoon  day  gènè  leeral,  earub  gatab  yit  day  wert  di  yeesaat  ei 
bârkeb  xiin  yiy  jooy  ak  tângooru  jant  bi.  Maanaam  tângoor  ak 
ndox  yu  manuta  nâkk  lanu  ngir  mâggug  gâncax». 

“Naka  nôonu  yit  xiin  yi  ak  melax  yi  manunoo  nâkk  ngir 
nunangu  tuub,  maanaam  rongoonu  bèt  ak  yègyègu  ^ol”. 

“Bu  xol  bi  amut  yègyèg  xiinu  bèt  bi  yit  sottiwul  ab  tawam 
kon  nan  la  sawaraw  merum  bakkan  difaye  tâkktâkkal  bâkkaar? 
Nan  yit  la  xéewèlug  âgg  ei  leerug  feenug  Yâlla  ei  xol  bi  diballe? 
Nan  yit  la  balluwaayi  ruu  ak  dundug  biir  disottee?» 

«Bu  taw  yi  wâccutoon  yit  nan  la  gâncax  yi  dinaate?  Nan  yit 
la  xeeti  gâncax  yu  wuute  didende?» 

«Bâyyil  gâncax  yi  kon  ta  jooy  ay  yooni  yoon.  Suuf  saa  ngi 
nii  bu  tâqqalikoo  ak  ndox  mi  day  doon  suuf  su  wex  xorom,  ndox 
miy  wâcc  fu  sori  yit  sori  dex  yi  ak  déeg  yi  day  yâqqu  tilim  nèx». 

«Dèr  yi  ak  gott  yu  naat  yi  lool  mel  ne  âjjana  bu  nu  leen  xanee 
ndox  danuy  lax  seeni  xob  wow  dirot  ay  jângoro  di  ea  nekk.  Nit 
yit  nôonu  la  mel». 

Ngir  nag  nuaar  sunu  bopp  ei  nekkiin  woowee  manuta  nâkk 
numel  ne  sunu  sang  Shu’ayb  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  mi  gumbèwoon  ngir  jooy.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 

«Bu  ngeen  xamoon  li  ma  xam  kon  dangeen  ree  lu  néewjooy 
lu  bari»  (Al-  Bukhâri,  buntub  At-  tafsir). 

Lôolu  moo  tax  soldaari  xol  yiy  fompe  aka  setale  rongooni 
bèt  gôom  yiy  nekk  ei  xol  ta  ay  bâkkaar  di  ko  waral  diirub  dund  gi, 
lôolu  moo  tax  nuy  mana  boole  xol  yooyee  ei  xol  yi  sopp  yi  mana 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


tâbbi  ci  âjjanay  njéggèl.  Ci  lôolu  la  yônént  yi  ak  nu  baax  ni  ak  nu 
dèggu  ni  daa  wéerôo  noom  népp  ci  Yâlla  fu  nu  toll  bu  jamono 
xatee  ak  bu  yaatoo  bu  naqqar  amee  ak  bu  mbégté  amee,  ta  noom 
fu  nu  toll  ci  déeyaale  ak  Yâlla  ak  eofeel  gu  sax  la  nuy  nekk. 

Ndaxte  maneesula  xalaat  ab  jaam  bu  mana  nâkka  aajowoo 
jégglu  ak  tuub,  ndax  rèeerèee  yiy  am  ei  ludul  eoobare  day  ame 
ba  ei  yônént  yi  sax  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Tuub 
ak  jégglu  kon  nooy  jumtukaay  yi  gènè  mana  jeexiital  ei  jege  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  noom  naar  danoo  doon  yègyègu 
réeeu  ak  muslu  gog  biir  gu  dèggu  ta  sell. 

Ci  geneen  wâll  yit  tuub  ak  rongooni  bèt  yi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  bègg  ei  jaamam  yi  ta  di  ko  jaarale  ei  tiis  ak  tartar  yi 
muy  nattoo  ay  jaamam,  lôolu  ag  yaxantu  gu  sax  la.  Ta  ni  tânn 
yaxantu  guy  tonowu  -melne  yaxantu  googee-  dunu  jâmbat  mukk 
benn  nattu,  ndax  danuy  xam  ne  danuy  texe  ji  texe  gu  mag  gu 
sax  am  lanu  bègg.  Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  ei  doon  gi  mu  doon  kenn  ei  noom  feenalna  lii  gèn 
gaa  rafeti  feenal  muwax  ne:  “Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  day  jèl 
ei  yaw  ay  rongoon  ei  âddina  jii,  waaye  da  la  eiy  faye  xéewèlale  la 
dex  yu  bari  ea  âjjana.  Day  jèlé  ei  yawit  ay  muslu  aki  wonk  yu  fees 
ak  mbèggéel  ak  metiit,  waaye  da  lay  faye  ei  wonk  gune  ak  xettliku 
gune  téeméeri  téeméeri  daraja  yu  kawe  yu  biir  aki  mâqqaama 
yeef  manula  âgg”. 


Waaye  warnanoo  xam  ne  rongoon  yépp  yamunu,  waaye 
wuute  yu  baree  am  seen  digènté.  Ndaxte  wonk  yu  bari  yu 
dègguwul  tay  yu  sedd  yu  nu  feent  eâggante  ak  woru  lay  wone. 
Sufyân  Ath-  thawri  -yâlla  nef  sellal  mbôotam-  mingi  wax  naa: 


“Jooy  fukki  xeet  la:  jurôom  neent  yi  njistal  la,  benn  rekk  moo 
eiy  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jooy  yu  mel  nii  nag  yoy  ngir 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  aw  yoon  laydoon  ci  ndigèlul  Yâlla  wuy 
jèmé  ci  mucc  ci  sawara”. 

Ningi  nettli  ne  dafa  am  jigéen  ju  nèwôon  di  jooy  di  jâmbat 
broom  kèrèm  fa  âttekat  ba  di  Shurayh  ta  fekk  As/j-  shubi  teewoon 
fa,  muwax  moom  Ash-  shu’bi  ne: 

“Jortnaa  ne  soxna  see  de  deef  koo  toon.  Xanaa  gisôo  ni  muy 
jooye?” 

Booba  nag  la  âttekat  bi  di  Shurayh  wax  ne: 

«Shu’bi,  bokki  Yuusufa  ya  de  danoo  delluwoon  fa  seen  baay 
doon  jooy  ta  fekk  noo  toonoon.  Boo  dee  xool  rongoon  yii  rek 
sab  âtte  duwér». 

Wôorna  ne  nag  rongoon  yu  mel  ne  yooyee  deesu  ko  nangu. 
Jooy  yuy  wone  toroxtaane  akug  doyadi  yit  jooy  yeef  naawlu 
la.  Jooyi  nit  ni  pert  ni  seeni  jè  naqqul  rongoon  yu  amul  njarin 
lanu.  Ci  mbirum  rongoon  yii  nag  la  waykat  bi  dèkk  Turki  di 
Muhammad  yâlla  na  ko  Yâlla  yèrèm  diwaxe  naa: 


Ée  yéen  nit  hi,  bâyyileen  naqarlu,  bâyyileen  wonk 
Bujooy  amoon  njarih  kon  sama  baayjogé  ca  bâmmeelam  ba 
Lan  la  rongooh  yi  di  jarih  bu  haqq  rogalaatul? 


Rongoon  ak  jooy  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bègg  du 
rongoon  yu  nuy  suufeel  ci  kanam  xarit  walla  noon,  waaye  safaan 
bi  la  kay  rongoon  la  yu  nuy  yèkkèti  ba  ca  asamaan  ya  tay  dundèl 
xol.  Niki  nga  xamene  géej  yu  yaatu  yi  danuy  lâmboo  lu  bari  ci  lu 
am  njarin  ak  lu  amul  njarin  ta  di  leen  aar  ci  lab  nôonu  la  sunu 
rongoon  yi  wara  mele  ne  ndox  mi  nuy  sâmm  di  nu  aar  ci  lab  di 
nu  yanu  ba  fa  nu  jèm.  Rongoon  yii  nag  ay  toqq  lanu  yuy  rogalaate 
ci  xol  bi  nu  èpp  ni  muy  rogalaate  ci  bèt  ta  nu  leen  di  gaaral  Yâlla 
dunu  leen  gaaral  bindéef  yi. 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Amna  meneen  mbir  mu  am  solo  yit  mu  aju  ci  jooy  ta  moodi 
ne  jooy  yi  waruta  doon  jooyi  jâmbat,  ndaxte  jâmbat  day  wone  ag 
nâkka  ând  ta  lôolu  du  lu  nu  nangu  benn  yoon.  Ndaxte  jâmbat  day 
yôbbé  nit  ki  moy  di  ko  tâggale  ak  li  koy  taxa  jarinu  lépp,  ta  lôolu 
day  xècc  merum  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jooy  yi 
nu  jublu  nag  nun  du  xècc  mer,  waaye  day  béglôo  ab  soppe  akub 
xarit  di  doon  jumtukaay  buy  laabale  ci  tiri  bâkkaar. 

Li  am  nag  moodi  ne  bu  dee  dikkée  niy  nelaw  danuy  yeewu, 
maanaam  danuy  ubbi  seeni  gèt  di  gis  dègg  gi.  Waaye  amul  lenn 
njarin  lu  nuy  yaakaar  ci  gis  dègg  gi  bu  waxtuw  noo  gu  mujj  gi 
agsee  niki  nga  xame  ne  jarinutôon  Firawna.  Dara  gènuta  rafet 
li  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax  ne: 
“Ni  am  xel  de  danuy  jooy  lu  jiitu  dee,  ni  xamul  nag  noom  danuy 
metiitlu  di  dôor  ci  seen  bopp  ca  mujj  ga.  Kon  deel  gis  sag  mujj  ci 
tâmblig  ligéey  bi  ta  bul  bokk  ci  niy  réeeu  bis  péne”. 

Nanga  jânge  ei  mbirum  piee  ma  ea  nettle  boobee.  Piee 
ma  dafa  gis  feppi  dugub  ea  fiirug  rèbb  ba  mujaaxle  waaru  ba 
jèfèndikôowul  xelam,  ei  nii  la  lekke  dugub  ja  ta  sax  yègu  ko  ba 
tax  fiir  ga  jâpp  ko.  Yawit  naata  yoon  nga  jâng  saaru  Yâsin^  Naata 
yoon  nga  jâng  saaru  Al-  anam  ngir  tâqqalikoo  ak  metiitu  bopp  ta 
gisôo  njarin?  Ginaaw  bu  nattu  bi  dikkée  ba  tar  lan  mooy  njarinul 
jooy  ak  wonk  ak  xettliku  ak  jâmbat?  Wonk  gii  kat  ak  njâmbat  lii 
ak  xettiku  gii  lu  jiitu  fiir  ga  di  ko  jâpp  lanu  waroon. 

Ci  misaaksunu  sang  Ibraayima  ba  mu  déggée  ne  deefna 
alag  xeetu  Lôot  ngir  topp  ga  nu  toppoon  seeni  bânneex  melne 
ay  rab  ta  mu  jurèl  leen  fayyug  Yâlla,  da  leena  bèggôona  naanal 
yèrmèndé  ngir  la  nu  réeréwoon  dayub  moy  googee,  malaaka  ya 
dâldi  ko  ne:  «Waxtuw  naan  weesuna». 


Dee  ei  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  xamunu  fan 
ak  kafi  ak  nan  lay  dikké?  Lôolu  moo  tax  munuta  nâkk  nujaxase 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xol  yi  ak  mbôotum  «Deeleen  bala  ngeena  dee»  ta  nuwaaj  saa 
sune  ngir  dajeek  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu 
safaan  bi  amee  nag  noo  yu  mujj  yi  day  doon  jamonoy  pert  ju 
feese  ay  xettliku  aki  wonk,  bu  boobaa  danaa:  “Aah!  Nii  Ba  kan 
lay  doon?!» 

Laaya  ju  tedd  ji  mingi  wax  naa: 


ALa  OLS'  La  iÂU.5  OjAJI 


«Metiitu  dee  dikkna  ci  dêgg.  Loola  mooy  la  nga  daa  moytu» 

(laayay  19“‘  ci  saaru  Qâf). 


Ci  kaw  lii  nag  mbir  mi  gènè  am  solo  ci  jaam  bi  mooy  laabal 
bakkan  ak  sellal  xol.  Ta  lépp  li  nu  wax  ba  leegi  ci  tuub  ak  rongooni 
bèt  bunt  la  rekk  ngir  am  lii.  Ginaaw  bu  nu  tâbbee  ci  bunt  bii  nag 
danuy  wara  dundèl  jèf  yu  baax  yépp.  Ginaaw  bu  defee  farata  yi 
ak  sunna  yi  dana  war  ci  nit  ki  mu  lâmboo  yiy  taaral  lu  jiitu  muy 
jooxe  âqqi  jaam  yi  ak  âqqi  naari  wayjur  yi,  ak  joxe  ci  yoonu  Yâlla, 
ak  yèrèm  bindéef  yépp,  ak  neewant,  ak  jégglé.  Ci  misaal,ni  tènku 
ci  jikkôy  jégglé  nooy  gènè  yayoo  njéggèlug  Yâlla,  ndaxte  ni  nu 
xan  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ta  seeni  xol  dégluwunu  xettlikuy 
«ngir  ngeen  yèrèm  nu»  noom  nooy  niy  romb  ci  dund  gi  tay  nu 
jaaxle  nu  amu  naqqar  nu  nu  daaneel  not  leen. 


Lôolu  moo  tax  muy  war  ci  xol  yi  nujublu  ci  Boroom  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  poy  ci  jikkô  yiy  taaral  yépp  ta  defe 
ko  ci  jawwi  tuub  ak  jooy.  Sikki  dâkka  nag  amul  ci  ne  jublu  gii  ci 
Yâlla  daa  wara  sax  diirub  dund  gi.  Waaye  lii  teewul  yenn  jamono 
yu  rânniku  yi  doon  jamonoy  tonowu  ngir  jaam  ni.  Ba  taxna 
muam  ci  biir  yeneen  jamonoy  lolli  yi  jamonoy  lolli  bob  biir  buy 
may  jaam  ni  ab  taar  akub  dayo. 

- 


Tuub  ak  rongoni  bét 


Li  gènè  kawe  ci  jamonoy  lolli  yi  nag  mooy  weeru  koor  wu 
bârkeel  wi  èmb  guddi  gu  gèn  junniy  weer  ta  mooy  laylatul  qadar 
gi  Alquraan  wâcce  jôgé  ci  Lawhul  mahfôos  nèw  ci  asamaan 
si  gènè  jege  ngir  leer  gi  muur  âddina  si  ak  nit  népp.  Weer  wu 
bârkeel  wii  nag  ak  guddi  gu  mâgg  googee  weeru  badar  wu  leer 
lanu  wuy  leeral  xol  yi  lèndèm,  ta  ay  palanteer  lanu  yu  ubbikôo 
ci  asamaan  jèm  ci  suuf  ngir  yéegé  ci  ak  âgge  ci.  Ci  wâll  gii  nag 
warna  ci  ni  gèm  nu  yee  seeni  xol  feesale  seen  dund  géppak  bârke 
ak  leer  gi  nuy  jèlé  ci  weer  wu  tedd  wii,  ndaxte  bis  péne  dudoon 
bisub  naqarlu  ak  réeeu  ei  xol  yi  nu  taarale  dund  gu  mel  ne  dund 
googee,  waaye  daymel  ne  subèg  bisub  iid. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  nu  defal  nun  népp 
subèg  bisub  iid  gu  mel  nii,  ta  nga  def  nu  am  yèrmèndé  ak 
njéggèlug  Yalla  ta  nu  ame  ko  ei  eofeel  ak  mbèggéel  ak  rongooni 
bèt  yu  dèggdègg.  Aamin... 


e^aan 


Saa  bu  naan  amee  deef  di  yatt  ei  xolub  ki  gèm  ay  yegyèg 
yu  biir,  day  iaxasoo  ak  nit  ki  yit,  soppiku  doon  lu  mu  jagoo. 

Lii  moo  tax  ruu  yu  kawe  yi  didund  fu  nu  toll  ei  naan. 


Naan 


Gaayi  Yâlla  yi  ak  yônént  yépp  noom  ni  nu  yônni  ngir  nu 
doon  yèrmèndé  neel  bindéef  yi  danudaa  jèmèlé  seeni  xol  fu  nu 
toU  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  jamono  xatee  ak  bu  yaatoo 
bu  neexee  ak  bu  naqqaree,  danudaa  dund  yit  ci  jawwi  naan  ak 


yaakaar  ak  sabablu.  Nii  nag  ay  roytéef  yu  sax  lanu  yoy  dananu 


jânge  ci  seeni  melo  ak  seeni  jèf  ak  seeni  jikkô  ak  li  mu  manuta 
nâkk  nunekk  dinaan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  waxtu  wune 
ak  anam  gune. 

Naan  daal  ak  xettliku  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  yâlla 
bindaale  nit  la  di  yit  lu  ag  njaame  laaj.  Ta  lépp  lune  ci  asamaan 
yi  ak  suuf  si  ci  topp  Yâlla  ak  nangul  ab  dogalam  lanu  nekk,  ak  di 
Ko  tudd  aka  fâttliku  ak  di  Ko  naan  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
tay  boroom  kâttan  gi  dara  tènkul.  Yarub  diiné  bu  dèggdègg  nag 
naka  jekk  day  jublôo  jèmbèt  taqook  naan  ci  ruug  ki  gèm,  ndaxte 
naan  mooy  eaabi  ji  gènè  mâgg  jeef  di  ubbéelé  xol  mujèm  ei  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Saa  bu  naan  amee  deef  di  yatt  ei  xolub  ki  gèm  ay  yegyèg  yu 
biir,  day  jaxasoo  ak  nit  ki  yit,  soppiku  doon  lu  mu  jagoo.  Lii  moo 
tax  ruu  yu  kawe  yi  didund  fu  nu  toll  ei  naan,  ndaxte  seeni  xol  ei 
jaaxle  ak  ragal  yeeteg  Yâlla  gi  laaya  ju  tedd  ji  èndi  ta  mu  aju  ei 
solos  jokkaloog  naan  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Neeh  sama  Boroom  du  leen  faale  budul  woon  seenug 
naan”  (laayay  77“'  ci  saaru  Al-  furqân). 

Kon  nag  yègyègu  sababloo  naan  Boroom  bi  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ci  ruug  jullit  bum  mana  doon  soppiku  gi  muy 
soppiku  doon  melo  wu  sax  day  lal  ag  jokkoog  biir  digènté  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  jaam  bi.  Naan  yi  ci  jamonoy  eofeel  nag 
noom  waxtu  lan  yu  yèrmèndéy  Yâlla  di  uufe  xol. 

Li  nuy  sâkku  ei  naan  nag  mooy  yèrmèndéy  Yâlla.  Ta  ei  anam 
gii  li  wara  njèkkè  génné  ei  xol  yi  jèm  fa  Yâlla  ei  naan  mooy  nangu 
moy  gi  ak  bâkkaar  bi  ak  néew  doole  gi  ak  lott  gi.  Naan  nag  mooy 
jublu  Yâlla  Miy  boroom  kâttan  gi  amul  lu  ko  tènk  ei  anam  guy 
wone  sunug  lott  ak  sunug  toroxlu  ak  sunug  nangu  ei  kanamam. 

Ca  dèggdègg  tâmbli  bi  mooy  nangu  ne  gâttanlu  amna.  Ta 
tèlé  ei  naan  day  am  jeexiit  ju  mag  ei  sâkku  yèrmèndéy  Yâlla  ak 
nangug  naan.  Ci  misaal.Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  danoo  jublu  ei  Yâlla  naan  Ko  ni  nu  ko  laaya  ju 
tedd  ji  xamale: 

“Nuwax  ne:  Yawsunu  Boroom,  toonnanu  sunu  bopp,  ta  boo 
nu  jéggêlul  baaloo  nu  dananu  bokk  moos  ei  ni  pert”  (laayay  23“'  d 
saaru  Al-  a’râf). 

Ci  jeneen  laaya  yit  Yuunusa  dafa  wéeru  ei  Boroomam  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi  Koy  naan.  Laaya  ji  diwax  ne: 

“Fâttlikul  yit  boroom  jên  wa  ba  mu  demee  ta  merewoon  aw 
xeetam.  Muyaakaar  ne  dunu  ko  tegxatxat  mudâldi  naan  ei  biir 
lêndèm  wax  ne:  amul  ku  yayoo  jaamu  ku  dul  Yaw,  setalnaa  La 
ei  lépp  lu  yellul  ei  Yaw.  Man  kat  ei  toonkat  yi  laa  bokk”  (laayay 

87“'  ei  saaru  Al-  anbiyâ). 

- 


Naan 


Naan  googee  kilifa  ga  bokkoon  ca  Usmaaniyôona  ya 
naanewoon  nag  ta  mooy  Muraad  mu  njèkk  -mi  jiitéwôon 
âddina-  ca  tâmblib  xareb  Kosôwaa  bu  njèkk  ba  (ab  bérèb  la  ca 
Balqaan)  misaal  la  ci  misaal  yi  gènè  mâgg  ci  xècc  bârkeb  naan. 
Da  eiy  nangu  ag  tèléem  akug  néew  dooleem  ba  muy  toroxlu  jèm 
ei  ki  kawe  tay  boroom  kâttan  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dâldi 
waxee  ne: 

“Yaw  Yâlla,  nguur  gi  yaa  ko  moom,  jaam  bii  yit  yaa  ko 
moom.  Man  jaam  bu  néew  doole  laa  bu  tèlé,  ta  Yaw  yaa  gènè  xam 
népp  samay  bôot  ak  sama  yéené.  Xamnga  ne  samag  jublu  du  alal 
du  nguur,  waaye  Sa  ngèrèm  rekk  laay  sâkku.  Yaw  Yâlla,  bul  bâyyi 
Sa  soldaar  yi  gèm  yéefèr  yi  di  leen  daan,  ta  na  nga  leen  xéewèlale 
jâpple  guy  jôgé  fi  Yaw  ngir  mu  doon  iid  ngir  jullit  népp.  Ta  boo 
ko  nammee  na  Sa  jaam  bii  di  Muraad  doon  li  nuy  rendi  ei  bisub 
iid  bii». 

Ginaaw  naan  gu  xôot  gii  nag  eallmeer  la  doon  upp  ba  saa 
soosee  dâldinay  dal.  Ginaaw  xeex  bu  tar  yit  bu  yâgge  jurôom  natti 
waxtu  digènté  xare  bu  naarte  walla  mu  natt  te  xareb  kilifa  gii  di 
Muraad,  ei  la  xareb  Idlifa  gi  note,  daan. 

Waaye  ba  kilifa  gii  di  Muraad  di  seeti  na  amoon  ay  gaanu 
gaanu  di  leen  nemmiku  la  ko  kenn  ku  dèkk  Serbi  jame  paaka  bu 
mu  lâqqoon,  mudâldi  mos  eafkag  dee  ei  yoonu  Yâlla.  Nii  nag  la 
nu  nangoo  ag  naanam  bamu  mat  sèkk. 


Naan  yu  xôot  yu  dèggdègg  yiy  kâddu  yi  gènè  taaru  yoy  ruu 
yu  kawe  yi,  ei  leer  ak  eofeel  lanuy  juddôo,  danuy  def  yaakaar  ei 
dund  gi  yit  tay  dèfèl  xol  yu  am  naqqar  yi.  Naan  yiy  ame  ei  sellal  ak 
dèggu  nag  ak  rongoonu  bèt  ab  woote  la  jèmé  ei  yèrmèndéy  Yâlla. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Liy  may  xol  bi  ag  teewlu  nag  buy  naan  mooy  nèbb  mbôotum 
nangul  Boroom  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ki  nu  gènè  jângal  naan  ci  ag  dundèm  mooy  sunu  sang  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Lu  bari  ladaa  naan  eig 
juUéem  gi  mudaa  def  ba  ay  dèggôom  di  nawi  ta  ay  rongoonam 
daa  âgg  ba  ea  sikkimam  bu  tedd  ba,  bu  ko  defaa  mudaa  wéeru  ei 
Yâlla  di  nangu  ak  tèléem  akug  néew  dooleem  diwax  naa: 

“Yaw  Yâlla,  maangi  muslôo  Sa  ngèrêm  sam  mer,  di  muslôo 
sag  jâmmal  sa  mbugèl,  di  La  muslu  ei  Yaw.  Manumaa  matal 
Saw  tâgg,  Yaw  daal  ni  nga  tâgge  Sa  bopp  nga  mel”  (MusUm,  buntub 
As-  salât). 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  melalna 
naan  ei  yeneen  âddiis  dâldi  wax  ne:  “Naan  mooy  jaamu  Yâlla” 

(Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  witr). 

Waxna  yit  ne:  “Naan  mooy  yuqqug  jaamu  Yâlla”  (At-  Tirmidi, 
buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Amul  lenn  lu  gènè  tedd  naanfa  Yâlla”  (At- 

Tirmidi,  buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Ku  dul  naan  Yâlla  da  koy  mere”  (Al-  Hâkim, 

Al-  mustadrak,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  667“'). 

Waxna  yit  ne:  “Ku  bègg  Yâlla  nangu  naanam  bu  nekkee  ei 
tartar  ak  jaaxle,  nay  baril  naan  bu  nekkee  ei  jâmm”  (At-  Tirmidl 
buntub  Ad-  daâwât). 

Waxna  yit  ne:  “Seen  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
de  ku  am  kersa  la  ku  tedd.  Bu  Ko  jaamam  tâllalee  ay  yoxoom 
dana  am  kersay  gântu  ko  mudelloo  yoxoy  neen”.  (Abû  Dâwûd, 

buntub  Al-  witr). 

- 


Naan 


Waxna  yit  ne:  “Ku  nu  ubbil  ci  yéen  buntub  naan  ubbilnanu 
ko  wunti  yèrmêndé  yi.  Yâlla  yit  naaneefu  Ko  leef  dijoxe  lu  Ko 
gènèl  nunaan  Ko  jâmm.  Yônént  bi  waxna  yit  ne  naan  dana 
jarin  ci  li  wâcc  ak  ci  li  wâccul.  Kon  deeleen  taqqok  naan  yéen 
jaami  Yâllayi”.  (At-  Tirmidi,  buntub  Ad-  ddawât). 

Waxna  yit  ne:  «Naan  mooy  ngânnaayu  ki  gèm,  di  kenob 
diiné,  di  leerug  asamaan  yi  ak  suufsi».  (Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaaj 
bu  njékk  bi,  xétu  669“'). 

Li  am  nag  moodi  ne  niy  bégèl  jirim  yi  nekk  ci  naqqar,  di 
dalal  nit  ni  nekk  ci  tiis  seenug  naan  mooy  gènè  nangu  naanug  niy 
toon  nit  ni  di  xeeb  ni  néew  doole  ta  nuy  dund  dundug  eâggante. 

Ci  dèggdègg  naanug  ni  sopp  Yâlla  niy  tuur  seeni  rongoon 
nuy  jôgé  ei  seeni  xol  ei  lu  dul  dakk  ngir  sâkku  nu  jéggèl  leen 
bakkaar  yi,  nôonu  seenug  naan  day  yayoo  nu  nangu  ko,  waaye  du 
naanug  niy  rèyrèylu  jappe  seen  bopp  nu  amul  bâkkaar. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  ei  nangug  naan  naa:  “Naanal  ta  tuubé  xol  bu  fees  ak  sawaraw 
réeeu  ak  gèt  yuy  jooy,  ndaxte  tôortôor  yi  ni  ngi  ubikôo  ei  bérèb 
yi  jant  bi  di  génné“. 

Kon  nag  ngir  nangug  naan  du  doy  nga  defe  ko  ei  sa  lâmmin 
rekk,  waaye  kay  dangaa  wara  farlu  ngir  naan  gi  nekk  digènté 
«Ragal  ak  Yaakaar».  Day  war  yit  xol  bi  di  lox  ngir  maanaa  yi 
naan  gi  lâmboo,  ta  yit  naan  gi  warnaa  lâmboo  ag  dogu  gu  wér  ei 
bana  defaat  bâkkaar  bi  bu  fekkee  bèggnanu  nu  jégglé  ko. 

Ningi  nettli  ne  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  dafa  masa  yam  ei  jenn  waay  juy  naan  Boroomam 
eig  toroxlu  akug  suufe,  muxalaat  ei  xelam  ne  naanug  waa  jii  daal 
yayoo  na  nunangu  ko  bunu  xoolee  kaw  gi.  Ca  jamono  yooya  nag 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xamale  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ne  ko: 


«Man  maa  la  gênè  yèrèm  Sama  jaam  bii.  Waaye  damay 
naane  ci  lâmminam  rekk,  xolam  nag  moom  manga  ca  géttug 
gâttam  ya»  (At-  Tirmidt,  buntub  Al-  birr). 

Ba  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
nettlee  waa  joojee  mbir  mii  nag  waaja  dafa  dâldi  dajale  yittéem  jépp 
fa  saa  sa  dâldi  jublu  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  xol  bu  sell. 

Ci  geneen  wâll  yit  naan  gi  ngay  naanal  sa  mbokkum  juUit 
mu  teewul  dees  koy  nangu  ci  lu  gaaw.  Ci  la  sunu  Yônént  bu  tedd 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  waxe  naa: 


«Amul  naan  gu  gènè  gaawa  nangu  naan  gu  nu  naanal  ku 
teewuh>  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  birr). 

Deefdi  sâkku  naan  nag  ci  nit  ni  nu  jort  ne  seen  naan  dana 
nangu.  Naka  nôonu  yit  sababub  dèggdègg  biy  warlul  nangu  naan 
mooy  sellal  ak  dèggu.  Maneesnaa  wax  yit  ne  naan  gu  jôgé  ci 
xolub  ku  def  bâkkaar  ngir  mbokkam  mu  gèm  -waaye  mudoon  ci 
anam  gu  dèggu-  moo  gèn  naan  gu  amul  ruu  ândul  ak  xol  gu  jôgé 
ci  nit  ku  jort  ne  wâccuwaayam  fa  Yâlla  moo  gènè  kawe  ni  ci  des. 
Melna  ne  yit  xettliku  googee  ag  naan  googee  jôgé  ci  xolub  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -mi  ab  xolam  nekkoon  géejug  eofeel 
ak  yèrmèndé-  xettliku  la  gu  mat  sèkk  ba  muy  wax  naa: 

«Yaw  sama  Boroom,  bu  doon  nu  baax  ni  rekk  nooy  yaakaar 
Sa  yèrmèndé  kon  kâeeoor  yiy  moy  ei  kan  la  nuy  wéeru?  Yaw  Yâlla 
Mu  mâgg  mi,  boo  nanguwoon  Sa  jaam  yiy  Say  xejj  rekk  kon  ei 
kan  la  kâeeoor  yi  didem  di  ko  naan  ?» 

- 


Naan 


Ca  dèggdègg  benn  jaam  -doonte  dafa  def  bâkkaar-  waruta 
bâyyi  naan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mukk,  ndax  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  rekk  moo  xam  naan  giy  âggale  nit  ki  ca  la  mu  bègg. 

Lii  moo  tax  nag  muwar  ci  nit  ki  -nu  mu  mana  mel-  muxam 
qiimay  mumana  am  naani  xol  yu  jôgé  ci  kenn  ci  jaami  Yâlla  yu 
baax  yi. 

Bis  Ma’rûf  al-  Karkhi  dafa  tase  ak  kuy  joxe  ndox  ca  mârse 
ba,  boroom  ndox  ba  doon  woote  diwax  naa:  «Naanleen  ci  sama 
ndox  mi  ndax  ngeen  am  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 
Sèrin  Ma’rûfal-  Karkhi  dâldi  jèl  ndox  ma  ca  waa  ja  dâldi  naan  ta 
fekk  munekkoon  ci  koorug  ngâttnga,  da  koo  def  ngir  am  ab  eér 
ei  naanug  boroom  ndox  mii.  ta  ginaaw  ba  Ma’rûfal-  Karkhi  génée 
âddina  kenn  ei  ay  doomam  géntna  gis  ko  ei  bérèb  bu  rafet,  mulaaj 
ko  ne  ko:  «Jan  jèf  la  la  Yâlla  joxe  wâccuwaay  bu  rafet  bii  terale  la?» 
Mune  ko:  «Naanug  boroom  ndox  ma  amoon  ngèrèmul  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg». 


Amna  nag  mbir  mu  am  solo  lool  ta  moodi  ne  ni  nuy  sâkkoo 
naan  ei  ni  néew  doole  ak  ni  gèm  ta  nekk  ciw  tiis  nôonu  la  manuta 
nâkke  yit  nu  moytu  nu  nuy  naan  Yâlla. 

Ci  misaal,  ba  njiitul  Suljuux  lii  di  ‘Alâ  ad-  din  Kikubâd 
âggalee  tabaxug  tatab  dèkk  ba  dafa  sâkku  ei  Bahâ  ad-  din  Wuld 
-wayjuru  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din-  naan  ko  mu  xool  tata  ba  ta 
wax  ko  ea  xalaatam  ngir  bârkeeloo  ko.  Bahâ  ad-  din  Wuld  dâldi 
dem,  gis  la  nu  def,  wax  njiit  la  ne  ko: 


«Seen  tata  bi  de  melna  ne  dègèr  na  rafet  na  yit  ba  weesu  li  nu 
miinoon  ngir  feg  musibay  ndox  mu  bari  ak  eongi  noon  bi.  Waaye 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yan  matuwaay  nga  jél  ngir  jâmmaarloo  ak  fetti  naani  ni  nu  toon 
ak  ni  nu  néewèl  doole  ci  sa  ron  kiliftéef?  Fetti  naan  yooyee  kat 
dunu  bènn  walla  nuy  mâbb  tata  bu  mel  ne  sa  tata  bi  rekk  waaye 
danuy  bènn  di  mâbb  ay  junniy  tata  di  def  âddina  si  ab  geent.  Li 
gèn  ci  yaw  kon  mooy  nga  gôorgôorlu  ngir  defar  tata  boobee  eig 
maandu  akug  mbaax  tabaxe  ko  nit  nu  baax  ni  bu  ko  defee  nga  am 
naan  yu  baax.  Ta  lii  moo  lay  gènè  mana  aar  miir  yu  mag  yooyee, 
ndaxte  dalug  âddina  si  ak  nit  ni  ak  seen  kaaraange  naan  yooyee 
noo  leen  di  warlu». 

Ca  dèggdègg  nag  xeeti  dam  ak  njarin  yi  ni  gèm  di  sottal  yépp 
-ginaaw  seenug  gôorgôorlu  ak  seeni  eoono-  ei  bârkeb  naan  yu 
baax  yu  sell  yi  la  nuy  ame.  Ta  Alquraan  ju  tedd  ji  nuy  tegtal  texe 
gay  saxi  ea  dund  googee  mingi  lâmboo  li  èpp  ei  jângle  yi  aju  ei 
naan.  Sunu  Boroom  waxna  ei  naan  ei  laaya  yu  bari  dâldi  ne: 

«Neel  ndax  bu  leen  ntbugèlum  yâlla  dikkèlée  walla  tukkiteg 
âddina  dikèlléen  ndax  ku  dul  Yâlla  ngeen  di  naan  bu  fekkee 
dèggungeen?  Moom  kay  ngeen  di  naan  bu  ko  defee  Muy  wunni 
li  tax  ngeen  Koy  naan  bu  Ko  soobee  ta  ngeen  difâtte  li  ngeen  di 

bokkaale»  (laayay  4(T‘‘  ak  41“'  ei  saaru  Al-  anam). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ne  yit: 

«Naanleen  seen  Boroom  eig  toroxlu  akug  nèbbu.  Moom  kat 

bèggul  niyjéggh  (laayay  55“'  ei  saaru  Al-  arâf). 

Sâkku  mujj  gu  rafet  nag  bokkna  ei  naan  yi  èpp  solo  yiy  sunu 
jenn  eèslaay  li  nuy  musèl  bu  âllaaxiraa  ta  nu  war  koo  bana  fâtte 
ei  dund  gii  di  jeexi.  Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


Naan 


“Yéen  ni  gêm,  nangeen  ragaal  Yâlla  dèggdéggi  ragal,  ta 
nangeen  nangul  Yâlla  dooni  julit  ba  ba  ngeen  di  faatu”  (laayay 

1 02“‘  ci  saaru  Âli  'lmrân ). 

Li  bépp  jullit  didef  diirub  ag  dundèm  nag  li  ko  waral  mooy 
am  ag  texe  ci  waxtuw  noo  yu  mujj  yi,  ndaxte  kenn  dalul  xel  ci 
boppam  nudul  yônént  yi  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc, 
ba  ci  wâlliyu  yi  sax  naka  jekk  danudaa  xalaat  bu  baax  noo  yu 
mujj  yi. 

Dègg  la,  anam  gi  nit  ki  di  faatoo  deesu  ko  xam  waaye  nag 
dègg  la  yit  ne  nit  ki  anam  gi  mu  dundé  rekk  lay  faatoo.  Lôolu 
moo  tax  nuwar  di  dund  fu  nu  toll  ci  jégglu  ak  naan  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ngir  Mudègèrèl  nu  ci  yoon  wu  jub  wi  ba  bu  nuy  noyyi 
sunu  noo  gu  mujj  mufekk  nu  ci  ngèm.  Sunu  sang  Yuusufa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaa  naan  ni  ko  laaya  ju  tedd 
ji  èndée  daawax  naa: 

L/sJ  L  lXLL..a 

“Yaw  sama  Boroom,  joxnga  ma  lèfeig  nguur  xamal  ma  lèf 
ei  firi  gént.  Yaw  Mi  sâkk  asamaan  yi  ak  suuf  si,  Yaway  sama 
kilifa  gi  may  ândal  ei  âddina  ak  âllaaxira.  Boo  mayfaat  yâlla 
nafekk  manekk  abjullit  ta  yâlla  na  nga  ma  âggale  ea  nu  baax 

na”  (laayay  101“'  ei  saaru  Yûsuf). 

Ta  naanug  nu  baax  -ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tagg  ei 
melal  leen  ne  woroomi  xel  lanu-  ni  mu  dikki  ei  Alquraan  ju  tedd 
ji  mooy: 


jl^Vl  Lij^j  LjLlS)  Lp  j  LJ JJ.S  LJ  LJj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Yaw  sunu  Boroom,  nun  kat  danoo  dégg  wootekat  buy 
wootejêmé  ci  ngèm  nudâldi  gèm.  Yaw  sunu  Boroom,  nanga  nu 
jéggèl  kon  sunuy  bâkkaar  ta  faral  nu  sunuy  naawtéef  ta  boole 
nu  ak  nu  baax  ni  boo  nuyfaat»  (laayay  193“‘  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Taxawaayu  njabarkati  Firawna  ya  nag  bind  bu  mag  ak  waare 
gu  mag  mingi  ci  neel  nu.  Ndaxte  ba  nu  jâkkaarloo  ak  muujisaatu 
sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  gèm 
ragalunu  mbugèlum  Firawna  walla  ray  ga  mu  leen  doon  tiitèlé, 
waaye  kay  danoo  naan  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bu  nuy  jébblé 
seeni  ruu  mufekk  nuy  ay  jullit  seenug  ngèm  bana  néew  doole. 

Ci  geneen  wâll  yit  naan  duâggale  ci  yèrmèndéy  Yâlla  ci  wax 
ju  neex  rekk  ju  dul  jaxasoo  ak  xol  tanu  koy  wax  ci  kâddu  gu  kawe 
ta  xumb  ngir  njistal  rekk,  duame  yit  ci  ay  wonk  aki  yuuxu  yu  am 
doole,  du  yit  ci  wax  yu  nu  rafetal.  Ndax  bu  mbir  mi  demewoon 
nôonu  kon  deesul  nangu  naanug  ki  wérèdi  ki  yèrèmtèlu  ki 
nâkk  pexe  ki  jooy  jooy  yu  tar  ba  sonn,  kâddoom  néew  doole  ba 
xaweesu  kôo  mana  dégg,  kon  yit  deesul  nangu  naanug  ni  nekk  ci 
tiis  ni  néew  doole  ba  seeni  kâddu  manuta  génn.  Naka  nôonu  yit 
bu  fekkoon  ne  ki  mana  wax  wax  ju  leer  rekk  moo  moom  naan 
kon  waxi  xol  duam  ak  wax  ju  dul  waxi  lâmmin. 


Li  am  nag  moodi  ne  jekk  jekkal  gii  ci  naan  day  néewèl  doole 
dèggdèggi  naan  gi  akug  ruueem  akug  sellam.  Jèléefna  ci  Ibn  Sa’d 
kat  mune:  Sama  baay  déggna  ma  bis  may  wax  naan:  Yaw  sama 
Boroom,  maangi  Lay  naan  âjjana  akug  xéewèlam  akub  taaram  ak 
nângam  ak  nângam,  maangi  Lay  naanyit  ngamusèl  ma  ci  sawara 
aki  eâllalaam  akijéngèm  ak  nângam  ak  nângam.  Mune  ma:  Sama 


Naan 


doom,  man  de  déggnaa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  muywax  naa: 

«Dana  ami  ay  gaay  yuy  jéggi  ci  naan».  Kon  nanga  moytoo 
bokk  ci  noom.  Bufiu  la  joxee  âjjana  danu  la  koy  jox  mook  la  ca 
nekk  ciw  yiw,  bunu  la  musèlée  ci  sawara  yit  danu  lay  musèl  ci 
moom  mook  la  ca  nekk  ciw  ay»  {Abû  Dâwûd,  butub  Al-  witr). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  waxna  ci 
beneen  âddiis  yit  ne: 

«Yéen  nit  ni,  yèrèmléen  seen  bopp,  yéen  kat  naanuléen  ku 
tèx  mbaa  ku  teewul;  Moom  kat  mingi  ândak  yéen,  Moom  kat 
kuy  dégg  la  ku  jege.  Aw  turèm  bârkeel  na  ag  mâggaayam  yit 
kawe  na»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  jihâd). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dugântu  naan  yu  sell  yu  dèggu 
yi.  Waaye  naan  yu  dèggu  yooyee  yépp  teewul  nuy  nâkka  nangu 
yenn  naan  yi,  ndax  dèppôowunu  ak  dogal  bi.  Lii  mootax  nag 
muwar  ci  kiy  naan  muy  naan  ba  fâww  tay  bana  feenal  yoqqat  ak 
naagu  mukk  ci  jenn  jamono,  ndax  deef  di  wax  ne  li  nuy  wottee 
naan  ci  tolluwaay  yu  mel  ne  yooyee  dees  koy  deneal  nit  ki  ba 
âllaaxira. 


Xol  bi  eofeelug  naan  muur  nag  manuta  nâkk  muxam  ne 
wéeruna  ei  bunt  bi  gènè  mâgg.  Xol  yiy  négé  ei  buntub  naan  yit  tay 
am  yaakaari  mu  ubbiku  ngir  yèrmèndé  dunu  yoqqat  ei  négé  ab 
diir  ea  buntub  yèrmèndé  joojee.  Ndaxte  naan  ak  jooy  li  nu  sosoo 
ei  yèrmèndéy  Yâlla  taxna  nuy  nuru  sababub  texe  buy  dèfèl  xol 
yi  nekk  ei  tiis,  doon  yit  mbalka  mu  neex  ndox  mom  xol  yi  sopp 
Yâlla  danuy  bég  saa  bu  nu  ei  naanee. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Warnanoo  bana  fatte  nag  ne  dananu  mana  âgg  ci  teddngay 
doon  nit  dèggdègg  bu  nu  Yâlla  jéggèlée  sunuy  bâkkaar.  Dana 
war  yit  ci  mboolem  niy  sâkkoo  âgg  bu  dee  agsee  ci  mbôotum 
njéggèl  giy  sax,  dana  war  yit  ci  ni  bèggè  mos  yèrmèndéy  Yâlla 
yi  ak  mayam  yi  amul  fu  nu  yam  nu  gôorgôorlu  ci  tâmbli  bi  ngir 
génnée  gèttug  njéggèl  ci  tôortôor  yi  ci  dèri  xol  yi  ta  defe  ko  naan 
ak  yaakaar  ci  jamonoy  eofeel.  Nun  yit  danuy  naan  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  Boroom  kâttan  ak  yèrmèndé  yi  dara  tènkul  Mu 
yèrèm  nu  xéewèlale  nu  njéggèl. 

Yaw  sunu  Boroom,  ei  sag  tab  ak  sag  neewant  may  nu  ab 
eér  ei  yèrmèndé  ak  njéggèlug  Yalla  ei  eofeel  ak  rongooni  bèt 
yu  dèggu  yi.  Defal  sunuy  xol  yit  mângasiini  yèrmèndé  ju  dul 
jeex  ei  Say  bindéef  ngir  nu  am  ngèrèmul  Yalla.  Ci  bârkeb  naani 
leer  yu  sa  jaam  yiy  sellal  yit  xéewèlaleel  sunu  réew  mu  bârkeel 
mi  texe  ak  naataange,  xéewèlaleel  sunu  xeetu  Lislaam  wi  yit  aw 
yiw  ak  dègg.  Aamiin. . . 


Yâlla  Mooy  sâmmkat  bi  gên 
ta  Moom  Moo  génè  mana  yèrèm  yèrèmékat  yi 


Warnanoo  bana  fètte  li  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yèlla  na 
ko  Yèlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  daj  moom  mi  nuam  texe  ak 
teddngay  bokk  ci  aw  xeetam,  ak  li  mu  tegoo  lor  ngir  jottli 
ak  dégtèlé  wooteb  mucc  gu  sax  gi  neel  nit  népp. 

Warna  yit  nuy  seet  sunu  bopp  tay  laaj  sunu  bopp:  fan  la 
sunu  manman  ègg  ci  dundèl  sunnaam  si  nun  xeet  wépp? 
Ak  yit  fan  la  sunug  yayoo  melow  “Seerey  Yèlla  ci  kaw 
suuf”  ègg? 


WOOTE  JÈMÉ  CI  DÈGG  AK  YIW  (1) 


Nit  ku  mu  mana  doon  kuy  jèféndikôo  koom  li  nu  ko 
bindéwaale  melne  Xel  ak  Xam  ak  Nangu,  bu  dee  xoole  bètub  xol 
bindéef  yi  ak  dund  gi  muy  dundé  du  aajowoo  eoono  bu  bari  ngir 
xam  ne  yii  bindunu  leen  ei  ag  neen  walla  lu  amul  njarin  mbaa  ag 
jublu.  Nit  mi  nubindé  ei  xeren  gu  xôot  gii  nag  ak  jublu  yu  fullèwu 
yii,  du  keef  di  bâyyi  eig  neen  rek  ei  âddina  jii  dijeexi.  Ci  lôolu  la 
laaya  ju  tedd  ji  diwaxe  naa: 


“Ndax  nit  dafajort  ne  deefkoy  hâyyi  eig  neen?”  (laayay  36“ 
ei  saaru  Al-  qiyâmah). 

Ci  jeneen  laaya  yit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 


j  ai?-  °J  Y 


\  ■i-' 


«Ndax  dangeena  jort  ne  danu  leena  bind  eig  neen  ak  ne 
yéen  deesu  leen  déllôosifi  Nun?»  (laayay  115“'  d  saaru  Al-  muminûn). 

Nit  kune  nag  dana  gis  ne  manuta  nâkka  xam  dund  gi  nuy 
tuddé  «aw  fan»  xam  yit  buum  gi  boole  nit  ak  bindéef  yi  ak  jote  gi 
am  digènté  lal  bi  nuy  tèrèl  liir  bi  ak  jaad  gi  nuy  tèrèl  néew  bi. 

Mayi  kâttan  ak  nos  yoy  Yâlla  yiy  tènk  bindéef  yi  danuy 
yèkkèti  woroom  xol  yi  jèmé  ei  nangu  jenn  aji  bind  ju  amug  xeren, 
ta  lii  moo  leen  di  jan  jèmé  ei  ngèm.  Ngir  nag  ngèm  gii  mana  sotti 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  maanaam  mu  mat  mi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  baaxe  nit 
yabal  yônént  yi  nuy  tegtale  ag  njub. 

Ci  lu  amul  sikki  sâkka  nag  yèrmèndé  jenn  la  ci  jikkô  yi  èpp 
solo  yiy  may  nit  ki  xéewèlug  ngèm  gi  nuy  ame  ci  neewantug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yèrmèndé  yit  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci 
xolub  ki  gèm,  ndax  moom  mbirum  Yâlla  la  mu  nuy  jegeel  sunu 
Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  mbirum  ngèm  mu  sew 
la  muy  jan  nit  ki  jèlé  ko  ci  woru  jèmé  ci  woyof  ak  jaamu  Yâlla, 
ndaxte  xéewèlug  ngèm  saa  bu  âggee  eig  mat  ei  xol  bi  day  yokk 
yègyègu  metiitlu  ak  yèrmèndé  yu  jôgé  ei  ni  gèm  jèm  ei  ni  nu  xan, 
pexe  yi  nuy  def  ngir  noom  yit  yokk.  Lôolu  nag  moo  tax  ruu  gog 
jullit  bu  mat  bu  mu  mana  doon  bu  gisee  nit  nu  aajowoo  wooteb 
njub  dumana  féex  ei  ngèmug  boppam  rekk. 

Ci  lu  amul  sikki  sâkka  yit  nit  ki  mbindéef  mu  nekk  eib  tukki 
la  bu  jèm  âllaaxira.  Ta  weddi  lôolu  lu  safaanook  xel  ak  yègyègu 
biir  la  melne  weddi  amug  jant  bi  ngir  ag  ngumbè.  Ci  anam 
googee  nag  nos  dund  gi  ei  kaw  dègg  googee  lu  manuta  nâkk  la  lu 
xel  ak  yègyègu  biir  laaj. 

Bokkna  nag  ei  wari  gari  ki  gèm  ei  wâllu  diiné  ak  yègyègu 
biir  mudef  kem  kâttanam  ngir  jubbènti  ak  gindi  ni  seeni  bâkkan 
âggul  ei  xéewèl  yi  ki  gèm  am  ta  nuaajowoo  koo  xam,  ndaxte  woo 
nit  ni  jèmé  ei  dègg  ak  yiw  ak  rafet  jikkô  ak  ngèm  ak  jèf  yu  baax 
yiy  waral  texe  giy  saxi,  ak  def  kem  kâttan  ngir  soril  seen  xalaat 
jikkô  yu  naaw  yi  ak  bérèbi  naawtéef  ak  lèndèmi  kéefèr.  Woote  bii 
kat  lenn  la  ei  jèf  yu  baax  yi  èpp  solo  ei  âddina  ak  âllaaxira,  ndaxte 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  ei 
âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 


«Ku  wootejêmé  eig  njub  dana  am  eib  yool  lu  tollu  ne  yooli 
na  ko  topp,  ta  loola  duwânni  ei  seeni  yool  dara.  Ku  wootejêmé 
eig  réer  yit  dana  tegoo  ei  bâkkaar  lu  tollu  ne  bâkkaari  na  ko 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


topp,  ta  loola  duwânni  ci  seeni  bâkkaar  dara»  (MusUm,  buntub  Al- 
‘ilm;  ak  Abû  Dâwûd,  buntub  As-  sunnah;  ak  At-  Tirmidi,  buntub  Al-  'ilm). 

Ni  nu  ko  gise  ci  âddiis  bu  tedd  bi,  dara  gènuta  rèy  mbég 
mi  Yônént  bi  bégèlé  ci  lu  aju  ci  ngènéel  ak  bârkeb  ligéeyu  jottli 
dègg  ak  yiw.  Ci  geneen  wâll  yit  niy  woote  jèmé  ci  lu  bon  ak  sax 
ci  bâkkaar  danoo  mel  ne  donji  galaas  yu  ndaw  yuy  bérèngu  ba 
soppiku  doon  balub  galaas  bu  rèy.  Ci  anam  gii  nag  dana  doy 
nufeenale  solos  waru  gar  wii  ci  woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  ngir 
numoytuloo  nit  ni  naawtéef  yi. 

Ci  geneen  wâll  yit  képp  ku  gèm  ku  nekk  ci  waru  garu  jottli 
warna  ci  moom  munjèkkè  matal  boppam,  ndaxte  jumtukaay  bi 
èpp  jeexiit  ci  gindi  nit  ni  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  mooy  kiy  woote 
doon  misaal  muy  jèmmèl  dègg  ak  yiw  ak  rafet  jikkô  ak  dèggu. 

Lôolu  moo  tax  nag  sârt  bi  wara  am  mooy  kiy  woote  njèkkè 
tege  ci  yoon  wu  jub.  Waaye  nag  ngir  jottli  gi  jeexiital  jeexiital 
gu  mat  ci  xol  bu  âgg  eig  dal  rekk  lay  sottee.  Ndaxte  nit  ni  âgg  ei 
tolluwaayu  biir  bii  ba  nudundée  ei  biir  eofeel  gii  amul  fu  muyam 
bânneex  yépp  danoo  tuuti  ei  seeni  gèt  nâkk  seenub  taar.  Lii  moo 
tax  nag  noom  nuy  féetéwôo  waru  garu  jottli  ngir  sâkku  ngèrèmul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eig  sellal  gu  ândul  ak  séentu  lenn  njarin 
luy  jôgé  ei  niy  fari  dijeexi.  Danoo  génné  ei  mbir  mii  yit  eérub  seeni 
bakkan.  Defiin  wii  nag  melo  la  ei  melo  yi  yônént  yi  rânnikoo. 

Aka  bari  nag  leerali  Yâlla  yooyee  di  junj  jikkôy  yônént  yii! 
melne  laaya  ju  tedd  joojee  aju  ei  woote  ak  jottli  tay  wax  naa: 

«Ta  dunta  leen  ei  laaj  genn  pay.  Santagpay  daal  Boroont 
bindéefyi  rekka  ko  gâddu»  (laayay  180“‘  d  saaru  Ash-  shu’arâ). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  sunu  waxiin  nag  ligéeyu  woote  jèmé  ci  dègg  ak 
wattandikuloo  naawtéef  yi  ningi  koy  tuddé  «Diglé  lu  baax  ak 
tere  lu  bon».  Ndigèlul  Yâlla  lii  nag  feddlikuna  ci  laaya  ju  tedd 
joojee: 


«Nangeen  doon  xeet  wuy  wootejêmé  ci  yiw  didiglé  lu  baax 
tay  tere  lu  bon,  ta  noona  nooy  niy  texe  di  am  li  nu  bêgg»  (laayay 

1 04“'  ci  saaru  Âli  'lmrân }. 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  kâddug  diiné,  maanaam  digèli  Yâlla 
yi  akub  Yônéntam  ak  seeni  dénkaan,  nooy  benn  nattuwaay  bi  nuy 
mana  rânnalee  man  eee  tâqqalee  dègg  ak  neen,  lu  baax  ak  lu  bon, 
rafet  jikkô  ak  naaw  jikkô,  am  xel  ta  nor  ak  gâtt  xel  ta  néewi  jaar 
jaar.  Ta  yèkkèti  kâddu  gii  bokkna  ei  ligéeyi  ni  gèm  yi  èpp  solo 
ta  njèkk.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melalena  ligéey  boobee 
ta  mooy  ligéeyu  woote  ak  jottli  ne  «Jiyaar  ju  mag  la»,  bi  Muy 
waxe  naa: 

«Bul  topp  ni  weddi,  ta  nanga  eijiyaare  ak  noom  jiyaar  ju 

mag»  (laayay  52“'  ei  saaeu  Al-  furqân). 

Ta  moone  jiyaar  ju  mag  jii  de  ea  diir  banu  nekkee  Mâkka 
la  dikkéwoon,  muy  jamono  ja  ni  gèm  amewutôon  jenn  doole 
ngir  jâmmaarloo  ak  bokkaalekat  ya.  Maanaam  ei  jamono  ju  réer 
tasaaroowoon,  eânkute  tasaaroowoon  ea  ta  taroon,  yâqq  ak  jaxase 
ak  jaxasoo  feenaatoon,  kéefèr  ak  weddi  notoon.  Laaya  ju  tedd  jii 
weesu  kon  day  wone  menn  maanaa  ei  maanaay  jiyaar  yi  èpp  solo 
ta  mooy  jottli  Alquran  ju  tedd  ji  ak  wootee  ei,  ndaxte  ni  gèm  ea 


jamono  joojee  amunuwoon  kâttanug  jâmmaarlook  toonkat  ya 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


ak  noon  ya,  amunuwoon  yit  jumtukaayi  xare,  yorunuwoon  ludul 
kâddug  dègg  di  kâddug  Yâlla.  Ca  anam  gogee  nag  jottli  Alquraan 
ju  tedd  ji,  ni  ko  laaya  ju  tedd  ji  xamlee,  mooy  wenn  yoonu  jiyaar 
ju  mag  joojee  ak  jèf  ju  mag  joojee. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  wax 
ci  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 

«Neetaan  waruta  ant  ci  ludul  yaari  bir:  ku  Yâlla  ntay  alal 
ntujeexal  lépp  ci  lu  baax,  ak  ku  Yâlla  ntay  xantxant  ak  xel  ntu 
rafet  ntu  eay  âttee  di  kojangle”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  'Um). 

Anam  gi  gèn  nag  ngir  dundé  Alquraan  ju  tedd  ji  mooy  jâng 
ko  ak  jângle  ko  ak  jikkôwôo  ay  jikkôom,  ak  jaar  ei  njubug  ay 
digèlèm  aki  tereem  ak  farlu  ei  jottlee  ko  lâmmin  wu  nooy,  ak  gèm 
ko.  Wootee  Alquraan  nag  man  naa  bâyyi  jeexiit  ju  rafet  ei  dayo  bi 
nu  ko  bèggé  bu  fekkee  yittéy  juUit  bi  mooy  âgg  ei  xôotaayu  yèg  gii 
ei  yittéwôo  7\lquraan  ju  tedd  ji. 

Ci  misaal,  sunu  sang  Omar  ibnu  Xâttaab  ba  mu  génnée  ta 
amoon  yéené  ju  naaw  ta  mooy  faat  bakkanub  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  wèlbètiku  dugg  ei  Lislaam 
-ei  bârkeb  naan  gi  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  naanal-  ak  li  mu  déglu  laayay  Alquraan  ju  nu  jânge  ei  biir 
xol  ea  kèr  rakkam  ju  jigéen  ja. 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  aki 
saabaam  defnanu  seen  kem  kâttan  ei  jottli  Alquraan  ju  tedd  ji  ak 
diinéy  Yâlla  ji  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  nudâldi  joxe  ei  lôolu 
seen  kâttan  ak  seeni  manman  yépp  alal  yi  ak  ruu  yi.  Naka  nôonu 
yit  saaba  bu  daa  jébbèl  bataaxelu  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xéewél  ak  mucc  wuur  yi  mu  leen  di  woo  ci  Lislaam  ci  teewaayu 
seeni  dag,  daa  leen  ko  jângal  ci  lu  ândul  ak  ragal  walla  njâqqare, 
ta  daawul  yeexe  joxe  bakanam  ngir  ligéey  boobee. 

Waxtaanu  tâggtoo  wa  lu  jege  téeméeri  junni  ak  naar  fukki 
junniy  saaba  teewe  nanu  ko  ând  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc,  waaye  ni  nu  dene  ei  noom  fa  Mâkka  ak 
Mâddina  seenub  lim  weesuwul  weti  naar  fukki  junni.  Na  ea  des 
danoo  xamoon  bu  baax  ne  jumub  wooteb  jottli  gi  manuta  nâkk 
musax  di  tâkk,  ta  saaba  yi  taawunanu  ko  yôbbu  ko  fu  sori. 

Ci  misaaksaaba  yu  tedd  ya  demnanu  Istâmbôol  ak  Siin  ak 
Afrik  ak  Kookaas.  Ta  bépp  bérèb  bu  nudem  danufa  daa  tasaare 
njub  ak  yèrmèndé,  ta  yit  fâggunanu  wâccuwaay  bu  rânniku  ei 
téeréb  taariixu  Lislaam.  Ci  nii  nag  lanu  âggalee  wooteb  njub  bi 
tâmbleewon  Mâkka  ei  bérèb  yépp  ei  jamono  yépp. 

Rawatina  nag  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  defna  lu  kawe  kâttanug  nit  ngir  jottli  yônénub  Yâlla 
biy  woo  nit  ni  jèmé  ei  njub.  Jèf  jii  nag  day  wone  eig  wâll  solo  ak 
mâggaayu  waru  garu  jottli,  ei  geneen  wâll  yit  dadaa  jângal  ni  gèm 
li  mu  manuta  nâkk  nu  jeexal  seenug  dund  ngir  mbir  mii  ei  jèfi 
ngèm  ju  sax. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  nag  -moom 
mi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yônni  mudoon  misaal  mu  mat  ngir 
jaamam  yi-  dafa  féetèlé  dundèm  gépp  ei  jooxe  waru  garu  jottli.  Ta 
la  mudaa  jânkoonteel  ei  toon  ak  pânn  ak  doyadal  ak  reetaan  ak 
lor  terewunu  koo  wéy  ea  wooteem  ba.  Ta  yii  danoo  yokk  bu  baax 
ba  Yônént  bu  tedd  bi  gântoo  âddina  ak  bânneex  ya  manoona 
xèccé  lool  lool  ta  bokkaalekat  ya  doon  ko  ko  gaaral. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dadaa  dund  ei 
jawwi  ngèm  joj  dunangu  genn  jâdd  yoon  wii.  Toont  loolee  taariix 

- 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1) 


jâpp  ta  mu  toontoowoon  ko  bokkaalekat  ya  ca  yu  xemmeemu  ya 
nu  ko  doon  gaaral  ngir  wèlbèti  ko  dèdduloo  ko  wooteem  ba,  ba  sax 
ca  jamono  ya  woote  ba  gènoona  néew  doole  -ca  tâmbli  ba-  toont 
loolee  ningi  koy  dégg  ba  leegi,  ndax  dane  leen: 

«Yawsama  baay  tax,  bu  nu  tegoonjant  bi  ci  sama  ndayjoor 
tegweer  wi  ci  sama  eâmmoon,  kon  duma  bâyyi  mbir  mii  lifeek 
Yâlla  di  kofeenal  walla  mayfaatu  bâyyi  ko  fi»  (Al-Bayhaqi,  DalâH 
an-  nubuwwah,  xaajub  2“'  bi,  xétu  63“'). 

Ca  dèggdègg  li  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  tegoo  tegoo  lor  wow  kâttanug  nit  manu  koo  dékku 
teewul  mu  jarinoo  waxtu  yépp  ngir  jottli  Lislaam.  Moodoonoon 
dèggdègg  misaal  mi  gènè  mâgg  ngir  aw  xeetam  ei  jèfèndikoo 
yoon  yépp  ngir  jèmbèt  ag  njub  ei  xoli  nit  ni. 

Ci  misaal,  ei  at  yu  jèkk  yu  woote  bi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  wèr  giir  yépp  rawatina  bu  nu  masaa 
nèw  ngir  aj,  daa  leen  xamal  lu  bari  ei  Lislaam.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  dem  ea  bérèb  yi  nit  na  daa  daje, 
daa  dem  ea  seeni  jotaay,  daa  woo  képp  ku  mudajeel  ei  jiitèl  wéetèl 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  lu  amul  xâjjale  gor  ak  jaam  walla  ku 
néew  doole  ak  ku  am  doole  walla  ku  am  ak  ku  nâkk. 

fêléefna  ei  Jâbir  ibn  ‘Abd  al-  lâh  mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dadaa  gaaral  boppam  nit  hi  ea  Arafaat 
daawax  naa: 


«Xanaa  duam  ku  ma  yôbbu  ciw  xeetam;  quraysin  kat  danu 
maa  tereejottli  waxi  sama  Boroom»  (Abû  Dâwûd,  buntub  As-  sunnah). 


Bu  lôolu  jâllee  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dadaa  dem  ea  bérèb  ya  giir  ya  daa  daje  ea  luuma  ya  nudaa 
taxawal  Mâkka  ya  melne  Okaas  ak  Mujnah  ak  Du-l  majâz,  daa 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


leen  xamal  boppam,  daa  leen  woo  jèmé  ci  saxal  kennug  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  ak  jaamu  Ko  Moom  rekk. 

Ta  nag  li  mu  jânkoonte  jânkoonteek  doyadal  ak  lor,  rawatina 
ca  Taayif,  teewul  mudaa  naanaat  Yâlla  Muxettli  leen  musèl  leen. 
Ta  ba  ab  jaam  bu  tudd  Âddaas  gindikôo  ci  ay  yoxoom  moom 
rekk  ca  Taayif  gépp,  loola  doyoon  na  ngir  dugèl  mbégté  ak  texe 
ca  xolam  ba  amoonu  naqqar.  Toon  ak  doyadal  ga  mu  dajeeloon 
yit  taxul  mumer  waaye  dafa  wéy  dinaan  ngir  nugindiku,  ta  la 
waraloon  loola  mooy  not  gi  njéggèl  ak  yèrmèndé  not  ca  xolam. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag,  la 
xolam  doon  am  amu  naqqar  ca  toon  ga  ko  waa  Taayif  toonoon, 
masuta  xalaat  senn  saa  bâyyi  ligéeyèm  ak  waru  garam  ci  jottli  nit 
ni  wooteb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ca  jamono  yu 
metti  yooyee  nag  dafa  wéeru  ci  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ci  naan  gii  di  sâkku  ci  Moom  ndimbèl  ak  njéggèl,  ci  la 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxe  ne: 


«Yaw  Yâlla,  Yaw  rekk  laay  jâmbat  samag  néew  doole  ak 
samag  néew  pexe  ak  samag  doyadi  ci  nit  ni,  Yaw  mi  êpp 
yêrmêndé  niy  yèrêmé.  Yaway  Boroom  ni  nu  néewèl  doole, 
di  sama  Boroom.  Ci  kan  nga  may  wéer?  Ab  jâmbur  bu  may 
nèggèlal  xarkanamam?  Wâlla  ab  noon  boo  moomale  sama 
mbir?  Boo  ma  merewul  duma  bâyyi  xel  leneen,  waaye  Sag 
jâmmal  moo  gènè yaatu  ci  man.  Maangi  muslôo  Sa  leergi  leeral 
lèndèm  yi  ta  mbirum  âddina  ak  âllaaxira  yéwéné  ci  -maangi 
eiy  muslôo  ei  nga  wâcce  Sa  mer  ei  man  mbaa  sab  sânj.  Ci  Yaw 
rekk  laay  dellu  ba  ba  ngay  gèrèm.  Ta  ei  yaw  rekk  la  kâttan  ak 
pexe  di  ame”  (Ibn  Hishâm,  xaajub  2“'  bi,  x'étu  30“'). 


Mana  yèg  eafkag  sell  gu  sax  gog  dund  googee  gi  jeexi  mingi 
mana  nekk  bu  fekkee  man  nanoo  génné  xet  gu  neex  gog  njéggèl 
ak  yèrmèndé  ei  dèri  xol  yi  ni  ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1)  r’«w«?£r-» 


xéewèl  ak  mucc  defe.  Manuta  nâkk  nag  nuteg  yèrmèndé  ci  kaw 
yi  nubègg  yépp,  ndaxte  kuy  yèrèmé  day  yayoo  yèrmèndéy  Yâlla. 
Kon  nag  yâlla  na  melow  “yèrmèndé”  feen  ci  nun. 

Yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dey  dafa  mel  ne  géej 
gi  genn  toqqam  rekk  didoy  ngir  feesal  sunuy  xol.  Ta  ci  genn  toqq 
googee  di  dal  ci  xol  bi  ak  ci  waxtu  wi  xol  bi  di  mose  neexaayu 
géej  googee  ci  yèrmèndé,  ci  lôolu  la  xol  boobee  di  jokkook  géej 
googee.  Ba  tayit  xol  yiy  soppiku  doon  géejug  yèrmèndé  ci  wéeru 
ci  Yâlla  ak  naan  ak  jottli  lanuy  âgge  ci  seenug  dèggdèggi  jag. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  nag  xol  yii  dinaan  diwax  naa  “Yalla  nanga 
nu  yèrèm”  danuy  soppiku  doon  xol  yuy  dégg  woote  ak  xettliku  yu 
eelleeral  yoy  ni  sâggan  ba  bâyyiwunu  xel  li  tax  nu  bind  bindéef  yi. 
Nuy  nekk  ei  seen  wet  ngir  di  leen  dèfèl  ak  di  leen  naqqarlule.  Ci 
nii  nag  la  Taayif  nekke  ngèn  ji  misaal  mu  jèmmu  neel  tolluwaay 
boobee.  Bu  kenn  manoona  xalaat  ne  jant  bi  manuta  leeral  walla 
muy  tasaare  ag  nugg  kon  lanuy  mana  xalaat  ruu  yu  mat  yi  di 
nâkka  roy  aka  yèrèmé  bu  ko  defee  nu  sori  jottli  dègg  ak  yiw. 

Ci  lu  wér  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
deef  koo  yabal  munekk  yèrmèndéy  bindéef  yi.  Lu  mana  am 
daal  barina  ei  nit  ni  nu  xamul  ab  dayoom,  weddi  ko,  lânk  ab 
wooteem.  Doon  nanu  ko  jèmé  lu  doon  xeeti  doyadal  ak  pânni 
waaye  manunuwoona  tere  yèrmèndéy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  not  meram  ak  lanudoon  woow  woow  xol 
ak  lanudoon  nagas  nagas  ak  lanudoon  jéggi  jéggi  dayo.  Safaan 
ba  kay  moo  am:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
da  leen  daa  gènè  neewant  daa  leen  gènè  yèrèm.  Ci  nii  nag  la 
yu  bari  ea  ruu  yu  daladi  yu  nekkoon  ei  mbugèl  -ya  jâppoon  ne 
texee  ngawoon  ea  suufe  googee  nudaanuwoon-  ei  lanudaa  ame 
teraangay  ngèm  ngir  xolub  Yônént  bi  doon  nuru  géej  gu  yaatu 
gog  neewant  ak  jégglé  ak  yèrmendé. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  misaal,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc 
wonena  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  tolluwaayu  ruu  bi  muy  nekk 
jamono  yi  muy  jottli  woote  bi,  mudâldi  wax  ne: 

“Ni  tnatnel  tnaak  nit  ni  daal  dafa  tnel  ne  ku  taal  sawara,  ba 
la  ko  wèr  leeree  lèpplèppaa  yi  ak  gunôor  yii  didaanu  ci  sawara 
di  ca  daanu,  tnu  leen  di  seppi  nudi  ko  tè  di  ca  tâbbi.  Kon  tnan 
datnay  jâpp  ci  seen  ndiggyi  yéen  ngeen  di  ci  tâbbal  seen  bopp” 

(Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  raqâiq). 


Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


0  > 


«Yéenagèn  ci  xeetyi  tnasa  atn.  Dangeen  di  diglé  lu  baax  di 
tere  lu  bon  ta  gètn  Yâlla.  Ni  nuwâccewoon  téeré  bi  ci  nootn  nag 
bu  nugèmôon  koon  mugèn  ci  noom.  Amna  ci  noom  nu  gèm,  ni 
èpp  ci  noom  nag  ay  kâeeoor  lanu»  (laayay  lltr'  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Kon  nag  ngir  baatub  «xeet  wi  gèn”  bi  ei  laaya  ju  tedd  ji  man 
noo  èmbaale  manuta  nâkk  nuy  diglé  lu  baax  di  tere  lu  bon  na  ko 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  defewoon. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yit  mingi  leeral  ei  jeneen  laaya 
ei  téeréem  bu  tedd  bi  dayob  ligéey  bu  kawe  bii  fa  Moom,  diwax 
naa: 

«Kan  moo  gènè  rafet  wax  ki  woote  jèmé  ei  Yâlla  ta  jèf  lu 
baax  ta  wax  ne  man  de  ei  nijébbèl  seen  bopp  Yâlla  diy  jullit  laa 

bokk?»  (laayay  33“'  d  saaru  Fussilat). 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (1)  r’«w«?£r-» 


Warnanoo  bana  fâtte  nag  la  sunu  yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dajoon  -moom  mi  nu  dogal  bi  may 
texe  ak  teraangay  nu  bokk  ci  aw  xeetam-  ak  li  mu  tegoowoon  lor 
ngir  âggale  ak  dégtèlé  wooteb  xettliku  gu  sax  gi  neel  nit  népp. 
Warna  yit  nuy  seet  sunu  bopp  bu  baax  tay  laaj  sunu  bopp:  fan  la 
sunu  manman  âgg  ci  dundèl  sunnaam  si  nun  xeet  wépp?  Ak  yit 
fan  la  sunug  yayoo  melow  «Seerey  Yâlla  ci  kaw  suuf»  âgg?  Ndaxte 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  bègg  xeetam 
wi  wéy  ci  def  ligéey  boobee  ci  tolluwaayam  yépp  ak  jèfèm  jépp  na 
mu  ko  féetéwoo  woon  diirub  dundèm  ga.  Ta  xewxew  bune  da  ca 
daa  fâttli  xeetam  wi  ligéeyu  jottli  bi  aku  waru  garam,  daa  leen  ca 
sonn.  Waxna  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 

“Jottlileen  jêlé  ci  man  doonte  day  jenn  laaya”  (Al-  Bukhâri, 

buntub  Al-  anbiyâ). 

Waxna  yit  ci  beneen  âddiis  ne: 

«Yâlla  na  Yâlla  naatal  ku  déggé  ci  nun  dara  jottlee  ko  na 
mu  ko  déggé,  ndaxte  bariwaana  ku  nu  jottli  ku  gênê  xam  ku 
dégg»  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  ‘ilm)  ngir  sofin  xeetam  wi  ci  taxawe  waru 
garu  woote  ak  jottli. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  leeralug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  gi  mu  tânn  ngir  munekk  nattuwaayu  sunug 
ngèm  ak  ligéeyi  jottli  ak  yeete  yiy  woo  nit  ni  jèmé  ci  yiw  ak  taar  ta 
di  leen  soril  ay  ak  lu  bon.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  mingi  wax  naa: 

«Ku  gis  ci  yéen  lu  bon  na  ko  soppee  loxoom.  Bu  ko  manul 
mudefe  ko  lâmminam.  Ku  ko  manul  mudefe  ko  xolam,  lôolu 
nag  mooy  ngèm  gi  gènè  néew  doole»  (MusUm,  buntub  Al-  imân). 

Beneen  âddisam  bi  nag  mingi  eiy  wax  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Maangi  giin  ci  Yalla  mi  yor  sama  bakkan  ne  dangeen  diglé 
lu  baax  di  tere  lu  bon  walla  Yâlla  wâcce  ci  yéen  mbugèl  mujôgé 
fa  Moom,  bu  ko  defee  ngeen  Koy  naan  ta  déesu  leen  nangul” 

(At-  Tirmidi,  buntub  Al-  fitan). 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  noongi  muslu  ci  Yaw  ci  mujj  gu 
naaw  giy  jôgé  ci  sâggane  diglé  lu  baax  ak  tere  lu  bon.  Yaw  sama 
Boroom,  yâlla  nanga  nu  boole  ci  niy  taxawe  ligéeyu  woote  jêmé 
ci  yiw  ak  taar  ci  anam  gi  gênê  mat,  ta  nuam  ab  eér  ei  jikkôy  sa 
Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom 
mi  doonoon  may  gi  gènè  taaru  ak  misaal  mi  gènè  mat  neel  nit 
népp,  yâlla  nanga  nu  def  yit  nuam  rammam  ga  gènè  mag  bu 
bis  peneée.  Aamiin... 


(3^00t6j6mé  ei  dêjj  ak  piw  (2) 


Ni  gènè  texe  ci  nit  ni  daal  nooy  ni  def  seeni  xol  nuy 
dajewukaayu  biir  bu  nekk  ci  péeyub  Alquraan  ju  tedd  ji 
ak  Sunna  su  sell  si  ba  tax  nuèmbaale  ci  seen  biir  bindéef 
yépp.  Ndaxte  li  èpp  solo  liy  rènnale  nit  mooy  muy  dund  ta 
xolam  feese  leer  ta  munekke  ci  woote  bi  ci  ndègèrlaay  lol 
xol  loolee.  Taxawe  jottli  gi  ak  woote  bi  kat  ta  fekk  xol  bi 
feese  ay  dég  yoy  biir  néew  doole  gu  mag  la  ak  eoono  bu 

sènku. 


WOOTE  JÈMÉ  CI  DÈGG  AK  YIW  (2) 


Ngir  numana  jèfé  téeréb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  Sunnas  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ci 
sunug  dund  manuta  nâkk  nusoppi  ligéeyub  jottli  dègg  ak  ligéeyèl 
nit  ni  def  ko  eofeel  ei  sunuy  xol,  ndaxte  dundug  ku  gèm  kune 
daawara  doon  dundug  jottli  ak  ligéeyèl  nit  ni.  Amul  sikki  sâkka 
nag  ei  ne  bokkna  ei  melo  yi  èpp  solo  yiy  rânnale  ki  gèm  dèggdègg 
di  ko  wuutaleek  nit  ni  ei  des  népp  muy  yèrèm  nit  ni.  Woote  ak 
jottli  nag  danoo  bokk  yit  ei  li  yèrmèndé  di  jur.  Ta  woote  jèmé 
ei  dègg  ak  sonnee  ei  lu  baax  noom  naar  niy  jeexiitu  yèrmèndé 
danuy  sârt  nu  njèkkè  sotti  ei  ki  gèm  ba  noppi. 

Ci  tâmbli  bi  nag  ngir,  nuwoote  jèmé  ei  dègg  ta  dox  jèm  ciw 
yiw  manuta  nâkk  nuxam  ei  anam  gu  wér  dèggdèggi  dègg  ak  yiw. 
Ndaxte  wooteb  ki  réer  dumana  muee  ei  lu  wôorèdi,  du  rek  ei 
wâllu  defiin  wi  waaye  man  naa  ame  ei  wâllug  li  muy  def  yit.  Ca 
anam  googee  nag  li  njèkk  ei  li  manuta  nâkk  ei  yoon  wii  mooy 
yôbbèlub  xamxam  ak  xol,  ndaxte  nit  ki  day  soxla  yaari  bir  yii 
ngir  mumana  dund  dundug  ngèm  ak  njaame  eig  yamoo  digènté 
xel  mi  ak  xol  bi. 

Ci  geneen  wâll  yit,  xam  biri  diiné  yi  farata  la  ei  jullit  bune. 
Kon  nag  day  gènè  war  ei  ku  gèm  kune  lu  néew  néew  muxam 
ponk  yii  di  laltaay.  Ni  xamul  yit  day  war  ei  noom  nufarlu  ngir 
dindi  li  leen  dese  ei  wâllu  xol  ak  xamxam  ngir  nubana  yâqq  ta 
fekk  nuy  jéema  defar. 

Warna  ei  noom  yit  nujèfé  li  nuxam  ei  seenug  dund,  soppi 


NOO  YU  MUJJ  YI 


jémé  ci  dègg  ak  yiw  day  lèkkèlôo  ak  xôotaayu  sunu  wâllug  xol 
ndaxte  lôolu  mingi  sottee  ci  feesale  sunug  biir  leer  ak  dundug 
ruu  ni  ko  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  waxe:  «Jamono  ji  ngay  farlu  ngir  duy  ndab  warna  nga 
ban  koo  sottee  ci  bènbèn  bu  nekk  ci  suuf». 

Li  am  nag  moodi  ne  woote  buy  ame  ci  anam  gu  nagas  gu 
ândul  ak  eofeel  ak  xam  day  doon  sababu  pert  doon  yit  buntub 
balaa  bu  mag,  ta  kat  la  nu  séentuwôon  mooy  mujur  njarin. 

Lii  moo  tax  nag  muy  war  ei  ku  gèm  kune  mutaarale  xolam 
taarub  Lislaam  akug  neewantam  akug  lewetam,  diwar  yit  muy 
wone  misaal  ei  xér  ei  jottli  dègg  ak  yiw  ta  defe  ko  nekkiinam  ak 
waxam  ak  jèfèm,  ndaxte  dèggdèggi  ligéeyu  woote  jèmé  ei  dègg 
mingi  nekk  ei  jublu  ei  Boroom  bi  ta  defe  ko  eofeel  ak  mbèggéel. 
Ci  misaal,  eofeel  gu  kawe  gii  nekk  fa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi  njèkkè  jote  waxi  Yâlla  ea  xuntum 
Hirâ  dafa  feesale  ruu  gu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee  ei  leerug  jottli,  yèkkèti  ko  yit  jèmé  ea  péeyub  Yâlla  ba 
ea  Yéegé  ga.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  laayaam  yu 
tedd  yi  naa: 

«Gôor  ni  gêm  akjigéen  hi  gèm  ku  ei  nekk  péetém  moroom 
ja  la  difarandoom,  dahuy  diglé  lu  baax  ditere  lu  bon,  ditaxawal 
julli,  dijoxe  asaka,  ditopp  Yâlla  akub  Yônéntam,  hoom  hoohee 
Yâlla  dana  leen  yèrèm.  Yâlla  kat  ku  tedd  la  ku  xereh  la.  Yâlla 
digna  gôor  hi  gèm  akjigéen  hi  gèm  ay  âjjana  yu  ay  dex  didaw  ta 
hufay  sax  aki  dèkkuwaay  yu  baax  yu  nekk  ei  âjjana  yu  huy  sax, 
ngèrèm  lujôgéfa  Yâlla  nagmoo  gènè  mâgg.  Loola  mooy  texegu 

mag  ga»  (laayay  71“'  ak  172“'  ei  saaru  At-  tawbah). 

Ni  gènè  texe  ei  nit  ni  daal  nooy  ni  def  seeni  xol  nuy 
dajewukaayu  biir  bu  nekk  ei  péeyub  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  Sunna 
su  sell  si  ba  tax  nuèmbaale  ei  seen  biir  bindéef  yépp.  Ndaxte  li 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-» 


èpp  solo  liy  rânnale  nit  mooy  muy  dund  ta  xolam  feese  leer  ta 
munekke  ci  woote  bi  ci  ndègèrlaay  lol  xol  loolee.  Taxawe  jottli  gi 
ak  woote  bi  kat  ta  fekk  xol  bi  feese  ay  dég  yoy  biir  néew  doole  gu 
mag  la  ak  eoono  bu  sânku.  Ta  ei  sunu  diiné  ji  niy  ban  diwoote  lu 
nekkul  ei  noom  aka  tuumalaate  ta  lôolu  di  jângoroy  ruu  ji  mel  ne 
kâseer  -noonu  danuy  jèmbèt  woyof  ak  mbèggéel  ak  yèrmèndé 
ei  xol  yi.  Xolub  ku  gèm  kune  kat  manuta  nâkk  mudoon  lu  mel 
ne  tôokôor  bu  naat  bob  xarkanam  yi  nègg  ak  xol  yi  amu  tiis  aku 
naqqar  danu  fay  ame  noflaay  ak  dal  ak  mbégté.  Lii  moo  tax  nag 
manuta  nâkk  nulaabal  xol  bi  ak  yaram  wi  génné  ei  yègyèg  ak 
xalaat  ak  defiin  yiy  nuru  ay  dég  ngir  nu  taxawe  jottli  gi. 

Al-  Hajjâj  kat  li  mu  doon  doon  toonkat  ta  siiwé  ei  taariix 
toon  ak  nâkka  maandu  teewul  mudoonoon  ku  am  xel.  Bis  ka 
doon  xutbè  da  koo  gis  ea  jullig  âjjuma  ga  dâldi  tâmbli  di  ko 
gaaruwaale  ea  xutbè  ba  diwax  naa: 

«Li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  gènè  bègg  mooy  jâmmaarloo 
ak  kilifa  guy  jeng».  Ba  xutbèkat  ba  noppee  ea  xutbaam  ba  Al- 
Hajjâj  may  toonkat  ba  woolu  ko  laaj  ko  ne  ko: 


Lu  tax  ngawax  li  ngawax  ei  xutbè  bi?  Ka  doon  xutbè  dâldi 
baamuwaatal  Al-  Hajjâj  la  muwaxoon  ea  xutbè  ba  ea  waxiin  wu 
nagas  wa  mu  ko  waxewoon  rek  ta  delluwul  ginaaw  ea  waxiinu 
doyadal  Al-  Hajjâj  ak  pânn  ko.  Al-  Hajjâj  dâldi  ne: 


«Mbir  mu  doy  waar  la  de!  Yaw  dangay  nuru  waa  ju  am 
xamxam  waaye  amul  ag  xam  ei  yooni  wooteel  Lislaam.  Xanaa 
masoo  jâng  Mquraan  mukk?!  Yâlla  de  yônnina  ku  la  gèn  ta  mooy 
sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ei  ku  ma 
yées  ta  mooy  Firawna,  waaye  Yâlla  dafa  digèl  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  muwaxak  moom  wax  ju  nooy».  Fii 
nag  la  ka  doon  xutbè  xame  njuumteem  dâldi  jégglu  Al-  Hajjâj, 
mujéggèl  ko  baal  ko  ban  koo  ray. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  mbirum  Musaa  ak  Firawna: 

((Detnleen  yéen  naarfa  Firawna;  ntoom  kat  dafa  bew.  Bu 
ko  defee  ngeen  waxak  moom  waxju  nooy  ndaxyâlla  mufâttliku 
walla  muragal  Yâlla»  (laayay  43“‘  ak  44“'  d  saaru  Tâhâ) 

Du  mooy  genn  leeral  gi  jôgé  fa  Yâlla  gi  nuy  xamal  yoonu 
woote,  waaye  kay  laaya  yu  bari  yu  tedd  ningi  nuy  xamal  ne 
manuta  nâkk  nuy  waxeek  nit  ni  ci  woote  bi  baat  yu  nooy  ta  xeren 
yu  dul  ândak  nuy  lor  kenn.  Noongi  fekk  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  muy  wax  ci  yeneen  laya  naa: 

j,-*' 



«Nanga  wootejêmé  ci  yoonu  sa  Boroom  ta  defe  ko  agxeren 
ak  waaraate  gu  rafet,  ta  nanga  waxtaan  ak  noom  ci  anam 
gi  gènê  rafet.  Sa  Boroom  kat  moo  gènê  xam  ki  réer  bâyyi  aw 
yoonam  moo  gènè  xam  yit  ni  gindiku»  (laayay  125“‘  d  saaru  An- 
nahl). 

Ngir  leeralal  nu  teggiini  woote  bi.  Lii  moo  tax  nag  manuta 
nâkk  nuteewlu  nekkiinu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  moom  mi  ag  dundèm  nekkoon  Alquraan  juy  dund  ta 
nusâmmoonte  ak  laltaay  ak  teggiin  yi  mu  tèrèl. 

Lôolu  moo  tax  warna  ci  ku  gèm  kune  mu  njèkkè  taarale 
biirèm  ak  bittéem  ci  taari  Lislaam,  doon  yit  jèmm  juy  am  jeexiit 
juy  miinante  ak  ni  ko  wèr  ci  jikkô  ak  defiin  yu  rafet  yi. 

Ba  Nanga  woo  say  bokk  yi  gènè  jege  wâccee  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  yéeg  ca  doju  Safaa 
dâldi  tâmbli  diwoote  yéen  waa  Fihr  yéen  waa  ‘Adiy  -  nuy  askani 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-» 


Quraysin-  ba  nudajaloo,  ku  manuta  teewal  boppam  yabal  ndaw  lu 
ko  teewal  ngir  xam  lan  la.  Abôo  Lahabin  nèw  ak  waa  Quraysin. 

Mudâldi  ne: 


«Ndax  bu  ma  leen  waxoon  ne  ayfas  ningi  ci  xur  wi  bêgg 
leena  song  dangeen  ma  gèm?» 

Nune:  Waawaaw,  masunoo  xam  ci  yaw  lu  dul  dègg. 

Mune:  «Man  kat  maa  leen  di  xamal  ngir  dox  seen  digènté 
ak  mbugèl  mu  tarh> 

Abôo  Lahabin  dâldi  ne  ko:  yâlla  nanga  tuskare  bèeeègu  tay 
jii  jépp.  Ndax  lii  moo  tax  nga  dajale  nu?  Nudâldi  wâcce  «Abôo 
Lahabin  alkuna  dègg.  Alalam  ak  la  mufâggu  du  ko  jarim  (Al- 

Bukhârt,  buntub  Tafsir  al-  Qurân). 

Ci  nii  nag  la  dèggèl  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  daa  ame  ei  nekk  gi  munekk  ku  wôor  ku  dèggu  kog  masu 
leena  wax  lu  amul  lu  jiitu  woote  bi  sax. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  seereloona  na  ko  wèrôon  ne  ku  dèggu  la  ku  wôor, 
ba  ei  Abôo  Jahlin  mi  bokkoon  ei  kângami  yéefèri  Quraysin  sax 
manuta  tuumaal  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
wax  lu  amul.  Waaye  baat  yii  la  daa  dupate  wooteb  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  diwax  naa:  «Nun  daal  weddiwunu 
la  waaye  li  nga  èndi  lanu  weddi»,  YâUa  dâldi  wâcce  waxam  jii: 
«Noom  kat  weddiwunu  la  waaye  toonkatyi  laayay  Yâllayi  lanuy 
Weddi»  (At-  Tirmidi,  Tafsir  al-  Qurân,  xaajub  6“\  xétu  3064“‘). 


Ni  nu  ko  gise  nag,  ba  ei  Abôo  Jahlin  sax  -noonub  Yônént  bi 
gènè  mag-  gèmôon  na  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  nit  ku  amul  moroom  la.  Ba  sax  ni  am  teraangay  gèm  bu 
numasaa  gis  Yônént  bi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  muee  rek 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


aw  meloom  dadaa  jeexiital  ci  noom  nuy  wax  ne:  «Xarkanam  bii 
de  duwax  lu  amul  miikk».  Nii  nag  maneesula  weddi  aajowoo  gu 
tar  gi  nuaajowoo  mbir  mii  jamono  yi  nuy  ubbi  xol  yi. 

Batayit  njiit  lii  di  Muhammad  al-  fâtih  mi  bokkoon  ci  jèmm 
yi  néew  moroom  ci  sunu  taarix  dafa  ubbi  Boosna  yilif  ko  ginaaw 
ba  mu  ubbée  Istâmbôol  ba  mu  am  fukki  at.  Waaye  ubbi  gi  dègg, 
maanaam  ubbi  xol  yi,  mingi  sotti  ginaaw  ba  nudelloo  ca  bar  ya 
jaasi  ya  ubbiwoon  xomb  ya  ci  saayir.  Ndaxte  Al-fâtih  dafa  dèkkèl 
foofee  fa  Boosna  jabooti  jullit  yu  seU  ya  sosoowoon  ca  soldaari 
xol  ya  yaroowoon  ca  Anaadôol  ta  tâmbliwoon  diwaaj  ngir  jottli 
ak  woote  ta  defe  ko  jikkô  aki  melo  yu  rafet.  Lii  nag  taxoon  na  nu 
bari  ci  waa  Boosna  amoon  teraangay  wèlbètiku  dugg  ci  Lislaam. 

Ci  dèggdègg  ngânnaay  dees  koy  jèfèndikôo  ngir  gâllankoor 
toon,  waaye  ubbi  dèggdègg  gi  wara  sotti  mooy  ubbi  xol  yi.  Lii 
nag  mingi  sottee  ci  kune  ci  nun  didundé  jikkôy  Lislaam  akug 
lewetam,  doon  yit  jèmm  ju  nekk  misaal.  Ndaxte  jeexiitalug  jottli 
ak  woote  dafa  lèkkèlôo  lool  ak  dundug  xolu  wootekat  bi.  Lii  nag 
moo  tax  bépp  wootekat  bu  dèggdègg  bu  manuta  xam  xeren  gi 
ci  nosub  Yâlla  bi  ci  bindéef  yi  ta  manuta  xam  li  ko  bindéef  yi 
dijângal  ci  seenu  melo,  kon  taxawaayu  xolam  akug  jagam  dafa 
des.  Bu  dee  nag  mbubb  mu  nagas  mu  xol  bu  amug  yèg  nekkul, 
moom  dumana  tasaare  ci  genn  anam  ag  dal  ak  mbégté  ak  taar  ci 
ni  ko  wèr. 

Lii  moo  tax  yit  xare  bi  nuwara  njèkkè  ame  ndam  mooy 
xare  bi  ci  biir  nit  ki.  Ci  biir  leeral  xare  bii  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  leerale  bèréb  «Kâccoore  ak  mbaax»  ci  biir  nit  ki.  Liy  maye 
mucc  gu  sax  ak  texeg  dèggdègg  neel  nit  ki  nag  mooy  mumana 
tâqqalikoo  ak  kâeeoore,  mana  taarale  xolam  ragal  Yâlla.  Ci  nii  la 
ni  mana  jeexiital  ei  xol  yi  man  eee  def  muee  gu  sax  doone  noom 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


rekk  niy  wommatu  jèm  ci  nangul  Yâlla  nangu  gu  mat  tay  am 
ndam  ci  bèréb  biir  bi  nuy  bèré  ak  seen  bakkan. 

Ci  geneen  wâll  yit  amna  meneen  mbir  mom  manuta  nâkk 
nubâyyi  ko  xel  ci  woote  bi,  ta  mooy  jox  gèddè  ki  nuy  waxal,  ndaxte 
warunôo  fâtte  ne  ki  nuy  waxal  ci  woote  bi  nit  la  ta  mbindéef  la 
mu  tedd  mu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bindé  ci  loxoom. 

Bu  fekkee  ci  woote  bi  ngèm  la  nuwara  tâmblee  yit  warnanoo 
bâyyi  xel  dèggdèggi  dayo  bi  ci  bind  bi  numoonaale  ki  nuy  waxal 
li  muy  doon  doon  ku  nâkk  ngèm.  Lôolu  nag  li  muy  firi  mooy 
nujèflènté  ak  moom  ci  am  yaakaar  ak  lewet  ak  yèrmèndé  ban  koo 
defe  tar  ak  mer,  ndaxte  doxe  ci  anam  gii  mooy  gènè  déggôo  ak 
gisiin  ak  xalaat  yi  èpp  solo  ci  ni  nuy  jâppe  nit. 

Waykat  bi  dèkk  Turki  di  Naamiq  Kamaal  defna  aw  way  ngir 
feenal  maana  mu  xôot  moomee,  mudâldi  wax  ne: 

«Daanug  ngalam  ci  suufsi  duwânni  dayoom  akgèddaam» 

Ta  laayay  Alquraan  ju  tedd  ji  yépp  yiy  teral  nit  danu  leen  di 
gis  nuy  jox  gèddè  aka  bâyyi  xel  dèggdèggi  nit.  Ci  misaal,  laaya  ju 
tedd  ji  mingi  wax  naa: 


«Teralnanu  tigi  doomi  Aadama  yi,  taawu  leen  eijéeri  ji  ak 
géej  gi,  wèrsègèle  leen  ei  yu  baax  yi,  teg  leen  ei  kaw  lu  bari  ei  li 

Nubind»  (laayay  70“'  ei  saaru  Al-  isrâ). 

Ci  dèggdègg  nag  danuy  fekkne  Alquraan  ju  tedd  ji  day 
teral  nit  ei  doon  gi  mudoon  nit  di  ko  jâppe  yit  wuutaatu  Yâlla  ei 
suufam  si. 


Gèm  nag  ak  jèf  yu  baax  yiy  nèw  ginaawam  ei  teraanga  ju 
eosaanu  jii  lanuy  ame.  Nâkk  ngèm  ak  jèf  yu  baax  yi  nag  ag  wâcc 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  akug  xan  -gu  doy  waar  ta  yéemé-  ci  dèggdèggi  nâkka  sottal  liy 
waral  teraanga  ju  eosaanu  jii  tay  ju  dèggdègg  neel  nit.  Ni  gâttanlu 
ei  wâllu  jèf  yi  noom  yit  doonte  danoo  nâkk  ngèm  yayoonanu 
yèrmèndé  ak  neewant. 


Niti  kese  yi  noom  man  nanoo  mer  ngir  li  nuy  jânkoonteel 
ei  xan  gu  mel  nii.  Waaye  ni  am  bânneexu  ngèm  akug  matam 
manuta  nâkk  nuy  settantal  tay  yèrèm  nii  jânkoonteek  xan,  ndaxte 
lii  mooy  li  nuséentu  ei  noom.  Yègyègu  yèrèmènté  ak  jâpplante 
bii  nag  day  waral  ndimbèl.  Ta  ndimbèl  li  gènè  mag  batay  mingi 
sottee  ei  jottli  giy  wooteb  texe  gu  sax  gi. 

Wootekat  bi  dèggdègg  nag  mooy  jèmmi  kiy  wone  yoon 
ki  mana  def  ei  ruu  yi  ag  nosu  akug  dund.  Ki  mana  jaxase  ab 
wooteem  ak  eofeel  ak  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ei  wâll  yépp  mooy 
nitug  xol  kiy  balluwaayu  ngèm.  Nit  niy  tegtale  nag  di  gindée  di 
leeralal  nit  ni  yoonu  texe  ak  dal  ei  seeni  wax  ak  seeni  bind  ak 
seeni  doxaliin  yu  nooy  yiy  misaal,  noom  danuy  taxawu  ba  fâww 
képp  ku  am  aw  naqqar,  di  dimblé  képp  ku  wéet  ku  amul  ku  ko 
dimblé,  di  xettli  képp  ku  nekk  ei  njâqqare  akug  daladi.  Yèg  gi  nuy 
yèg  ei  seeni  xol  warugar  wii  nag  ak  metiit  wi  ni  leen  wèr  nekke 
moo  waral  nuy  gaaw  jèm  ei  dimblé  ku  aajowoo  ndimbèl  tay  xaar 
leerug  njub  gi. 

Ta  noom  batay  danuy  yaatal  nit  ni  jâppe  leen  ndénkaanul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Noom  danuy  fâggu  ruu  guy  jaxasoo 
ak  eofeel  ak  yèrmèndé  neel  bindéef  yépp  tay  yèg  waru  gar  wiy 
mâgge  tâmblee  ei  jiwuw  yèrmèndé  bu  ko  defee  mugénné  leen  ei 
anam  gii  ei  nubokk  ei  mbooloom  nit  ni  ngir  def  leen  gindikat  yiy 
wone  yoonu  âgg  gu  sax  gi.  Ni  féetèlé  seen  bopp  nag  ngir  jarin  nit 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2)  r’«w«?£r-> 


ni  ak  gindi  leen  di  tegoo  ay  bugèl  ci  seenub  dox  jèm  ci  njub  gi  ak 
yoon  wu  wér  wi  ak  niy  ândak  seeni  xol  di  dabe  ci  nii  mbooloo 
moomee  nekk  ci  dègg,  noom  ay  bokki  dèggdègg  lanu  yu  sopp 
dègg  melne  Aziz  Mahmûd  Hadâi  ak  Yuunus  ak  ni  mel  ne  noom. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daal  dana  mottli  ak  leeram  ba  bis 
péne,  maanaam  Lislaam  day  wéy  ba  bis  péne  ndax  ndénkaanul 
Yâlla  Boroom  bi  la.  Waaye  warunoo  fâtte  ne  ligéeyu  woote  ak 
jottli  mooy  jumtukaay  bi  ak  sabab  bi  ngir  saxug  diiné  ji.  Diiné 
joojee  nag  mooy  nuxam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  njaame 
gi  yell  ta  dèggu  ta  terale  sunu  bopp  jaamu  Ko,  ndax  lôolu  mooy 
sababu  amug  bindéef  yi. 

Bu  ag  néew  doole  feenee  ei  dundug  diiné  ji  ei  waxtu  wu 
mumana  doon  ak  bérèb  bu  mumana  doon,  nugis  tarxiisug  nit  ni 
jèm  ei  njuumte,  kon  ligéeyub  woote  bi  bu  boobaa  day  mujj  doon 
ligéey  bi  njèkk  ta  èpp  solo  ginaaw  gèm  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 
Ta  saa  bu  ndam  amul  ei  mbirum  jottli  dègg  ak  yiw,  kon  ligéey 
yu  bari  dunu  dèppôoteek  yoon.  Ci  misaal,  nâmpal  gi  way  jur 
di  nâmpal  doomam  bu  tollee  ei  nâmp  ligéey  bu  nubârkeel  la  bu 
mâgg  lool,  waaye  nday  jiy  gis  néegèm  muy  lakk  muwéy  di  nâmpal 
doom  ja  day  def  bâkkaar.  Ndaxte  li  muy  def  ngir  jâmmaarlook 
lakk  gi  ea  saa  soosee  mooy  èpp  solo  nâmpal  doomam.  Kon  nag 
liféek  amul  mbooloo  muy  woote  jèmé  ei  dègg  ak  yiw  di  ko  jottli 
ei  jamono  ji  diiné  sânkoo  nu  eiy  yittewôo  yeneen  jèf  yi,  lôolu  day 
doon  sababu  tiis  wu  mag  ei  yeneen  waxtu  yépp. 


Warna  yit  nubana  fâtte  ne  xéewèlug  Yâlla  gi  ta  mooy  Lislaam, 
xéewèl  googee  agsina  fi  nun  lu  jiitu  junniy  at  ak  neenti  téeméer 
ând  ak  junniy  junniy  eoono  yu  nu  ei  toggoo.  Ndénkaan  lii  agsi  fi 
nun  nag  manuta  nâkk  nujottli  ko  maas  yiy  nèw  sunu  ginaaw  ta 
dara  ban  eee  soppiku. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  jamono  mooy  jamono  ji  gôorgôorlu 
ware  ngir  sottal  jublu  gii  ta  mujaral  nu  lune  ngir  dègg  ak  yiw  not 
féeté  kaw. 

Lii  nag  dègg  la  gu  xel  mu  rafet  saxal  eig  njèlbéen,  ndaxte  li 
nuy  daj  ngir  jan  ab  sareet  bu  ay  pènôom  eapee  eib  ban  maneesu 
koo  tèkkèlé  ak  li  nuy  daj  ngir  jan  ko  bu  nekkee  ei  kaw  yoon  wu 
tâllalu  ta  jub.  Fii  nag  maneesna  eee  jèlé  jângliin  yu  bari.  Li  tax 
moodi  ne  saa  si  muy  aajowoo  ndimbèl  ngir  génné  pènôy  sareet 
bi  ei  ban  bi,  ndimbèlul  xale  bu  ndaw  sax  lu  am  solo  lool  lay  doon. 
Ci  geneen  wâll  gi  yit  niy  seetaan  faste  seeni  yoxo  ea  saa  su  xat 
soosee  bana  def  seen  waru  gar,  seenug  toon  ak  seen  bâkkaar  day 
fulu.  Sunu  jamono  jii  nag  ji  ngèm  néewé  doole,  ndaw  ni  di  ijoy 
ei  xalaat  yu  juunu  yu  bari,  ni  èpp  ei  nit  ni  seen  bakkan  yilif  leen 
-kon  warnanoo  yèngutu  ei  lu  dèppôo  ak  xatug  sunuw  waxtu  ak 
sunu  jamono  ta  fekk  nugèm  ne  jèf  ju  néew  tuyaaba  ju  mag  da  eiy 
juddôo,  gèm  ne  yit  sabental  gu  néew  day  xècc  alkande  ju  rèy. 

Amul  sikki  sâkka  nag  ei  ne  texeg  nit  gi  gènè  mag  mooy 
mumana  ligéeyèl  diinéem  ak  ngèmèm  ak  réewèm  ak  xeetam. 
Waaye  li  am  solo  ei  ligéeyub  jottli  bi  du  li  nubègg  sotti  walla 
nunot  féeté  kaw,  waaye  li  am  solo  mooy  nudef  sunu  kem  kâttan  ei 
yoon  wii  tay  yaakaara  am  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bokkul  ei  li  jub  nag  nit  ki  di  séentu  woote  ak  jottli  yi  mudef 
sottal  njarin  bay  wax  naa  jèfèndikôona  jumtukaay  yi  war  yépp  ak 
di  labal  boppam  ei  tiis  ak  naagu  ak  di  alag  boppam  bu  fekkee  la  mu 
doon  jéem  sottiwul;  ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  rekk  Mooy 
kiy  jubèl.  Lii  moo  tax  muwar  ei  jaam  bi  muwéy  ei  woote  bi  ei  lu  dul 
waxaale  walla  yoqqat  walla  naagu  walla  tâyyi,  wâkkiirlu  yit  ei  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  bâyyee  Ko  eottal  gi  Moom  rekk. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  wâcce  pâttleem  yooyee 

®ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  moom  mi 

- 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


nuyônni  muy  yèrmèndéy  bindéef  yi  ba  mu  amee  naqqar  lool  ci 
mbugèl  mu  Yâlla  nammoona  mbugèl  aw  nit,  muwax  ci  téeréem 
bu  tedd  bi  ne: 


«Yaw  kat  doo  jubêl  koo  bêgg,  waaye  Ydlla  Mooy  jubèl  ku 
Ko  soob,  ta  Mootn  moo  gènê  xam  niy  gindiku»  (laayay  56“‘  d  saaru 
Al-  qasas). 


Lii  moo  tax  nag  nuwara  bana  fatte  ne  woote  bi,  bu  amutoon 
nu  ko  wuyu  sax,  lu  néew  néew  dana  wânni  gaawaayu  ay  wi,  xayna 
yit  mudoon  jumtukaayu  defar  ta  la  eay  juddôo  di  doon  ea  kanam. 
Bu  lôolu  jâllee  yit  kiy  woote  jaanam  dana  wâcc  ei  waru  gar  wii 
doonte  sax  sottalul  dara;  ndaxte  wôorna  ne  nit  ki  li  nu  koy  laaji 
mooy  ag  nâkka  bokkam  ei  jiyaar  ji  ak  ag  nâkkam  eee  farlu  waaye 
du  ag  nâkka  sottalam  dara  ei  jiyaar  ju  mu  bokk  ta  farlu  ea.  Ta  nun 
li  nu  nuy  âttee  mooy  li  nudef  ak  li  nudeful  ngir  woote  bi,  waaye 
du  la  eay  sottee. 

Ci  misaal,  daananu  yônni  ab  yônént  leeg  leeg  bu  ko  defee 
mbooloo  mu  bari  gèm  ko,  leeg  leeg  yit  nuyônniwaa  ab  yônént 
nu  néew  gèm  ko.  Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  jubèl  ei  Yâlla  rekk 
lay  jôgé,  waaye  xeet  wi,  ta  yônént  yi  jiitu  leen,  da  leena  war  nuy 
woote  jèmé  ei  Lislaam  ak  di  ko  jottli. 


Li  am  nag  moodi  ne  manuta  nâkk  woote  bi  doon  jikkô  ju 
eosaanu  ei  biir  jullit  bune  tâmblee  ko  ei  doom  yi  ak  njaboot  gi. 
Képp  ku  gèm  amna  waru  garu  gèstu  yoonu  woote  biy  ame  ei  jépp 
wax  ak  jépp  jèf,  amna  batayit  waru  garu  def  li  ko  war  ngir  sottal 
ligéeyu  woote  bi  kem  kâttanam  akug  xamam  ak  tolluwaayam 
ei  xamxam  ak  Idliftéef  ak  wâccuwaayu  xol  ak  ngèm  bi  muam, 
amna  yit  waru  garu  jèf  ak  xamal  ak  jottli  nit  ni  yègyèg  yooyee. 
Ndaxte,  ni  mu  leere  ei  Alquraan  ju  tedd  ji,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  gâllul  jaamam  ni  lu  èpp  seen  kâttan,  waaye  nag  seen  waru 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gar  mooy  nudef  seen  kem  kâttan  ta  farlu  ngir  sottal  seeni  wari 
gar  ak  seeni  wartéef. 

Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mooy  misaal  mi  gèn  ta  gènè  kawe 
ci  woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw,  ginaawam  gaayi  Yâlla  yi  ak  ni  ko 
donn  ca  ndono  lu  mâgg  loolee. 

Li  waral  lôolu  moodi  ne  seeni  melo  dafa  lâmboo  taar  ak  nooy 
ak  xôot  ak  mâggaay  gu  rânniku.  Ci  misaal,  Musaa  Afandi  -yâlla 
neef  sellal  mbôotam-  dafa  bokkoon  ci  nu  rânniku  nii  féetéwôo 
woon  gindée  ak  woote,  ag  dundèm  dafa  feesewoon  jikkô  yu  rafet 
yu  doonoon  misaal,  ay  junjèm  aki  tegtalam  daa  nu  jèmé  ci  dègg 
ak  yiw  ci  bépp  jumtukaay. 

Musaa  Afandi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dadoon  yèkkèti 
baatam  ci  lu  ândak  eofeel  ak  naqqar  ba  munekkee  ea  wérèdéem 
ga  mufaatoo  doon  wax  naa: 

«Cèy  bu  ma  amoon  kâttan  gu  bari!  Kon  de  danaa  dem  ei 
dèkk  bu  mag  bune  ak  dèkk  bu  ndaw  bune,  kon  yit  danaa  farlu 
ngir  doon  saafara  ei  jafe  jafey  sama  bokk  yi  yi  eiy  yoy  kaw  ak  yi 
eiy  yoy  biir». 


Li  waral  lôolu  moodi  ne  dafa  dundé  yègyègu  njaame  ei 
yaramam  ak  alalam  ak  xolam,  ta  lii  moo  nekkoon  yoon  wi  mu 
rèddèloon  boppam.  Ta  dadoon  wuuf  kem  kâttanam  bépp  xol  bu 
amu  naqqar  bu  manoona  âgg  ea  moom,  leeg  leeg  mudaa  ko  defe 
loxoom  leeg  leeg  xolam,  du  lôolu  rekk  waaye  sax  dadoon  wuuf 
bindéef  yépp.  Ba  nu  ubbée  wunti  Asi  gi  digg  dôomu  yit  da  faa 
deme  cawarte  ak  pèstéef  bob  séentuwunu  ko  woon  ei  ku  âgg  ea 
at  ya  mu  âggoon.  Ci  geneen  wâll  yit  demna  Ôrôb  ak  Afrig  gi  féeté 
bèj  saalum  defna  yit  la  muman  ngir  yôbbul  leen  yègyègi  xol  yu 
taaru  ak  jèflènté  yu  taaru. 


Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  (2) 


Cig  gâttal  daal  dafa  dund  dundèm  gépp  ci  pèstéef  ak  farlu 
ngir  doon  jaam  bu  am  jikkô  yu  rafet  ku  yayoo  tagg  ak  kan  wi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tudd  ci  Mguraan  ju  tedd  ji  bi  muy  wax 
naa:  “Akay  jaam  bu  baax!”  (laayay  30“‘  d  saaru  Sâdd). 

Nii  nag  la  nu  jèmm  ju  mâgg  jii  bâyyee  jeexiit  ju  baax  juy  sax 
ba  fâww  ci  ron  asamaan  sii  di  jeexi.  Ta  ag  dundèm  yit  dana  des 
di  dund  gu  léppèm  di  misaal,  dund  gu  feese  matal  kôUèré  akug 
tab  ak  xol  bu  rafet  ak  déeyaale  gu  baax  ak  jikkô  yu  rafet  ak  taar 
yépp. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale 
nu  ay  may  ci  leer  yu  kawe  yi  ci  xolam.  Yaw  sama  Boroom,  yâlla 
nanga  nu  wèrsègèlé  yit  ag  mucc  bis  ba  nu  Lay  gaaral  jèf  yi  ca 
péeyub  Yalla  ba  ak  matal  li  nga  farataal  ci  nun  ci  woote  jèmé  ci 
dègg  ak  yiw  ngir  jagal  sunu  jamono. 

Yaw  Yalla,  yâlla  nanga  nu  def  ay  doxandéem  ci  âddina  jii 
di  jeexi,  ta  sâmm  sunuy  xol  ci  eâggante  ak  wéeru  ei.  Jamono 
yi  nuy  joggi  suuf  si  nu  ronu,  yâlla  nanga  xéewèlale  sunuy  xol 
ag  xeren  akug  xam  gu  xôot  ngir  bis  masa  dikk  nudoon  suuf 
su  nuy  joggi.  Yâlla  nanga  defit  leerug  Lislaam  muy  dundub 
sunuy  ruu  ta  def  èttub  yègyègi  ruu  yu  Yônént  bi  nuy  sunub  ètt 
di  sunu  ngelaw.  Yâlla  nanga  def  yit  Sa  mbèggéel  ak  Sa  ngèrèm 
nuy  âjjanay  sunug  texe.  Aamiin... 


neneen  m 


yèrmèndé  daal  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci  xolub  jullit 
bumu  mana  doon.  Yèrmèndé  yit  mooy  li  èpp  solo  ci 
dèggdèggug  sunug  nité  ci  èddina  sii,  ndaxte  da  nuy  taxa 
sax  ci  yoonu  xol  ngir  ègg  fa  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg. 
Ta  ki  gèm  ta  am  yèrmèndé  ku  tedd  la  ku  woyof  ku  yayoo 
ligéeyèl,  ci  jèmmi  jamono  ji  yit  doktooru  xol  la  buy  def  ci 
ruu  yi  ag  nosu  akug  dund. 


JIITÈL  NJARINUL  NENEEN  NI 


‘Abd  al-  lâh  ibn  /ajar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  masa  romb 
tôokôorub  tândarma  ta  ka  ko  doon  topptoo  doonoon  ab  jaam 
bu  nuul.  Jaam  bi  nag  dafa  èndiwoon  yatti  buru  ngir  lekk  ko,  ca 
jamono  yooya  nag  ab  xaj  dikk,  jaam  ba  sânni  ko  wenn  ca  yatti 
buru  ya  xaj  ba  lekk  ko,  musânni  ko  weneen  mulekk  ko,  musânni 
ko  wa  ca  des  mulekk  ko.  Booba  nag  la  waxtaan  wii  am  digènté 
Abd  al-  lâh  ibn  Jafar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ak  jaam  bu  nuul 
boobee.  Abd  al-  lâh  ibn  Jafar  da  koo  dâldi  laaj  ne  ko:  Lan  mooy 
sag  pay  bis  bune? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Yatti  buru  yii  nga  gis. 

Ibn  Jafar  laaj  ko  ne  ko:  Lu  tax  nag  nga  jox  ko  xaj  bi  lépp? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Ab  xaj  dafa  amul  ci  wet  yii,  ta  xaj  bii 
jôgé  fu  sori,  ba  tax  sama  xoI  dunangu  mabâyyi  ko  muy  xiif. 

Ibn  Jafar  laaj  ko  ne  ko:  Baaxna!  waaw  Jooy  lekk  tay  nag? 

Jaam  ba  tont  ko  ne  ko:  Damay  mun,  ndaxte  tay  damaa  féetèlé 
sama  wâll  mbindéef  mu  xiif  mii  bokk  ci  bindéefi  Yâlla  yi  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ibn  Jafar  dâldi  ne  ko:  Cèy  Yâlla!  danunaa  damaa  tabe  lool, 
waaye  jaam  bii  moo  ma  gènè  tabe. 


Ginaaw  loola  nag  Ibn  Jafar  dafa  jènd  jaam  bii  ak  tool  bi  ci 
seen  boroom,  goreel  ko  ngir  Yâlla,  may  ko  tôokôor  ba  (Al-  Ghazâli, 
kimiyâ  as-  sa’âdah,  xètu  440“'). 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  nii  nag,  Lislaam  mi  yar  ay  nit  yu  am  yèrmèndé  yu  am 
yègyèg  bu  xôot  ci  neewant  dafa  farataal  asaka  ngir  saxal  mbèggéel 
ta  jèlé  fi  jubôodiku  ak  kinaan  digènté  ki  nâkk  ak ki  am  ci  tèrèliinu 
dundug  mbooloo  mi. 

Lislaam  nag  dafa  sonnee  ci  joxe  alal  mi  doon  lu  manuta  nâkk 
ci  dundug  biir,  ngir  sottal  ag  mbokkoo  gu  gènè  kawe,  ak  yit  ngir 
def  képp  ku  gèm  muy  “boroom  xol  bu  doylu”  ta  yèkkèti  ko  jèmé 
ca  njobbaxtanul  jiitèl  njarinu  neneen  ni.  Ndaxte  dèggdèggi  jublug 
diiné  ji,  ginaaw  wéetèl  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy  sottal  ag 
dal  neel  mbooloo  mi  ta  jaare  ko  ci  yar  nit  ku  taaru,  nit  ku  am 
yèrmèndé,  nit  ku  xôot  yègyèg. 

Nor  gii  nag  mooy  nga  bana  yam  ci  mana  séddôo  yègyègu 
neewant  ak  yèrmèndé  buy  feen  ci  xol  rekk,  waaye  jeexiitam  ji  gènè 
rafet  mooy  nga  mana  séddôo  manman  yi  ci  seen  bopp,  ba  nuy 
mana  âgg  ci  ngènéel  ak  tolluwaay  bu  weesu  lii  ta  mooy  nudoylu  ci 
xéewèl  yi  nekk  ci  sunuy  yoxo  ta  joxe  ko  li  nu  koy  aajowoo  aajowoo. 
Lii  nag  mooy  li  nuy  tuddé  “jiitèl  njarinul  neneen  ni”. 

Yèrmèndé  kat  sawara  la  wu  dul  fay  mukk  ci  xolub  jullit  bumu 
mana  doon.  Yèrmèndé  yit  mooy  li  èpp  solo  ci  dèggdèggug  sunug 
nité  ci  âddina  sii,  ndaxte  da  nuy  taxa  sax  ci  yoonu  xol  ngir  âgg  fa 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  ki  gèm  ta  am  yèrmèndé  ku  tedd  la 
ku  woyof  ku  yayoo  ligéeyèl,  ci  jèmmi  jamono  ji  yit  doktooru  xol 
la  buy  def  ci  ruu  yi  ag  nosu  akug  dund. 


Batayit  ki  gèm  ki  am  yèrmèndé  moom  ci  dèggdègg  balluwaayu 
yaakaar  la  ak  ngèm,  ku  mana  jarine  ci  bérèb  bune  ci  mbèggéel  ak 
neewant,  ta  yit  ca  kanam  lay  nekk  ci  jépp  jèf  juy  may  ruu  yi  ag  dal. 
Ta  moom  ba  tayit  day  taxaw  fépp  fu  tartar  ak  musiba  ak  jafe  jafe 
ame  ci  waxam  ak  nekkiinam  aki  bindèm.  Ta  moom  day  taxaw  ci 
wetu  ku  am  aw  metiit  ak  ku  nâkkug  dal  ak  ku  nâkk  yaakaar  ak 
ku  amul  ku  ko  dimblé,  ndaxte  mennetum  ngèm  mi  njèkk  ci  ku 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni  r’«w«siir» 


gèm  kune  mooy  yèrmèndé.  Jikkôy  nit  kat  ci  Alquraan  lay  mate, 
ta  melow  Yâlla  wi  nuy  njèkkè  gis  bu  nu  ubbée  kaamil  bu  tedd  bi 
mooy  mellow  “Ki  yaatu  yèrmèndé”  “Ki  mana  yèrèmé”. 

Sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  melale 
jèmmèm  ju  kawe  ji  ne  Mooy  “Ki  èpp  yèrmèndé  niy  yèrèmé”, 
digèl  yit  jaamam  ni  nujikkôwôo  ay  jikkôom.  Ci  lôolu  nag  day  war 
ci  bépp  xol  bu  gèm  mufeese  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  di 
war  ci  moom  yit  mu  èmbaale  bindéefi  Buur  Bu  tedd  bi  ta  mâgg 
ci  neewant  ak  yèrmèndé.  Liy  juddôo  ci  bègg  Buur  Bu  tedd  bi 
ta  mâgg  nag  mooy  jèmèlé  mbèggéel  ak  yèrmèndé  ci  bindéefam 
yi.  Kon  ku  jâpp  ne  tegoo  eoono  ngir  ki  mu  bègg  waru  gar  la  ak 
mbèggéel  naxam  ne  def  ei  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la. 

Ci  dèggdègg  nag  barina  lool  xeeti  joxe  ei  yoonu  Yâlla  ta  tur 
wi  leen  èmb  di  sarxe.  Waaye  nag  la  ea  njobbaxtanu  xeet  yooyee 
mooy  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ni  nu  ko  xame.  Yittéy  neneen  ni 
gènèl  la  sa  yittéy  bopp  kat  jikkô  ju  rafet  la.  Képp  ku  gèm  ku  nor 
yit  day  jèmmèl  ea  na  mu  gènè  kawee  dimblé  keneen  akbèggèl  aw 
yiw  keneen  ta  lôolu  di  jèfi  biiir.  Ci  misaal,  Muhammad  Hakim 
at-  Tirmidi  -yâlla  neef  sellal  mbôtam-  danu  koo  laaj  bis:  “lan 
mooy  joxe?”  Mutont  ne:  «Mooy  mbégtém  neneen  ni  di  la  may 
noflaay  ak  dal». 

Dugg  ei  èttub  leer  bob  jiitèl  njarinul  neneen  ni  nag  mooy 
ligéeyu  xol  yu  woyof  yi  ak  ruu  yu  nooy  yi  rekk.  Melo  wii  nag 
wonenanu  ko  ei  dundug  yônént  yi  ak  niti  Yâlla  yi  ea  melo  wa 
gènè  rafet. 

Amul  sikki  sâkka  yit  ne  du  ne  joxeb  nit  kune  dana  ko  mana 
yéegèl  ba  ea  njobbaxtan  la  walla  mu  âggale  ko  ea  bidiw  yu  sori 
ya,  waaye  jéegô  bu  gènè  tuuti  bu  nu  jéggi  ei  mbirum  jiitèl  njarinu 


NOO  YU  MUJJ  YI 


lu  néew  ca  la  nu  âggoon,  loola  day  doon  ci  nun  jèf  juy  sax  joj 
manunu  koo  dumôoyu. 

Jéléefna  ci  Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne  jenn 
waay  dafa  hèwôonfa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  mu  yônnée  ca  ay  soxnaam  hune  amunu  ludul  ndox.  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ne: 

“Kan  mooy  ganale  kii?” 

Jenn  waayju  bokk  ci  Lansaar  yi  dâldi  ne:  Man.  Dâldi  ând  ak 
moom  dem  fa  soxnaam, 

Dâldi  ne  ko:  Teralal  ganug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc. 

Mune  ko:  Amunu  ludul  li  xale  yi  wara  lekk. 

Mune  ko:  Defaral  ham  wi,  ta  taal  lâmp  bi,  ta  tèrèl  xale  yi  bu 
hu  bèggée  reer.  Mudâldi  defar  ham  wa,  taal  lâmp  ba,  tèrèl  xale 
ya.  Ginaaw  ba  mujôg  melne  kuy  defaraat  lâmp  ba  dâldi  koy  fay. 
Nutâmbli  kenn  kune  ci  hoom  haar  di  lekk  lekklu.  Nu  fanaane  xiif 
hoom  haar.  Ba  bèt  setee  mu  xèy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  mune  ko: 

«Yâlla  de  bégna  biig  ci  seenjéf».  Yâlla  dâldi  wâcce: 

“Ta  dahuy  joxe  la  hu  am  bâyyi  seen  bopp  doonte  dahoo 
nekk  ci  aajo  ju  tar.  Ku  hu  fegal  nayug  bakkanam  nag  hooha 
hooy  ha  texe  am  la  hu  bègg»  (Al-  Bukhârt,  buntub  Manâqib  al-  Ansâr;  ak 
Muslim,  buntub  Al-  ashribah). 


Meneen  misaal  batay  moodi  ne  As-  sayyid  Mahmûd  Sâmi 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  kenn  ci  wâlliyu  ak  soppey  Yâlla  yi 

- 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


li  muy  jâng  jâng  yoon  ak  âtte  ligéeyewul  ligéey  boobee  ngir  ragala 
jeng  ci  âqqi  kenn  ci  jaami  Yâlla  yi,  waaye  dafa  taamoo  ligéey  ci 
kér  guy  yèngu  ci  jènd  ak  jaay  ca  «Tahta  Qal’ah»  ca  Istâmbôol. 
As-  Sayyid  Sâmi  nag  dadaa  jéggée  gaal  di  dem  ca  kâreeb  “Qurah 
Kuuy”  ngir  ligéeyi.  Waaye  daawul  dugg  kaar  digènté  “Qurah 
Kuuy”  ak  «Tahta  Qarah».  Dadaa  doxe  tânkam  ngir  jox  ni  aajowoo 
la  mu  naroona  paase.  Jikkô  ak  melo  yu  kawe  yu  mag  nii  nag  nooy 
misaal  yi  gènè  rafet  ngir  nun. 

Ci  dèggdègg  nag  kenn  kune  warnaa  farlu  ngir  am  kem 
kâttanam  ab  eér  ei  jikkô  yu  kawe  yii  doonte  sax  da  koy  defe  ei  xan 
boppam  lenn  ei  waxtuy  nopploom  ak  jumtukaay  yiy  taaral  kèr  ak 
li  muy  faje  soxlay  bis  bune. 

Batayit  jiitèl  njarinu  neneen  ni  mooy  njobbaxtanul  tab, 
ndaxte  tab  mooy  jox  li  des  ei  sa  alal  ku  ko  yayoo,  jiitèl  njarinu 
neneen  ni  nag  moom  mooy  nga  joxe  loo  soxla.  Payug  biir  giy 
juddôo  ei  jiitèl  njarinu  neneen  ni  nag  mingi  aju  ei  kem  ni  jaam 
bi  xane  boppam.  Yâlla  kat  dafa  tagg  Lansaar  yu  tedd  yi  ndax 
danoo  jox  seeni  bérèb  Muhaajirôona  ya  jôgéwôon  Mâkka,  danoo 
jiitèloon  soxlay  waa  Mâkka  ya  yit  ei  seen  soxlay  bopp. 

Alquraan  sax  wâccna  ei  mbir  mii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  ei  wax  naa: 

“Na  leen  njêkkôona  dêkk  ea  bérêb  ba  nag  ta  gèmôon  danoo 
bègg  na  gâddaayfekki  leen,  ta  dunu  aajowoo  la  nu  leenjox,  ta 
danuyjoxe  la  hu  am  bâyyi  seen  bopp  doonte  dahoo  nekk  ei  aajo 
ju  tar.  Ku  hufegal  nayug  bakkanam  nag  hooha  hooy  ha  texe  am 

la  hu  bègg»  (laayay  9“'  d  saaru  Al-  hashr). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ca  xareb  Yarmuuk  ba,  natt  ci  jullit  ni  danoo  gaanu  ba  daanu 
tèdd,  laaj  ndox  ta  fekk  nunekkoon  ca  seen  noo  gu  mujj.  Ba  nu 
èndée  ndox  ma  kenn  kune  ca  noom  taamu  na  ca  des  njèkk 
koo  naan,  ba  far  nufaatu  noom  népp  ta  kenn  naanu  ca  ta  fekk 
nuaajowoowoon  ko  lool  ca  seen  noo  gu  mujj. 

Jèléefna  ci  Ibn  ‘Umar  mune:  Danoo  mayoon  kenn  ci  saabay 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  boppu  xar  mune: 
sama  mbokk  diw  ak  njabootam  noo  nu  gènè  soxla  lii.  Neena: 
Nuyôt  ko  ko,  nunekk  kune  di  ko  yônnée  keneen  ba  jurôom  naari 
kèr  joqqlante  ko  ba  mu  deUu  ca  kèr  gu  njèkk  ga  (Al-  Hâkim,  Al- 
mustadrak,  xaajuh  2“',  xétu  526“‘). 

Batayit  ba  sunu  sang  Omar  bun  Xâttaab  jèmée  Saam  dadoon 
ay  ayloo  war  giléem  ga  moom  ak  jaamam  ba.  Ba  nu  jubée  dèkk 
ba,  jaam  ba  bèggôon  koo  may  ta  fekk  moo  aayewoona  war,  Omar 
dogu  ci  jaam  bi  war  moom  mudox  lâng  ak  moom.  Nuduggé 
noona  dèkk  ba:  jaam  bi  war,  Omar  di  dox  ci  wetam.  Loola  nag 
doon  feenal  jikkôy  mana  xan  sa  bopp  njarin  bâyyee  ko  keneen  ci 
anam  gees  manuta  xalaat. 

Lii  nag  day  wone  ne  joxe  dudoon  ci  alal  rekk  ci  waxtu  wune, 
waaye  maneefnaa  wax  ne  joxe  dafa  am  xeet  yu  bari. 

Xan  sa  bopp  ngir  keneen  am  nag  mooy  daraja  ji  gènè  kawe, 
ta  mooy  nga  dog  ci  sa  bopp  jox  sa  wâll  sa  mbokk  ci  diiné.  Moom 
nag  anamu  joxe  la  gu  kawe  gog  yônént  yi  ak  saaba  yi  ak  wâlliyu 
yi  ak  jaam  nu  baax  ni  noo  ko  jagoo. 

Ta  biri  sunu  sang  Âlliyu  ibnu  Abii  Taalib  ak  sunu  sang 
Faatimatu  Saaraa  yâlla  na  leen  Yâlla  gèrèm  wonena  jiitèl  njarinu 
neneen  ca  gèn  jaa  rafeti  anam.  Ndax  Ibnu  Âbbaas  yâlla  na  leen 
Yâlla  gèrèm  neena  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ne: 

- 


Jiitél  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


«Ta  danuy  joxe  nam,  tafekk  nu  bêggko,  ku  nâkk  akjirim 
ak  ku  nujâpp.  Nun  katjêmmi  Yâlla  rekk  moo  tax  nu  leen  dijox 
nam,  bêggunu  ci  yéen  agpay  walla  ag  cant»  (laayay  8“‘  ak  9“‘  d  saaru 
Al-  insân). 

Mingi  wâcc  ci  Âlliyu  ak  Faatima  ak  seeni  doom.  Ndaxte 
Âlliyu  dafa  nésèrôon  ab  nésèr  ta  moodi  ne  dana  woor  yatti  fan 
bu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  saafaraa  wérèdéem,  ba  muwérée 
mudefar  mburu  ta  fekk  lu  ko  doy  natti  fan  rekk  la  yoroon.  Ba 
mudefaree  natteelu  xaaj  ba  ca  bis  bu  njèkk  ba  ba  waxtuw  dog 
jot  ku  nâkk  ku  xiif  fègg  bunt  ba  nujox  ko  nam  wa  doge  ndox.  Ba 
bisub  naareel  ba  dikkée  mudefar  beneen  natteelu  xaaj  ba,  ba  dog 
jotee  ab  jirim  bu  xiif  fègg  bunt  ba  di  sâkku  lum  lekk  nujox  ko  la 
nuyoroon  doge  ndox.  Ba  bisub  natteel  ba  dikkée  nudefar  natteelu 
xaaj  bu  mujj  ba,  ba  dog  jotee  ku  nujâpp  ku  xiif  fègg  bunt  ba  di 
sâkku  lum  lekk  nujox  ko  la  nuyoroon  ciw  nam»  (Yérél  Al-  Alûsi,  Rûh 
al-  maâni,  saaru  Al-  insân ). 

Njaboot  gu  bârkeel  googee  joxena  misaal  ya  gènè  rafet  ci 
mun  ak  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ak  bègg  sa  moroom  ak  tab  ak 
jikkô  yu  kawe  yi.  Lii  moo  tax  nuyayoo  laaya  yu  tedd  yii  wâcc  ci 
noom. 

Beneen  natal  mingi  nii  bu  jôgé  ci  jamono  ju  tedd  ju  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ndaxte  Abû  Aziz  ihn 
‘umayr  di  mag  walla  rakki  Mus’ab  ibn  ’Umayr  mingi  nettle  diwax 
naa:  “Bisu  Badar  ca  na  nujâppoon  laa  bokkoon,  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ne:  “Maangi  leen  di 
dénk  aw  yiw  ci  ni  nujâpp”. 

Na  ma  jâppoon  nag  ci  Lansaar  yi  la  nu  bokkoon,  nudoon  def 
bu  nu  èndée  seen  an  ak  seen  reer  noom  danuy  lekk  tândarma  jox 
ma  dugub  ja  ngir  ndénkaanul  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xéewél  ak  mucc  (Ibn  Hishâm,  xaajub  2“‘,  xétu  288“';  ak  Al-  Haythami,  xaajub 
6“',  xéti  86“'). 


Menn  mbindéef  nag  maneesukoo  natt  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  ci  tab  ak  joxe  ak  jiitèl  njarinu 
neneen  ni.  Ndaxte  dafa  nekkoon  royukaay  bu  kawe  ci  mboolem 
xeeti  teddnga  yi.  Dafa  lâmboowoon  ci  boppam  -ci  yoonu  Yâlla- 
xeeti  teddnga  yépp,  teddngay  xamxam  ak  teddngay  alal  ak 
teddngay  bakkan.  Moom  kat  dafa  leeral  diinéy  YâUa  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  tegtal  jaami  Yâlla  yi  yoon  wu  jub  wi,  jox  lekk  ni  xiif, 
laabiiré  ni  xamul,  fajal  woroom  aajo  yi  seeni  aajo,  tegoo  lor  aki 
jafe  jafe.  Lôolu  lépp  nag  mudefe  ko  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg. 

Safvvân  ibn  Umayya  doonoon  kenn  ca  magi  bokkaalekat  ya 
-ta  booba  tuubègutôon-  dafa  teewewoon  xareb  Hunayn  ândak 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  Taayif 
Ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dellu 
Ji’râna.  Ba  Yônént  bi  dijaar  ca  biir  alali  noon  ya  nu  nanguwoon  di 
ko  xool  ta  Safwân  ibn  Umayya  ândoon  ak  moom,  Safwân  nekk  rek 
di  xool  agjurgu  bari  gu  ca  bokk  tafekk  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  yit  manga  koy  rog  rek.  Mune  ko:  “Xanaa 
dangaa  xemmeem  jur  gi?”  mune:  waaw.  Mune  ko:  “Yaa  moom 
lépp”.  Booba  nagla  Safwân  ne:  Lu  mel  nii  kenn  du  ko  defei  xol  bu 
tâlli  ku  dul  ab  Yônént.  Maangi  seere  ne  Yâlla  rekka  yayoo  jaamu 
agit  neMuhammad  abjaamam  la  di  ab  yônéntam.  Mu  dâldi  tuub 
dugg  ci  Lislaam  ca  saa  sa». 


Jiitêl  njarinul  neneen  ni  r’^Miésiin 


Mu  dello  ca  ay  gaaym  dâldi  leen  wax  ne:  “Sama  gaa 
ni,  tuubléen  dugg  ci  Lislaam.  Maangi  giin  ci  Yâlla  kat  ne 
Muhammad  day  joxe  joxeb  ku  ragalul  iiâkk” 

Anas  dâldi  wax  ne:  «Nit  daana  dugg  ci  Lislaam  ngir  âddinay 
kese,  waaye  buy  dugg  ci  Lislaam  rekk  Lislaam  dâldi  koy  gènèl 
âddina  ak  li  ci  biirèm»  (MusUm,  buntub  Al-  fadâU;  ak  Ahmad,  xaajub 
âddiisub  107“'). 

Xan  sa  bopp  ngir  neneen  nag,  ca  dèggdègg,  moo  gènè  mâgg 
ci  xeeti  teddnga  yi.  Warnanoo  xalaat  yit  ci  ne  nu  bari  ci  ni  dègèr 
bopp  ci  weddi  mujjnanu  wèlbètiku  ci  dègg,  nu  bari  ci  noon  yi 
soppiku  ay  péeté  dugg  ci  Lislaam.  Nu  bari  ci  ni  gèm  yit  seenug 
bègg  seeni  bokk  yi  gèm  dollikuna  ci  sababu  teddnga  ju  mel  nii  ju 
jôgé  ci  Yônnént  bi  ak  saaba  yi  ak  jaam  nu  baax  ni. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  masuta 
yeexamtalu  ci  def  mbir  mu  nusâkku  ci  moom.  Amna  bis  jurôom 
néenfukki  junniy  dèrèm  dikkèl  ko  mudef  ko  ci  ag  laltu  ci 
kanamam,  toog  di  ca  jox  ni  aajowoo  ndimbèl  ba  mujeex  tâkk. 


Ag  mbaax 

Li  nuy  tuddé  ag  mbaax  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  jikkô  ju  rafet 
la  ci  jikkô  yu  rafet  yi  aju  ci  jox  sa  alal  ki  nga  bègg,  ta  yit  ag  joxe  la 
gu  kawee  daraja  ne  xan  sa  bopp  ngir  keneen. 

Sikki  sâkka  amul  nag  ci  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  moom  mi  nekkoon  misaal  muy  royukaay 
ci  mbolem  jikkô  yu  rafet  yi,  dafa  doonoon  jèmm  ju  âgg  ca 


njobbaxtan  la  kenn  dul  yôotu  ci  mbir  mii  di  mbaax. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Xewxew  bi  nuy  bèggè  tudd  yit  misaal  mu  gènè  rafet  la  ci 
jikkô  ju  rafet  joj  joxe  ak  xan  sa  bopp  ngir  keneen.  Saaba  yi  danoo 
daje  bis  ca  jumaa  ju  tedd  ju  Yônént  bi  doon  déglu  waxi  Yônént 
bi  yoy  leer  ya,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
tâmbli  dijâng  laaya  ju  tedd  joojee: 


“Dungeen  am  ag  mbaax  li  féek  joxewuleen  ci  li  ngeen  bêgg. 
Ta  lu  ngeenjoxe  Yâlla  xamnna  ko”  (laayay  92“‘  d  saaru  ÂU  'lmrân). 

Booba  saaba  ya  nangay  déglu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  eig  eofeel  gu  xôot,  doon  yèg  maanaa  yu  xôot  ya 
ea  laaya  ju  tedd  joojee  âggoon  ea  seeni  xol,  nuyèg  ne  loola  woote 
la  bu  Yônént  bi  def  jèmé  ei  joxe  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nuwara  gaaw  wuyu  ko.  Ab  saaba  dâldi  jekki  jekki  jôg  fekk 
leerug  Yâlla  di  jolli  ea  xarkanamam  ba.  Saaba  boobee  Ahû  Talhah 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  lawoon.  Ahû  Talhah  mii  nag  dafa  amoon 
ab  tool  bu  jege  jumaay  Yônént  bi  bu  am  jurôom  mbenni  téeméeri 
garabi  tândarma,  ta  mubèggôon  tool  ba  lool.  Ahû  Talhah  dâldi 
dikk  ei  Yônént  hi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ne  ko:  Yaw 
Yônént  hi,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  wax  ei  téeréem  hi  naa: 
“Dungeen  am  agmbaax  li  féek  joxewuleen  ei  li  ngeen  bêgg”. 

Ta  li  ma  gènè  hègg  ei  sama  alal  mooy  Biruhâ  -ab  tôokôor 
lawoon  bob  Yônént  bi  daana  ea  dugg,  daa  fa  kerlu,  daa  naan 
eam  ndoxam-  kon  nag  joxnaa  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee,  ta  ma  eiy 
yaakaar  aw  yiw  akugpay.  Kon,  yaw  Yônént  bi,  man  nga  koo  def 
fu  la  Yâlla  won. 


Jiitèl  njarinul  neneen  ni 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne  ko: 

«ÉskêyAbû  Talhah!  Loola  de  alalju  tonowu  la,  nangulnanu 
la  ko,  delloo  la  ko;jox  ko  kon  say  bokkyi  la  gênêjege». 

Abû  Talhah  dâldi  koy  sarax  ay  bokkam  ci  wâllu  meen»  (Al- 

Bukhârt,  buntub  Al-  wasâyâ). 

Naka  nôonu,  nekk  gu  jikkô  yu  rafet  yu  mel  nii  nekk  ci  ruu 
yi  ak  dègèr  gu  nudègèr  ci  Abû  Talhah  ak  ni  mel  ne  moom  ci 
saaba  yu  tedd  yi  day  tax  dunu  jaaxle  ci  amug  maas  gog  masuta 
am  ba  nit  amee  ba  leegi  gu  mel  ne  maasug  saaba  yi  ak  jamono  joj 
masuta  am  ci  âddina  ju  mel  ne  jamonoy  texe  ga. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  dadaa 
sonnee  ci  joxe  ba  ci  sax  ku  amul  dara.  Ci  misaal,  doon  na  digèl 
Abû  Darr  daa  ko  sonn  ci  joxe,  ta  Abû  Darr  bokkoon  ca  saaba  ya 
gènôona  nâkk.  Mu  ko  daa  wax  naa: 

«Abû  Darr,  boo  toggee  lu  am  neex  nanga  baril  nulug  ba  ta 
bâyyi  ci  xel  say  dekkèndôo»  (MusUm,  buntubAl-  birr). 

Ki  gèm  kon  daa  wara  doon  kuy  leeral  melne  weer  ci  guddi 
gu  lèndèm,  ku  amug  yèg,  ku  nooy,  ku  bègg  nit  ni,  ku  tabe,  ku  bari 
yèrmèndé,  ku  neewant,  ku  bari  pastéef  ci  joxe. 

Sunu  jamono  jii  nutoU  nag  aajowoonanu  lool  joxe  ak  jiitèl 
njarinul  neneen  ni  kem  kâttan,  warna  yit  nubana  fâtte  ne  manoon 
naa  nekk  nutaxaw  taxawaayu  nit  nii  aajowoo  ndimbèl.  Lii  nag 
moo  tax  sunub  joxe  ak  sunug  xan  sunu  bopp  ngir  ni  wérèdi  ak  ni 
néew  doole  ak  ni  nekk  ci  nattu  ni  xiif  ta  nekk  ci  tiis  doon  borub 


eant  bu  nuy  defal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  nuwara  séddôok  ni  aajowoo  ndimbèl  xéewèl  yi 
nekk  ci  sunuy  yoxo,  ndaxte  xol  yi  nu  dugèl  ag  texe  akum  mbégté 
nooy  sunu  dooley  biir  ci  âddina  si  di  sunu  yôbbèel  ca  âllaaxira  ak 
sunug  texe  ca  âjjana. 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  maangi  Lay  naan  ngadef  yèrmèndé 
jépp  muy  mângasiini  sunu  dundug  xol  gi  dul  jeex.  Yaw  sunu 
Boroom,  maangi  Lay  naan  yit  nga  may  nu  ab  eér  ei  dundug 
sangub  bindéef  yi  gi  feesewoon  jiitèl  njarinul  neneen  ni  ak  ni 
jaar  ei  yoonam  wi  ei  nu  mâggi  Lislaam  ni.  Aamiin. . . 


Doylu  melow  xol  bi  baax  la  biy  set  ci  vagas  di  ègg  eig  mat, 
Ta  mooy  nga  doyloo  li  nga  am  ta  bava  xemmeem  li  nga 
amul.  Doylu  kat  koom  la  lu  dul  ieex.  Bu  vuxoolee  èddiis 
bu  tedd  bi  yit,  èggug  xol  bi  ei  dal  ak  noflaay  mingi  ame  ei 
dundèl  ko  dundug  biir  ta  mooy  xol  bi  jege  Yèlla  Mu  tedd 
mi  ta  mègg. 


DOYLU 


Ba  jullit  ni  gâddaayee  jôgé  Mâkka  dem  Mâddina  danoo 
bâyyi  seen  ginaaw  lépp  lu  nu  amoon  ci  am  amu  âddina.  Ci  biir 
lii  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  boolee 
‘Abd  ar-  Rahmân  inh  I4w/ak  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’jklh  na  leen  Yâlla 
gèrèm  def  leen  ay  bokk.  Abd  ar-  Rahmân  inb  Awf  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  mingi  wax  na: 

«Damaa  bâyyi  ginaaw  ca  Mâkka  sama  alal  jépp,  ba  ma 
gâddaayee  dem  Mâddina  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  boolema  ak  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  mi  bokk  ci  Lansaar  yi  def 
nu  ay  bokk.  Sa’d  ibn  ar-  Rabi’  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dâldi  may 
wax  ne:  «Man  mii  kat  maa  èpp  ci  Lansaar  yi  alal,  kon  xaajal  sama 
alal  jèl  genn  wâll  gi». 

Tontul  Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
doyloo  gépp  manga  ca  woon,  ba  muwax  ne: 


«Yâlla  na  la  Yâlla  bârkeelal  ci  sa  njaboot  ak  sa  alal.  Waaye  nag 
won  ma  yoonu  ja  bi  rekk». 

Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/dâldi  dem  ca  ja  ba,  ba  bis  yu  bari  di 
laata  jâll  muam  alal  ju  bari.  Abd  ar-  Rahmân  inb  I4w/dâldi  dugg 
ci  mbooloom  ni  WOOmal  tay  sant  (Yerêl  Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû’). 


Ginaaw  loola,  ay  at  jâll,  ni  gèm  yit  fekke  jamonoy  dooley 
Lislaam  akug  mâggaayam  akug  aaroom.  Deefna  nettli  ne  Abd 
ar-  Rahmân  inb  I4w/yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  deef  koo  èndil  aw 
nam  ta  fekk  muwoor  mudâldi  wax  ne:  Mus’ab  ibn  ‘Umayr  de 
rayeefna  ko  ta  moo  ma  gèn,  nusânge  ko  mbubb  mom  bu  nu  ca 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


muurée  bopp  ba  tânk  ya  feen,  bu  nu  ca  muurée  tânk  ya  bopp  ba 
feen.  Mu  mel  ne  yit  neena:  Rayeefna  Amsatu  yit  ta  moo  ma  gèn. 
Ginaaw  ba  nujox  nu  ci  âddina  li  nu  nu  ci  jox,  ta  danoo  ragal  ne 
danu  noo  teela  jox  sunug  pay  ci  âddina.  Mutâmbli  nag  di  jooy  ba 
far  bâyyi  nam  wa. 

Ci  nii  nag,  dara  gènuta  rafet  dèddu  ak  doylu  gi  ci  magi  jullit 
ni,  dèddu  googee  ak  doylu  googee  di  feenal  seeni  jikkô  ci  seen 
digènté  ak  âddina  ak  seenug  njaame  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ndaxte  dèddu  ci  noom  mooy  nâkka  nekkug  ludul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  xol  bi  ngir  bègg  Ko  ak  ragal  ko  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Doylu  nag  moom  yègug  xol  la  gu  gènè  kawe 
dèddu. 


Doylu  nag,  ci  kaw  lôolu,  melow  xol  la  wu  ni  baax  ta  dèggu  ni 
tâqqalikook  ag  nagas  ta  âgg  ca  mat  ga,  ta  doyloo  li  ci  seeni  yoxo  ci 
doylug  xol,  ta  sâkkuwunu  ndollan.  Ci  kaw  yit  âddiis  bu  tedd  biy 
wax  naa:  «Doylu  koom  la  lu  duljeex»  (Ad-  Daylamt,  Al-  musnad). 

Âggug  xol  bi  ci  dal  ak  noflaay  kat  mingi  ame  ci  dundèl  ko 
dundug  biir  ci  ag  jegeem  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  bépp 
xol  bu  feesak  doylu  day  mucc  ci  jaaxle  yi  ak  njâqqarey  âddina  yi. 
Ruu  gi  kat  day  sax,  waaye  xemmeemu  gi  ci  bèggbèggi  âddina  yi  ci 
ki  gèm  noo  koy  lekk  di  jeexal  ag  dundèm.  Ta  dundug  soppey  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  -noom  ni  dundèl  seeni  xol  dundug  biir  ta 
dund  ci  melo  wii  ca  anam  ga  gènè  mat-  dafa  feese  misaali  doylu. 


Sunu  sang  Omar  ibnul  Kâttaab  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  eig 
xilaafaam  Yâlla  da  koo  ubbil  ay  réew  yu  mel  ne  Siiri,  ak  Falastiin, 
ak  Isibt,  Iraan  gépp  yit  dugg  ei  biir  réewum  Lislaam,  koomi  waa 
Rom  ak  waa  Faaris  tâmbli  di  sottiku  ei  Mâddina  giy  teerub  réewum 
Lislaam,  jullit  ni  dolliku  naataange  ak  koom.  Waaye  Omar  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  miy  xalifab  jullit  ni  mangawoon  ea  njobbaxtanu 
dundug  xol  ba  aajowoowutoon  bânneex  yii  yépp.  Ta  li  réew  mi 


Doylu 


doon  mâgg  mâgg  ak  li  alali  jullit  ni  dooon  bari  bari  bu  daa  xutbè 
yéré  yu  nu  daax  la  daa  sol.  Dadaa  dogu  ci  dund  dund  gu  nagas, 
ndaxte  dafa  taamuwoona  jèl  lu  yam  ci  lu  mu  aajowoo  rekk  ci  alali 
bèytimaal  doonte  sax  ci  xatxat  lay  dund  bu  ko  defee. 

Jèléefna  ci  Tâwûs  ak  ‘Ikrimah  ibn  Khâlid  ne  Absa  ak  Ibn  Muti’ 
ak  Abd  al-  lâh  ibn  ‘Umar  danoo  wax  ak  Omar  ibnul  Kâttaab  ne 
ko:  Boo  doon  lekk  ham  wu  baax  dana  la  mana  gènè  dimblé  ci  dègg, 
mudâldi  ne:  Ndax  yéen  hépp  lii  mooy  seen  xalaat?  Nune  ko  waaw. 
Mune:  Kamnaa  ne  amul  ci  yéen  ku  ma  bèggèlul  jâmm,  waaye 
damaa  bâyyi  sama  haari  ândandoo  ya  ci  ngér  mu  jub  ta  bu  ma 
bâyyee  seen  ngér  ma  duma  leenfekk  ca  kèrga.  Neena:  bekkoor  dâldi 
am  mudâldi  baha  lekk  niwu  ak  nékk  ak  lu  duufea  at  mooma  ba  nit 

hi  leeiefiku^aat  (Al-  Bayhaqi,  As-  sunan  al-  kubrâ,  xaajub  9“',  x'étu  42^). 

Amul  sikki  sâkka  ei  ne  doxaliinu  sunu  sang  Omar  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  wii  jeexiit  lawoon  ei  yègyègu  xol  bu  kawe.  Ta 
jaloorey  sunu  sang  Omar  yu  baax  ya  maneesu  koo  lim,  moom  mi 
jèflènté  ak  âddina  sépp  ei  maandute  ta  doxal  dègg  ak  maandute  eig 
dundèm.  Ta  dafa  Bokkoon  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ei  misaal  yi  gènè 
rafet  gènè  rânniku  yi  nuy  jâppe  niitu  ak  royukaay  ei  yarub  biir. 


Ci  dèggdègg  nag  nit  ni  danuy  fonk  ni  xarala  ak  woroom  xel 
yu  rânniku  yi,  waaye  dunu  toppandoo  seeni  defiin  ak  seen  jikkôy 
bopp. 


Ni  gènè  yaya  toppandoo  walla  roy  nag  nooy  nit  ni  wegu  ta 
doylu  ta  am  jikkô  yu  sell.  Ginaaw  bu  nu  mâgg  nii  demee  nag 
seenug  dund  day  tuxu  ei  xeet  wi  doon  misaal  ngir  jângle  jikkô 
ju  rafet  ak  waaru.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  dadaa  wax  saabaam  yi  jaaroon  ei  yoonam  wi  toppoon 
njubèm  gi  naa  leen: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Texe  neelna  ki  nugindijêmé  ci  Lislaam  ta  mu  am  dund  bu 

yam  vek  ta  doylu»  (At-  Tirmidi,  buntub  Az-  zuhd). 

Lii  moo  tax  saaba  yi  xam  ne  dunu  mana  dab  kurél  bu  kawe 
boobee  liféek  seenug  dund  amul  gis  gis  boobee  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  amoon  ci  âddina. 

Ta  noom  ba  nujotee  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  yar  boobee  ak  njângle  momee  danoo  mujj  doon 
gindikati  xeet  wi  di  leen  won  xeeti  jikkô  yu  rafet  yu  wuute  yi. 
Ta  noom  batayit  jângalnanu  nit  népp  jikkôy  xan  sa  bopp  ngir 
keneen,  ta  mooy  nit  ki  bâyyee  mbokkum  jullitam  ci  xol  bu 
sedd  xéewèl  gu  muam  bu  xamee  ne  mbokkam  mee  ko  ko  gènè 
aajowoo.  Aysatu  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  wax  ne:  «Bu  nu 
bèggôona  suur  de  dananu  suur,  waaye  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadaa  xan  boppam  ngir  neneen»  (Al- 

Bayhaqi,  Shu’ab  al-  imân,  xaajub  2“',  xétu  173“‘). 

Ta  Jaabir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  xewxew  boobee 
amewoon  ca  jamonoy  xatxat  ja,  ba  jullit  ni  doon  gas  kâmb  ga  lu 
jiitu  xareb  Ahsaab  (kurél  ya).  Mingi  naa:  «Ba  nunekkee  di  gas 
bisub  xareb  kâmb  ga,  danoo  jekki  jekki  yam  ci  xeer  wu  dègèr 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  nèw  ne: 
Man  maay  wâcc.  Mudâldi  jôg  ta  fekk  biirèm  ba  nanga  ca  takk  aw 
doj  -fekk  amoon  nanu  yatti  fan  yu  nu  mosul  aw  nam- 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  jèl 
pikk  ba,  dâldi  dôor  mumokk  ba  mel  ne  been.  Ba  ma  gisee  doj 
wa  ca  biirub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
madellu  fa  sama  soxna 


Mane  ko:  Ndax  amnga  fi  dara?  Man  kat  damaa  gis  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  muxiif  lool.  Mugénnéel 


Doylu 


ma  mbuus  mu  am  andaari  dugub,  ta  fekk  nuam  as  mbote  ci  kèr 
gi.  Neena:  marendi  ko,  wal  dugub  ja. 

Ginaaw  ba  mawèlbètiku  jèm  fa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc,  soxna  si  ne  ma:  Bu  ma  weer  fa  Yônént  ba 
ak  na  mu  nekkal  de.  Neena:  Manèw  fi  moom  déy  ko  ne  ko:  Yaw 
Yônént  bi,  nun  kat  danoo  rendi  sunub  gâtt,  walnaa  yit  andaare 
dugub  ju  nuamoon.  Nèwèl  yaw  ta  ândak  mbooloo.  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  wax  ca  kaw  ne: 

«Yéen  waa  kâmb  gi,  Jaabir  kat  defaralna  leen  aw  nam; 
kaay  leen  kon». 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ne: 


«Buldefagun  dara  ca  nam  wa  ba  madikk». 

Madikk,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  yit 
dikk  jiitu  nit  ni  topp  ci.  Ba  ma  agsi  fi  sama  soxna  mune:  Léppèk 
yawa..  Léppèk  yawa.  Mane  ko:  La  nga  ma  waxoon  de  laa  def 
Magénnéel  ko  la  nu  xiiwôon  munaan  tifli  ca,  dem  ca  yâpp  wa 
naan  tifli  ca  ba  noppi  dâldi  ne: 

«Wool  ku  la  dimblé,  ta  boo  noppee  deel  tibb  ci  ein  li  ta  bul 
ko  teggi».  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  leekknanu  ba  desal  bâyyi  ko 
fa  mumel  ne  dara  jôogu  ea  ta  junni  lanuwoon.  Mudâldi  wax  ak 
sama  waa  kèr  ne  leen:  «Yakkal  leen  ei  seeni  dêkkêndôo;  xiifbi 

kat  dafa  daj  nêpp»  (Yeréh  Al- Bukhân,  buntub  Al-  Maghâzi;  ak  Muslim,  buntub 
Al-  Ashribah). 


Njânglem  Yônént  mu  tedd  mii  ei  âddiis  bu  tedd  bii  nag  da 
nuy  xamal  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
nanguwutôona  lekk  ta  fekk  saabaam  yi  xiif  wâlla  nenn  ei  saaba  yi 
di  lekk  ni  ei  des  xiif  Li  xolam  feesewoon  yèrmèndé  ak  neewant 
ak  bèggèl  aw  xeetam  lu  baax  nag  moo  tax  musâkku  ei  saaba  yi 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


nudem  bokkak  moom  nam  wa  ta  lekkul  ludul  banu  lekkee  ba 
suur.  Bu  weesoo  lôolu  yit  dadaa  ligéeyèl  ay  saabaam  ci  boppam. 
Ba  saabaam  yépp  suurée  nag  sâkkuna  ca  waa  kèr  ga  nujoxe  la  des 
ca  nam  wa.  Lii  lépp  luy  wone  yèrmèndé  ju  yaatu  la  ak  neewant 
gu  mâgg  ga  nekkoon  ci  xolam.  Ginaaw  nag  nôonu  la  mel 
dufâtte  xeetam  wi  bu  bis  péneée  ba  muy  wax  naa:  «Samaw  xeetl 
Samaw  xeet!»  Lii  moo  tax  nun  danuy  wéeru  ei  yèrmèndéem  ak 
neewantam  googee  di  wax  naa:  «Râmm  yaw  Yônént  bi!». 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee,  mooy 
miy  yèrmèndé  ji  nubaaxe  bindéef  yi,  ag  ragal  Yâllaam  akug 
dèddôom  taxoon  na  mudaa  doyloo  lu  néew  ei  neexug  jamono  ak 
naqqarig  jamono,  bu  bir  yi  yaatoo  ak  bu  nuxatee.  Dadaa  toroxlu 
dinaan  Yâlla  naa:  «Yaw  Yâlla,  maangi  Lay  naan  nga  may  waa 
kêr  Muhammad  lu  yam  eib  dund»  (Al-  Bukhâri,  buntuh  Ar-  riqâq). 

Batayit  sunu  yaay  Aysatu  mingi  nettli  diwax  naa:  «Jenn  jigéen 
ju  bokk  ei  waa  Lansaar  dafa  masa  dugg  sama  néeg  gis  lalub  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mu  wow  nôox,  mudâldi 
dem  yônnée  ma  lal  bu  am  pajaasub  leen.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  duggée  sama  néeg  ne  ma:  «Aysatu, 
lii  lan  la?»  Neena:  Mane  ko:  diw  ta  bokk  ei  Lansaar  yi  de  moo  fi 
dikkôon  gis  sa  lal  bi  mudâldi  dem  yônnée  ma  bii.  Mudâldi  ne: 

«Delloo  ko  Aysatu.  Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  bu  ma  sooboon 
Yâlla  boole  ma  ak  xeeri  wurus  ak  xaalis»  (Al-  Bayhaqi,  Shuâb  al-  imân, 
xaajub  2“',  xetu  173“'). 

Dèddu  ak  ragal  Yâlla  yi  doon  mândargam  ni  taamu  doxaliinu 
Yônént  bi  ei  jâmmaarlook  dund  gi  ak  xewxew  yi,  maanaa  yii  leeg 
leeg  danuy  juum  ei  ni  nu  leen  di  déggé.  Bu  ko  defee  nenn  ei  nit 
ni  jâpp  ne  li  muy  firi  mooy  bâyyi  ba  mu  mat  sèkk  xéewèli  âddina 
yi  ak  am  am  ak  koom. 

- 


Doylu 


Bi  mbir  mi  demee  nii  nag  jaamu  Yâlla  yi  nuy  def  fii  mune 
ci  âddina  danuy  am  gèddè  ju  mag  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 
Alquraan  ju  tedd  ji  kat  tuddna  baatub  joxe  ci  naari  téeméeri 
barab.  Naka  nôonu  yit  joxe  asaka  ak  aji  noom  niy  naareel  ak 
jurôoméelu  ponki  Lislaam  yi  ningi  sotti  bu  jaam  bi  amee  dara  ci 
am  am  ak  koom  ngir  numan  leena  matal. 

Bu  lôolu  jâllee  yit  tèrèliinu  Lislaam  wiy  wax  ne:  «Loxo  bi 
féeté  kaw  moo  gèn  loxo  bi  féeté  suuf»  mooy  beneen  sabab  biy 
sonnee  ci  nga  am  ab  eér  ei  jaamu  Yâlla  yooyee.  Ta  dèddu  kon 
dumana  safaanook  mbir  mu  diiné  di  diglé  di  ei  sonnee. 

Jikkôy  doylu  ei  xéewèli  âddina  yi  ngir  ragala  tâbbi  ei  bâkkaar 
walla  eâggante  de  lu  dèddu  ak  ragal  Yâlla  di  diglé  la.  Waaye  doylu 
mbirum  xol  la  du  jèf  juy  feen. 

Li  nu  ei  jublu  moodi  ne  dèddu  ak  doylu  nooy  nit  ki  di 
bânneexu  ei  xéewèli  âddina  yi  ta  ag  bèggèm  léen  bana  sax  ei  xol 
bi.  Kon  nag  dèddu  du  mooy  nâkk,  waaye  kay  jikkôy  xol  la  juy 
taqqook  ku  gèm  kune  moo  xam  muy  ku  am  moo  xam  muy  ku 
nâkk.  Ta  képp  kuy  dund  ei  ag  nâkk  ngir  dogalub  Yâlla  bu  fekkee 
ei  xolam  dafa  yôotu  xemmemtéefi  âddina  yi  deesu  ko  mana 
limaale  ei  ni  dèddu  ta  doylu.  Ndaxte  dèddu  ak  doylu  du  doyloo 
lu  néew  ngir  nâkk  pexe  gu  dogal  bi  waral,  waaye  kay  mooy  sâmm 
xol  bi  ei  sa  eoobare  ba  âddina  du  ko  tèj  eib  kasoom. 

Nettli  bii  nag,  ei  misaal,  day  leeral  tèrèliin  wii  ei  anam  gi 
gènè  rafet. 

Kilifa  gii  di  Muhammad  Paarsaa  di  kenn  ei  wâlliyu  yu  mag 
-yi  yar  Shâh  an-  Naqshaband-  dadoon  aji.  Ba  mutollee  Baxdaad 
mugis  waxambaane  wuy  ligéeyé  wecci  xaalis,  waxambaane  wii 
nag  jamono  june  mangadoon  jaay  aka  jènd  di  jèflènté  ak  nit  nu 
bari.  Kilifa  gii  di  Muhammad  Paarsaa  jort  ne  waxambaane  wii 


NOO  YU  MUJJ  YI 


day  jeexal  waxtoom  ci  soxlay  âddina  rek  mudâldi  am  naqqar  ngir 
neewant  waxambaane  wii. 

Loola  tax  mune: 

«Aka  tiis!  Waxambaane  wii  de  mingi  lab  ci  yittéwôo  ludul 
jaamu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg“. 

Waaye  ba  muxoolee  xolub  waxambaane  woowee  dafa  waaru, 
ndaxte  eéri  waxambaane  wi  ningi  doon  yittéwôo  âddina  waaye 
xolam  moom  manga  nekkoon  ak  Boroomam  ei  di  saxal  fâttliku 
Ko  ak  tudd  Ko.  Yoon  wii  nag  munaw  waxambaane  wi  dâldi  ne: 

«Cèy  Yâlla!  Moom  kat  mingi  ei  ligéey  bi  ta  xol  bi  nekk  fa 
Soppe  ba». 

Ba  muâggee  Ij  aas  nag  mudaj  e  ak  mâggat  mu  bij  aaw  muy  j  ooy 
jooy  yu  metti  ta  fekk  mingi  jafandu  ei  mbalaanum  Kaaba  gi.  Ba 
mu  njèkkée  xool  kawug  waa  ja  ak  na  mudoon  toroxloo  ei  kanam 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mutâmblee  nee  waa  ja  dâldi  ne: 

«Aka  neexoon  may  wéeru  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tay 
jooy  melne  waa  jii”. 

Waaye  ginaaw  ba,  ba  muxoolee  xolam  gisna  ne  naan  yii  ak 
rongon  yii  yépp  bègg  bèggu  âddina  buy  jeexi  moo  ko  waral.  Booba 
nag  la  xolam  bu  woyof  ba  ame  naqar  ei  mbirum  waa  joojee. 

Li  am  nag  moodi  ne  li  nuy  xame  ei  nettli  bii  lu  am  solo 
lool  la,  ta  moodi  ne  maneesnaa  nekk  ei  yittéy  âddina  yi  ta  bana 
sâggane  âllaaxira. 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
mingi  nii  di  nurôolé  nit  ki  ei  âddina  ak  gaal  guy  daw  ei  géejug 
bindéef  yi,  muy  wax  ne:  «Bu  géej  gi  nekkee  ei  ron  gaal  gi  kon  dana 
doon  wéeruwaayam  ak  ndimbèlèm.  Waaye  bu  duusi  géej  googee 
tâmblee  di  dugg  ea  biir  gaal  ga  kon  alkandeem  lay  doon». 

- 


Doylu 


Wôorèdi  gu  biir  gi  nekk  ci  yittéwôo  gi  nit  ki  di  yittéwôo 
bânneexi  âddina  dog  digèntéem  ak  Yâlla  mbir  la  mu  numanuta 
weddi.  Alquraan  ju  tedd  ji  nag  bâyyiloona  xel  wôorèdi  gii  tuddé 
ko  nattu  bi  nekk  ci  njaboot  ak  alal.  Lii  nag  day  tax  nuwara  aar 
xol  bi  ci  sâggan  ak  fâtte  jamono  yi  muy  yittewôo  âddina,  ndaxte 
xol  bi  dul  tee  bègg  âddina  xol  bu  sori  yèrmèndéy  Yâlla  lay  doon 
doonte  dafa  âgg  ci  njobbaxtanul  âddina. 

Sunu  Yônént  bu  trdd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  mingi  wax  naa: 

«Neexug  âddina  ntooy  naqqarig  âllaaxira,  naqqarig  âddina 
yit  mooy  neexug  âllaaxira»  (Al-  Hâkim,  Al-  mustadrak,  xaajub  4“',  xetu  345“'). 

Mingi  wax  ci  beneen  âddiis  yit  naa: 

“Addina  de  lu  neex  la  ta  naat,  ta  Yâlla  da  leen  fee  wuutal 
ngir  xool  ni  ngeen  di  doxale;  kon  nangeen  moytu  âddina^ 

(Muslim,  buntub  Ad-  dikr). 


Bis  danudoon  génn  kèr  gi  rek  madégg  ci  bitti  yaari  muus  yuy 
yuuxu  yuuxu  yu  tar  yu  tânqale  madâldi  yèg  ag  xat.  Ba  magénnée 
ca  tôokôor  ba  ba  âgg  ca  noom  naar  magis  yaari  muus  ya  jâkkaarloo 
mu  ci  nekk  di  farlu  ngir  song  moroom  ja  melne  segg  gu  ndaw.  Mu 
ca  nekk  mangadoon  xulli  ma  ca  des,  sawara  doon  génné  ci  seeni 
gèt  ta  yèngutuwunu  génnéwunu  genn  kâddu,  weyi  yaari  muus  yi 
yit  ni  ngi  doon  feen  taxaw  ne  jodd.  Danudoon  xeex  noom  naar 
ba  mu  ci  ne  xawoona  daggte  maea  des  ei  xeex  bii.  Ba  ma  yéemôo 
nag  di  xalaat  di  wax  naa:  Lan  moo  waral  bèggé  gu  jéggi  dayo  gii? 
Ma  gis  seen  digènté  lu  nâkk  solo:  janax  ju  dee  moo  nekkoon  seen 
digènté.  Amaana  yaari  muus  yi  jot  ei  méddum  janax  jii  moo  leen 


NOO  YU  MUJJ  YI 


taxoona  sôobu  ci  xeex  bii.  Amaana  méddum  janax  ju  ndaw  ju 
nekkoon  seen  digènté  mooy  sababub  lor  ak  yâqq  gi  mune  ci  noom 
naar  doon  jéema  fexe  ca  ma  ca  des! 

Xewxew  bii  de  day  wone  bind  yu  mag  ak  mujj  gu  naaw  gi  nuy 
nattoo  kiy  aajowoo  medd  mu  xasaw  Ci  wâll  gii  nag  niy  sâkku  âddina 
danoo  taamu  nâkk  âllaaxira  ngir  seeni  xemmeemtéef  yu  nâkk 
solo.  Aka  bari  nu  sâggan  non  xatnanu  ta  sonn  ci  daw  gi  nuy  daw 
di  sâkku  kiliftéef  ak  wâccuwaay  yoy  danuy  deni  aki  xemmeemtéef 
aki  bânneex  yuy  jeexi  yoy  ca  dèggdègg  médd  mu  xasaw  lanu!  Ta  nii 
danudoon  foog  ne  bir  yii  yuy  sax  lanu  yu  dul  den.  Li  lal  farlu  kgir 
am  lii  di  jeexi  nag  mooy  juum  gu  jaam  bi  di  juum  ci  fi  muy  jèmèlé 
yittéem.  Ci  lii  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 


Sjj  Jil  jl 


oTj  jl  ÔLLj^I 


«Mukkl  Nit  kay  day  bew  bu  woomalee  rekk.  Fa  sa  Boroom 
rekk  nag  la  dellu  ga  di  ame”  (laayay  6“‘  ak  8“‘  d  saaru  Al-  alaq). 

Nit  ku  mu  mana  doon  ku  doyadi  doyadig  maanaa  xolam  day 
férféri  ci  bèggé  ak  xér  ci  sâkku  njarini  âddina,  ta  bu  amee  dara 
dâldi  lab  eig  eâggante.  Bu  amul  dara  yit  jaaxle  ak  nèxnèx  xoj  ko. 

Yittéwôo  ak  xalaat  alal  ak  wâccuwaay  ak  wèrsèg  lu  èpp  daal 
day  soppi  xol  bi  def  ko  jaamub  âddina  bu  ko  déggèl.  Leeral  gi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  di  leerale  mbir 
mii  aka  mâgg!  Fi  muy  waxe  naa: 

«Ku  defyitté  yi  jenn  yitté  muy  yittéy  âllaaxira  Yâlla  dana 
ko  fegal  jaaxleg  âddinaam.  Ku  yittéy  biri  âddina  xeccoo  nag 
Yâlla  dufaale  ei  wan  xur  lay  alkoo»  (ihn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 


Naka  nôonu  yit  âddina  bu  doxee  digènté  jaam  bi  ak 
Boroomam  day  yôbbé  jaam  bi  alkug  maanaa.  Ta  lu  eâggante 


Doylu 


gii  di  gènè  wéy  jaam  boobee  di  soppiku  nit  ci  kaw  gi  ta  fekk  ca 
dèggdèggèm  leneen  la.  Da  koy  yôbbé  yit  mubokk  ci  ni  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ci  noom  ne: 

“Jamono  dana  masa  dikk  joj  nit  ni  seen  yitté  mooy  doon 
seeni  biir,  seen  ngor  di  seen  am  am,  seen  qibla  di  seeni  soxna, 
seen  diiné  di  seeni  dêrêm  ak  seeni  diinaar.  Nooiia  nooy  ni  yées 

Ci  nit  hi,  amuhu  ab  eérfa  Yâlla”  (‘Ali  al-  Muttaqi,  kanz  al-  hadith).  Kon 
Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  sâmm  nun  népp. 

Ci  beneen  âddiis  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  dafa  wax  saabaam  yi  ne: 

“Maangi  giih  ei  Yâlla  ne  du  ag  hâkk  laa  leen  di  ragalal, 
waaye  li  ma  leendi  ragalal  mooy  hu  jox  leen  âddina  nahu  ko 
joxewoon  ha  leen  jiituw6on,  bu  ko  defee  ngeen  xèccoo  ko  na  hu 
ko  xèccôowoon  hoom  mu  dox  seen  digènté  yéen  ak  Yâlla  na  mu 
doxeWOOn  seen  digènté  hOOm  ak  Yâlla”  (Al-  Bukhâri,  buntuh  Ar-  riqâq). 

Lii  nag  moo  tax  nuwara  moytoo  jox  âddina  jii  di  jeexi  yitté 
ju  èpp  ji  mu  yayoo  ta  moytu  eee  wékk  xol  lu  jéggi  dayo.  Âddina 
kat  ag  toqq  la  ei  moomeelug  Yâlla  Miy  Boroom  bindéef  yi.  Ta 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  wonena  lôolu  ei 
âddiisam  dâldi  wax  ne:  “Maangi  giih  ei  Yâlla  ne  âddina  doonul 
ei  âllaaxira  ludul  lu  mel  ne  li  kenn  ei  yéen  di  sèpp  baaraamam 
bii  -mujoxone  baaraamu  sânnikaay  ba-  ei  géej;  naxool  lu  ko  eay 

tOppe”  (Muslim,  buntub  Al-  jannah). 

Sama  Boroom  mingi  wax  yit  naa: 


jldJl  (jl_3  '^l.  l^dJl  ÔLÂsJI  oji  Laj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Dundug  dddina  gii  doonul  ludul  ag  neen  akum  po.  Kêrgu 
mujj  ga  nag  mooy  dund  gi  dêggdêgg.  Céy  bu  nuxamoon!”  (laayay 

64“'  ci  saaru  Al-  ankabût). 

Âddina  kat  du  mbir  mu  am  solo  ci  xoli  ni  xam  dègg  gii.  Ta 
genn  jublug  nii  mooy  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dara 
nag  gènuta  rafet  wayi  Yuunus  Amra  yooyee  ba  muy  waxe  naa: 


Du  ne  ag  nekk  moo  may  neex  di  ma  texeel. 

Du  ne  yit  ag  nâkka  nekk  moo  may  naqqari  di  ma  texeedil. 

Sag  eofeel  rekk  laay  wéttlik6o  di  ko  muhé. 

Man  damaa  am  soxla  ei  Yaw,  damaa  am  aajo  ei  Yaw. 

Li  am  moodi  ne  bânneexi  âddina  aki  alalam  akub  taaram 
-yii  di  réerèl  nu  bari  ei  jaam  ni  tay  nax  aka  wor  gèti  ni  sâggan- 
âggunu  fenn  woroom  xol  yu  muee  yi.  Wâlliyu  yi  kat  ak  nu  gèm 
nu  baax  ni  danuy  teg  ngèrèmul  Yâlla  ei  seen  kanam  fu  nutoll,  ta 
dunu  wâcc  yoonam  wi  lu  mu  néew  néew.  Nii  nag  nu  ne  jârr  lanuy 
doon  jamono  june  ei  kanam  xoyxoyi  âddina  yi  aki  naxam.  Yahyâ 
ibn  Muâd  yâlla  na  leen  Yâlla  gèrèm  mingi  wax  naa: 

“Ki  xam  day  teg  âllaaxira  ei  ndayjooram,  teg  âddina  ei 
eâmmoonam,  wèlbèti  xolam  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
ta  duyittéwôo  leneen  ludul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  naa:  “Âddina  mooy  fâtte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Âddina 
kon  du  nga  doon  boroom  alal  aki  soxna  aki  doom  ak  am  am, 
waaye  âddina  mooy  nga  woru  fâtte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”. 


Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  doylu  du  bâyyi  alal  ak  nguur  ak 
koom,  waaye  li  war  mooy  moytu  ei  xol  bindéef  ak  yitté  yépp  yiy 
fâtteloo  jaam  bi  Boroomam  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 


Doylu 


Bègg  kiliftéef  nag  ak  sâkku  nguur  bokknanu  ci  yi  gènè  mana 
fatteloo  nit  ki  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Taarixu  âddina  yit  dafa 
feese  toonkat  yu  toggoo  toon  yu  bari  ngir  seenug  xér  ak  seenug 
bèggé  ci  nguur  ak  seenug  sâkku  kiliftéef  Waaye  yit  amna  ci 
taarixu  Lislaam  ay  kilifa  yuy  royukaay  yu  wékk  seeni  xol  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  bânneexu  nguur  yilifu  léen. 

Ta  saa  bu  ko  mbir  mi  laajaa  danudaa  nangoo  nâkk  ci  seen 
eoobare  la  nu  amoon  ei  kâttan  ak  kiliftéef  ngir  bèggè  defar.  Amna  nag 
natt  ei  noom  nurânniku  ei  doon  misaal  ak  royukaay  ei  boole  jullit  ni, 
ta  bâyyinanu  seen  gmaaw  ngèn  ji  pâttliku  ei  ngènéel  ak  yiw. 

Ki  ei  njèkk  mooy:  sunu  sang  Asan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
miy  sètub  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee.  Asan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  bâyyi  xilaafa  gi  ginaaw 
jurôom  mbenni  weer  ngir  réewum  Lislaam  bennoo,  mubâyyee 
ko  Mu'âwiyah  -ei  eoobareem-  ngir  fegal  jullit  ni  luy  jur  wuute  ak 
paayoo  ei  yoriinu  réew  mi,  ngir  yit  dakkal  tuuru  gi  dereti  jullit 
ni  doon  tuuru. 

Naareel  bi  mooy:  Idriis  Bitliisii  mi  boolewoon  penku  bi 
ei  nguurug  Usmaaniyoona  gi  ta  defe  ko  ei  mbèggéel  gu  rèy  ta 
jèfèndikôowul  lenn  ngânnaay. 

Natteel  bi  nnag  mooy:  Barbârûs  Khayr  ad-  din  Bâshâ.  Moo 
yilifôon  Alséeri  ak  bérèb  yu  bari  yu  dend  ak  moom,  waaye  ngir 
bennoo  akbooloo  dafa  nangu  réew  ma  muyilifôon  wèlbètiku  doon 
as  réew  su  topp  réewum  Usmaaniyoona,  ta  munekk  moom  ab 
ligéeykat  ei  réew  mu  mag  mii  gènèl  ko  mujiité  réewèm  moomee. 

Batayit  Sulaymaan  dada  boole  boppam  ei  nu  nâkk  ni  ngir 
génné  ei  xolam  bègg  alal  ak  nguur  ak  kiliftéef  Bu  masaa  jôg  ei 
suba  gi  dadaa  dem  ea  na  nâkk,  di  toogak  noom  ei  woyof  gu  rèy, 
daa  wax  naa:  “Ku  nâkk  ku  yell  ei  ni  nâkk”. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Tènk  bi  moodi  ne:  ligéey  ngir  bana  soxlaal  kenn  nit  ci  âddina 
ak  fâggu  alal  ak  nguur  ci  lu  liw  lu  dagan  du  sikk.  Safaan  bi  sax 
moo  am:  ab  eér  la  ni  mu  dikké  ei  âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 

“Giinnaa  ne  kenn  ei  yéenjêl  ag  buumêm,  taxani,  yanu  sayu 
matt,  êndi  ko  jaay  ko,  Yâlla  sâmmale  ko  ei  ngoram  moo  gèn  ei 
moom  mu  laaj  nit  ni,  moo  xam  nujox  ko  walla  nugântu  ko”  (Al- 
Bukhâri,  huntub  Az-  zakât) 

Ndaxte  jullit  bi  am  kâttan  ta  woomal  dana  joxe  lu  gènè  bari, 
dana  taxawu  nit  nu  gènè  bari,  dana  gènè  gaaw  ei  dimblée  yit.  Li  ei 
juddôo  nag  mooy  sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  wax  ei  moom  ne: 

«Ki  gèn  ei  nit  ni  mooy  ki  leen  èppèl  njarin  nit  ni»  (As-  Suyûtt, 

Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaajub  2“‘,  xétu  8“'). 

Ki  juum  nag  du  kiy  wut  ab  eérèm  ei  âddina,  waaye  mooy 
ki  ko  moomale  xolam  di  sâggane  wari  garam  yu  diiné  ak  yu  xol 
dâldi  mujj  doon  ku  nutèj  ei  kasob  âddina  ngir  ag  xérèm  akug 
bèggéem.  Warnanoo  xam  ne  yit  alal  wâllam  mooy  ngisé  ak  ndab 
waaye  du  xol. 

Ci  anam  gii  nag  warnanoo  sâmmoonte  ei  mbir  moomee  ak 
nattuwaayu  Yônént  bi  biy  wax  ne: 

«Dèddul  âddina  kon  Yâlla  dana  la  bègg,  ta  nga  dèddu  li  ei 
yoxoy  nit  ni  kon  dananu  la  bègg»  (ibn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Kon  Yaw  Yalla,  Yaw  sunu  Boroom,  maangi  lay  naan  Nga 
boole  nu  ei  ni  La  bègg,  ta  def  nit  ni  nubègg  leen,  ta  Nga 
wèrsègèlé  nu  doylug  Yônént  bi  gooy  soreele  ei  sunuy  xol  ludid 
Yaw,  ta  Nga  jagleel  xol  yooyee  Sa  ngèrèm  ak  Sa  eofeel  ak  Sa 
ndigèl  ak  topp  La.  Aamiin... 


V" 


♦♦  ♦ 


Kiy  fâggu  mooy  soppeb  Yâlla 

Nun  danu  noo  gèll  nufèggu  alal  ei  yoon  yu  dagan  dugèl  ko 
yit  ei  yoon  yu  dagan.  Yaxantukat  bi  rènnee  nag  tay  sellal 
mooy  kiy  sax  ei  yaxantub  èddina  ta  bana  sèggane  yaxantu 
bi  ko  gènè  mag  ta  mooy  dundèl  èllaaxira  ndaxte  moom 
yaxantu  bu  dul  lamb  la  ta  dutèqqalikook  yoonu  Yèlla  wiy 
texe  gu  sax  gi. 


JIKKÔY  YAKANTU 


Bis  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa 
romb  jalub  tândarma  dâldi  eay  dugèl  loxoom  waaraamam  yi 
tooy. 

Mudâldi  ne:  «Lii  lan  la,  yaw  boroom  tândarma  ji?» 

Mune:  Taw  bi  moo  ko  tooyal,  yaw  Yônént  bi! 

Mune:  “Lu  tee  nga  féetêlé  ko  kaw  ba  nit  ni  di  ko  gis?  Ku 
naxe  bokkul  ei  man”  (MusUm,  buntubAl-  imân). 

Tèrèliinu  koom  ei  Lislaam  wi  âddiis  bu  tedd  bii  di  leeral  dafa 
teg  laltaayu  yaxantu  ei  ligéeyèl  nit  ki  ak  mbooloo  mi  ei  dèggu  ak 
wôor.  Yèngutub  yaxantu  ta  mooy  tuxu  gi  alal  di  tuxu  jôgé  ei  ki 
ko  moomoon  dem  ei  keneen  ta  mulaaj  ligéey  ngir  mennil  eosaan 
li  ligéey  bob  -ei  li  ei  èpp-  ay  lor  man  na  eee  juddôo,  yèngutu  bu 
dagan  la  ei  yoon  wiy  yokk  alal  ji,  ba  sax  deef  eiy  sonn  ki  koy  def 
Ta  bu  nutèkkèlée  ni  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  xamlee  mbir  mii  ei  lâmminam  wu  tedd  wi  ba  wax  ne:  “Bu 
nuxaajoon  wêrsêgfukki  xaaj  jurôom  neentyi  ni  ngi  ciyaxantu”^ 
kon  dananu  xam  ei  lu  yomb  dayob  sonnee  bii. 

Ci  geneen  wâll  yit,  yaar  ei  jurôomi  ponki  Lislaam  yi  ta  nooy 
aj  ak  asaka  ni  gèm  ta  woomal  noo  ko  jagoo.  Lôolu  nag  ab  junj 
la  ngir  sonn  ki  gèm  ei  munekk  ku  woomal  ta  jaar  ko  ei  yoon  yu 
dagan.  ak  âtte  boobee  dikk  ei  âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 


9.  Yérèl  As-  Suyûti,  Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaaj  bu  njèkk  bi,  xêtu  113. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Loxo  bi  féeté  kaw  moo  gên  loxo  biféeté  suuf»  (Al-  Bukhâri, 
buntub  Az-  zakât). 

Lôolu  nag  teewul  nuwara  bana  fâtte  ci  yaxantu  miy  yoon  wi 
èpp  solo  ngir  fâggu  alal  ak  koom  koom  âddiis  bu  tedd  boobee  di 
wax  naa: 

«Xeet  wune  de  amna  ab  nattu,  ta  nattub  samaw  xeet  mooy 

alal»  (Ibn  Hanbal,  xaajub  4“\  xétu  16“'). 

Ndaxte  xér  ci  fâggu  alal  bokkna  ci  gâllankoor  yi  gènè  raglu 
yiy  néewèl  doole  bakkan.  Ta  képp  ku  xér  ku  bèggé  day  nuru  ab 
gutt  walla  ndab  lu  fees  ta  dutèju  mukk.  Bi  mbir  mi  demee  nii  nag 
boo  jôgée  ngir  sotti  ndoxum  dex  yi  ci  lenn  ndab  ndax  ndab  loolee 
man  naa  jèl  lu  èpp  li  ci  xaj? 

Batayit  ki  bèggé  day  nuru  ab  and  walla  ab  furne  bob  loo  ci 
def  def  kèrin  ak  matt  dusuur  ta  dufay  mukk,  waaye  kay  safaan  bi 
mooy  am:  tângoor  wa  ak  tâkktâkk  la  danuy  yokk.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wonena  loola  dâldi  ne: 


«Bu  doomu  Aadama  amoon  yaari  xuri  alal  kon  mubègg 
yatteel.  Biirub  doomu  Aadama  daal  ludul  suuf  du  ko  fees 
Yâlla  nag  dana  nangU  tuubug  ku  tuub»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq; 
ak  Muslim,  buntub  Az-  zakât). 

Xér  gu  tar  gii  nag  moo  waral  pexe  yi  doomu  Aadama  di  def 
ci  yaxantu  amunu  dayo,  ba  tax  xeet  yu  bari  daanu. 

Batayit  âddina  sii  dafa  feese  nu  bari  nu  sôobu  ci  eâggante  nu 
dul  jèfèndikôo  xel.  Naka  nôonu  yit  jamono  dunâkk  ay  siifkat  yuy 
muueu  âqqi  ni  nâkk  ak  ni  nekk  ei  tiis  ak  jirim  yi  ak  jigéen  ni  nâkk 
seeni  boroom  kèr  ak  ni  aajowoo  ndimbèl  ngir  bèggè  am  alal  ju 
dul  jeex,  bana  sâmmoonteek  seeni  âqq  ei  di  joxe  alal  aka  génné 
asaka  aka  def  xeeti  jèf  yu  baax  yu  wuute  yi. 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Diiné  kat  du  mooy  woote  ngir  xèccèl  texe  ak  noflaay  yaram 
wi  nga  xamne  ab  yan  bu  diis  la  ci  ruu  gi.  Waaye  kay  safaan  bi  la: 
diiné  woote  la  ngir  ruug  nit  ki  yilif  yaramam  ak  bânneexam. 

Yaxantu  nag  bu  ab  diir  jâllee  rek  dafa  wara  laab  sunuy 
bèggbègg  ak  sunuy  bânneex  ngir  nubana  pert  âddina  ak  âllaaxira 
bu  jéggée  dayo.  Di  seet  ab  yaxantukat  nag  ci  mbooloo  mu  feese 
nu  bèggé  ta  xér  tay  nangu  ger  lu  jafe  lay  doon. 

Ngir  nag  nit  ni  di  jânge  ci  xewxew  yi  ba  bis  péne,  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  xamalna  nu  ei  Alquraan  ju  tedd  ji  ne  alkug 
waa  Madyana  di  xeetu  sunu  sang  Shu’ayb  la  ko  waraloon  mooy 
yâqqug  jikkôy  yaxantu  yi  yâqqu  gu  âgg  eib  dayo.  Lôolu  moo  tax 
lekk  lu  araam  ak  naxe  ei  yaxantu  ak  moxane  ni  néew  doole  doon 
ag  toon  ak  bâkkaar  bu  diis  lool  ba  âgg  sax  ei  waral  alkug  aw  xeet. 
Lii  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
moytuloo  nu  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 

«Jaatnub  alal  ku  texeedi  la.  Bees  ko  joxee  tnubég,  bees  ko 

j0Xul  dubég»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Ar-  riqâq;  ak  Ibn  Mâjah,  buntub  Az-  zuhd). 

Dafa  am  ku  masa  tagg  jenn  waay  ei  kanam  sunu  sang  Omar 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  Omar  laaj  ko  yatti  laaj,  dâldine  ko: 

Ndax  dèkknga  ak  moom?  Mune:  Déedéet. 

Ndax  ândnga  ak  moom  tukki?  Mune:  Déedéet. 

Ndax  jèflènténga  ak  moom  ei  diinaar  ak  dèrèm?  Mune: 
Déedéet. 


Omar  ne:  Damaa  jort  ne  danga  koo  gis  rekk  muy  yèngèl 
boppam  buy  jâng  Alquraan. 

Waa  ja  tont  ko  ne:  waawaaw,  Omar,  nôonu  la  kay. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Omar  ne:  Kon  nag  bu  ko  tagg,  ndaxte  sellal  du  luy  wékké  ci 
loosu  jaambi. 

Nattuwaay  bi  sunu  sang  Omar  ibnul  Xâttaab  jox  fii  waa  ji  de 
mingi  sukkèndiku  ci  bana  woru  ci  liy  feen  tay  xool  jèfi  nit  ki  aki 
jokkoom  ak  nit  ni.  Ta  ab  junj  la  ci  wôorèdig  tagge  gu  bâyyiwul  xel 
taxawaayu  nit  ki  bu  njarin  teewee. 

Nii  nu  ko  gise  nag  yaxantu  day  feenal  ci  bitti  dundug  biir 
gu  nit  ki,  maanaam  dundug  biir  gu  nit  ki  nu  mumel  rekk  la  ab 
yaxantoom  di  mel. 

Ci  Lislaam  nag  day  war  ci  yaxantukat  bi  buy  j  ènd  dar  a  muban 
koo  wânni  ta  tay  ko,  buy  jaay  dara  yit  waruta  jèfèndikôo  baat  yoy 
day  wonee  lèf  la  ci  nu  gènè  kawe  namu  toll.  Waruta  weesu  yit  njèg 
yi  nuy  baaxoo  jaaye  ngir  rek  nâkk  pexeg  kiy  jènd.  Waruta  lèntèl  ci 
njaay  mi  yit.  Waruta  naxe  ci  buy  peese  yit  walla  muy  natt,  waruta 
jaay  lu  nuy  tere  yit  walla  muy  jèfèndikôo  ribaa.  Waruta  jaay  walla 
muy  jènd  yèf  yu  araam  yiy  jurèl  lor  mbooloo  mi. 

Dara  gènuta  rafet  tèrèliini  yaxantu  yi  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  tèrèl  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  ba 
muwaxee  ne: 

“Yéen  mboolem  yaxantukat  yil”  Nudâldi  wuyu  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  dâldi  yuqamtiku  di  ko  xool 
di  ko  déglu,  mudâldine:  “Yaxantukat  yi  de  bu  nuy  dekki  bis  péne 
ay  kâeeoor  lanuy  doon  kudul  ku  ragal  Yâlla  ta  baax  ta  dêggu” 

(At-  Tirmidt,  buntub  Al-  buyu). 

Ak  “Giin  day  lambal  am  njaay  di  mâbb  bârkeem”  (Al- 

Bukhâri,  buntub  Al-  buyu). 

Maanaam  wareesna  xamal  jaaykat  bi  xamul  qiimab  li  muy 
jaay.  Ndax  lèntèl  mooy  sukkèndiku  ei  nâkka  xam  ak  eâggante  gog 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


jaaykat  bi.  Ni  nga  xamne  nag  seenug  jublu  mooy  am  ngèrèmul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  ragal  Ko  fees  seeni  xol,  noom  danuy 
am  lool  ag  yèg  akug  settantal  ci  mbir  mii.  Ilimaan  ju  mâgg  jii 
di  Abôo  Aniifata  dafa  masa  laaj  jigéen  juy  jaay  ndimè  njègu 
ndimè  lu  mubèggôona  jènd,  jigéen  ja  ne  ko:  Téeméeri  dèrèm 
la,  yaw  ilimaan.  Mune  ko:  Déedéet,  njègèm  warnaa  èpp  lôolu. 
Jigéen  ja  yokk  beneen  téeméer  ta  ând  ca  ak  yéemu,  ta  batay 
ilimaan  nanguwul.  Jigéen  ja  dolliwaat  beneen  téeméer  ak  beneen 
téeméer. 

Ba  ilimaan  Abôo  Aniifata  waxee  nag  ne:  “Déedéet,  yaw 
jaamu  Yâlla  bi,  jarna  lu  èpp  neeenti  téeméeri  dèrèm”  Jigéen  ja 
manutôona  tèyé  boppam,  dâldine  ko:  “Xanaa  danga  may  naawal 
ilimaan?” 


Booba  nag  la  Abôo  Aniifata  woo  kenn  ci  ni  xam  ligéey  bii 
ngir  muxamal  jigéen  ja  dèggdèggi  njègul  li  mu  yor.  Waa  ja  nèw 
qayma  njègul  ndimè  la  ci  jurôomi  téeméeri  dèrèm.  Booba  nag  la 
ko  Abôo  Aniifata  jèndé  ci  njèg  gii. 


Li  waral  lôolu  nag  moodi  ne  dafa  xamoon  ne  sori  dègg  ak 
nèbb  èyib  ak  nâkka  mat  gi  ci  njaay  mi  ak  bana  xér  ci  yamale  ci 
natt  ak  peese  -dafa  xamoon  ne  yii  danuy  jurèl  nit  ki  lu  metti  lool 
ta  naqqari  lool. 


Na  nekkoon  ca  jamonoy  Usmaaniyoona  ya  nag  yaroowoon 
nanu  jikkô  yii.  Ci  nii  nag  lanu  manewoona  fâggul  nit  ni  texe 
ak  dal  ba  âggoon  ci  jaaxal  yéefèr  yi  waar  leen.  Xewxew  bii 
naari  lâbbe  dundôon  nag  ginaaw  ba  buur  biy  Al-  fâtih  ubbée 
Istâmbôol  yilif  ko,  ba  nuy  wèr  noom  naar  di  fuglu  yaxantukat 
yoy  Usmaaniyoona  ya  -xewxew  bii  mooy  misaal  mi  gènè  rafet 
miy  wone  nekkiin  woowee.  Naari  lâbbe  ya  danoo  jôgôon  suba 
teel  dem  ci  jaaykatub  lujum  bèggè  jènd.  Jaaykatu  lujum  ba  ne 
leen:  Man  kat  soqqikunaa,  kon  dem  leen  ci  kii  ma  dendal,  moom 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


soqqikoogul.  Nudâldi  dem  ci  beneen  jaaykatu  lujum,  muwax 
leen  jenn  wax  ji:  Soqqikunaa,  kon  demleen  ci  kii  ma  dendal 
ta  soqqikoogul.  Naari  lâbbe  ya  dem  ca  beneen  jaaykatu  lujum, 
muwaxaat  leen  jenn  wax  ji.  Numujj  dellu  ca  ka  nu  njèkkôona 
dem  dâldi  jèndé  ca  moom. 

Ci  nii  nag  la  sunu  maam  yi  bokkoon  ca  Usmaaniyoona  ya 
yaroowoon  ta  mâggewoon  ci  jikkô  yuy  def  nit  ki  muy  ku  tabee 
nii  bèggé  moroomam  nii.  Jikkô  yii  nag  nga  xamne  nooy  jikkôy 
Lislaam  noodaa  waral  kune  daan  xalaat  moroom  ja.  Lii  yit  moo 
tax  naxe  doon  toon  gu  rèy  ci  juUit  bune  ba  âgg  eib  dayo,  ndax 
jullit  dufen  dunaxe.  Naxu  nag  ak  gâtt  xel  mândargam  yembadi 
la,  ta  lôolu  yellul  ei  benn  jullit.  Yônént  yi  kat  noom  niy  gindi  nit 
ni  danoo  jikkôwôowoon  dèggu  ak  naw.  Jullit  biy  roy  ei  noom  ei 
mbir  mii  yit  warnaa  doon  boroom  xol  bu  amug  teewlu.  Lii  moo 
tax  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bâyyiloo  nu  xel  ei  naxantekat  yi  ban 
noo  nax,  dâldi  wax  ne: 

“Buleen  jox  ni  seeni  xel  matul  seen  alal  yi  leen  Yâlla 
sâmmloo,  ta  nangeen  leen  ei  dundêl,  wodd  leen  ei,  ta  wax  leen 
Wax  ju  rafet”  (laayay  5“'  ei  saaru  An-  nisâ). 

Bu  dee  niy  naxante  nag  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  fâttlina  leen  ei  âddiisam  bu  tedd  bii  ta  muândak 
tèkku,  mudâldi  wax  ne: 

“Natt  Yâlla  du  waxak  noom  bis  péne,  du  leen  xol,  du  leen 
laabal,  ta  danuy  dajeek  mbugêl  mu  metti”.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  koy  jâng  yatti  yoon.  Abû  Darr 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  wax  ne:  Pertnanu  ta  nâkk.  Nan  lanu,  yaw 
Yônént  bi?  Mune:  “Kiy  guddêl  mbubbêm  ak  ab  rambaaj  ak  kiy 
bèggê  jaral  am  njaayam  bay  giin  ludul  dêgg”  (MusUm,  buntuh  Al- 
tmân). 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ci  geneen  wall  yit,  niy  dene  seenum  njaay  ngir  jaaye  ko  njèg 
gu  kawe  ei  lu  jaaduwul  nu  nuijânni  lanu  ei  tèrèliinu  Lislaam  wu 
koom  koom. 

Noonu  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
naan  na  leen  Yâlla  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  dâldi  ne: 

“Kiygene  am  njaayam  Yâlla  dana  ko  wêrsêgêl,  kiy  dene  am 
njaayam  nag  ngir  jafeel  ko  Yâlla  dana  ko  rèbb”  (ibn  Mâjah,  buntub 
At-  tijârât). 

Lislaam  kat  day  leeral  tèrèliin  yiy  taawu  yaxantu  ei  ni  nuy 
tonowoo  ak  ni  nuy  jèfèndikoo  xaalis.  Lii  moo  tax  Yâlla  araamal 
jèflènté  yi  dul  ândak  xol  bu  tâlli  ak  jubôo  digènté  naari  wâll  yi, 
mudâldi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


“Yéen  ni  gèm,  buleen  lekk  seeni  alal  seen  digènté  eiy 
caaxaan,  ludul  muy  yaxantu  bu  ame  ei  seenug  déggôo,  ta 
buleen  ray  seen  bopp.  Yâlla  kat  Ku  am  yèrmèndé  ei  yéeen  la” 

(laayay  29  ei  saaru  An-  nisâ). 


Baatub  «ta  buleen  ray  seen  bopp»  nag  amna  maanaa  muam 
solo  ta  nèbbu,  danuy  moytuloo  yit  nuwon  ginaaw  dundug  ruu 
ak  bokk  ei  waa  sawara.  Ci  geneen  wâll  yit,  day  bâyyiloo  xel  ne 
ab  xaaj  ei  booleente  yi  ak  toon  yi  mingi  lalu  ei  xér  ak  lekk  alal  ei 
ludul  yoon. 

Ngir  fegu  ei  yii  di  alage  nag  danoo  wara  sax  ei  tèrèliin  yiy 
tènk  yaxantu  yi  Lislaam  tèrèl  ta  leeral  ko,  rawatina  moytu  ribaa, 
ta  mooy  li  èpp  solo  ei  mbir  mii. 


Ribaa  nag  mooy  yokk  alal  gu  dul  juddôo  ei  jenn  jèf,  ta  yit  day 
tax  ki  am  di  gènè  am  ki  aajowoo  di  gènè  aajowoo. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Amna  nag  âddiis  bu  raglu  lool  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wax  ci  mbirum  ribaa,  ba  muwaxee  ca 
waxtaanu  tâggtoo  wa  ngir  araamal  xeeti  ribaa  yépp  ne: 

“Damane  bépp  ribaa  bu  bokk  ci  ribaab  jamonoy  réer  ga 
tegnanu  ko  ci  suuf.  Yéena  moom  seen  eosaani  alal,  dungeen 
tooh  deeSU  leen  tOOh»  (Abû  Dâwûd,  buntub  Al-  buyu). 

Niki  nga  xamene  laaya  yu  tedd  yi  ningi  èmb  tèkku  gu  Yâlla 
di  tèkku  niy  lekk  ribaa  bi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxee  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 

“Niy  lekk  ribaa  duhujôgé  nudul  ni  ki  saytaane  sadd  dijôgé. 
Li  waral  lôolu  moodi  ne  hoom  dahu  ne  jaay  kat  mook  ribaa 
rekka  yam,  ta  Yâlla  daganal  jaay  araamal  ribaa.  Ku  waaraate 
gu  jôgé  ei  Boroomam  agsi  ei  moom  nag  mubâyyi  deefna  ko 
jéggêl  lajiitu  mbirêm  dellu  ei  Yâlla.  Ku  ea  dellu  nag  hooha  hooy 
waa  sawara,  ta  dahu  fay  sax.  Yâlla  day  mâbb  ribaa  di  yokk 
sarax  yi.  Ta  Yâlla  bêggul  bépp  weddikat  buy  bâkkaarkat”  (laayay 
275“‘  ak  276“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Dara  nag  gènuta  tar  gènè  raglu  tèkku  googee  ea  laaya  ju 
tedd  joojee  di  leeral  ne  ribaa  dana  waral  noteelug  Yâlla  bi  Yâlla 
di  waxe  naa: 

“Yéen  hi  gêm,  ragal  leen  Yâlla  ta  bâyyi  li  des  ei  ribaa  bi  bu 
fekkee  hu  gêm  ngeen.  Bu  ngeen  ko  deful  nag  nangeen  séentu 
xareb  Yâlla  akub  Yônéntam,  bu  ngeen  tuubée  nagyéena  moom 
seen  eosaani  alal,  dungeen  tooh  deesu  leen  tooh»  (laayay  278“'  ak 
279“'  ei  saaru  Al-  baqarah). 

Kan  ei  bindéef  yi  mooy  xeexak  Aji  bind  ji  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee 
mi  gènè  tedd  ei  bindéef  yi  ba  noppi  di  ei  am  ndam? 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ta  ku  gèm  ku  jèféndikôo  ribaa  day  nâkk  alalam  di  néewèl 
doole  ngèmèm.  Kâeeoor  bi  nag  moom  alalam  day  yokk,  ndax  ba 
mujaaree  ei  yoon  wu  jubul  dafa  gènè  yayoo  mbugèl.  Maanaam 
yoon  wii  day  tax  muam  lu  èpp  ei  âddina.  Nu  mel  ne  nii  nag  danu 
leen  di  munèl  ba  waxtuw  mbugèl  mi  numanuta  daw  agsi.  Li  waral 
lôolu  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day  munèlé  waaye  du 
fâttee.  Warnan  di  bâyyi  xel  bu  baax  yit  tèkkub  Yâlla  boobee  ea 
laaya  ju  tedd  ja,  ndax  saafaanu  bâyyi  xel  googee  njuumte  lu  rèy 
lay  doon. 

Jâbir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  wax  ne:  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  rèbbna  kiy  lekk  ribaa  ak  ki  ko 
koy  jox  ak  ki  koy  bindèl  ak  ni  koy  seereel  muwax  ne:  “Noom  noo 

yam”  (MusUm,  buntub  Al-  musâqât). 

Dara  gènuta  rafet  nag  taxawayu  Abôo  Aniifata  ilimaan  ju 
mag  joojee  nga  xamne  nanguwutôona  kerlu  sax  ei  garabug  ku  ko 
ameeloon  bor  dâldi  wax  ne  lôolu  day  nuru  ribaa. 

Amna  nag  ay  jângle  aki  sabab  yu  bari  yuy  feddli  tereg  ribaa. 
Li  ei  jiitu  nag  moodi  ne  moom  ribaa  day  ag  yokku  gu  jôgéwul  ei 
ligéey,  tay  waral  yit  yokkuteg  njèg  yi,  di  néewèl  doole  jikkô  yiy 
rânnale  nit  yi  melne  dimbleente  ak  jâpplante  ak  mbèggéel  ak 
yèrmèndé  ak  neewant,  tay  jeqqi  ag  bopp  sa  bopp,  tay  xamb  xér 
ak  bèggé  ei  sâkku  alal  ak  baat. 


Lislaam  mi  araamal  ribaa  ngir  sabab  yii  yépp  nag  dafa 
sonnee  ei  leble  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  dafa  wone  yit 
ne  leble  doonte  dafa  néew  moo  èpp  ngènéel  sarxe.  Lii  lépp  nag 
teewul  ligéeylukat  yu  tedd  yi  ak  yaxantukat  yu  dèggu  yi  ak  nu 
wôor  ni  doon  nu  néew  ab  lim.  Xayna  sax  lôolu  moo  tax  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  xamal  yaxantukat  yu  wôor 
yu  dèggu  yi  pay  gu  rèy  gi  leen  di  xaar,  mudâldi  wax  ei  âddiisam 
bu  tedd  bi  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Yaxantukat  bi  dêggu  ta  wôor  Yônént  yi  ak  ni  dêggu  ak  ni 
daanu  ci  xare  ci  yoonu  Yâlla  lay  nekkal”  (At-  Tirmidi,  buntub  Al-  buyû’; 
ak  Ibn  Mâjah,  buntub  At-  tijârah). 

Ilimaan  Abôo  Aniifata  dafa  doonoon  ku  woomal  di  boroom 
alal  j  u  bari,  ta  daan  yèngu  ci  yaxantu.  Waaye  xamxam  bi  mudefoon 
yittéem  dafa  taxoon  muam  ku  mudénkôon  yaxantoom  ba.  Dadaan 
lunutul  boppam  nag  ligéeyub  kii  mu  dénkôon  yaxantoom  bi  ngir 
mubana  génn  li  dagan.  Dafa  taroon  ci  mbir  mii  lool  nag,  ba 
sax  masnaa  yônni  Hafs  ibn  Ahd  ar-  Rahmân  ngir  mujaayal  ko 
ndimè,  dâldi  ne  ko:  “Hafs,  ndimè  lii  kat  amna  sikk  sângam  ak 
sikk  sângam;  Kon  kuy  jènd  nanga  ko  xamal  sikk  yii  ta  nga  jaaye 
ndimè  li  njèg  gu  yomb”. 

Hafs  dâldi  jaaye  ndimè  la  ca  njèg  ga  ko  Abôo  Aniifata 
waxoon,  waaye  nag  fâttewoon  naa  leeral  sikk  ya  ca  nekkoon 
na  ko  ko  Abôo  Aniifata  digèléwoon.  Ba  ilimaan  Abôo  Aniifata 
xamee  mbir  mii  mune  Hafs:  Ndax  xamnga  ki  jènd  ndimè  li? 
Ba  ko  Hafs  nee  xamu  ko,  Abôo  Aniifata  dafa  séddèlé  xaalis  ba 
way  nâkk  ya,  ndaxte  dadoon  tènku  ci  nattuywaayi  ragal  Yâlla  ci 
wâllug  li  dagan  ak  li  araam,  nattuwaay  yooyee  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  leeralaloon  Amr  ibn  al-  ‘Âs  ba 
mune  ko:  “Alalju  baaxju  waaju  baax  moom  aka  baaxl”  (Ahmad, 

Al-  musnad,  xaajub  4“',  xétu  1 97“') 

Ndaxte  sâmmoonteek  li  dagan  ak  li  araam  bokkna  ci  yi 
manuta  nâkk  yi  gènè  war  ci  wâllug  laabal  alal  jiy  ndénkaan  ci 
âddina  di  li  nuy  laaj  nit  ki  âllaaxira. 

Ndemsi  Yâlla  si  sama  way  jur  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  nettlina  ci  solos  lekk  lu  lew  akug  bârkeelam  ci 
yaxantu  wuuteek  lu  araam,  dâldi  ne: 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


“Damaa  amoon  dèkkèndôo  bu  eosaanoo  Armeni,  ta  mumujj 
doon  jullit  ei  mbaaxug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bis  nag  malaaj 
ko  sababu  duggèm  ei  Lislaam  mune:  Li  ma  taxa  dugg  ei  Lislaam 
mooy  jikkôy  yaxantu  yu  rafet  yu  ustaas  Rabi’  ma  madendaloon 
tool  ea  Ajii  Baadem.  Ustaas  Rabi’  dadaan  jaay  meew  ngir  am  lu 
mu  dundé.  Genn  ngoon  nag  munèw  fi  man  ne  ma:  Jèlèl,  meew 
mii  yaa  ko  moom.  Mane  ko:  Nu  lôolu  deme?  Man  sâkkuwuma 
meew!  Jèmm  ju  néew  kâttan  ju  amug  yèg  joojee  dâldi  ne:  Damaa 
gis  wenn  nag  wu  dugg  ei  sa  tôokôor  bi  doon  fa  for,  kon  meew 
mii  yaa  ko  moom.  Ta  yit  lu  weesu  lôolu  danaa  lay  yôt  meew 
ba  nax  mi  nag  woowee  lekkoon  ei  sa  tôokôor  bi  di  jeex.  Waa  ji 
eosaanoo  Armeni  yokk  ei  ne:  Mane  ko:  Yaw  sama  dèkkèndôo  bi 
xanaa  dangay  caaxaan?  Baalnaa  la  nax  mi  nag  wi  lekk.  Waaye 
ustaas  Rabi’  sama  dèkJeèndôob  jullit  bi  dane:  Déedéet,  lôolu 
duam  mukk.  Meew  moomee  sa  âqq  Ja.  Musax  di  ma  yôt  meew 
ba  nax  ma  nag  wa  Jekkoon  jeex  ciw  yaramam.  Ci  nii  nag  la  jikkô 
jii  joj  nit  ku  bârkeel  kookee  jeexiitaie  ei  man  ba  âgg  eib  dayo, 
dindi  ei  samay  gèt  kiiraayi  eâggante,  jantub  gindiku  fenk  ei  sama 
biir,  mawax  ei  sama  xel  ne:  Diinéy  nit  ku  am  jikkô  yu  kawe  yu 
mel  ne  jikkô  yooyee  mooy  tigi  diiné  ji  gèn  ta  gènè  kawe.  Ta  sikki 
sâkka  amul  ei  genn  anam  ei  dèggug  diiné  jiy  yar  nit  nu  sell  nu 
ragal  Yâlla  nuy  sâmm  âqq  yi  melne  waa  jii.  Booba  nag  laa  tudd 
baatub  seede  bi  doonub  jullit”.  Dara  gènuta  naqqari  nag  dundug 
ni  sâggan  ni  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
melal  ei  âddiisam  bu  tedd  bi  ba  munee: 


“Nit  ni  dananu  âgg  ei  jamono  joj  nit  ki  dufaalefi  muyjèlé 
ndax  lu  dagan  la  walla  lu  araam»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû’). 


Li  am  nag  moodi  ne  mbugèl  yiy  juddôo  ei  xètt  tèrèliin  yi 
diiné  tèrèl  ei  moytu  lekk  alal  ju  araam  du  yam  ei  ki  def  bâkkaar 
bii  bu  âllaaxiraa  rekk,  waaye  balaa  biy  juddôo  ei  mbir  mii  day 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


émbaale  yit  ci  âddina  sèt  ya  seen  yoon  nekkul  ci  fâggu  alal  ju 
araam  jii. 

Li  ci  èpp  nag  naqqarig  jèf  jii  duame  âllaaxira  rekk,  waaye  day 
feen  ci  âddina  yit.  Amna  léebu  wu  naa:  “Maam  dana  lekk  resen 
mu  wuum  sèt  ba”. 

Amna  nag  dègg  gog  moodi  ne  ni  èpp  ci  ni  donn  seen  am 
am  ci  alal  ju  araam  manunôo  sôobu  yoonu  njub,  ndax  dafa  am 
mbôot  munekk  ci  alal  ta  moodi  ne  day  deme  ci  jèmmi  yoon  wi 
mudikké;  ba  taxna  bu  alal  dikkée  ci  yoon  wu  araam  dono  yi  danu 
koy  dugèl  ci  yoon  yu  bon. 

Ci  anam  gii  nag  alal  ju  mumana  doon  day  nurôok  jaan;  ni  ki 
nga  xame  ne  jaan  day  dugg  ci  jèmmi  pax  mi  mugénnéwoon,  fi  nuy 
dugèl  alal  yit  day  lèkkèlôo  ak  anam  gi  nu  ko  fâggoo  ame  ko  ni. 

Dara  gènuta  mâgg  nag  naan  Yâlla  gi  sunu  sang  Musaa  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  naanoon  Yâlla  kâeeoor  ya  ak 
yéefèr  ya,  naan  googee  nga  xamne  la  ko  waral  mooy  alal  jeef 
jèfèndikôowul  ei  yoonu  ngèm  ak  ragal  Yâlla!  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  mingi  nettli  waxi  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  muee  naa: 

«Musaawaxne:  Yaw  sunu  Boroom,  YawkatjoxngaFirawna 
akum  mbooloom  taarub  âddina  aki  alal  ba  nu  réerêlé  jèmé 
fudul  Saw  yoon;  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  muur  seeni 
alal  ta  yeew  seeni  xol  ba  nu  dègèr  bu  ko  defee  dunu  gèm  li  feek 
gisunu  mbugèl  mu  metti  mi»  (laayay  88“‘  d  saaru  Yûnus). 

Kenn  gènuta  yéemé  nit  niy  ban  yaxantu  bu  dèggu  bi  ngir 
laye  ne  kon  dunu  mana  tonowu.  Noonu  daal  danuy  wax  waxi 
neen  ngir  eâggante,  di  bana  gis  dègg,  di  weddi  tèrèliinu  wèrsèg 
wow  YâUa  wi.  Xalaatub  nii  bu  dèng  bi  nag  li  koy  tegtale  mooy  la 
xewoon. 

- 


Jikkôy  yaxantu  f’«!*s*èssr» 


Ci  ne  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  joxewoon 
alalam  ay  yoon  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  moom  mi 
joxe  alalam  jépp,  ta  bâyyiwul  yaxantu  bu  dèggu  bi  lu  tollu  ne 
xef  ak  xippi,  kon  dafa  waroona  bokk  ci  ni  gènè  nâkk  ci  saaba  yi; 
waaye  loola  amul.  Ndaxte  saxna  ne  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  dafa  sax  ba  fâww  di  bokk  ci  ni  gènôona  woomal  ci  saaba 
yi  èppôon  ci  alal.  Li  mu  joxe  lépp  ci  Yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
yoon  yu  bari,  teewul  yoon  wune  day  delluwaat  doon  boroom  alal 
ak  koom  ngir  li  muam  bârke  bu  jôgé  ci  Yâlla. 

Ci  anam  gii  nag  nun  danu  noo  digèl  nuy  fâggu  alal  ci  yoon 
yu  dagan  ta  di  ko  dugèl  ci  yoon  yu  dagan.  Yaxantukat  bi  xam 
nag  tay  sellal  mooy  kiy  sax  ci  yaxantub  âddina  ta  bana  sâggane 
yaxantu  bi  ko  gènè  mag  ta  moodi  dundèl  âllaaxira,  ndax  moom 
yaxantu  bu  dul  lamb  la,  ta  kôoku  du  wâcc  yoonu  Yâlla  wiy  texe 
giy  sax.  Laaya  ju  tedd  joojee  nag  day  wone,  ci  anam  gi  gènè  rafet, 
dundug  ni  mel  ne  noonee,  ba  tax  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  wax  ci  noom  naa: 


pUlj  ^l  ^  ^  'yj  ôjL^ 

jJ-sJl  ^  Lôjj  j ôL^jJl 


«Ay  gaay  yoy  yaxantu  walla  jaay  du  dox  seen  digênté  ak 
tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku,  aka  taxawal  julli,  aka  joxe  asaka; 
danuy  ragal  bis  bob  xol  yi  ak  gêt  yi  danu  eiy  wêlbêtiku»  (laayay 

37“‘  ei  saaru  An-  nûr). 


Niy  yaxantu  ei  anam  gii  daal  nooy  niy  dund  mbôotum 
«Yaxantu  bu  dul  lamb»  mi  nutudd  ei  jeneen  laaya  ju  tedd, 
maanaam  niy  jèl  seenub  eér  ei  yaxantu  bu  dèggdègg  bi.  Ta  Yâlla 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melalna  leen  ci  téeréem  bu  tedd  bi  dâldi 
wax  ne: 

«Niy  jâng  téeréb  Yalla  bi,  ta  nutaxawal  julli,  joxe  ci  li  Nu 
leen  wêrsêgêlé  ci  lu  nêbbu  ak  lu  feen,  danuy  yaakaar  yaxantu 
bu  dul  lamb,  ngir  Mumatalal  leen  seeni  pay  ta  dolli  leen  ci 
ngènéelam;  Moom  kat  ku  mana  jégglé  la  ku  mana  sant  la» 

((laayay  29“‘  ak  30“'  ci  saaru  Fâtir). 

Kon  nag  Yaw  Yalla  Miy  Dêgg,  maangi  Lay  naan  ngadef  nu 
nuy  dund  ci  mbôotum  laaya  ju  tedd  jii,  ta  may  nu  ab  eér  buy 
tax  numana  jâng  téeréb  Yalla  bi  ei  bêtub  xol,  mana  sujôot  eig 
toroxlu  gu  nuy  yêkkêti  di  nu  yéegé,  ta  nga  def  li  nuy  fâggu  muy 
jôgé  ei  li  dagan,  ta  nga  def  nu  nuy  dugêl  li  nga  nu  xéewèlale  ei 
lu  dagan  ta  bana  ândak  yâqq,  Yaw  Boroom  bindéef  yi. 

Yaw  sama  Boroom  yit,  maangi  Lay  naan  nga  def  sunu 
bokk  yi  -ni  féeté  ei  yaxantu-  nuy  nit  nu  baax  ei  sunu  réew  yi 
ak  sunu  xeet  wi,  ta  ni  gèm  di  muee  ei  seeni  lâmmin  ak  seeni 
yoxo  di  jarinu  ei  noom.  Yâlla  nanga  leen  jâppndalal  jèf  yu  baax 
yiy  doon  jaaruwaay  ngir  yèrmèndé  ak  bârke  ei  yaari  kèr  yi. 
Aamiin... 


i^ebk  n^r  Of^âlk 
ak  def  akl  ci  pûûnu  Ofâlk 


Bir  yii  nu  nu  dénk  yi  melne  alal  ak  ruu  ak  yaram  dunu  sax 
ba  fèww  ci  sunuy  yoxo.  Ndax  wérna  ne  bis  dananu  leen 
tèggu  noom  népp.  Ta  lépp  dana  dellu  ci  boroom  nguur 
gu  dèggdègg  gi  ta  mooy  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg.  Lôolu 
warnaa  tax  yit  dénkaan  yii  bokk  ci  xéewèli  èddina  yi  nu 
Yèlla  xéewèlale  nudef  ko  fa  nu  ko  wara  def  ci  yoonu  Yèlla 
Mu  tedd  mi  ta  mègg  ngir  nuam  pay  gu  sax. 


LEBLE  NGIRYÂLLA 

AK  DEF  ALAL  CI  YOONU  YÂLLA 


Bindéef  yii  daal  yi  Yâlla  bind  ci  kâttanam  ta  taarale  leen 
junniy  junniy  taar  luy  jeexi  la.  Ta  fan  yi  nuy  jaar  ci  âddina  joojee 
-jay  kèrug  nattu-  danuy  laaj  xalaat  bu  fullèwu  ak  ruu  gu  amug 
yèg  ak  xam  gu  xôot,  ndaxte  xéewèl  yi  nuy  gôob  dèggdèggi  nooy 
kèrug  dèkk  gu  sax  gi,  maanaam  nooy  taar  yi  nu  mana  toxal  jèmé 
nu  ca  dund  gay  saxi.  Ci  nii  nag  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mi 
bègg  jaamam  ni  taaroo  ag  dal  ak  taar  yiy  sax  leerale  ay  yooni 
yoon  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  dayo  bi  nujox  jèf  yu  baax  yiy  sotti 
ngir  gèrèmlôo  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  am  pay  gu  mâgg  ga 
nekk  fa  Moom. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  sonneena  bu  baax  ci  sarxe  ak 
joxe  noom  niy  wone  jikkô  yu  kawe  yu  melne  neewant  ak  tab  ak 
rafetal.  Ci  wâll  gii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  digèlna  -ci  lu  wér- 
woroom  am  am  yi  ci  anam  gune  ak  waxtu  wune  jaamu  Yâlla  yoy 
alal  yi  melne  asaka  ak  tèbèski.  Bu  dimbèl  yu  war  yii  di  farata  jâllee 
yit,  amna  ay  jikkô  yu  baax  yu  taqqook  yiw  ak  yègyègu  ngèm. 
Leble  ngir  Yâlla  nag  jenn  la  ci  jikkô  yu  rafet  yooyee. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  day  nangu  mboolem  xeeti  sarxe 
yi  ak  joxe  yi  ci  yoonu  Yâlla  -yi  nuy  joxe  ngir  ngèrèmèm  lu  mâgg 
li-  da  leen  di  jâppe  yit  leble  ngir  Yâlla  bu  nujox  jèmmèm  ju  kawe 
ji.  Ta  leble  gii  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  digé  fay  ko  ay  yooni 
yoon.  Lii  moo  tax  Yâlla  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Kan  mooy  lebal  Yâlla  ci  njekk,  bu  ko  defee  mufulêl  ko  ko 
ta  muam  pay  gU  tedd”  (laayay  ir'  d  saaru  Al-  hadid). 

Lii  nag  taxna  nuwara  farlu  ci  wâll  gii  ngir  joxey  sarax  ak 
texeel  ki  aajowoo  ngir  lii  doon  pâggutéef  neel  nu  ca  noo  gu  mujj 
ga  ngir  jâkkaarlook  dee  mi  nu  fiy  jèlé  bis  eig  mbetteel. 

Warnanoo  xam  ne  yit  texe  walla  texeedi  ei  âddina  jii  day 
lèkkèlôok  dogalub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ni  gèm  dèggdègg 
yit  saa  bu  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  joxee  xéewèl  ei  xéewèl 
yi  dunu  rèyrèylu  walla  nuy  bew  ei  kaw  suuf,  ta  dunu  bokk  ei  ni 
sâggan  ni  dul  def  xéewèl  yi  leen  Yâlla  xéewèlal  ei  ngèrèmam.  Nu 
gèm  nii  nag  xamnanu  leble  ngir  Yâlla  ta  jèfèndikôo  ko  ei  yaari 
maanaa  yoy  noodi  ne: 

1-  Noom  danuy  lebal  jaam  niy  woroomi  aajo. 

2-  Noom  danuy  lebal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yit  ta  jaare 
ko  ei  joxe  alal. 

Dègg  la,  menn  ei  maanaay  leble  ngir  Yâlla  mooy  lebal  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  anam  gi  ko  Alquraan  ju  tedd  ji  waxe,  ta  lii 
yit  mingi  sottee  ei  jox  alal  woroomi  aajo  yi  ak  ligéeyèl  leen  ngir 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
leeralna  ne  bor  bii  -ei  sonnee  ei  ak  wone  ag  payam-  dafa  mel  ne 
bor  bunu  Ko  lebal  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  maanaam  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  sâkkul  boppam  jaamam  yi  lebal  Ko.  Ta 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ei  téeréem  bi  ne: 

«Nangeen  di  taxawal,  julli  tayjoxe  asaka,  tay  lebal  Yâlla  ei 
njekk.  Lu  ngeen  jiitêlal  seen  bopp  nag  ciw  yiw  dangeen  ko  fekk 
fa  Yâlla  mudoon  lu  gên  ta  êpp  ag  pay.  Nangeen  jégglu  Yâlla; 
Yâlla  kat  Ku  mana  jégglé  la  Ku  mana  yêrêmé  la»  (laayay  20“'  d 

saaru  Al-  muzzammil). 

- 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  neewantna  doomi  Aadama 
yi  ci  defal  leen  njekk  lu  amul  moroom,  ndaxte  dafa  def  jox  alal 
jaamam  ni  ngir  xemmeem  ngèrèmèm  lu  mâgg  li  mumel  ne  leble 
ci  njekk.  Ta  leble  bor  bii  nag  manuta  nâkka  bokk  ci  def  alal  ci 
yoonu  Yâlla  rekk  ci  yéené  ju  sell  ju  ândulak  séentu  lenn  njarinul 
boppam  ci  âddina  jii,  ju  andul  yit  ak  njistal  walla  déggtèl,  ju  ândul 
yit  ak  séentu  ag  eant  ei  kenn. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  leeralna  ei  téeréem  bu  tedd  bi 
la  sunu  sang  Âlliyu  ak  sunu  sang  Faatimatu  Sahraa  defoon  ei  def 
alal  ciw  yoonam,  Muwax  ne: 

«Ta  danuy  joxe  nam,  tafekk  nu  bêggko,  ku  nâkk  akjirim 
ak  ku  nujâpp.  Nun  kat  jêmmi  Yâlla  rekk  moo  tax  nu  leen  di 
jox  nam,  bêggunu  ei  yéen  agpay  walla  ag  eant.  Nun  kat  danuy 
ragal  ei  sunu  Boroom  bis  bu  nêgg  bu  sedd  lool.  Yâlla  dâldi  leen 
fegal  ayuw  bis  boobee,  dajale  leen  yit  ak  naataange  ak  mbégté» 

(laayay  8“'  ba  11"'  ei  saaru  Al-  insân). 


Yii  nag  nooy  tomb  yi  aju  ei  joxe  alal  ta  dikk  ei  laaya  yu  tedd  yi: 

1-  Jiitèl  njarinul  neneen  ni,  ta  mooy  ki  gèm  mbokkam  gènèl 
ko  boppam. 


2-  Joxe  daa  wara  nekk  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
jubluy  âddina  yiy  jeexi  ban  koo  waral. 


3-  Fege  joxe  tiitaangel  bis  péne  ak  taraayam. 


4-  Ni  joxe  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  yéené  ju  sell 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dana  leen  nangul  ta  seeni  xarkanam 
dana  leer  bis  péne. 


5-  Li  nusâkku  ei  ni  gèm  mooy  nuy  def  jèf  ju  baax  ju  mel  ne  jii. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  nii  nag  la  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  fulèlé  bor 
bii  nu  Ko  lebaloon  ay  yoon  yu  bari.  Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  leeral  gènéeli  bor  bi  nu  Koy  jox  muy  wax  ne: 

«Ta  Yâlla  digéw6on  na  ak  bânnôo  israaiila  ta  génnéewôon 
nanu  ca  noontfukki  njiit  ak  naar.  Yâlla  wax  ne:  ntan  de  maangi 
ândak  yéen;  giinnaa  ne  bu  ngeen  taxawalee  julli  ta  joxe  asaka 
tagêm  sama  yônént  yi  tajâpple  leen  ta  lebal  Yâlla  ci  njékk,  kon 
danaa  leenfaral  seeni  naawtéefta  danaa  leen  tâbbal  ay  âjjana 
yu  ay  dex  di  daw  ci  seen  ron.  Ku  weddi  ci  yéen  nagginaaw  lôolu, 
kon  réerna  wâcc  yoon  WU  jub  wi»  (laayay  12“‘  d  saaru  Al-  mâidah ). 

Jèléefna  yit  ci  Ibn  Mas’ûd  mune:  Ba  laaya  jii  wâccee: 

«Kan  mooy  lebal  Yâlla  ci  njekk,  bu  ko  defee  mufulél  ko  ko” 

Abu-d  Dahdâh  mi  bokk  ci  Lansaar  yi  dane:  Kon  Yâlla  dafa 
bègg  nulebal  Ko. 

Mune:  «Waawaaw,  Abu-d Dahdâh”. 

Mune:  Won  ma  sa  loxo,  yaw  Yônént  bi.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  koy  jox  loxoom.  Mune: 
Man  de  lebalnaa  sama  Boroom  sama  tôokôor  bi.  Ta  tôokôoram 
ba  jurôom  mbenni  téeméeri  garabi  tândarma  manga  ca  woon, 
Ummu-d  Dahdâh  akug  njabootam  yit  nekkoon  ca  biir.  Neena: 
Abu-d  Dahdâh  dâldi  nèw,  woote  ne:  Ummu-d  Dahdâhl 

Mune:  waaw! 

Mune:  Génnèl  tôokôor  bi;  lebalnaa  ko  sama  Boroom  kat 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Soxnaam  sa  dâldi  waxn  ne:  Njaay  mi  tonowuna,  Abu-d 
Dahdâhl  Ginaaw  ba  mudem  ca  xaleem  ya  di  génné  la  woon 
ca  seeni  gimin  ak  la  woon  ca  seen  yoxoy  bubb  (Yêréh  Al-  Qurtubi, 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


At-  tafsir,  Al-  baqarah,  laayay  245“';  At-  Tabari,  At-  tafsir,  xaajub  2“',  xetu  803“';  Al- 
mustadrak,  xaajub  2“',  xétu  24“'). 

Nii  nag  la  mbooloom  ni  gèm  dundé  ci  texe  ak  dal  gu  sax, 
sâmm  yit  seen  âddina  ak  seen  âllaaxira  ci  jamono  joj  yègyèg  bii 
âggoon  na  ca  njobbaxtan  la.  Xewxew  boobee  nag  ab  nataal  la  bu 
rânniku  ta  yéemé  tay  leeral  dègg  googee. 

liliyaa  Qadôorii  mingi  nettli  ci  mujjug  téeréem  bi  mu  taalif 
ci  doxaliinu  Ângalteer  ci  réewi  penku  yi  ci  mujjug  jamonoy 
Usmaniyoona  yi  diwax  ne  penkub  Anaadool,  ci  mujjug  fukkéelu 
qarnu  ak  jurôom  neent,  bekkoor  bu  tar  bu  raglu  dafaa  amoon. 
Booba  nag  la  Ângale  yi  yabal  foofee  ku  leen  di  rajul  ngir  xiirtal 
nit  ni  ci  fippu  ak  tè  seen  digèntéek  Usmaaniyoona  ya  ca  gox  ba 
bekkoor  baa  amoon.  Dègg  gi  jaaxal  ka  doon  raju  nag  ginaaw 
bamu  gèstôo  -ta  muleeroon  ba  fa  leer  mana  yam-  ba  sax  mu  èndi 
ko  ca  fa  mu  tènk  la  juddôo  ca  ligéeyam,  wax  ne: 

«Dègg  la,  bekkoor  amna  fii,  waaye  ab  xiif  amufi.  Ndax  kune 
day  topptoo  ka  ca  des,  di  yittéwôo  mbirèm,  di  ko  dimblé.  Lii 
moo  tax  nag  bekkoor  bi  jurul  ab  xiif  Lii  moo  tax  yit  deesul  mana 
sukkèndiku  ci  bekkoor  bi  ba  xiirtal  nit  ni  ci  nu  tè  ci  mbooloo  mu 
seen  digènté  tabaxoo  nii». 

Sikki  sâkka  yit  amul  ci  ne  tolluwaay  bu  kawe  bii  payug 
âddina  la  ak  bârke  neel  ni  mana  dund  ci  biir  li  laaya  ju  tedd  jii 
èmb,  tay  bâyyi  xel  neneen  ni  ci  di  leen  jox  ci  jamonoy  tar  tar  ak 
xat  xat  ak  ci  waxtu  yi  aajo  ak  nâkk  di  âggé  ci  tolluwaay  bu  tar. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ci  laaya  ju  tedd  jii,  day  yee 
jaamam  ni  di  leen  bâyyiloo  xel  nubana  feenal  ag  eâggante  akug 
néew  doole  akug  laccax  ei  mbir  mii,  Mu  leen  di  wax  naa: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


?  Jl.'P  frop  ''  y  >op 

J yC£  oJ.4jI  jl  ^  ^ j 

J^UJI  ^  jljsU  JJ-!  (_5^>^!  j/jJ  Oj 


«Waaw  lu  waral  ngeen  di  banajoxe  ci yoonu  Ydlla,  ta  Ydlla 
rekk  di  mujjé  asamaan  yi  ak  suuf  si.  Ku  joxe  ci  yéen  lu  jiitu 
ubbig  Mdkka  ta  xare  duyamak  keneen.  Noona  noo  gènè  mdgg 
daraja  na  joxe  ginaaw  ba  ta  xeex,  népp  nagla  Ydlla  digpay  ga 
gènè  rafet.  Ta  Ydlla  ku  xam  lool  li  ngeen  di  jèfla»  (laayay  io“‘  d 

saaru  Al-  hadid). 


Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  day 
sâkku  ci  jaamam  ni  nuy  xan  seen  bopp  ngir  neneen  ci  waxtuy 
xatxat  yi  Lislaam  ak  jullit  ni  di  dajeel.  Ta  Yâlla  dafa  tuddé  xan 
googee  jaamam  ni  di  xan  seen  bopp  ngir  neneen  «Leble  ngir 
Yalla»  ni  ko  Alquraan  di  waxe. 

Ci  misaal,  ba  jaami  Yâlla  yi  feenalee  xan  seen  bopp  ngir 
neneen  ca  xareb  Jinâq  Qaldh  ak  xeex  ba  ngir  moom  seen  bopp  ba 
mudoon  «Leble  ngir  Yalla»,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  leena 
xéewèlale  ndimbèl  muwuutu  loola. 


Warnanoo  bana  fâtte  nag  ne  bir  yii  melne  alal  ak  ruu  ak 
yaram  -ta  nuy  ndénkaan  lu  nu  nu  jox-  dunu  des  ci  sunuy  yoxo  ba 
fâww.  Ndax  wôorna  ne  bis  dana  nèw  nubâyyi  leen  fi  noom  népp, 
ta  lune  dana  dellu  ci  ki  moom  dèggdègg  ta  mooy  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  tayit  bu  nudelloowut  dénkaan  yooyee  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  Mi  leen  moom  dèggdègg  dana  jèléwaat  lépp  ci  nun  ci 
waxtu  wi  nuy  tâggu  âddina  di  dellu  fa  Moom.  Waaye  nag  wuute 
gu  mag  amna  digènté  yaari  anam  yi. 


Ndax  ci  anam  gu  njèkk  gi  bu  nuy  joxe  alal  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  -Miy  ki  moom  mângasiini  asamaan  yi  ak  suuf  si-  day 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


nangu  joxe  gii  di  ko  jâppe  bor  bu  nu  Ko  lebal  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ta  da  nu  koy  wotteel  ay  yoon  yu  bari. 

Ci  anam  gi  ci  des  nag  bu  nujoxewul  ci  li  nu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jox  dunu  nâkk  lenn  ci  li  nekk  ci  sunuy  yoxo  waaye 
dananu  gâddu  bâkkaaru  alal  jii.  Lii  nag  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  bâyyiloo  xel  niy  jeexal  seenug 
dund  ci  sori  joxe  ci  yoonu  Yâlla  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  Mutarrif 
nettli  jèlé  ko  ci  baayam,  mune:  Damaa  dikk  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  fekk  muy  jâng:  alhâkumu-t 
takâthur.  Muwax  ne: 

«Doomu  Aadama  danaan:  sama  alal,  sama  alal.  Mune: 
Yaw  doomu  Aadama,  ndax  amnga  ci  sa  alal  ludul  li  nga  lekk 
jeexal  ko,  walla  nga  sol  ko  râppal  ko,  walla  nga  sarxe  ko  jiitél 

ko?”  (Muslim,  buntub  Az-  zuhd). 

Dara  nag  gènuta  rafet  waxi  sunu  kilifa  Jlâl  ad-  din  -yâlla 
neef  sellal  mbôotèm-  ci  lii  bi  muy  wax  naa:  “Bu  malaaka  miy  raye 
di  jèl  ruug  ki  woomal  ta  sâggan  di  ko  yee  ci  géntug  âddina,  ki 
woomal  day  ree  bay  ree  boppam  ngir  réeeu  li  musânk  ag  dundèm 
ngir  alal  ju  mu  moomutôon  ea  dèggdègg. 

Jèléefha  ei  Aysatu  yâlla  na  ko  âMa  gèrèm  ne  dahoo  rendiwoon  ah 
gâtt  Yônént  bi  â^lla  na  ko  ’âalla  doUi  xéewèl  ak  muee  dâldi  wax  ne: 

“Lan  moo  ei  des?»  Mune:  Dara  desu  ei  ludul  mhagg  mi. 
Mune:  «Léppè  des  ludul  mbaggmi»  (At-  Tirmidt,  buntubAl-  qiyâmah). 

Ta  li  muyfiri  mooy:  sarxenahu  ko  ba  mudes  mbaggmi.  Mune: 
Desalna  nu  ea  âllaxira  ba  mudes  mbagg  mi. 

Ci  dèggdègg  nag  liy  am  amu  nit  ki  ei  eosaan  mooy  dene  yooli 
yiw  ngir  dung  giy  sax. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Li  am  yit  moodi  ne  kâttanug  sori  bèggbègg  yiy  jeexi  tay  yu 
bânneex  yiy  yâqq  yamoog  xol  ta  ag  wékkôom  ci  am  ami  âddina 
di  ko  waral  leerug  tabe  ak  bègg  nit  ni  rekkay  tax  mumana  nekk. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tuddna  sarxe  jagleel  ko  ko  ci  biir 
jaamu  Yâlla  yi  nit  ki  di  réeeu  waxtu  wi  muy  tâqqalikook  âddina 
ak  tolluwaayu  ruu  bi  ki  sâggane  jaamu  Yâlla  googee  di  dund  bu 
waxtuw  deem  dikkée,  mudâldi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 

((Nangeen  joxe  ei  li  Nu  leen  wèrsêgêlé  balaa  dee  di  agsi  ei 
kenn  ei  yéen  bu  ko  defee  muy  wax  naa:  sama  Boroom  tee  nga 
maa  munèl  ba  ei  kanam  bu  ko  defee  masarxe  bokk  ei  nu  baax 

nt»  (laayay  10“'  ei  saaru  Al-  munâfiqûn). 

Lii  nag  moo  tax  bèggé  ak  bègg  âddina  di  waral  nit  ki  di  sori 
def  alal  ei  yoonu  Yâlla  tay  bana  xalaat  ne  bis  dana  dikk  mubâyyee 
lépp  lu  mu  moom  ku  koy  wootu.  Ta  dana  doon  ku  fèyit  bu 
âllaaxiraa,  gâddu  bâkkaar  ak  mbugèlum  lôolu  lépp;  ndaxte  li  nuy 
njèkkè  laaj  bisub  seet  gu  mag  ga  nuy  seet  jèf  yi  bu  âllaaxiraa  mingi 
jèm  ei  alalam  fan  la  ko  fâggoo  ak  fan  la  ko  dugèl?  Lôolu  moo  tax 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  wax  ne: 

“Nit  ki  dujéggi  ab  jéegô  bis  péne  liféek  laajeefu  ko  ag 
dundèm  ei  lu  mu  ko  jeexale,  ak  xamxamam  lu  mu  ei  def,  ak 
alalam  fu  mu  ko  fâggoo  ak  fu  mu  ko  dugèl,  ak  yaramam  ei  lu 
mu  ko  râppale”  (At-  Tirmidi,  buntub  sifat  al-  qiyâmah). 

Ci  nii  nag  la  sunu  maam  yi  xamoon  dègg  gii  ea  gèn  gaa 
rafetug  anam  bokkewoon  ei  mbirum  joxe  ei  farlu  geef  maneefula 
melal,  baaxewoon  jamono  yit  “tèrèliinu  waqf”  wu  mâgg  wi. 

Noom  kat  danudaa  rawante  fu  nu  toll  ei  def  lu  baax,  ta  kurél 
ya  daa  faj  xeeti  aajo  yu  wuute  yépp  ei  wâll  gii  nooy  kuréli  waqf 
yi.  Bu  kurél  yii  jâllee  yit  “Xeeri  sarax”  ya  nudaa  teg  ea  yenn  kon 
ya  ak  wunti  jâkkay  Istâmbôol  yu  yâgg  ya  daananu  tasaaroo  ba  ku 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


nekk  ci  xatxat  ak  aajo  ak  nâkk  du  desati  ca  na  daa  dèkk  ca  kon 
yooya  ak  na  daa  julli  ca  jâkka  yoo  ya,  ba  yit  nit  noonee  dul  laaj 
lenn  kenn  ngir  sâmmu  ak  kersa  daawunu  loru  ci  seen  yègyèg. 

Xeeri  sarax  yii  sax  amna  wu  ci  nekkoon  fi  mbeddum 
Dogangiler  ca  Askdaar  dajeek  yeneen  bedd  fa  jâkkaarlook  fa 
nuy  topptoo  sèy  yi,  ta  xeer  woowee  yaatoowoon  na  fanweeri 
sântimeetar  guddéwoon  meetar,  waaye  nekkatufa  leegi. 

Xeer  yii  nag  danudaa  seere  rawante  ciw  yiw  ak  taxawu  gi 
gènè  rèy  ci  waxtu  yépp.  Booba  nit  ni  danudaa  bâyyi  seen  giséy 
xaalis  ca  pax  ma  xeer  wa  nekkoon  ca  njobbaxtanam,  ta  loola 
bu  guddi  gi  lèndèmaa  la  daa  doon  ngir  nuam  ci  joxe  gi  ngènéel 
loolee  ta  mooy:  «Câmmoonam  duxam  li  ndayjooram  dijoxe». 

Ginaaw  bj,  nu  baax  ni  nâkk  ci  waa  kon  bi  danudaa  nèw  di  jèl 
lu  toUook  seen  aajo,  ta  dunu  jèl  lu  weesu  seen  aajo.  Ni  dul  laaj  nit 
ni  li  nuy  nâkk  nâkk  yit  di  nèw  ngir  jèl  xaalis  bi  bu  guddée  lool,  ta 
dunu  jèl  ludul  lu  tollook  seen  aajo. 

Amna  sax  kenn  ci  niy  tukki  tukkiy  nemmiku  ta  dèkk  Farâs 
ku  bind  ci  Istâmbôol  ci  fukkéelu  qarnu  bi  ak  jurôom  naar  dâldi 
wax  ne:  «Fuglunaa  diirub  ayug  bis  wenn  ci  doj  yi  nuy  tâbbal 
xaalis,  waaye  gisuma  kenn  ku  nèw  ngir  jèl  ca  sarax». 

Ni  mudikké  ci  nettli  bi  yit  xeeri  sarax  yi  amoon  nanu  ci 
yeenti  bérèb  ci  Istâmbôol:  ci  èttub  jumaay  Koolfam  waatôon  ci 
Askdaar,  ak  Dogangiler  ci  Askdaar  batay,  ak  Qura  Ji  Ahmad,  ak 
Quuja  Mustafaa  Baasaa. 


Waaye  lu  tax  maam  yu  mâgg  yi  daan  taxawoo  nit  ni  nii?  Li 
tax  mooy  danoo  xamoon  ne  ni  aajowoo  ak  ni  nâkk  dananuy  am 
ba  fâww  ci  mbooloo  mune  ak  jamono  june. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lii  moo  tax  nuy  wara  teg  ci  sunu  kanam  tèrèliinu  Alquraan 
wuy  sax  wii: 

“Ak  ni  ngaxamne  seeni  alal  amna  ci  âqqju  nuxam  neel  kiy 
laaj  ak  ki  nuxan”  (laayay  24“’^  ak  25“'  ci  saaru  Al-  maârij). 

“Ta  seeni  alal  amna  ci  âqq  ju  neel  kiy  laaj  ak  ki  nuxan” 

(laayay  1 9“'  ci  saaru  Ad-  dâriyât). 

Warna  yit  nuy  rawante  ba  fâww  ci  def  lu  baax  liy  tâmblee  ci 
xeeri  sarax  yi  ba  ci  waqf  yi;  ndaxte  nun  danoo  wara  aar  yègyègi  ni 
aajowoo  ta  sâmmu.  Warnanoo  sâmm  sellal  yit  gi  nekkoon  ci  yoxo 
ya  daa  dugg  ca  xeeri  sarax  ya  ngir  joxe  leeg  leeg  ak  jèl  yit  leeg  leeg 
na  mudaa  deme  démb. 


Sunuy  xol  yit  warnanoo  soppiku  doon  xeeri  sarax,  xeeri  yiw. 
Ki  aajowoo  kat  warnanu  koo  jegeel  sunu  bopp  ngir  muyèg  ne 
nday  ju  am  yèrmèndé  moo  ko  wuuf,  ta  warna  ci  nun  nuy  sujôot 
sujôotu  eant  neel  sunu  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Kiy 
wèrsègèlé  ei  ngènéelam  akug  mbaaxam. 

Warna  yit  sunu  nattuwaayu  âddina  ak  âllaaxira  doon  waxi 
sunu  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 


“Ki  gên  ei  nit  ni  mooy  ki  ei  èppèl  njarin  nit  ni»  (As-  Suyûti,  Al- 
jâmi’  as-  saghir,  xaajub  2“',  xétu  8“'). 

Xamnanu  ei  lu  wôor  dègg  guy  sax  googee  laaya  ju  tedd  ji 
wone  fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  waxe  naa: 

«Neel:  sama  Boroom  daal  day  yaatalal  wèrsèg  ku  Ko  soob 
eijaamam  ni  da  koy  yamaleel  yit.  Ta  lu  ngeenjoxe  ei  alalMoom 
da  koy  wuutal,  ta  Moom  mooy  ki  gènè  mana  wèrsègèlé»  (laayay 
39“'  ei  saaru  saba). 


Loola  nag  la  ea  juddôo  moodi  ne  moo  xam  joxe  walla  jaamu 
Yâlla  yi  walla  jèflènté  yu  rafet  yi  -yooyii  di  ag  leble  ei  njekk- 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


dananu  mana  ame  ci  biir  xéewèl  yi  nu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
xéewèlale. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
baaxe  ci  yiw  ak  pay  yi  nuy  jèlé  ci  xéewèl  yi  mu  nu  baaxe  numel 
ne  bor  bu  mu  nu  leb  ngir  Boppam.  Feenu  gii  nag,  ci  geneen  wâll, 
xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la  yu  nufaye  xéewèli  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Maanaam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Mooy  ki  joxe  xéewèl 
yeef  manula  lim  mbaa  nu  koy  takk  ci  dèggdègg,  waaye  ni  koy 
jèl  nooy  jaam  ni,  ni  koy  jarinoo  yit  nooy  jaam  ni.  Kon  nag  nit 
ki  mooy  ki  ame  bor  dèggdègg,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  ki 
leble. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  mingi  wax  naa:  “Népp  ni 
nekk  ci  asamaan  yi  ak  suuf  si  ci  Moom  la  nuy  sâkkoo  lépp,  ndaxte 
népp  Moo  tax  nunekk». 

Nit  ki  nag,  rawatina  ci  wâll  gii,  ku  ameel  njukkèl  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  la  ngir  teraanga  jii  ak  may  gu  bari  gii  maneesula 
lim  mbaa  nu  koy  takk,  ndax  moom  la  def  ki  gènè  tedd  ci  bindéef 
yi.  Batayit,  amna  ngènéel  akyèrmèndéy  doon  kuy  jèmmèl  Lislaam 
ak  ngèm,  bokk  yit  ci  xeetu  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc.  Bu  lôolu  jâllee  yit  xol  bune  ameelna 
njukkèl  sunu  sang  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  moom  miy  jaaruwaayu  mucc  di  kenn  kiy  tegtale  njub  gi. 
Ameelna  njukkèl  yit  saaba  yu  tedd  yi  ak  kilifèy  Lislaam  yu  mag 
yi  won  nit  népp  ay  jaamu  Yâllaam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  aki  jèflèntéem,  ak  matug  doxaliinam,  ak  jikkôom  yi 
feen  ak  yi  nèbbu,  melne  ay  weer  yuy  taataan  eeeneeri  jant  bi  di 
ko  tâppe.  Tayit  ameelna  njukkèl  naari  way  juram,  ameel  njukkèl 
ag  njabootam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Fay  bor  yii  nag  mingi  mana  ame  ci  nudund  melne  Alquraan 
juy  dund,  ta  loola  mingi  ame  ci  jikkôwôo  melloy  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  jikkôy  Yônéntam  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  ak  jéggi  ab  jéegô  jèm  ci  Yâlla  melne  tôortôor  bu  naat  ci 
jawwi  sunna  su  laab  si.  Bu  lôolu  jâllee  yit  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ak  gèrèm  Ko  bor  la  ci  loosu  jaam  bune  ci  jaamam  ni. 

Warnanoo  xam  yit  ne  xol  yi  bu  nusoree  ngèrèmul  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  sânku  ci  bânneex  biy  jeexi  ci  kanam  xéewèl  ak 
may  -yi  Yâlla  baaxee  ta  maneesu  leena  lim  mbaa  nu  leen  di  takk- 
kon  dafa  fekk  ne  tâmblinaa  nâkk  teraangaam  akug  nitéem.  Ci 
anam  gii  nag  niy  dund  ci  bitti  nattuwaay  yi  jôgé  fa  Yâlla,  taar  yu 
dul  sax  yooyee  di  rèy  ci  seeni  gèt,  danuy  wommatu  ba  fâww  jèm 
eig  suufe  ak  jèf  yu  sew. 

Ci  geneen  wall  yit,  niy  fâtte  mbôotum  “Bind  bi  gènè  rafet” 
danuy  wâcc  ba  ei  tolluwaayu  ni  doyadi  niy  nangoo  jèl  bor  ak  may 
ei  bindéef  yu  leen  féeté  suuf  fopp  gèn  leena  aajowoo  fopp  gèn 
leena  tèlé  fopp. 

Li  eiy  juddôo  moodi  ne  ni  manuta  rânnale  danuy  far  seen 
dèggdèggug  nekk.  Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  dafa  jaaxle  ei  mellow  ni  mel  ne  nii  dâldi  wax  ne: 
“Waaw  lu  doy  waar  lii  lan  la?  Ndax  jant  bi  day  sâkku  ei  peppu  suuf 
mulebal  ko?  Ndax  yit  bidiw  bu  mag  bii  day  sâkku  ei  kopp  bu  tuuti? 
Maa  la  yèrèm!  ndaxte  sag  ruu  xamul  sa  qiima,  ta  sag  ruu  xamul 
melo  yi  ei  maanaam  mu  mat  mi.  yaw  deef  laa  tèj  ei  ay  sabab  aki 
melo.  Yaw  ab  jant  nga  waaye  deef  laa  yeew,  takk  say  yoxo”. 


Sunu  kilifa  gi  de,  ei  bèyit  yii,  day  nurôolé  nit  ki  ak  jantub 
maanaa,  di  nurôolé  âddina  si  yit  ak  feppi  suuf  yuy  jèlé  leer  ea  jant 
boobee,  waaye  nag  nit  ki  di  daw  topp  ei  am  am  yiy  jeexi  di  sâkku 
texe  ei  âddina  ta  xalaatula  jèlé  leer  ak  may  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 


Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 


mâgg,  melne  jant  biy  sâkku  ci  peppu  suuf  mulebal  ko.  Nan  la  jant 
bi  di  nekke  jant  tay  aajowoo  peppu  suuf  wi? 

Ruug  nit  yit  leerug  Yâlla  la  gu  èmb  bôotum: 

«Ma  wal  ci  Satna  ngelaw»  (laayay  72“'  d  saaru  Sâd). 

Waaye  ni  èpp  ci  nit  ni  danuy  dund  di  sâggane  dègg  googee 
di  ko  fâtte,  xamunu  kaweg  ruu  googee  ak  qiimaam.  Nôonu  nag 
danuy  xan  seen  bopp  xéewèl  gu  jafe  googee  ak  ndénkaanul 
Yâlla  loolee  nu  leen  baaxe  jèndé  ko  am  am  yuy  feen  yuy  jeexi, 
di  topptoo  dundug  yaram  wi  rekk,  di  tâbbi  ci  lèndèmi  mer  ak 
bânneex  ak  ciiw  ak  yi  jèm  ci  yaram. 

Nii  nag  danoo  raaf  ngir  bânneexi  bakkan  ak  nangul  ko  ay 
bèggbèggèm,  ba  mumelne  jantub  maanaa  bi  xewxew  bu  ame 
ci  asamaan  dafa  tax  mulèndèm,  nèbbu  «ngir  yèg  bâkkaar»,  ta 
manatula  tasaare  ak  leeram. 


Bépp  jaam  bu  nekk  ci  tolluwaay  bii  nag  warnaa  xam  dayob 
boppam,  xam  yit  xéewèl  yi  ko  Yâlla  xéewèlale  ta  maneesu  koo 
takk  rawatina  mbôotum  “Bind  bi  gènè  rafet”. 

Warna  ci  moom  yit  mubana  daanu  ci  noteelug  bânneexub 
âddina  biy  jeexi,  ta  bana  sâkku  ag  texe  ci  xemmemtéef  yoy 
bânneex  yi  ak  mbèggéel  yiy  jeexi.  Waaye  day  war  ci  moom  muy 
sâkku  lune  ci  biirèm  ak  ci  xolam.  Li  am  nag  moodi  ne  dafa  war 
ci  nun  nusax  ci  waaj  ngir  delloo  ndénkaanul  ngèm  li  ak  yit  génn 
ci  sunu  eoobare  jèm  ei  tukkib  âllaaxira  bi  ei  eoobarey  Yâlla  bala 
noo  génné  ei  âddina  sii  ei  san  ban. 


Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  may  sunuy  xol  ab 
eér  ei  sa  gééjug  tab  gi  amul  tefes.  Yâlla  nanga  nu  baaxe  yit 
ngènéelul  leble  ngir  Yâlla  ak  jaamu  Yâlla  ei  joxe  alal  gi  nga 
sâkku  ei  sa  jaam  ni  ngir  Sa  jèmm  ju  kawe  ji.  Yâlla  nanga  nu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


jâppndalal  yit  nun  népp  taxawe  sunuy  wari  gar  ak  fay  sunuy 
bor  yu  bitti  ak  yu  biir  yi  nuame. 

Yalla  nanga  nu  xéewêlale  yit  ay  nopp  yu  mana  dégg  jooy 
yu  suufe  yoy  jirim  yi  ak  ni  aajowoo  ak  ni  nekk  ci  tiis  ak  seeni 
wonk  ak  xol  yu  leen  di  mana  yèg.  Aamiin. . . 


(^ôr  ak  hb 


Nun  danu  noo  ga  ci  dundèl  jaamu  Yèlla  gu  leble  niki 
jikkôy  Lislaam  yu  rafet  yi  ci  des.  Bu  nuy  tuxu  èllèg  jèm 
ca  kèrug  sax  ga  ki  woomal  duamati  pose  bu  mel  ne  bii  ki 
aajowoo  yit  duamati  aajo  ju  mel  ne  jii.  Niy  dèppôok  noom 
ci  taxawaay  bii  nag  warna  ci  noom  nubana  bèyyi  jaamu 
Yèlla  gu  leble  ngir  ay  lay.  Ci  geneen  wèll  gi  yit  niy  leb 
warnanoo  bana  sèggane  fay  bor  di  laye  jafe  jafe  yu  wuute 
yi,  warnanoo  bana  sabab  lor  yit  aka  yèqq  jaamu  Yèlla  gu 
baax  gii  di  dègèrèl  digènté  nit  ni. 


BORAK  LEB 

Cl  JÈFLÈNTÉ  YI  DIGÈNTÉ  NIT  NI 


Lu  jèf  rafet  rafet  taar  dèggdègg  moom  mingi  juddôo  ci  sellal 
ak  mottlante  ak  nor.  Lôolu  nag  moo  tax  laaya  ju  tedd  joojee  wax 
ne: 


«Nangeen  joxe  ci  yoonu  Yâlla,  ta  buleen  dugèl  seeni  yoxo 
ci  alkande,  ta  nangeen  rafetal;  Yâlla  kat  bèggna  niy  rafetah 

(laayay  195“'  ci  saaru  AZ-  baqarah). 

Ci  lôolu  nag  lépp  ngènéel  walla  doxaliin  walla  wax  walla 
jèf  ju  nuy  gaaral  warnaa  tâppe  taar  ba  ca  nekk  ci  dund  gi  ci 
nattuwaay  yi  kawe  ta  mat.  Ta  yit  yépp  ci  xol  bi  rekk  lanu  wara 
jôgé.  Ci  anam  gôogu  nag  mboolem  doxaliin  ak  jaamu  Yâlla  yi 
nu  jort  ne  nooy  li  gènè  rafet  dananu  masa  yâqqu  réer  ci  lèndèmi 
bakkan,  ta  lor  ak  pert  dananu  ca  mana  juddôo. 

Sikki  sâkka  amul  nag  ci  ne  nattuwaay  yu  sew  yi  ci  wâllug  bor 
ak  leb  bokknanu  ci  bir  yi  nuwara  sâmmoonteeg  dègg  googee  ba 
fa  mumana  yam,  ndaxte  saxug  jaamu  Yâlla  gu  leble  mingi  aju  ci 
sâmmoonteeg  tèrèliin  yu  manula  nâkk  ci  naar  ni  ko  séqq  népp, 
ndax  lii  day  jeqqi  balluwaayi  jikkô  ju  rafet  ji  nekk  ci  ruu  yi  di 
boole  yit  xol  yu  wow  yu  bari  ci  géeji  mbèggéel  ak  tab  ak  gènè 
bèggèl  yiw  neneen  ni.  Ci  nii  nag  la  nuy  âgge  ci  nosub  doxaliin  yiy 
nekki  jumtukaay  ngir  fâggu  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
wâlla  boog,  lu  néew  néew,  nuâgg  ci  jikkô  yu  kawe  yuy  texeloo  ba 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  malaaka  yi.  Ta  âddiis  boobee  sunu  sang  Abû  Hurayrah  yâlla  na 
ko  Yâlla  gèrèm  tuxale  ci  sunu  sang  Yônéntab  Yâlla  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  day  wone  dègg  googee  ci  anam  gu  leer 
ba  âgg  eib  dayo. 

Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  daf  nettlee  ei  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ne: 

«Dafa  masa  nettli  mbirum  jenn  waay  ju  bokk  ei  bânnôo 
Israaiila  ju  masa  sâkku  ei  kenn  ei  bânnôo  Israaiila  mulebal  ko 
junniy  diinaar. 

Mune  ko:  Endil  ma  ay  seere  maseereloo  leen. 

Mune  ko:  Yâlla  doyna  seere. 

Mune  ko:  Kon  êndil  ma  ku  lay  gaarânte. 

Mune  ko:  Yâlla  doyna  kuy  gaarânte. 

Mune  ko:  Waxnga  dêgg.  Dâldi  ko  koy  jox  wutèl  ko  ab  âpp. 

Mudâldi  dem  eib  tukki  eigéejgi.  Dâldi  dox  aajoom  ba  musotti, 
wut  gaalgu  muwar  ba  nèw  ei  moom  ngir  li  mu  ko  âppaloon  waaye 
amul  gaal.  Mudâldi  jèl  aw  dénk,  yatt  ko,  dugèl  ea  junniy  diinaar 
ak  bataaxel  bu  mubind  waayamja,  dâldi  sakkfa  mu  ko  def,  yôbbu 
ko  ea  géej  ga. 

Mudâldine:  Yaw  Yâlla,  Yaw  de  xamnga  ne  man  damaa  leboon 
diw  junniy  diinaar,  mulaaj  ma  ku  ma  gaarânte,  mane  ko: 

Yâlla  doyna  kuy  gaarânte,  mudâldi  Lay  doyloo.  Mulaaj  ma 
seere  yit,  mane  ko: 

Yâlla  doyna  seere,  mudâldi  Lay  doyloo.  Kamnga  neyit  defnaa 
sama  kem  kâttan  ngir  am  gaal  bayônnée  ko  li  ma  ko  ameel  waaye 
manuma  ko.  Man  nag  maangi  La  koy  dénk.  Mudâldi  koy  sânni  ea 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


géej  ga  ba  mutâbbi  ca,  mudêpp.  Ta  muwéy  di  wut  gaal  gu  jém  eab 
dèkkèm. 

Waa  ja  ko  lebaloon  dâldi  génn  di  xool  yaakaar  gaal  gu  dikk 
èndil  ko  xaalisam  ba,  mudâldi  yam  ea  dénk  wa  xaalis  ba  nekk, 
mujèl  ko  ngir  defal  ko  waa  kèrèm  matt.  Ba  mu  ko  tâllalee  mugis 
xaalis  ba  ak  bataaxel  ba.  Ginaaw  ba,  ka  mulebaloon  nèw  èndi 
junniy  diinaar  ya  dâldi  ne: 

Maangi  giin  ei  Yâlla  ne  booba  ba  leegi  maangi  defsama  kem 
kâttan  ei  wut  gaal  ngir  èndil  la  sa  xaalis  bi,  waaye  maangi  koy 
doora  am.  Mune  ko: 

Ndax  danga  maa  yônnéewôon  dara?  Mune  ko:  Damane  la 
maangi  doora  am  gaal.  Mune  ko: 

Yâlla  kat  joxeelna  la  la  nga  yônnéewoon  ea  dénk  wa. 
Mudelloowaat  junniy  diinaar  ya»  (Al-  Bukhâri,  huntub  Al-  kafâlah,  ak 
buntub  Al-  huyu). 

Âddiis  bu  tedd  bii  day  wone  ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
nangoo  kâddu  gi  nujoxe  ei  turèm  ak  ni  Musâmme  digéb  waa 
ja,  sottal  ko.  Lii  day  feenal  yit  ne  wâllu  joxe  ak  jèl  daa  wara 
ame  digènté  naar  nu  am  ag  sellal  akug  maandute  akug  déggôo. 
Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  jèflèntéek  naari  wâll  yépp 
ei  yèrmèndé  ba  nu  dugèlul  yéené  ak  jublu  gu  naaw  ei  seen  jèf 
Xewxew  boobee  nu  leen  di  nettli  nag  day  wone  dègg  googee  ei 
anam  gu  leer:  bis,  waxtuw  dog  dafa  jegewoon,  jenn  waay  ju  am 
mândargay  eosaanu,  ta  mel  ne  ku  masa  am  teraanga  dâldi  dikk 
ei  buntub  benn  puur.  Ba  mbooloo  ma  demee  muwax  mbulânse 
ba  ne  ko: 


«Yaw  sama  doom,  tay  amuma  lu  ma  faye,  tayit  amuma  lu 
ma  dègèrlôo.  Xanaa  doo  ma  jox  neenteelu  xaaju  mburu  bu  subaa 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mafay  ko?»  Ta  ba  waa  ja  di  wax  loola  kâddoom  mangay  lox 
xarkanamam  soppiku.  Mbulânse  ba  ne  ko: 

Looy  wax,  sama  baay?  Dama  lay  jox  mburu  wu  mat  kay.  Lii 
nag  lewna  la,  laajuma  la  njègèm.  Waaye  waa  ju  yéemé  joojee  dafa 
gântu  dâldi  ne: 

Déedéet,  sama  doom.  Neenteelu  xaaju  mburu  doyna!  Man 
naa  am  sama  ginaaw  natti  faqiir  nèw  aajowoo  ko.  Ta  tegoonaa 
tiisu  neenteelu  xaaju  mburu,  waaye  manumaa  tegoo  tiisu  lu  ko 
èpp.  Samab  sârt  daal  mooy  majèl  neenteelu  xaaju  mburu  ta  bu 
èllègée  mafay  ko. 

Mbulânse  ba  dâldi  waaru  ci  mbir  mii,  jox  ko  la  mu  sâkku. 
Ba  waa  ja  jèlée  mburu  ma  nag  dafa  temp  ndânk  dem.  Ba  waa 
ja  doxee  tuuti  ab  xaj  bu  génné  ci  benn  kon  dogale  ko,  dâldi  koy 
xoole  gèt  yu  yèrèmtèlu  yu  feese  ab  xiif  Booba  nag  la  gôor  gu 
bârkeel  ga,  boroom  xarkanam  bu  leer  ba,  jox  xaj  boobee  xaajub 
la  muyoroon  ci  mburu  ta  naa  ko:  jèlèl  xaaj  bi!  Ginaaw  loola  nag 
waa  ja  dem  ca  jâkka  ja,  dâldi  doge  dogu  mburu  wa  mu  desewoon 
ak  guuxi  ndox,  dâldi  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  li  Mu  ko 
xéewèlale. 

Ca  bis  ba  ca  topp  nag  boroomub  bitig  dafa  nèw  dâldi  ne: 

Sama  baay,  duyèl  nu  gutt  bii  ca  ndox  mee  ci  sa  kanam,  ta  nga 
dugèlal  nu  yee  di  doora  agsi!  Ba  mu  defee  ligéey  bii  mufay  ko  ci 
ab  lira. 

Ca  saa  sa  nag  sunu  waa  ji  dâldi  gaaw  dem  ca  puur  ba,  jox 
mbulânse  ba  njègu  mburu  ma.  Boroom  puur  bi  nag  bèggutôona 
jèl  xaalis  ba,  waaye  manutôon  ludul  def  li  boroom  xarkanam  bu 
leer  bii  doguwoon,  munâkk  pexe  nangu  njègu  mburu  ma  ta  fekk 
ay  gètèm  fees  aki  rongoon”. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Ni  nu  ko  gise  ci  misaal  mii  nag,  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
day  jâppndalal  fay  bor  ki  leb  ta  am  yéenéy  fay  ju  dèggu.  Ta  kem  ni 
ki  ame  bor  di  farloo  ci  fay  boram  ta  ban  koo  xalaata  yeexe,  nôonu 
la  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  baaxe  ag  jâppndal  ci  fay  ko. 

Ku  am  lu  mu  moom  nag  bu  ko  jaayul  fay  li  muame  ci  bor 
deefna  ko  ko  laaj.  Maanaam  ki  ame  bor  bu  amul  meneen  pexe 
dafa  wara  jaay  li  muam  ban  koo  dene.  Képp  ku  ame  bor  nag  ta 
wéy  di  dund  eig  puukèré  akug  yâqq  ta  manuta  fay  bor  bi  muame, 
kon  mingi  def  bâkkaar  ta  deefna  ko  ko  laaj. 

Ki  ame  bor  daal  dafa  wara  sakkanal  xaalisam,  wara  moytu 
yit  luy  laaj  xaalis  bu  bari.  Day  wara  sâmm  âqqi  ki  ko  lebal  yit  buy 
fay  bor  bi  nu  èpp  ni  muy  sâmme  âqqi  boppam.  Bu  melul  nii  nag, 
xanaa  bânneex  dug  ei,  kon  deef  di  teggi  yèrmèndéy  Yâlla  seen 
digènté,  ndaxte  sabental  âqqi  jaam  ni  mbir  la  mu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  dul  jégglé. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  Yâlla  Miy  nangu  tuub  di  jégglé 
naawtéef  yi  di  boroom  yèrmèndé  ju  yaatu  ji  dunangoo  jégglé  âqqi 
jaam  ni.  Ci  geneen  wâll  yit,  bu  yeexee  fay  lu  mu  ea  lekk  day  yor 
âtteb  lu  araam. 

Leegi  nag  nudikk  ei  kiy  leb  ta  am  yéenéy  bana  fay.  Lii  moom 
musiba  mu  rèy  la  akug  alkande  bu  âllaaxiraa.  Niy  def  toon  gii  yit 
warnanoo  xalaat  ne  danuy  dugg  ei  alkande  gii  sunu  Yônént  bu 
tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  leeral  ei  âddiisam 
bu  tedd  bi  bi  muwaxee  ne: 


«Jépp  waayju  leb  bor  ta  am  yéenéy  ban  koofay,  buy  dajeek 
Yâlla  sâee  lay  doon»  (Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Batayit  beneen  âddiis  mingi  nii  buy  leeral  ei  anam  gu  fés  lool 
solos  mbir  mii  fa  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  dafa  wax  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Kujêl  alali  nit  ni  ta  bèggkoofay  Yâlla  dana  kofayal.  Ku 
jèl  nag  ta  bègg  koo  sânk  Yâlla  dana  ko  sank  ntoont”  (Al-  Bukhâri, 
buntuh  Alistiqrâd). 

Dara  nag  gènuta  rafet  misaal  mii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  dénkaane  ci  mbirum  bor!  Jèléefna  ci  Jaabir 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mune:  Ahdu  Laahi  dafa  daanu  ci  yoonu 
Yâlla  bâyyi  ag  njaboot  ak  bor.  Ma  sâkku  ca  na  muameeloon  bor 
huteggi  lenn  ca  bor  ba  hugântu,  mahèw  ci  Yônént  hi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  haan  ko  mutinulma  leen  hugântu. 
Mune  ma:  Dajaleel  sa  tândarma  ji  xeet  wune  nga  ber  ko.  Ta  nga 
woo  leen  ha  mahèw.  Mawoo  leen.  Ginaaw  ba  muhèw  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  toog,  dâldi  nattal  kenn  kune  ba 
boram  mat,  ta  tândarma  ja  toll  na  mutollwoon  melne  laaleesu  ko. 
Ândnaa  ak  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  yit 
ab  xare  war  sunu  genn  giléem,  giléem  ga  lott  ba  mades  ginaaw. 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  koy  dôor  ab 
yar  ci  ginaawam,  dâldi  ne  ma:  jaay  ma  ko  ta  war  ko  ba  Mâddina. 
Ba  nujegee  tâggoo  ne  ko:  Yaw  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  man  kat  damaa  am  séet  bu  yâggul.  Mune  ma: 
Loo  takk,  gone  la  walla  ku  masa  dem  kèr?  Mane  ko:  ku  masa  dem 
kèr  la.  Abdu  Laahi  dafa  daanu  ci  yoonu  Yâlla  hâyyi  njaboot  gu 
jigéen  gu  sew,  matakk  ku  masa  dem  kèr  ku  leen  di  jângal  di  leen 
yar.  Ginaaw  ba  mune  ma:  Man  ngaa  dem  ca  njabootga.  Ma  nettle 
sama  nijaay  li  ma  jaay  giléem  ga  muyedd  ma.  Manettli  ko  lott  gi 
giléem  gi  lottoon  ak  li  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  defoon  ak  li  mu  ko  dôorôon  ab  yar.  Ba  yônént  hi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  agsee  ma  xèy  ko  yôbbul  ko  giléem  ga, 
mujox  ma  njègu  giléem  ga  ak  giléem  ga  ak  sama  wâll  ca  xare  ba 
man  akgaa  hi  (Al-  Bukhâri,  buntub  Alistiqrâd). 

Mâggaay  ak  taar  ak  kaweg  xewxew  boobee  taxna  nutuddé 
guddi  googee  xewxew  boobee  amewoon  “Guddig  giléem  ga”. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Jaabir  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  waxna  ci  guddi  googee  yit  ne: 
“Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  jégglulna  ma 
guddig  giléem  ga  naar  fukki  yoon  ak  jurôom”. 

Jaabir  neena  batayit:  “Rombnaa  jenn  waay  ci  yahôod  yi, 
nettliko  ko  muy  yéemu  rek.  Neena:  Mune:  Dafa  jèndé  giléem 
gi  ci  yaw,  jox  la  njèg  ga  ba  noppi  may  la  ko?!  Neena:  Mane  ko: 
Waawaaw”  (Ahmad,  xaajub  3“‘,  xétu  303“'). 

Cig  gâttal  daal,  ci  biir  jikkô  yu  rafet  yii  ta  kawe  day  war: 

-  ci  ki  ame  bor  mujaay  li  muam  ngir  fay  boram. 

-  nudimblé  ki  ame  bor  ta  toll  ci  tolluwaay  bii. 

-  nujégglul  ki  ame  bor  ta  naanal  ko. 


Waxeefna  ci  âddiisu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  ne  neena: 

“Bépp  jaatn  bu  Yâlla  baaxe  xéewêl  ba  noppi  munâkka 
xajoo  aajoy  nit  ni  dâldi  nay  def  lu  mana  waral  xéewêl  googee 

dem”  (Al-  Mundiri,  At-  targhib,  xaajub  4“',  xétu  170“'). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  masnaa  laaj 
yit  ay  saabaam  bis 

Dâldi  ne  leen: 

“Ndax  xamngeen  kiféyit?» 

Nune  ko: 

Ki  fèyit  ci  nun  mooy  ki  amul  xaalis  amul  am  am. 

Mudâldi  ne:  «Ki  féyit  ci  samaw  xeet  de  day  êndaale  bu  bis 
péneée  julli  ak  koor  ak  asaka,  day  nêw  nagfekk  saagana  kii, 
yâqq  derub  kii,  lekk  alali  kii,  tuur  dereti  kii,  dôor  kii.  Bu  ko 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


defee  mujox  kii  ci  ay  tuyaabaam,  jox  kii  ci  ay  tuyaabaam.  Bu  ay 
tuyaabaamjeexee  tafayut  âqq  yi  muame,  nujêl  ci  seeni  bâkkaar 
sêfko  ko  ba  noppi  sânni  ko  ca  sawara»  (MusUm,  Al-  Birr). 

Ci  beneen  âddiis  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  neena: 

“Kufaatu  ta  ame  borub  diinaar  walla  dèrêm  deefkoyfaye 
ci  ay  tuyaabaam;  foofa  diinaar  amufa  dèrèm  amufa”  (ibn  Mâjah, 

buntub  sadaqât). 

Lôolu  nag  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  digèl  nit  ni  ame  âqq  yu  jaam  ni,  ta  la  ca  jiitu  di  bor,  nufay 
ko  ta  setal  seen  bopp  ci  bor  yii  bi  nuy  nekk  ci  âddina,  mudâldi 
ne: 

“Ku  ameel  toonaange  kenn,  ci  ab  deram  walla  lenn,  na  ko 
lewlu  ci  moom  tayjii,  balaa  bis  di  nèw  bob  diinaar  duam  dèrèm 
duam.  Bu  ameejèfju  baax  nujèl  ca  lu  tollook  toonaangeem,  bu 
amul  tuyaaba  nag  nujèl  ca  naawtéefi  waayam  ji  bu  ko  defee 
nusèfko  ko”  {Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  mazâlim). 

Dèggdèggi  Wâccook  âqq  gii  nag  mooy  sâmmoonteek  âqqi 
ki  leble  ta  fay  ko  ci  âddina,  ta  bana  bâyyi  bor  bii  ba  âllaaxira.  Ta 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doxalna  mbir 
mii  moom  ci  boppam.  Ba  nu  ko  èndilée  ab  néew  ta  ka  faatu 
amewoon  bor  dafa  gântu,  nanguwu  koo  juUée  ludul  ba  kenn  ci 
saaba  yi  gâddoo  bor  ya  muamewoon.  Ndax  Abôo  Qataada  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  neena:  “Yônént  bi  Yâlla  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dees  koo  masa  èndiljenn  waay  ngir  mujullée  ko. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 
“Julléeléén  seen  waaji;  moom  kat  dafa  ame  bor”. 

Abôo  Qataada  dâldi  ne:  Maa  ko  gâddu. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 
“dfay  ko?” 

Mune:  Ci  fay  ko.  Mudâldi  koy  jullée”  {At-  Tirmidj,  buntub 
Al-  janâiz;  ak  An-  Nasâi,  buntub  Al-  janâiz). 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  nag  leeralna 
nattuwaay  yu  sew  yu  mbir  mii  ta  mooy  mbirum  bor,  mudâldi  ne: 

«Li  gènê  ntâgg  ci  bâkkaar  yi  fa  Yâlla  de  ab  jaam  di  ko 
yôbbaalefa  Moom  -ginaaw  bâkkaaryu  magyi  Yâlla  tere-  mooy 
nitfaatu  ta  ame  bor  bu  mubâyyiwul  lu  kofay»  (AbûDâwûd,  buntub 

Al-  buyû’). 

Bu  nubèggée  tènk  ci  lu  gâtt  bir  yi  nuwara  sâmmoonteel  bu 
nuy  leb  ak  bu  nuy  leble  dana  nu  ko  mana  def  ci  yaari  xaaj.  Ci 
lôolu  nag  kiy  leble  warna  ci  moom: 

1-  ag  jublôom  doon  teggil  ag  jaaxle  mbokkam  mu  gèm  ngir 
xemmeem  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Moom  rekk.  Ci 
lôolu  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di 
waxe  ci  âddiisam  bu  tedd  bi  naa: 


«Jullit  bi  mooy  mbokkum  jullit  bi;  du  ko  toon,  du  ko  bâyyee 
noonam.  Ta  ku  taxaw  ci  aajoy  mbokkam  Yâlla  dana  taxaw  ci 
aajoom.  Ku  teggil  ab  jullit  ag  jaaxle  yit  Yâlla  dana  ko  teggil 
agjaaxle  cijaaxley  âllaaxira  yi.  Ku  suturaal  abjullit  yit  Yâlla 
dana  ko  suturaal  bu  bis  péncée»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  mazâlim;  ak 
Muslim,  buntub  Al-  birr). 

2-  Mubana  yâqq  diiné  ban  koo  jaxaseek  lenn  njarinul 
âddina. 


3-  mufeenal  ak  laabiir  akug  nooy  buy  fayyu  bor.  Ta  bu  ki  ame 
bor  bi  manula  fay  bor  bi  ginaaw  bu  farloo  ngir  fay  ko,  boroom 
bor  bi  warna  koo  munèl  diir  bu  muy  mana  faye.  Ci  lôolu  la 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxe  ci  âddiisam 
bu  tedd  bi  ne: 

“Ku  munêl  ku  ame  bor  ta  manulafay  bis  bune  dana  ca  am 
yoolub  sarax,  ta  ku  ko  munêl  ginaaw  ba  waxtu  wa  jotee  dana 
ca  am  yoolub  ku  sarxe  lu  ni  toll  bis  bune”  (ibn  Mâjah,  buntub  As- 

sadaqât). 

Waxna  ci  beneen  âddiis  yit  ne: 

«Malaaka  yi  danoo  masa  jêl  ruug  jenn  waay  ci  ni  leen 
jiituw6on  ne  ko:  Ndax  defnga  lenn  lu  baax?  Mune:  Damadaa 
jâppndalal  ku  ma  ameel  bor  ta  manafay,  daa  munêl  ku  manula 
fay.  Yâlla  dâldi  koy  jéggêl»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  buyû)  ak  Muslim, 
buntub  Musâqât). 

4-  Bu  yâggee  ta  mbirum  ki  ame  bor  soppikuwul,  bu  fekkee 
yit  dafa  nâkk  lool,  deefa  wara  def  bor  ba  muy  ab  sarax. 

5-  wareefnaa  bana  lor  ki  ame  bor.  Ta  ci  lii  la  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  waxe  naa: 

«Kuy  laaj  âqqam  na  ko  laaj  eig  sâmmu  moo  xam  matna 
Walla  matul»  (Ibn  Mâjah,  buntub  Ai-  sadaqât). 

Warna  ci  nun  yit  nujèmmèl  jikkô  ju  rafet  jii  âddiis  bii  di 
wone.  Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxna 
ci  beneen  âddiis  bu  tedd  ne: 

«Yâlla  jéggêlna  jenn  waayju  bokk  ca  na  leen  jiituwoon  joj 
daa  nekkoon  ku  neexa  jèflêntéel  bu  daa  jaay,  neexa  jêflèntéel 
bu  daajènd,  neexa  jèflèntéel  bu  daafayyu  bor»  (At-  Tirmidi,  buntub 
Al-  buyû’). 

Bu  lii  amee  nag  dana  war  ci  ki  ame  bor: 

1-  mubana  leb  li  feek  nâkkul  pexe  ba  sès. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


2-  muleb  lu  yam  luy  doy  ngir  faj  aajo  yi  manuta  nâkk  rekk. 

3-  mubana  def  alalam  eig  yâqq  akug  puukèréwu. 

4-  muam  yéené  ak  dogu  ak  farlu  gu  dèggu  ngir  fay  bor  bi. 

5-  mubana  sukkèndiku  ei  yéené  ju  rafet  ak  jikkô  ju  rafet  ji  kiy 
leble  am  ba  nâkka  rafetal.  Ndaxte  doxaliin  yu  mel  ne  yii  danuy 
jurèl  lor  neneen  ni  di  tee  ni  am  aajo  dèggdègg  am  ku  leen  lebal. 

6-  bana  leb  ei  anam  guy  mana  waral  bor  bi  muame  di  nâkk 
qiimaam,  rawatina  ei  bor  yi  am  âpp  bu  yâgg,  ludul  ne  boroom 
bor  bi  da  eee  jox  ndigèl  kiy  leb. 

7-  bana  yeexa  fay.  Ki  ame  bor  daal  saa  bu  fay  jâppandee 
ei  moom  rekk  daa  wara  fay  ea  waxtuwa  tembe.  Bu  fekkee 
jâppandiwul  nag  daa  wara  jégglu  ta  naan  numunèl  ko.  Ci  lii  nag 
la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  di  waxe  ei 
âddiis  bu  tedd  bi  naa: 

“Ki  am  agyeexafayam  toon  la”  (Al-  Bukhârt,  buntub  Alistiqrâd;  ak 
Muslim,  buntub  Musâqât). 

8-  bana  bâyyi  bor  bi  ba  âllaaxira  mukk  mukk. 

Beef  sâmmoonteek  bir  yii  yépp  nag  Yâlla  warluna  ei  yatti 
barab  fayal  bor  ki  ko  amewoon  ba  faatu  ta  manu  koo  fay.  Ta  ei  lii 
la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 


«Bor  de  deesna  ko  fayyu  ei  ki  ko  ame  bis  péne  bu  faatoo 
ludul  ku  leb  ei  yatti  anam:  waaju  nekk  ei  yoonu  Yâlla  ba  néew 
doole  muy  leb  ngir  dêgêrlôo  ko  ei  jâmmaarlook  noonub  Yâlla 
bi  di  ab  noonam,  ak  waaju  ab  jullit  faatu  fi  moom  ta  amul  lu 
mu  ko  sânge  ak  lu  mu  ko  denee  ludul  ei  bor,  ak  waa  ju  ragal 
Yâlla  ei  boppam  bu  nâkkee  dene  soxna  mudene  ngir  ragalal 
diinéem.  Yâlla  de  danafayal  nii  bu  bis  péncée»  (ibnMâjah,  buntub 

A5-  sadaqât). 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  ni  Yâlla  di  faye  bor  bii  bu  bis 
péneée  mooy  Mufulèl  boroom  bor  bi  ab  yool  ay  yoon  yu  bari. 
Lii  nag,  ei  mbaaxug  Yâlla  bu  âllaaxiraa,  ab  neexal  bu  am  qiima 
lay  doon  neel  boroom  bor  bi,  jôgé  ei  mângasiini  Yâlla  yi  dul  jeex, 
doon  neexal  bu  sax  ak  pay  gu  dul  sânku. 

Wôorna  ne  yit  kiy  leb  ag  bokkam  walla  nâkka  bokkam  ei 
xeet  yii  âddiis  bu  tedd  bi  lim  mooy  li  èpp  jeexiit  ei  wâll  gii.  Kon 
kat  bu  genn  yaxantu  amoon  ei  bor  bi,  walla  ki  leb  def  ko  ei  yoonu 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  walla  mujox  ko  beneen  jullit,  walla 
mudef  ko  ei  tâkk  soxna  ta  yéené  ea  bana  lor  diinéem,  kon  deefna 
ko  ko  laaj  ta  amaana  bu  bis  péneée  dana  fay  boram  ba  ei  lu  wér. 

Lii  moo  tax  nag  sabab  yu  mana  am  ak  ngânt  yu  mana  am  kiy 
leb  warnaa  jèl  lu  doy  rek  ta  yam  ea  loola,  ta  mufarlu  ei  fay  bor  bii 
ei  anam  gu  wôor.  Kiy  leb  le  yit  warnaa  dolliku  jikkô  ju  baax  ju 
yees  ta  mooy  jikkô  ju  baax  joj  laabiir  ak  munèlé  ei  fayyu  bor. 

Ci  mbirum  bor  yit  deefa  wara  xalaat  ei  anam  guy  jâppndalal 
nekkiinu  nit  ki,  moo  xam  muy  ki  leble  walla  ki  ame  bor  bi,  ndaxte 
aar  âqqi  kiy  leble  mooy  li  èpp  solo  luy  waral  wéyug  jikkô  ju  rafet 
jii  ta  mooy  jikkôy  leble,  safaan  bi  nag  manuta  yombal  wéyug 
jikkô  ju  rafet  joj  leble. 

Âddiis  bii  nag  ta  aju  ei  aar  nekkiinu  boroom  bor  bi  âddiis 
bu  leer  la  ba  âgg  eib  dayo.  Jèléefna  ei  Abû  Hurayrah  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  ne  jenn  waay  dafa  masafayyu  bor  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  hagasal  jèflèntéem  ak  moom, 
saaba  yi  nar  koo  wuti,  mune  leen: 

“Bâyyileen  ko,  ki  hu  ameel  kat  wareesna  koo  déglu  ”  (Al- 

Bukhâri,  buntub  Alistiqrâd). 

Ci  beneen  nettle  yit  bu  jôgé  ei  Abû  Sa’id  al-  Khudri  neena: 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


“Ab  kaw  kaw  dafa  masa  nêw  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  di  kofayyu  bor  bu  mu  ko  ameeloon,  mutaral 
ci  jèflèntéem  ak  moom  ba  ne  ko:  Danaa  la  xatal  liféek  nga  mayfay. 
Saaba  yi  dâldi  koy  gèdd  ne  ko:  Yâlla  na  nga  tuskare!  Kamnga  ki 
ngay  waxal?  Mune:  Man  daal  sama  âqq  laay  laaj.  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  dâldi  ne: 


“Lu  tee  ngeen  ând  ak  boroom  âqqji?” 

Ginaaw  ba,  muyônée  ca  Xawlatu  bintu  Qays  ne  ko: 

«Boo  yoree  tândarma  lebal  nu  ba  nuam  tândarmafay  la». 

Mune  ko:  Waawaaw,  jotenaa  la  sama  bay  yaw  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Neena:  Mulebal  ko,  mufay 
kaw  kaw  ba  jox  ko  aw  nam;  mune:  Matalnga  de,  yâlla  na  la  Yâlla 
matalal.  Mune: 


«Noona  noo  gén  ci  nit  hi.  Moom  kat  deesul  sellal  aw  xeet 
wow  ki  néew  doole  du  fa  jot  âqqam  ci  ludul  nakk  nakkah  (ibn 

Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  dadaa 
dogal  ngânt  ku  ko  daa  fayyu  bor  doonte  sax  da  koo  fayyu  ta  âpp 
ba  jotul.  Ta  man  naa  am  dunu  gis  lenn  njiit  lu  mel  ne  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  nit  amee  ba  leegi  lu  nuy 
won  jikkô  ju  baax  joj  fay  bor. 


Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  kat  joxna  ab 
bind  saabaam  yi  ko  bèggôona  jâpple  dâldi  ne  leen:  “Lu  tee  ngeen 
ând  ak  boroom  âqq  ji?”  Ta  ab  bind  la  ci  âqqi  doomu  Aadama 
buy  ubbi  seeni  gèt  ba  nugis  dègg  gi,  eari  maandute  yu  bari  yi  ei 
seeni  xol  yit  naat.  Barina  nag  misaal  yi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  di  wone  ngir  nudoon  royukaay  neel  xeetam 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


wi,  xayna  li  tax  moodi  ne  mbir  mii  dana  doon  benn  ci  pakk  ak 
gâllankoor  yi  èpp  solo  yiy  feen  ginaawam. 

Ci  misaal,  saaba  bu  mâgg  bii  di  ‘Abd  al-  lâh  ibn  Sallâm  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  mingi  nettli  di  wax  naa: 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  ba  Mubèggée  gindi  Zayd  ibn 
Su’nah  ta  mubokk  ci  woroom  xamxami  yahôod  yi  dadoon  wax 
ne:  Damaa  gèstu  ci  Tawreet  ay  mândarga  yu  dèppôok  Yônént  bi 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  amul  nag  ci  mândargay  yônént  lenn  lu 
ma  gisul  ci  xarkanamub  Muhammad  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ba 
ma  ko  xoolee  ludul  yaari  bir  yoy  xamuma  leen  woon  ci  moom 
nuy  lewet  ak  lu  nu  ko  gènè  salfaane  mugènè  lewet.  Ma  doon 
naxanteek  moom  ngir  jaxasook  moom  ba  xam  ag  lewetam.  Zayd 
ubn  Su’nah  ne:  Yônént  bi  génn  bis  ândak  Âlliyu  ibnu  Abôo  Taalib 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm,  jenn  waay  ju  war  juy  nuru  ab  kaw  kaw 
nèw  fa  moom  ne  ko: 

Yaw  Yônént  bi,  Busraa  de  di  dèkkub  askan  sângam  danoo 
dugg  ci  Lislaam,  ta  dama  leena  waxoon  ne  bu  nuy  dugg  ci  Lislaam 
rekk  di  am  wèrsèg.  Bekkoor  nag  da  leena  dal  ak  maral  maragal 
nugénn  ci  Lislaam  ngir  xemmeemtéef  ni  nu  ci  duggéwôon  ngir 
xemmeemtéef  Kon  nag  boo  gisee  ne  yônnée  leen  loo  leen  di 
dimblée  baaxna  nga  def  ko.  Am  jenn  waay  ju  nekkoon  ca  wetam 
ju  majâpp  ne  Âlliyu  la  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dâldi  may  xool, 
wax  ne: 

Yaw  Yônént  bi,  dara  desu  ca.  Zayd  ibn  Su’nah  neena:  Majege 
ko  dâldi  ne: 

Yaw  Muhammad,  ndax  man  nga  maa  jaay  tândarma  ci 
tôokôoru  askan  sângam  ba  waxtu  sângam.  Mune: 

Déedéet,  yahôod  bi.  Waaye  kay  dama  lay  jaay  tândarma  ta 

®ban  koo  tènk  ci  tôokôorub  wenn  askan.  Mane: 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Waaw.  Mudâldi  jaayante  ak  man.  Mafeeei  samag  ngisé  jox  ko 
jurôom  natt  fukki  diinaar  yu  wurus  muy  njègu  tândarma  ja  ba 
waxtu  sângam  mujox  ko  waa  ja,  mudâldi  ne: 

Nanga  maandu  ei  sa  jèflènté  ak  noom  ta  dimblé  leen  ei.  Zayd 
ibn  Sunah  dâldi  ne: 

Ba  âpp  ba  desee  yaari  fan  walla  yatt  madem  fa  moom,  pone 
ko,  xool  ko  ak  xarkanam  bu  nagas  dâldi  ne: 

Xanaa  doo  ma  fay  sama  âqq,  yaw  Muhammad^  Giinnaa  ei 
Yâlla  ne  yéen  askanu  Abdul  Muttalib  xameefu  leen  ngeen  di  nu 
naaw  nu  nuy  faye  bor  walla  nuy  yeexe  fay,  ta  jaxasook  yéen  taxna 
maxam  leen.  Maxool  Omar  gis  yaari  gètèm  ya  di  wèndéelu  ea 
xarkanamam  ba,  ginaaw  ba  mune  ma  jâkk  xool  dâldi  ne: 

Yaw  noonub  Yâlla  bi,  yaway  wax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  li  may  dégg  di  ko  def  li  may  gis?  Giinnaa  ei 
Yâlla  Mi  ko  yônni  dègg  ne  budul  woon  li  may  moytu  muraw  ma 
kon  ma  eore  sa  bopp  bi  sama  jaasi  ji.  Fekk  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  mingi  xool  Omar  eig  dal  akug  teey, 
mumuun  dâldi  wax  ne: 


Omar,  man  ak  moom  de  gènôon  nanoo  aajowoo  ludul  lii,  ta 
mooy  nga  digèl  ma  marafetal  fayiin,  digèl  ko  murafetal  fayyuwiin. 
Ândal  ak  moom,  Omar,  fay  ko  âqqam  ta  dolli  ko  jurôom  fukki 
kilôy  tândarma.  Mane  ko:  Ndollan  lii  nag  lan  la,  Omar? 

Mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
moo  ma  digèl  madolli  la  ngir  li  ma  la  merloo.  Mane  ko:  Ndax 
xamnga  ma,  Omar?  Mune:  Déedéet;  yaway  kan?  Mane  ko:  Zayd 
ibn  Su’nah.  Mune:  Fôoré  ma?  Mane  ko:  Fôoré  ma. 


Mune:  Lu  la  xiir  kon  ngadef  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  li  nga  ko  def  wax  ko  li  nga  ko  wax?  Mune: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Omar,  amutoon  ci  mândargay  yônént  lenn  lu  ma  gisutôon  ci 
xarkanamub  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba 
ma  ko  xoolee  ba  mudes  yaar  yoy  xamuma  leen  woon  ci  moom: 

Ndax  lewetna  lool,  tayit  lunu  ko  gènè  salfaane  mugènè 
lewet?  Leegi  nag  nattunaa  ko  ba  xam  leen.  Kon  nag  maangi 
lay  seereel,  yaw  Omar,  ne  doyloonaa  Yâlla  muy  sama  Boroom, 
doyloo  Lislaam  muy  sama  diiné,  doyloo  Muhammad  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mudib  Yônént.  Maangi  lay  seereloo  yit 
ne  sama  genn  wâllu  alal  -ta  man  kat  maa  leen  èpp  alal-  saraxnaa 
ko  xeetu  Muhammad  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc. 
Omar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne:  Walla  nenn  ci  noom;  manoo 
leena  daj  noom  népp  kat.  Mane:  Walla  nenn  ci  noom.  Zayd 
dâldi  dellu  ca  Yônént  ba  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  ne:  Maangi  seere  ne  amul  ku  yayoo  jaamu  kudul  Yâlla  ak 
ne  Muhammad  ab  jaamam  la  di  ab  yônéntam.  Mudâldi  koy 
gèm,  dèggèl  ko,  jaayante  ak  moom,  ândak  moom  ci  xare  yu  bari. 
Ginaaw  ba  mufaatu  ci  xareb  Tabbuuk  fekk  mangay  jèm  kanam 
rekk  delluwul  ginaaw.  Yâlla  na  Yâlla  yèrèm  Zayd»  (Al-  Hâkim,  Al- 
mustadmk,  xaajuh  3“',  xètu  700“') 

Âddiis  yu  tedd  yii  nag  ay  misaal  lanu  yu  jôgé  ci  Yônént  bi 
yoy  taar  ak  bârke  yi  jôgé  fa  Yâlla  tay  juddôo  ci  yègyègu  xol  bi  ki 
ame  bor  di  feenal  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  fuglu  gu  tar 
gi  muy  fuglu  âqqi  boroom  bor  bi. 


Li  waral  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
daan  leb  leeg  leeg  nag  mooy  munekk  misaal  ci  wâll  gii  neel 
xeetam  wi,  wone  doxaliin  wu  taaru  digèntéem  ak  boroom  bor 
biy  leble. 


Li  nudéggé  ci  misaal  yii  yépp  nag  moodi  ne  mbirum  leble  ak 
leb  mbir  mu  j  ara  bâyyi  xel  la.  Lôolu  moo  tax  muwar  ci  niy  j  èflènté 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


nusâmmoonteek  nattuwaay  yooyee  ngir  deesu  leen  xan  leer  ak 
bârke  bi  nekk  ci  jaamu  Yâlla  gii. 

Waaye  li  ci  metti  moodi  ne  jaamu  Yâlla  gu  am  ngènéel  gu 
mel  ne  leble  dafa  tâmbli  di  néew  ndânk  ndânk,  kiy  leble  di  ko 
xawa  jâppe  lor,  nu  bari  ci  nit  ni  jèmètunu  ci  jaamu  Yâlla  gu  ândak 
dimblée  gii.  Li  weesu  lépp  nag  mingi  balle  ci  nâkka  sâmm  aka 
sâmmoonteek  nattuwaay  ak  laltaay  yooyee  nulimôon. 

Lôolu  li  muy  firi  moodi  ne  génné  ag  wôor  ci  jènd  ak  jaay,  ak 
tasaaroog  fen  ak  feeei  kôllèré  ak  nâkka  fay  bor  ei  waxtoom  danoo 
soppi  jaamu  Yâlla  gii  def  ko  daanaka  muy  jaamu  Yâlla  geef  fâtte. 

Wareefnaa  jéggi  gâllankoor  ak  pakk  yii  nag  bu  nu  dee  xool 
laltaay  ak  tèrèliini  mbir  mi  rekk.  Maanaam  ni  jânkoonteek 
tolluwaay  bii  da  leen  di  war  nubana  bâyyi  jaamu  Yâlla  gog  leble 
di  sukkèndiku  ei  ay  lay.  Ci  geneen  wâll  gi  yit  niy  leb  warna  leen 
nubana  sâggan  ei  fay  seen  bor  di  laye  noom  yit  jafe  jafe  yi  ak 
xatxat  yu  wuute  yi,  ta  bana  sabab  lor  walla  yâqqu  di  am  ei  jaamu 
Yâlla  gu  am  ngènéel  googee  tay  dègèrèl  digènté  yi. 

Ci  safaanub  lii  nag,  ki  woomal  bu  matalul  sant  xéewèl  yi  ko 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jox  nuy  ndénkaan,  kon  ki  aajowoo 
dumana  am  ku  ko  lebal  ngir  li  nunâkka  sâmmoonteek  nattuwaay 
yi  ak  laltaay  yi,  ba  sax  xiif  bu  tar  dana  tax  munâkk  pexe  ba  wéeru 
ei  ribaa  ta  dumana  muee  ei  daanu  ei  déeg  bii. 

Nekk  gi  leble  nekk  jikkô  ju  baax  lool  nag  mbir  mu  sax  la  ei 
lu  bari  ei  laaya  yu  tedd  yi  ak  âqddiis  yu  tedd  yi.  Kon  niy  bana 
bokk  ei  jikkô  ju  baax  ju  mag  jii  ngir  doxaliin  yi  jubèdi  ak  nâkka 
sâmmoonteek  ay  laltaayam  dananu  gâddu  musiba  mu  rèy  ei  seeni 
wagg;  ndaxte  bor  yi  nuy  leble  ta  sâmmoonte  ea  ak  laltaay  yi  ak 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Jèléefna  ci  Anas  ibnu  Maalik  mune:  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  neena: 

«Guddi  ga  nu  ma  ranaanalee,  damaa  gis  nu  bind  ca  buntu 
âjjana  ne  saraxfukki  yoon  leefkoyful,  diful  leblefukki  yoon  ak 
jurôom.  Mane:  Jibriil,  lu  waral  leble  gên  sarxe?  Mune:  Ndaxte 
kiy  laaj  man  nay  laaj  tafekk  muam,  kiy  leb  nag  duleb  ludul  aajo 
tax»  (Ibn  Mâjah,  buntub  Ai-  sadaqât). 

Amul  sikki  sâkka  nag  ci  ne  sarxe  jaamu  Yâlla  la  gu  Lislaam 
di  sonnee,  waaye  bor  bi  nuy  jox  ki  aajowoo  moom  la  nuy  gènè 
nangu  ndaxte  dujam  kersa  ak  ngorug  ka  aajowoo  kookee. 

Ci  wâll  gii  nag  nenn  ci  ni  gèm  tay  nu  baax,  digèl  yii  jôgé 
fa  Yâlla  ak  Yônént  bi  taxna  bu  nudaa  fayyu  bor  ya  nudaa  leble 
daawunu  ko  laal  mukk,  danu  ko  daa  teg  fenn  ngir  joxaat  ko  ku  ko 
aajowoo  ci  nit  ni,  ta  danudaa  def  lii  ay  yooni  yoon.  Maanaam  daal 
danudaan  am  leef  mana  tuddé  ngiség  «leble  ci  njekk». 

Ci  misaal,  Qays  ibnu  Ruumii  yâlla  na  ko  Yâlla  yèrèm  mingi 
nettli  wax  ne: 

“Sulaymân  ibn  Udnân  dafa  lebaloon  ‘Alqamah  junniy  dêrêm 
ba  mujot  la  nu  kojagleel  ca  bêyti  maal.  Ba  mujotee  la  nu  kojagleel 
mufayyu  ko  ci  anam  gu  tar  mufay  ko,  mumel  ne  ‘Alqamah  nag  dafa 
mer  dâldi  toog  ay  weer,  ginaaw  ba  muhêwfi  moom  ne  ko:  Lebal 
majunniy  dêrêm  ba  li  hu  majagleel  héw.  Mune  ko:  Waawaaw.  Ée 
Umm  ‘Utbahjox  ma  ndab  lu  tèjé  lôolu.  Muèndi  ko,  mune:  Maangi 
giih  ci  Yâlla  de  ne  dèrèm  yi  nga  ma  fayoon  la,  laaluma  ci  benn 
dèrèm.  Mune:  Yâlla  na  Yâlla  taxawu  sa  baay!  Lu  la  xiir  ci  li  nga 
ma  def?  Mune  ko:  Li  ma  déggé  ci yaw.  Mune  ko:  Loo  déggé  ci  man? 
Mune  ko:  Damalaa  dégg  ngay  nettlijèlé  ci  Ibn  Mas’ûd  ne  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  waxna  ne: 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


«Amul  ab  jullit  huy  lebal  ab  jullit  bor  yaari  yoon  ludul 
mudoon  ab  sarax”.  Mune:  Nôonu  de  la  ma  ko  Ibn  Mas’ûd  nettlee» 

(Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 

Sama  way  jur  wu  wegu  wa  nag  Musaa  Afandii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  mi  yoroon  jikkôy  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  ya 
jèmmèlôon  na  jikkô  yu  rafet  yii  ca  anam  ga  gèna  rafet  gèna  mat. 
Ndax  dafa  amoon  ab  lim  ci  xaalis  bu  mudaa  jagleel  “leble  ngir 
Yalla”  daa  ca  jox  ku  aajowoo. 

Dadaa  jappe  bor  bii  yit  ab  sarax  neel  ku  ko  manuta  fay.  Ta 
lim  bii  daawu  ko  dugèl  feneen  bunu  ko  déUôosée,  waaye  da  ko 
daa  leblewaat.  Bor  bu  rafet  bii  mujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  nag  nii  la  daa  wèndéelôo  ba  fâww  ta  dutaxaw.  Xeet  wii  nag 
ci  jèf  yu  baax  yi  bokkna  ci  jeexiiti  doxaliin  yu  taaru  yu  rânniku  yi 
jikkôy  Lislaam  yi  jagoo. 

Leble  nag  ni  munekke  jikkô  ju  rafet  ju  am  qiima  neel  kiy 
joxe,  ni  la  done  mbir  meef  di  sonnee  kiy  jèl  yit.  Safaanub  lii  nag, 
maanaam  bu  fekkee  ki  aajowoo  dumana  leb  bu  tollee  ci  jafe  jafe 
ju  tar  lool  kon  deesna  mana  séentu  muwéeru  ci  yeneen  yoon  yu 
juunu  dâldi  def  bâkkaar  bu  gènè  rèy  ngir  am  xaalis. 

Woroom  aajo  yu  bari  kat  dananu  tâbbi  ci  kâmb  yu  mel  ne 
ribaa  ngir  nâkka  am  ku  leen  dimblé  ba  nunekkee  ci  xat  xat  yu 
tar.  Lii  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
di  sonn  nit  ni  ci  nuy  leb  ta  ban  di  def  lu  nutere,  dâldi  wax  ci 
âddiisam  bu  tedd  bi  ne: 


“Yâlla  dana  taxawu  ki  ame  bor  ba  mufay  boram,  luful  ne 
dafa  nekk  ci  lu  Yâlla  sib”  (Ibn  Mâjah,  buntub  As-  sadaqât). 


Li  am  daal  moodi  ne  nun  danu  noo  ga  ci  dundèl  jaamu  Yâlla 
gu  leble  gii  -ta  boolekook  sâmmoonteek  yègyèg  yépp-  ci  sunu 
bisub  tay  niki  mu  ni  demee  ci  jikkôy  Lislaam  yu  rafet  yi  ci  des. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ngir  nag  taari  Lislaam  yooyee  di  wéy  di  dund  wareefnaa  xam 
seeni  nattuwaayam,  ak  seeni  melo,  ta  war  leena  xôotèl,  jèfé  leen. 

Warna  yit  nubana  fâtte  ne  bu  nuy  tuxu  èllèg  jèm  ca  kèrug  sax 
ga  ki  woomal  duamati  pose  ngir  jèfé  ko,  ki  aajowoo  yit  duamati 
aajo. 

Cig  gâttal  daal,  âddina  jiy  jeexi  ji  nunèw  mooy  dundu  gi  ami 
pose  di  kèrug  sottal  jèf  yu  baax  yu  rafet  yi.  Rawatina  ci  weeru 
koor  wu  tedd  wi  ak  fani  iid  yiy  waxtuy  neewant  ak  ndimbèl  yu 
amul  moroom  yi  nu  sunu  Boroom  xéewèlale,  ta  yit  pose  la  ngir 
dabaatal  li  nunâkkoon  ak  jubènti  sunuy  njuumte. 

Mbôot  miy  def  bis  yiy  jeexi  nuy  weeru  koor  ak  iid  nag  mingi 
ci  nuy  dundèl  ngèm  ak  pastéefam,  niki  nga  xamene  jaamu  Yâlla 
ak  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ak  dimbèl  yiy  dègèrèl  digènté  yi  man 
nanoo  taaroo  xol  yiy  jeng  jèm  ci  doxandéem  yi  ak  ni  nekk  ciw 
tiis  ak  jirim  yi,  ndaxte  yii  niituwaayu  yèrmèndé  lanu  neel  bis  yu 
texe  yiy  nèw  ginaaw  dee. 

Li  am  nag  moodi  ne  kâttanug  am  njéggèlug  bâkkaar  yi 
rawatina  li  tâmblee  weeru  koor  wi  ba  ci  iid  gi  ag  ndokkeel  la  ci 
ndamul  biir,  mooy  nudund  nun  népp  texeg  mbooloo  ci  tonowu 
gu  jôgé  fa  Yâlla. 

Ci  geneen  wâll  yit,  warnanoo  mana  tuxal  yègyèg  yu  kawe 
yi  mel  ne  teewlu  ak  dal  èndi  leen  ci  sunu  dund  gépp  ci  biir  yèg 
gu  nuy  yèg  ne  dundug  âddina  gii  jamonoy  weeru  koor  ju  gâtt  la 
xawa  doon.  Ndaxte  fan  yii  nooy  jamono  yi  èpp  solo  yoy  pose  yi 
ci  sunu  dund  giy  jeexi. 

Ndaxte  beef  xaymawoon  jamonoy  pose  yooyee  ci  dundug 
ruu  gi  ci  weer  wu  tedd  wi  ak  bârkeem,  sikki  sâkka  duam  ci  ne 
bis  péne  èllèg  dana  nekk  subag  iid  guy  sax  tay  dèggdègg  neel  nu. 
Ndaxte  li  gènè  rafet  ei  iid  yi  ei  lu  wér  mooy  iid  googee. 

- 


Bor  ak  leb  Ci  jèflênté  yi  digènté  nit  ni 


Dara  gènuta  rafet  nag  li  kilifa  gii  di  Bahlûl  Dânah  wax: 

“lid  niy  sol  yéré  yu  yees  ta  rafet  moomunu  ko,  waaye  ki 
moom  iid  mooy  ki  mucc  ci  mbugèlum  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ta  mucc  ci  pert  gu  sax.  Batayit  iid  xale  yu  gôor  yu  taaru  yi 
moomunu  ko,  du  yit  xale  yu  jigéen  yu  rafet  yi,  waaye  ki  ko  moom 
mooy  ki  bâyyi  sikk  yi  ak  nj  uumte  yi  ak  j  èf  yu  safaanoo  yi,  ta  mana 
soppiku  doon  jaam  bu  dara  raxul”. 

Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  nu  âggale  ci  iid  yi  ci 
âddina  jii  ak  ya  ca  dund  gay  saxi  eib  taar  ak  yaatug  xol  gu  mel 
nii.  Yâlla  nanga  nu  baaxe  yit  ei  âddina  jii  nuy  dundé  ay  pose 
aki  man  man  yu  jôgé  fa  Yâlla  yu  nuy  jarinoo  ei  yoon  wi  ngir 
am  Sa  ngèrèm  lu  tedd  li.  Yâlla  nanga  nu  dugèl  yit  ei  mbooloom 
ni  texe  niy  muee  ei  jaaxley  âllaaxira  ngir  wunni  gu  nuwunni 
jaaxley  seeni  bokk  yi  gèm  ak  seeni  metiit  ei  âddina.  Aamiin. 


(3€mt00 


Yaw  mi  sôobu  d  yoonu  dègg,  fasal  ag  xaritoo  sa  digèk  sa 
Boroom  Miy  kilifag  dègg  giy  sax  lu  jiitu  bis  péne  di  nèw. 
Moom  kat  Mooy  kiy  jèpp  d  sa  loxo  ea  bisub  jaaxle  gu  mag 
ga.  Ndaxte  ea  bis  boobee  amul  kuy  jèpp  ei  sa  loxo  kudul 
Moom.  Ca  bis  boobee  kat  nit  ki  day  daw  magam  ak  rakkam 
ak  ndayam  ak  baayam  ak  soxnaam  aki  doomam.  Ca 
tolluwaay  boobee  nag  ngay  xame  bu  baax  xaritook  Yèlla. 
Nanga  xam  ne  nag  xaritoo  mooy  jiwuw  noo  gu  mujj  gi. 

Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  dm  ar-  Rûmi 


xaritoo 


Deef  di  nettli  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  dafa  masa  wérèdi  bis,  ba  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  déggée  lii  mudâldi  gaaw  fa  saa  sa  dem  ngir  seet  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  laaj  numu  def  ca  wérèdéem 
ga.  Waaye  ba  mugisee  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  mu  wérèdi  manu  koo  dékku.  Ba  mudelloo  kèrèm  mudâldi 
tèdd  ngir  jeexiitalu. 

Ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc 
wérée  mudégg  ne  Abôo  Bakar  dafa  wérèdi,  mudem  di  ko  seet. 
Nuwax  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ne  ko:  «Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mingi  nèw  di  la  seetsi». 

Soppeb  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  tèbé  ca  lal  ba  ca  saa  sa,  gaaw  wuti  bunt  ba  ci  cawarte  gu 
rèy  ak  mbégté  meef  manuta  melal.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  âggee  ca  kèr  ga,  gis  Abôo  Bakar  munekk  eig 
wér  ak  jâmm,  dafa  bég  ngir  loola,  dâldi  wax  Abôo  Bakar,  ta  fekk 
manga  waaru,  ne  ko:  «Ahôo  Bakar,  danu  ne  dangaa  wérêdi!». 


Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  soppeb  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  di  ki  ko  gènè  bègg  ei  kaw  suuf 
dâldi  wax  ne,  ta  fekk  muam  bânneex  ei  seet  gi  ko  Yônént  bi 
YâUa  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  seetsi:  «Samab  soppe  dafa 
wérèdiwôon,  yaw  Yônént  bi,  madâldi  wérèdi  ngir  jeexiitalu  ngir 
moom,  ba  muwérée  mawér  manit». 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  jeexiiti  mbèggéel  ak  xaritoo  yii  nag,  ak  li  leen  nuru  ci  ay 
taxawaay  la  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  ame  teddngay 
doon  «naareelu  naar  na  ba  nunekkee  noom  fiaar  ca  xunt  ma» 

(laayay  40“'  ci  saaru  At-  tawbah)  ni  mudikké  ci  Alquraan  ju  tedd  ji. 

Lôolu  nag  moo  tax  mbir  mépp  mooy  dègèrèl  jokkoog  xol 
bi  ci  buumi  mbèggéel  yi  gènè  dèggu  yiy  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  nu  gèrèm  di  nu  teg  yit  ci  yoonam  wu  jub  wi.  Ci  nii  nag 
la  nuy  mana  ame  ab  eér  ei  bègg  Yâlla  gu  tar,  ndaxte  mbèggéel  yu 
mel  ne  yii  rekk  noo  mana  am  ab  eér  ei  dèggdèggi  mbèggéel  ak 
eofeel. 

Dara  nag  gènuta  rafet  li  ilimaan  Âlliyu  Ridaa  wax  ne: 

“Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  amna  ag  naanug  maanaa  gog  da 
koy  jox  ay  soppeem,  bu  nu  ea  naanee  mândi,  ta  bu  numândée 
yèngutu,  ta  bu  nuyèngutôo  seey  dâldi  dem.  Ta  seeynanu,  ndax 
nag  dananu  âgg  ei  sellal?  Bu  nuseeyee  ei  sellal  dananu  âgg,  ta  bu 
nuâggee  danuy  jokkook  soppey  Yâlla  yi,  ta  bu  nujokkoo  dunu 
tâqqalikoo  mukk  mukk». 

Tolluwaay  bii  nag  mooy  tolluwaayu  jeex  ei  mbèggéel.  Abôo 
Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag  moom  mi  dundôon 
tolluwaay  boobee  dafa  wérèdiwoon,  waaye  yègna  mbégté  akug 
eant  gu  raw  wér  ngir  li  mubokkak  soppeem  ba  tolluwaayam. 
Ndaxte  eig  kennoo  (nâkka  doon  keneen)  danuy  yèg  bânneex 
akug  texe  bu  nunekkee  ak  soppe  ya  doonte  sax  danuy  yèg  metiit 
ya  gènè  tar. 

Ci  waxiinu  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  nag  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-: 


«Ku  toogak  soppe  ya  doonte  sax  dafa  nekk  ei  biiru  sawara 
sax  day  jâpp  ne  mingi  ei  biir  dèrub  tôortôor.  Yéen  soppe  yi, 
bu  ngeen  summikuwoon  ei  melo  ak  jèmm  ta  dugg  ei  âddinay 


Xaritoo 


maanaa  kon  da  ngeen  gis  dèri  âjjana  yi  nu  gènè  taaru  gènè  rafet 
dèri  tôortôor  yi». 

Mbèggéel  de  mingi  balle  ci  bokk  jikkô  yu  baax  yi  walla  yu 
bon  yi.  Budee  mbèggéel  dèggdègg  nag  moom,  ci  ruu  dèggdègg  yi 
rekk  leef  koy  sâmme.  Melo  wii  nag  dees  koy  fekk  ci  darajay  nit 
yi  gènè  kawe.  Ta  lu  xew  lune  naar  ni  bèggènté  danuy  dund  yenn 
yègyèg  yi.  Ndaxte  mbèggéel  dèggdègg  ak  xaritoo  dèggdègg  aw 
rèdd  la  wu  jokkale  yaari  xol. 

Ta  bépp  tolluwaayu  ki  nubègg  day  tasaaroo  di  rogalaat  jèm 
ci  ki  sopp  ândak  buumug  mbèggéel  gi,  dexi  eofeel  yi  ei  xol  bi  di 
tâmblee  bèbb,  janti  mbèggéel  di  tâmblee  fenk. 

Ci  misaal,  ba  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  nekkee 
jânglekat  bu  mag  ea  daaray  waa  Suljuux  ya  aw  xal  wu  jôgé  ei 
bèbbug  leerug  majsôob  bu  tudd  Shams  ta  xolam  feese  eofeel  da 
koo  dal,  sunu  kilifa  gi  dâldi  lakk. 

La  ea  juddôo  nag  moodi  ne  téeréy  ngérum  saayiriya  yi  mu 
jeexalewoon  ag  dundèm  ta  nuwèlbètiku  doon  téeréb  ay  bindéef 
Ab  diir  ginaaw  ba  nag  la  téeérb  Al-  mathnawi  feen  ta  doonoon 
bataaxelub  sâkku  wallu  buy  leeral  bôot  yi  ei  nit  ak  bindéef  yi  ak 
Alquraan. 


Ci  nii  nag  ngay  mana  nekke  soppeb  Yâlla  boo  jikkôwoo  melo 
woowee.  Waaye  nag  kem  eofeel  gi  ei  ki  kèm  ak  waaj  gi  mu  koy 
waajal,  ni  la  ab  eérèm  ei  jub  jèm  ei  yoonu  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  di  toll. 


Budee  safaanub  melo  woowee  nag  amaana  jaam  bi  nekk  ei 
saayir  ei  dèrub  tôortôor  yu  naat  waaye  biirèm  -ngir  li  mu  sori 
Soppe  bi-  doon  sawara  ak  tâkk  tâkk.  Lii  nag  moo  tax  ag  lèkkèlôo 
amul  digènté  mbèggéel  ak  mbokkug  saayir,  lu  mel  ne  bokk  nday 
ak  baay  ak  gorowaale;  ndaxte  Ahû  Lahab  baay  bu  ndawub  Yônént 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  lawoon  waaye  mooy  ki 
ko  gènôona  sori  ci  nit  ni. 

Bôot  ak  caxi  dundug  ruu  daal  dunu  jeex,  ta  yii  dunu  lu  nuy 
lâmb  di  ko  daj.  Mbèggéel  daal  luy  rogalaat  la  luy  jôgé  fu  xôot  ci 
ruu  gi,  ba  taxna  bègg  ak  sopp  Yâlla  gi  nekkoon  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ba  Alquraan  njèkkée  wâcc  ci 
moom  ca  xuntum  Hirâ  danu  koo  yèkkèti  ginaaw  ba  yéegé  ko 
ca  teew  ak  dal  gu  kawe  ga  fa  Soppeem  ba  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg. 

Mbèggéel  daal  yèrmèndéy  Yâlla  la  luy  xettli  nit  ki  di  ko  musèl 
ci  wéetaay.  Ginaaw  ba  nuwâccee  Aadama  ak  Awa  Yâlla  na  leen 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  âddina  kat  deef  leena  ga  ci  nudund 
tâqqalikoo  kune  beru  neenfukki  at,  nuyèg  metiitu  mbèggéel.  Ta 
mbèggéel  dafa  mel  ne  séddèlikôo  gu  genn  ruu  di  séddèlikôo  naar, 
bu  ko  defee  ngay  jâkkaarloo  ak  sa  genn  wâll. 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  nag  leeralna 
mbir  mii  ci  âddiis  bu  tedd  bi  dâldi  ne: 

«Nit  ki  ci  diinéy  xaritam  lay  nekk.  Kon  kune  ci  yéen  nay 

XOOl  ki  muy  xarit00l»  (Ahmad  ihn  Hanbal,  Al-  musnad,  xaajub  2“',  xètu 
303“'). 

Leeral  gii  jôgé  ci  yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  nag  doyna  ta  muaju  ci  sarax  yi  tay  jeexiital  ci  nit  bay  âgg  eiy 
sidiitam,  bi  muwaxee  ne: 

«Nit  ki  ki  mubêgg  lay  nekkah  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  adab). 

Ci  geneen  wâll  yit,  âddiis  yu  tedd  yi  leeralnanu  mbir  yooyee 
batay,  ta  moodi  ne  bu  nit  nekkee  ak  ki  mubègg  day  dundèndôo 
ak  moom  yenn  yègyèg  ak  dund  akxalaat  yi,  dèppôok  moom  yit  ei 

- 


Xaritoo 


wax  ak  doxaliin,  ag  mbèggéelam  di  tâppewu  ci  moom  ba  numel 
ne  kenn. 


Dara  gènuta  yéemé  nag  waa  juy  woote  bègg  tôortôor  ta 
jamono  june  biirèm  ak  waxam  ak  jèfèm  ak  yègyègèm  lépp  ând 
ak  dég  yi.  Nu  mel  ne  nii  nag  ni  dul  mana  nekkak  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  Yônéntam  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  ci  seeni  yègyèg  ak  seen  xalaat  ak  seeni  jèf  deesu  leen 
limaale  ci  waa  dèggdèggi  mbèggéel. 

Kon  nag  ngir  nga  nekkak  ki  nga  bègg  warngaa  taxaw  ci  wâll 
gii  ba  laa  dara  di  xew,  ta  maneesula  jort  ne  kiy  dund  eig  eâggante 
di  baamu  ei  lâmminam  rekk  ta  xolam  bokku  ea  naa:  «Man  de 
damaa  bègg  Yâlla  akub  Yônéntam»  dana  bokk  ei  ni  âddiis  bu 
tedd  bi  di  bégèl. 

Kameesna  ne  nag  ândug  mbèggéel  bu  ândug  nekkiin  sottee 
rekk  lay  sotti.  Nii  yit  la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  naatale  dèri 
maanaa  yi  ei  xoli  soppe  yi.  Xayna  yit  nekkiinu  Abôo  Bakar  wi 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -moom  mi  jiitu  ei  ni  am  ngènéel  lii-  dafa 
feese  ay  bind  yu  bari  lool.  Moom  kat  ei  bèggèm  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  ândam  ak  moom  dadoon 
dund  tolluwaay  bu  xôot  eig  mbèggéel,  ba  sax  mbèggéel  googee 
ak  eofeel  googee  danudaa  gènè  yokk  ei  bérèb  beef  daa  séentôo 
nudal. 


Bis,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa 
waxtaane  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  defoon  alalam 
jépp  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  baat  yu  feese  mbèggéel 
ak  tagg  ak  eofeel.  Waaye  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -mi 
génnôon  ei  boppam  jeexoon  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee-  dane  nogg  ba  mudéggée  baat  yii,  dâldi  jaaxle, 
li  wax  ji  di  wone  tagg  ak  mbèggéel  lépp.  Ndaxte  dafa  xelmati 
mândargay  tâggoo  ei  baat  yii. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  dayo  bii  nag  la  yègé  ci  biir  ruuam  ag  férféri  gu  metti 
guy  lakke  guy  nuru  sawaray  tâqqaloikoo  ak  sori,  mudâldi  waxe 
ci  lâmminu  ruuam  ay  baat  yoy  dunu  balle  ci  kuy  wax  ci  kudul 
boppam:  «Waaw  ndax  man  ak  sama  alal  danoo  doon  ludul  loo 
moom,  yaw  Yônént  bi?»  (Ibn  Mâjah,  ubbiteg  téeré  ba). 


Ngir  xam  dèggdèggi  ruu  yu  kawe  yu  mel  ne  yii  nag  moo  tax 
sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax 
baat  yii: 

«Warna  ci  nit  ki  bèggè  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
wéttlikoo  Ko  mutoog  ci  jotaayu  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  ndaxte  soppe  bi  bu  toogee  akub  soppeem  deefna 
tudd  aka  jâng  ay  téeméeri  junniy  bôot  yi  nekk  ci  xol  bi». 

Kenn  ci  waykat  yi  yit  waxna  ne:  «Bu  ab  lim  ci  ay  nit  sâkkoo 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  gèstu  dègg,  doonte  day  diir  bu  gâtt, 
kon  asamaan  yi  dananu  sujôot  ca  bérèb  ba  nunekk». 

Batayit  Ash-  shaykh  Sadi  dafa  doonoon  jeexiitu  feenug  Yâlla, 
dafa  bind  baat  yooyee  ngir  soppe  bi  ta  fekk  mulaabal  bakkanam 
ci  xemmeemtéefi  âddina  yi  ci  anam  gu  mat,  muwax  ne:  «Gis 
xarkanami  soppe  yi  ak  xarit  yi  day  mel  ne  saafara  ak  garab  guy 
faj  gôomi  woroomi  xol  yi». 


Bis,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa 
waxtaane  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  defoon  alalam 
jépp  ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  baat  yu  feese  mbèggéel 
ak  tagg  ak  eofeel.  Waaye  Abôo  Bakar  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  -mi 
génnôon  ei  boppam  jeexoon  ei  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee-  dane  nogg  ba  mudéggée  baat  yii,  dâldi  jaaxle, 
li  wax  ji  di  wone  tagg  ak  mbèggéel  lépp.  Ndaxte  dafa  xelmati 
mândargay  tâggoo  ei  baat  yii. 


Xaritoo 


Ci  dayo  bii  nag  la  yègé  ci  biir  ruuam  ag  férféri  gu  metti 
guy  lakke  guy  nuru  sawaray  tâqqaloikoo  ak  sori,  mudâldi  waxe 
ci  lâmminu  ruuam  ay  baat  yoy  dunu  balle  ci  kuy  wax  ci  kudul 
boppam:  «Waaw  ndax  man  ak  sama  alal  danoo  doon  ludul  loo 
moom,  yaw  Yônént  bi?»  (Ibn  Mâjah,  ubbiteg  téeré  ba). 

Ngir  xam  dèggdèggi  ruu  yu  kawe  yu  mel  ne  yii  nag  moo  tax 
sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wax 
baat  yii: 

«Warna  ci  nit  ki  bèggè  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
wéttlikoo  Ko  mutoog  ci  jotaayu  wâlliyu  yiy  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg,  ndaxte  soppe  bi  bu  toogee  akub  soppeem  deefna 
tudd  aka  jâng  ay  téeméeri  junniy  bôot  yi  nekk  ci  xol  bi». 

Kenn  ci  waykat  yi  yit  waxna  ne:  «Bu  ab  lim  ci  ay  nit  sâkkoo 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  gèstu  dègg,  doonte  day  diir  bu  gâtt, 
kon  asamaan  yi  dananu  sujôot  ca  bérèb  ba  nunekk». 

Batayit  Ash-  shaykh  Sadi  mi  doonoon  jeexiitu  feenug  Yâlla 
dafa  bind  baat  yooyee  ngir  soppe  bi  ta  fekk  mulaabal  bakkanam 
ci  xemmeemtéefi  âddina  yi  ci  anam  gu  mat,  muwax  ne:  «Gis 
xarkanami  soppe  yi  ak  xarit  yi  day  mel  ne  saafara  ak  garab  guy 
faj  gôomi  woroomi  xol  yi». 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  xamlena  soppe  yiy  dugg  ci 
kurél  bii,  mudâldi  wax  ci  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


I ^J aUl 

l) jAS'Ij  jt-*j  ôlS^I  l) jjjJj  ô*!)L,^I  ôjA-jtj 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Seen  péeté  daal  mooy  Yâlla  ak  Yônéntam  bi  ak  ni  gêm 
niy  taxawal  julli  tay  joxe  asaka  tay  rukôo»  (laayay  55“'  d  saaru  Al- 
mâidah). 

Kon  nag  ndaw  texeg  nit  kookee  di  xettli  boppam  ci  fiirug 
soppe  ak  xarit  yiy  jeexi,  tay  am  bi  muy  nekk  ci  âddina  sii  xarit  biy 
sax  ak  soppe  bu  dèggdègg  bi  ta  mooy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  xol  yi  ak  ruu  yi  di  jokku  ci  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ta  woroom  ngèm  yi  di  leen  dunèl! 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  mingi  yuuxu  xol  yi  nuxan  mbôot 
mii  nekk  ci  mbèggéel  di  wax  naa: 

«Nanga  xam  bu  baax  ne  soppe  yiy  raafi  ak  soppe  yi  dul 
dèggdègg  ci  âddina  sii  noom  népp  danuy  mujj  doon  say  noon. 
Ta  ku  lay  sèggèl  tay  jii  dana  feenal  nooneel  èllèg.  Bu  fekkee  nag 
alal  ji  nii  la  mel  kon  dawal  wéeru  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
naan  aka  xettliku  aka  jooy  tay  wax  naa:  yaw  sama  Boroom,  bu  ma 
bâyyee  sama  bopp». 

Kâttanug  amal  nit  ay  xalaat  aki  gis  gis  tolluwaay  bu  kawe  la, 
di  taataan  bind  yi  ak  bôot  -yi  nekk  ci  bindéef  yi-  yit  ci  li  muy  firi 
dèggdègg  mbirum  jâmbaari  sopp  Yâlla  yi  rekk  la,  noom  ni  mana 
xôotèl  ci  âddinay  xol,  mana  dund  yit  mbèggéel  gu  dèggu  ta  am 
ci  ndam. 

Ibraayima  kat  li  mudoon  nekk  nekk  ci  tolluwaay  bu  jafe  lool 
ngir  li  mudoonoon  xaritu  Yâlla  teewutôon  musax  ci  jébblu  gu 
mag  ak  wâkkiirlu  gu  mag  ta  nudoon  sârtub  mbèggéel  googee, 
xolam  yit  yègul  njâqqare  walla  jaaxle  lu  tolloog  xef  ak  xippi.  Ba 
nu  ko  sânnee  ca  sawara  wa  yit  dane  malaaka  ya  nèwôon  ngir 
dimblé  ko: 

«Buleen  dugg  digènté  soppe  bi  akub  xaritam.  Lu  sama 
Boroom  bègg  kat  neexna  ma.  Bu  mamueeée  ei  ag  mbaaxam  la 

- 


Xaritoo 


ak  ngènéelam.  Bu  malakkee  yit  sama  bâkkaar  moo  ko  waral.  Ta 
bu  soobee  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danaa  mun».  Muwéy  nag 
ginaaw  tont  lu  bette  lii  di  wax  naa:  «Moom  xamna  li  manekke. 
Waxleen  ma  nag  sawara  ci  ndigèlul  kan  lay  lakke?  Lakk  yit  kan 
moo  koy  def?» 

Ca  mujj  ga  nag  xettli  ga  ak  mucc  ga  dikkna  jôgé  ca  soppe  bu 
mâgg  boobee  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  sawara  wa  mujj  doon 
ab  sedd  ak  jâmm  ci  Ibraayima  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Xew  xew  bii  nag  da  nuy  won  mbèggéelug  Yâlla  ci  melo  wi 
gènè  mâgg  gènè  rafet. 

Lii  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ci  Ibraayima  ci 
téeréem  bu  tedd  bi  ngir  xaritoo  gii  ak  mbèggéelug  dèggdègg  gii: 
«ak  Ibraayima  mi  matal»  (laayay  37“'  d  saaru  An-  najm). 

Kon  nag  xaritoo  ak  matal  kôUèré  yiy  feen  ci  nit  kune  ak 
mbir  mune  -ci  sâmmoonte  gi  nit  ni  di  sâmmoonteek  nattuwaayi 
xaritoo  yi  ci  seen  digènté-  noom  yit  danuy  lèkkèlôo  ak  toUuwaay 
bii.  Nit  niy  am  jikkôy  xaritoog  xol  kat  ay  mândarka  yu  kawe  yu 
rânniku  lanu  neel  nit  ni,  mooxam  muy  ci  wâUug  diiné  waUa  ci 
wâUug  taarix.  Téeréy  taarix  yi  ningi  nettli  ne  amna  jenn  waay  ju 
tudd  Piyaalè  ta  nekkoon  xarit  bu  am  kôllèré  ba  fa  kôUèré  mana 
yam  bob  kilifa  gii  di  Quurquud  ma  nurayoon  ngir  ak  fippôom. 
Ba  njiit  lii  di  Salim  al-  awwal  xamee  matal  kôllèré  gii  nag  muwoo 
ko  laaj  ko  ne  ko: 

«Seetal  wâccuwaay  ak  daraja  ji  nga  bègg  maneexalale  ko 
ci  sa  xaritook  Quurquud,  ba  ci  sax  boo  bèggée  doon  sama 
ministeer». 

Piyaalé  dâldi  koy  sant,  feddli  ak  xaritoomak  kilifa  ga,  wax 
ne:  «Yaw  sama  njiit  li,  lu  weesu  tay  sama  ligéey  mooy  di  ligéeyal 
bâmmeelub  Quurquud». 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Taxawaayu  Piyaalé  bii  de  njobbaxtanu  xaritoo  la,  ta  tegtal  la 
bu  leer  di  mândarga  mu  mana  jeexiital  ci  wâllug  âtte  xarit  yi  ak 
xaritoo  yépp. 

Abû  ‘Uthmân  al-  Hiri  nag  dafa  wax  ne:  «Bègg  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  de  mingi  sottee  ci  teggiin  yu  rafet  ak  fuglu  gu  sax. 
Bègg  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc  nu  di  ko 
râbbe  ci  topp  sunnaam  ak  topp  ko  nangul  ko  nangu  gu  feese 
mbèggéel.  Bègg  wâlliyu  yi  di  ame  ci  wormaal  leen  ak  ligéeyal 
leen.  Xaritoo  ak  soppe  yi  di  ame  ci  won  leen  mbégté  ci  lu  sax  ci 
sârtub  mubana  doon  ci  lu  araam.  Bègg  njaboot  gi  di  ame  ci  jikkô 
yu  rafet  yi.  Bègg  nu  dèng  ni  di  ame  ci  naanal  leen  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  mu  dugèl  leen  ci  yèrmèndéem». 

Mbèggéel  gune  ak  xaritoo  gune  daal  dafa  am  defiin  wu 
mujagoo  ak  anam  gu  mujagoo,  ndaxte  xaritoo  ak  mbèggéel  kem 
ni  nuy  sâmme  anam  yii  lanuy  wéyé.  Mbèggéel  gi  nekk  ci  xol  yi 
nag  dudaanu,  waaye  beef  sâmmoonteewul  ak  teggiini  xaritoo  ak 
mbèggéel  kon  jokkoog  mbèggéel  gune  day  wèlbètiku  doon  ag 
noonoo.  Ci  wâll  gii  nag  la  nuwara  ândeeg  wattandiku  ak  bâyyi  xel 
gu  mat  bu  nuy  waxtaanak  xarit  yi,  ndaxte  wax  dafa  mel  ne  jaasi  ju 
naw,  day  dagg  xaritoo  ak  mbèggéel  di  leen  ray,  di  def  ci  xol  gôom 
yu  dul  wér,  day  wowal  tôortôori  mbèggéel  yi  nekk  ci  dèrub  xol  di 
leen  dagg.  Amna  nag  baat  buy  naatal  wâll  yépp  melne  tawi  lolli 
di  sottal  ay  njarin  yu  amul  âpp. 

Bu  safaanub  loola  amee  nag,  xaritoo  gu  dègguwul  gu  nufoog 
ne  ag  mbèggéel  la  di  ag  xaritoo,  walla  dund  ci  anamug  nâkka 
faale  dara  manuta  doon  xaritoo  ak  mbèggéel  dèggdègg,  ndaxte 
xaritoo  yiy  xalaate  nâkka  faale  ak  doon  keneen  day  nuru  buum 
gu  dègèrul  gu  nuy  riis  ci  nawkal  paaka  bu  naw;  buum  gii  xayna 
mumana  dékku  nawkal  pakka  bi  yatt  walla  jurôomi  yoon  waaye 
day  mujj  dog  rekk.  Sikki  sâkka  nag  amul  ci  ne  ay  xaritoo  aki 

- 


Xaritoo 


mbèggéel  yu  mel  ne  yooyee  amunu  njarin  du  ci  âddina  du  ca 
âllaaxira.  Safaan  bee  am  sax,  noom  danuy  jural  seeni  woroom  lor 
weef  manuta  melal  ci  yaari  kèr  yépp  âddina  ak  âllaaxira.  Lôolu 
moo  tax  nag  sârt  bi  manula  nâkk  ngir  sâmm  xaritoo  gii  di  nga 
doon  xarit  ak  soppeb  ki  ko  yayoo. 

Ci  biir  lii  nag  mbèggéel  gi  nekk  ci  xol  yi  bu  manee  èmb 
bindéef  yépp  kon  dana  def  boroomam  muy  ku  gèm  ngèm  gu 
mat,  ci  weneen  waxiin  ku  sopp  dèggdègg,  maanaam  ku  bègg 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Dègg  la,  eofeel  gi  mingi  tâmblee  ei  ay 
mbèggéel  ak  yu  nuy  bègg  yuy  jeexi  yu  mel  ne  tôortôor  buy  fett 
di  foee  waaye  day  jèm  ei  nekk  “Gofeel  gu  aju  ei  Yalla”  ei  waxtu 
wi  muy  âgge  ei  bindéef  yépp  ei  matale  gu  daj  gu  jôgé  fa  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Waaye  ki  des  di  wékku  ei  pakkub  doon  keneen  dumana  âgg 
ei  tolluwaay  bii.  Ndaxte  jaam  bi  ni  muy  mana  dundé  wâllam 
akub  eérèm  ei  mbèggéel  gi  ak  xaritoo  gi  mooy  kem  ni  muy  jéggée 
gâllankoor  ak  pakki  doon  keneen  rekk.  Ta  lii  dumana  nekk  bu 
safaanub  loola  amee. 


Kilifa  gii  di  An-  Nakhshabi  mingi  nettli  nettli  bob  day  melal 
niy  wékku  ei  pakk  yu  mel  nii,  muy  wax  ne:  “Bis  aw  waxambaane 
dafa  dikk  ei  buntu  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  dâldi  wax  ne:  Man  de 
damaa  am  eofeel  ei  doom  ju  jigéen  ju  njiit  li.  Ba  xibaar  ba  âggee 
ea  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  munèw  ea  bunt  ba  wax  waxambaane 
wa  ne  ko:  jèlèl  junniy  dèrèm  yii  ta  bul  waxati  lu  mel  ne  lii,  ndax 
damay  jurèl  lor  di  la  ko  jurèl.  Ba  waxambaane  wa  banee  dem 
mugaaral  ko  mujèl  naari  junniy  dèrèm  ta  dem.  Ca  mujj  ga  nag 
ba  waxaale  wa  âggee  ei  fukki  junniy  dèrèm  ak  naar  booba  la 
waxambaane  wa  nangu  dâldi  dem. 


Ba  doom  ju  jigéen  ju  njiit  la  gisee  lii  nag  muwax  ne:  Nan 
nga  may  bèggé  ta  say  gèt  xaalis  muur  leen  ba  gisôo  ma?  Ndax 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xamnga  payug  kuy  teg  kenn  ci  sama  kaw?  Mbugèlam  mooy 
nudog  baatam.  Gofeelam  gu  dègguwul  ga  nag  moo  tax  doom  ju 
jigéen  ju  njiit  la  soril  ko  boppam”. 

Kenn  ci  niti  Yâlla  yi  bi  mu  xamee  lii  dafa  daanu  tâggook 
sagoom.  Ba  sagoom  déllusee  mune:  “Ée  yéen  nit  ni!  Lan  la 
mbèggéel  yi  dègguwul  di  èndi  ci  âddina?  Noom  kat  dunu  jarin 
bu  âllaaxiraa  niy  woote  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  tay  jublu 
ci  kudul  Moom». 

Mâggaayu  mbèggéel  de  ningi  koy  nattu  ci  xan  gi  ki  bègg 
di  xan  boppam  ngir  ka  mubègg  bu  manula  nâkk.  Ki  bègg  lool 
daal  duyèg  ne  day  xan  boppam  buy  joxe  bakkanam  ngir  jote  ko 
ka  mubègg  bu  nu  sâkkoo  loola.  Nit  ki  xamul  li  eofeel  ak  xaritoo 
di  firi  nag  ta  manuta  am  ab  eér  ei  mbèggéel  ak  eofeel,  kôoku 
maneefnaa  wax  ne  day  dund  ei  bânneexam  aki  bèggbèggèm 
ta  manuta  sôobu  yoon  wiy  âggale  ea  mat  ga,  ndaxte  xolub  ki 
manula  xam  mbèggéel  day  nuru  suuf  su  bekkoor. 

Xam  nag  mooy  mbèggéel,  ndaxte  sababub  bindéef  yi  mooy 
mbèggéel.  Lôolu  sax  moo  tax  niy  am  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  danuy  janook  xarkanamub  xaritoo  ak  mbèggéel  du  rek 
ei  nit  waayi  ei  gâncax  yi  ak  rab  yépp  yiy  tasaaroo  di  dund  ei 
âddina. 

Ta  sunu  way  jur  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
nettlina  nu  xewxew  bu  amoon  ei  moom  ei  mbirum  mbèggéel 
gu  jèm  ei  bindéef  yi  mudâldi  ne:  «Damaa  luyéwôon  ag  kèr  ea 
Mâddinatul  Munawwara  man  ak  sama  sèrin  bu  wegu  ba  Saamii 
Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  lu  jege  neenfukki  at  ei 
ginaaw.  Kèr  ga  nag  ea  jamono  jooja  ban  lanu  ko  tabaxewoon. 
Ba  nuduggée  ea  néeg  ba  nuwaajaloon  ngir  mu  fay  dallu  aka 
for  bèt,  nugis  jaan  ju  lemu  ea  kon  ba,  nudâldi  tiit  ei  lu  nutayul. 


Xaritoo 


Waaye  moom  dafa  sax  ci  tekk  ak  dal,  dâldi  wax  ne:  “Bâyyileen 
mbindéefum  Yâlla  mii  eig  njâmburam  ta  buleen  ko  laal”. 

Ca  muj  ga  nag,  ginaaw  ab  diir  rab  wii  dafa  génn  sunu  néeg 
ba,  gisatunu  ko.  Lii  nag  day  leeral  ne  niy  âgg  ei  balluwaayu 
xaritoo  ak  mbéggéel  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  danuy  mujj 
doon  xariti  bindéef  yépp.  Xayna  sax  mbèggéel  gi  doxoon  digènté 
waykat  bii  dèkk  Turki  di  Yuunus  Amrè  ak  tôortôor  bu  mboqq  ba 
-xayna  mubokk  ei  misaal  yi  gènè  yéemé  yu  xaritoo  gii. 

Xol  yi  mbèggéel  gi  nèbbu  ei  bindéef  yi  manuta  naatal  daal 
xol  yu  gumbè  lanu.  Ruuyi  nit  yi  manuta  waxtaan  ak  bindéef  yi  yit 
ruu  yu  luu  lanu.  Ta  xol  yiy  wèr  ab  soppe  bu  nu  ko  amewul  ei  nit 
dananu  ko  mana  ame  ei  bindéef  yi  ei  des.  Ndox  yiy  daw  ak  bérèb 
yu  naat  yi,  ak  doj  yi  ak  tôortôor  yi  ak  dèr  yi  danuy  déy  xol  yiy  wèr 
mbèggéel  wayi  mbèggéel  ak  xaritoo  yu  bari. 

Xol  yi  numoone  râbbe  leen  way  yii  kat  danuy  yèg  mâggaay 
ak  rèyaayu  jèfi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  danuy  waxak  jèf 
joojee  ei  seenu  melo.  Ci  nii  nag  la  bôoti  Yâlla  yu  bari  di  ubbikôo 
ei  biir  xol  yi  feese  yègyègi  eofeel  ak  mbèggéel. 


Ci  mujj  gi  nag  âgg  gu  kawe  googee  day  mujj  doon  lu  feen 
lu  fés.  Ci  nii  nag  leef  di  yaakaare  saafara  neel  ni  am  wérèdiy  xol, 
naqar  wi  ei  xol  yi  yit  di  den.  Sottikuy  kâttan  yii  nekk  ei  bindéef 
yi  danuy  yèkkèti  yègyègi  xol  bi  ngir  munekk  xaritu  bôot  yi  ak  yi 
nèbbu,  danu  koy  waajal  yit  ba  munekkxarit  ak  soppeb  Boroom  bi 
Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ndaxte  junniy  junniy  taar  yi  nekk  ei 
bindéef  yi  ab  raas  lanu  buy  âggale  ei  soppe  bu  mag  biy  ki  nu  gènè 
bègg,  maanaam  day  âggale  ei  ki  bind  taar  yii  yépp  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Niy  yéeg  nag  di  jaar  ei  raas  bii  danuy  yèkkètiku 
ngir  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Bu  lôolu  jâllee  yit  ki  gèm  ei 
tolluwaay  bii  dafa  ând  ak  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  bépp  bérèb. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  jamono  june  leerug  ândak  Yâlla  gii  day  jolli  ci  xarkanamam. 
Ci  nii  nag  la  mândarga  yoy  leer  yu  texe  yi  di  doone  balluwaayu 
bârke  ak  yèrmèndé  ju  biir  ak  ju  bitti  neel  xeet  wi  ak  bindéef  yi. 

Mâlik  ibn  Dinâr  yâlla  na  ko  âialla  gèrèm  mmgi  nettle  di  wax  naa: 

“Ba  ‘Umar  ubn  ‘Abd  al-  ‘Aziz  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  toogee 
ci  xilaafa  gi,  sâmm  ya  ca  doj  ya  danudoon  wax  naa:  “Waa  ju  baax 
jiiténa  nit  ni”. 

Nulaaj  leen:  “Fu  ngeen  xame  lôolu?”  Nune:  “Ba  ci  rab  yi  sax 
ningi  dund  ci  noflaay  ak  dal». 

Muhammad  ibn  ‘Uyaynah  yit  -yâlla  na  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  yèrèm-  mingi  wax  naa: 

«Damadoon  sâmm  ay  gâtt  ca  Kiirmaan  ta  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al- 
‘Aziz  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nekkoon  xalifab  juUit  ni.  Damadoon 
gis  gâtt  yi  di  wètt  ândak  till  yi  ngir  ag  maandoom  ak  dundug 
ruuam.  Genn  guddi  nag  ag  tUl  fâdd  benn  gâtt,  madâldi  jaaxle  wax 
ci  sama  xel  ne  dafa  mel  ne  âddina  si  dafa  nâkk  dalam  gépp.  Ta  li 
ma  gènè  foog  moodi  ne  xalifa  bu  maandu  boobee  di  soppeb  Yâlla 
dafa  faatu.  Ba  magèstôo  laajte  laa  xam  ne  ‘Umar  ubn  ‘Abd  al-  ‘Aziz 
dafa  faatu  ca  guddi  googee. 

Nit  kumu  mana  doon  ku  bèggè  jaxase  âddinay  xolam  ak 
jèmm  yuy  misaal  di  royuwaay  mel  ne  yooyee  feese  jikkôy  mat  yu 
doomi  Aadama  yi,  warnaa  xoole  eig  settantal  gèti  soppey  Yâlla 
yiy  gis  yiy  ubbiku  ei  xol  yi  jèm  ei  jant  biy  fees  sowu  bi  jamono  yi 
muy  so  ei  waxtuy  marax. 

Ta  bu  nuy  xool  kulôor  yu  wuute  yi  ak  nataal  yu  wuute  yi 
muy  nataal  ei  asamaan  yi  danuy  jaaxle  di  waaru  ei  nataalub  ku 
xeren  kookee  ak  fentkat  bu  xarala  boobee,  ta  dananu  rafetlu 
aka  mâggal  nataal  yooyee  mu  nu  jox.  Ci  nii  nag  bu  nuy  gise  di 


Xaritoo 


settantale  yègyèg  yii  bind  yi  ak  rafetal  rafetal  yu  wuutey  kulôor  yi 
ak  xalimag  kâttan  giy  yèngutu  ci  sunu  kanam  di  tege  ci  nataalub 
bindéef  bi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nataal  -miy  nataalkat  bi 
dara  tènkul-  ak  yi  nuy  gis  yépp  ci  bindéef  yi  danuy  wone  ci  anam 
gu  leer. 

Xoolleen  ab  tôortôor,  ta  yéemu  ci  fan  la  suuf  su  nuul  si  jèlé 
kulôor  yii?  Ci  âddina  sii  da  fee  am  taar  yu  bari,  ak  sottikuy  kâttan 
gi,  ak  xarbaaxug  bind  gi  ak  xarala  gi,  ak  neewant  gi  numanuta 
takk.  Bindéef  yi  nag  bu  nuleen  nattee  ci  xol  bi  mana  gis  danuy 
doon  fu  xarbaax  yi  ak  muujisaat  yi  di  feene. 

Ndaxte  taar  yii  yépp  lu  rafetaayu  taarub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  tâppewu  lanu.  Lôolu  moo  tax  gèt  ak  xol  yiy  farlu  ngir  gise 
bindéef  yi  xoolub  waaru  ak  xalaat  danuy  dellu  fa  nujôgéwôon 
ândakjaaxle  akwaaru. 

Waaye  li  metti  moodi  ne  xel  ak  xalaat  lu  ci  bari  danuy  xam 
muujisaat  yii  ak  xarbaax  yii  ta  dunu  ci  jânge,  danuy  mel  ne  rek 
yooni  kekk  yu  dègèr  yi  manula  am  benn  eér  ei  toqq  gi  gènè  tuuti 
ei  taw  bi  eiy  wâcc. 

Kon  nag  Yaw  sunu  Boroom  yâlla  nanga  nu  may  ta  xéewèlale 
sunuy  xol  xôotaayu  yègyèg  ak  xalaat  ei  jeexiiti  kâttan  ak  mâggaay 
ak  bindub  Yâlla  yi  ei  bindéef  yooyee. 


Bu  nudee  xalaat  ei  sunu  nekkiin  di  seetaat  sunu  bopp  ei 
anam  gu  fullèwu  dananu  gis  ne,  li  nu  sottikuy  kâttan  gi  di  wèr 
wèr  ei  saa  sune,  xol  yi  bu  leen  gâllankoori  bânneex  muurée  danu 
leen  di  xan  eofeel  ak  mbèggéel  gog  Yâlla. 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  mingi  wax  naa:  “Yaw  mi  sôobu  yoonu  dègg, 
fasal  ag  xaritoo  yaw  ak  sa  Boroom  mi  yilif  dègg  lu  jiitu  bis  péne 
di  nèw.  Moom  kat  mooy  kiy  jâpp  ei  sa  loxo  bisub  jaaxle  gu  mag 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ga;  ndaxte  ca  bis  booba  dufa  am  kenn  kuy  jâpp  ci  sa  loxo  ci  ludul 
ndigèlam.  Ca  bis  booba  kat  nit  ki  day  dawi  magma  ak  rakkam  ak 
ndayam  ak  baayam  aki  soxnaam  aki  doomam”. 

“Ta  ca  tolluwaay  boobee  ngay  xame  bu  baax  xaritoo  ak 
Yâlla.  Ta  nanga  xam  ne  xaritoo  mooy  jiwwuw  noo  gu  mujj  gi. 
Maanaam  âllaaxira  moo  ko  taxa  jôg,  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  moo  ko  taxa  jôg”. 

Woote  bii  nag  sottikuna  jôgé  ca  gimin  gu  laab  ga  giminug 
sunu  sang  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
ca  waxtuw  faatu  wa  ba  muwaxee  ci  anam  guy  feenal  xôotaayu 
mbèggéelam  ak  eofeelam  neel  Boroomam  ne:  “Andandoo  ba 
gênê  kawe  kay,  ândandoo  ba  gênê  kawe  kay”. 

Xol  yi  jèl  seenub  eér  ei  bèbb  gii  daal  ei  kem  li  nu  tollool 
âggnanu  ea  njobbaxtanul  bègg  Yâlla,  ta  ei  seen  tukki  biy  sax  day 
doon  fu  mbôtum  digub  Yâlla  bi  du  feene: 


“Mane,  niféetéek  Yâlla  de  dunu  ragal  ta  dunu  amu  naqqar 

yit”  (laayay  62“^  ei  saaru  Yûnus). 

Kon  Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  def  ei  sunuy  xol 
mbèggéel  gu  nuy  âggale  ei  Sa  ngèrèm  lu  kawe  lu  mâgg  li.  Ta 
yâlla  nanga  nu  texeel,  béglôo  nu,  boole  nu  ei  nu  baax  ni,  ta 
yâlla  nanga  nu  bègg  yaw  Yâlla.  Aamiin. 


A^hl  ana  matal  kôallèré 


Matal  kôllèré  neel  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  ci  sèmmoonte 
ak  topp  ay  digèlam  rekk  lay  sottee.  Matal  kôllèré  gii  nag 
mooy  niobbaxtanul  yègyèg  ak  jèf  yi  lèkkèlôok  moom. 
Ndaxte  ki  bind  di  kiy  dundèl  di  kiy  kenn  di  ki  népp  di 
wéeru  mooy  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg.  Sunug  dund  kat 
ak  sunug  dee  ci  loxoom  lanu  nekk  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mègg.  Ci  wèll  gii  nag  mbèggéel  gi  Ko  neel  Moom  Mu  tedd 
mi  ta  mègg  ak  yègyègu  wékku  ci  Moom  ci  noo  gune  mooy 
njaame  gi  gènè  mègg,  ta  mooy  borub  matal  kôllèré. 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


Waykat  bii  dèkk  Turki  di  ndem  si  Yalla  Muhammad  ‘Âkif 
dafa  woowoon  ‘Ali  Shawqi  Afandi  al-  Bûsnawi  di  kenn  ci  xariti 
benn  bakkanam  ci  mayeg  doomam  ju  jigéen.  Kilifa  gu  mâggat  gii 
dâldi  yeexa  agsi  tuuti.  ‘Ali  Shawqi  Afandi  wax  li  waral  ag  yeexam 
dâldi  ne:  “Li  waral  yeexa  agsi  gii  mooy  nâkka  matal  kôllèré”. 
Muhammad  ‘Âkif  h'éggè  dalal  xelam  ne  ko  ci  anam  gu  fullèwu,  ta 
fekk  mangay  muun:  “Gan  nâkka  matal  kôllèré  ngay  wax,  kilifa  gi? 
Maasug  tay  gi  kat  aakimôona  mbir  moomee  bu  yâgg”. 

Dègg  gii  ndem  si  Yâlla  Muhammad  ‘Âkif  vfone  daal  ci  lu 
ândak  naqqar:  Aah  ana  matal  kôllèré  gi?!  mbir  la  mom  maneesu 
koo  nâkka  aajowoo  ta  nit  da  koy  aajowoo  lool  lool.  Ndem  si 
Yâlla  ‘Âkif  kat  -moom  mi  junj  tasaaroog  nâkka  matal  kôllèré 
ca  jamonoom  ba  muyèkkètée  baatam  noonee-  bu  gisoon  sunu 
jamonoy  tay  kuy  xam  nan  lay  xaacoo  di  ko  xettlikoo  di  ko 
metiitloo.  Tay  kat  nit  ni  dunu  fâttliku  yu  baax  yi  sax,  ta  li  nugènè 
séentu  moodi  ne  baatu  matal  kôllèré  doonatul  ludul  aw  turu 
benn  ci  kâree  yu  siiw  yu  dèkkub  Istâmbôol. 

Li  matal  kôllèré  di  doon  doon  menn  ei  mândargay  Lislaam  ta 
xayna  sax  mu  bokk  ei  kenoy  Lislaam  ak  laltaayam  yi  èpp  solo,  liy 
dègg  moodi  ne  li  lal  laltaay  yépp  ei  Lislaam  mooy  ngèm.  Waaye 
wôorna  ne  matal  kôllèré  doon  na  yit  ei  jèmmi  jamono  ji  jeexiitu 
ngèm  akug  jèmmèlam.  Ndaxte  matal  kôllèré  mooy  sâmm  kôllèré. 
Ta  ngèm  mooy  dèggèl  Boroom  bi  fa  âddinay  ruu  ya  ak  nangoo 
feenal  xaritook  Moom  ak  bègg  Ko  ei  âddina  sii,  maanaam  daal 
mooy  matal  kôllèré. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ta  lôolu  taxul  matal  kôUèré  yam  ci  sâmm  kôllèré  gi  rekk. 
Waaye  mooy  sellal  ngir  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  nâkka 
soppikug  xol  bi,  ta  mooy  xol  bi  sax  ci  bu  dègèr  ak  sant  njekk  gi 
nuy  ga  ci  nutaxawal  jote  gu  taaru  gu  rafet  ci  anam  guy  èmb  sunu 
way  jur  yi  ak  bokk  yu  jege  yi  ak  yu  sori  yi  ak  sunu  bokk  yi  ci 
diiné. 

Ta  woroom  xamxam  yi  ak  nu  baax  ni  ba  ci  yônént  yi  noom 
ni  jeexal  seenug  dund  ci  farlu  ngir  jottli  nu  xéewèlug  ngèm. 
Nekkiin  wiii  nag  du  nekkiin  wuy  am  jenn  jamono  rekk  waaye  daa 
wara  sax  di  wéy  diirub  dund  gi. 

Baatub  matal  kôllèré  kat  lâmboona  maanaam  ând  ak  doon 
benn  leeg  leeg  mel  ne  nga  doon  genn  wet  ci  yaari  weti  ndimè  lu 
am  ay  melo  yu  mel  ne  sant  njekk  ak  xaritoo  ak  sax  eig  njub.  Beef 
ko  xoolee  noonee  nag  doxaliin  wune  ak  yèngutu  bune  day  waral 
gèm  ni  muy  lâmboo  maanaam  matal  kôllèré  ei  jèmmi  jamono  ji, 
ta  safaanub  doxaliin  yii  ak  yèngutu  yii  danu  leen  di  limaale  ei  wor 
ak  nâkka  matal  kôUèré. 

Matal  kôllèré  daal  melow  biir  la  wu  nekk  ei  tolluwaay  bi  gènè 
kawe  ei  dundug  nit  ni,  doon  melo  wu  yônént  yi  ak  wâlliyu  yi  ak 
nit  ni  am  jikkô  yu  rafet. 

Ci  anam  gii  nag  la  nenn  ei  firikati  Alquraan  yi  xamlee 
Lislaam  ne  mooy:  saxal  ei  lâmmin,  ak  dèggèl  ei  xol,  ak  nangul 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  matalal  Ko  kôllèréem  eib  âtteem 
akub  dogalam.  Ni  seeni  xol  amub  eér  ei  balluwaayu  matal  kôllèré 
bi  nag  danoo  def  seeni  bakkan  -yi  meloon  ne  sawara-  ay  dèr  yu 
ami  tôortôor  ta  feesak  ay  fèlôor.  Di  dèr  yu  naat  ndaxte  fèlôori 
tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  da  eaa  nekk,  ak  rammtuy  sellal  Yâlla, 
ak  tooli  ngèm  ak  xam  Yâlla,  ak  tôortôori  rafetal  jèf,  ak  dexi  jèf  ju 
baax.  Kon  nag  payug  xol  bu  muman  di  doon  day  déggôo  ak  aw 

®nekkiinam;  ndaxte  pay  googee  mooy  âjjana  yu  kawe  ya  ak  taarub 

- 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Kon  nag  sawara  yi  ci  kanam 
xol  yu  mel  ne  yooyee  seenu  melo  day  soppiku  ba  numujj  doon 
dèr  yu  naat.  Ci  misaal,  ca  jamono  joojee  Namrôod  diglée  nusânni 
sunu  sang  Ibraayima  ca  sawara  sa  meloon  ne  doj  yi  melow  sawara 
wa  dafa  soppiku  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg: 


^  J* 


«Nuwax  ne:  Yaw  sawara  wi,  doonal  ab  sedd  ak  jântnt  ci 
Ibraayinta»  (laayay  69“'  d  saaru  Al-  anbiyâ). 


Musoppiku  doon  tool  bu  naat;  ndaxte  sunu  sang  Ibraayima 
lu  jiitu  nu  koy  sânni  ca  sawara  wa  dafa  faye  ndoxum  matal 
kôllèré  tâkktâkkul  bânneex  ak  bakkan,  ta  mudoonoon  yônént 
bob  xaritook  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  mbèggéelam  ci  wâll 
yépp  danoo  jèmmu  ca  moom. 


Ta  dundug  sunu  Yônént  bu  mâgg  bi  -royukaay  bu  rafet  bi 
di  ndamul  bindéef  yi-  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dafa  doonoon  misaal  muy  feenal  matal  kôllèré  la  tâmblee  eag 
njèlbéenam  ba  eag  muujèm.  Ba  ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
digèlée  mu  ubbi  Mâkka,  bérèb  bu  bârkeel  bu  sell  boobee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  ganee  âddina  mâgge 
fa.  Ginaaw  ubbi  ga  nag  leerug  bindéef  yi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli 
xéewèl  ak  muee  dafa  sax  Mâkka  fukki  fan  ak  jurôom,  nenn  ei 
waa  lansaar  yi  dâldi  jaaxle  ea  loola  am  ea  aw  naqqar,  jortoon  ne 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  duând  ak  noom 
deUuwaat  Mâddina,  nutâmbliwoon  di  waxtaane  mbir  moomee 
ea  seen  biir.  Ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
yègée  jaaxle  googee  dal  lansaar  ya  nag  dafa  dajale  lansaar  ya 
laaj  leen  ne:  «Lu  ngeen  di  wax?»  Ginaaw  ba  muxamee  la  leen 
jaaxaloon  nag  tiisoon  leen  mubèggôon  leena  jox  misaal  ei  matal 
kôllèré  dâldi  ne: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Man  dejaamub  Ydlla  laa  di  ab  Yônéntam.  Damaagâddaay 
jêm  ci  Yâlla  ak  ci  yéen,  kon  bu  may  dund  ak  bu  mayfaatu  yéen 

laay  féetéel»  (MusUm,  buntub  Al-  jihâd;  ak  Ahmad  ibn  Hanbal,  Al-  musnad, 
xaajub  11“‘,  xétu  538“'). 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  baamuna 
matal  kôllèré  gii  weneen  yoon  ba  mumujjée  yéeg  ca  minbarub 
jumaa  ja  ca  wérèdi  ga  mugénné  âddina,  ba  muwaxeek  waa 
Muhaajirôona  ya  di  leen  dénk  waa  Lansaar  ya,  dâldi  ne: 

«Maangi  leen  di  dénk  waa  Lansaar  yi;  noom  kat  nooy 
samay  xejj.  Ta  defnanu  li  leen  war,  li  nuyayoo  moo  ci  des.  Kon 
nangeen  nangu  nu  deflu  baax  ci  noom,  ta  nangeen  baal  nu  def 
lu  jubul  ci  nOOm»  (Al-  Bukhârl,  buntub  manâqib  al-  ansâr). 

Xameesna  ne  nag  yônént  yépp  nooy  gindikat  yi  jângal  nit  ni 
maanaam  matal  kôllèré  ca  tolluwaayam  ba  gènè  kawe.  Ngir  nag 
nga  doon  jaam  buy  am  mbèggélug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
warnanoo  yar  ta  saxal  sunuy  xol  ca  nattuwaay  yooyee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  -moom  mi  nuy  gindi 
di  nu  jubèl-  tèrèl  ci  mbirum  matal  kôllèré.  Ta  man  nanoo  lim 
nattuwaay  yii  ci  anam  gii  di  nèw: 

1-  Matal  kôllèré  jèmé  ci  Yalla  Boroom  bindéef  yi: 

Njèlbéenug  wéttliku  ak  matal  kôllèré  -miy  juddôo  ci  moom- 
daal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  moo  ko  jagoo,  ndaxte  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  dafa  seereloo  ruu  yi  mubind  lu  jiitu  mu  leen  di 
wâcce  ci  âddina  dâldi  ne  leen: 


«Ak  ba  sa  Boroom  seereloo  seen  bopp  nit  niy  dooni  doomi 
Aadama:  ndax  duma  seen  Boroom?  Nune:  ahakay,  seerenanu! 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ngir  bu  bispéneée  ngeen  bana  wax  ne:  nun  kat  danoo  fâttewoon 

lii”  (laayay  172“'  ei  saaru  Al-  a’râf). 

Seere  sii  nag  liy  soloom  moodi  ne  kôllèré  la  guy  wone  ne  ki 
bind  moo  yayoo  jaamu  di  wone  yit  ne  nit  ni  nangunanoo  doon 
ay  jaamam.  Lu  jiiitu  mbir  mii  nag  warna  ei  moom  mudèggu  ei 
seere  sii,  sellal  ei,  ta  def  njaam  gi  mu  wéy  ta  sax  diirub  dund  gi  ea 
anam  ga  gènè  rafet. 

Ndaxte  nangu  gi  dudoy  rekk  ngir  sellal  gii  ak  matal  kôllèré 
gii.  Waaye  kay  dafa  am  ay  wartéef  yu  bari  yoy  xol  ak  yoy  xel  yu 
nangu  gii  di  sos,  wartéef  yii  nag  nooy  def  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  diglé  ta  wattandiku  li  Yâlla  tere. 

Ca  anam  googee  nag  matal  kôllèré  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  mingi  sottee  rekk  ei  sâmmoonte  aki  digèlam.  Ta  matal 
kôllèré  gii  mooy  njobbaxtanul  yègyèg  ak  jèf  yi  aju  ei  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg. 

Ndaxte  ki  bind  tay  dundèl  tay  kenn  ki  népp  soxlaal  mooy 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Sunug  dund  ak  sunug  dee  kat  ei 
loxoom  la  nunekk.  Ta  ei  wâll  gii  mbèggéel  gu  yaatu  gi  nu  Koy 
jagleel  mingi  sottee  ei  nga  taqqook  Moom  ei  noo  gune,  ndaxte 
loolee  mooy  nekk  njaam  gi  gènè  mâgg  di  matal  kôllèré. 

Jabar  ya  firawna  daajoon  ea  dâtti  tândarma  ya  ray  leen  kat, 
daggte  seeni  tânk  ak  seeni  yoxo  eig  jâllawle  ngir  la  nugèmôon, 
waxunu  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  musèl  nu  ta  xettli  nu  ei  nattu 
bii,  ta  defal  nu  noflaay  ak  muee.  Waaye  dara  gènuta  mâgg  matal 
njaam  ga  seeni  lâmmin  tudd  ba  nuwaxee  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


“Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  sotti  ag  mun  ta  defnu 
ayjullit  bu  nuyfaatu”  (laayay  126“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Lii  moo  tax  bi  aji  bind  ju  tedd  ji  di  tontu  jaamam  yiy  jèmmèl 
matal  kôllèré  ak  xaritoo  gu  mel  ne  googee  muwax  leen  ne: 


«Ngir  Yâllafay  ni  dêggu  seenug  dèggu  ta  mbugèl  naaféqq  yi 
bu  ko  soobee  walla  mujéggèl  leen.  Yâlla  de  ku  manajégglé  la  ku 
mana  yèrèmé  la»  (laayay  24“‘  d  saaru  Al-  ahzâb). 

Bu  dee  jeneen  laaya  ju  tedd  ji  nag  moom,  dafa  kan  ni  gèm 
niy  waa  matal  kôllèré  dâldi  wax  ci  noom  ne: 


«Amna  ci  ni  gèm  non  dèggèlnanu  la  nudigéwôon  ak  Yâlla. 
Amna  ci  noom  nag  nu  faatu  am  ci  noom  nuy  néggèndiku,  ta 
S0ppiwunu  genn  SOppi»  (laayay  23“'  d  saaru  Al-  ahzâb). 

Dègg  googee  nag  moo  waral  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar- 
Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  di  woo  ni  sôobu  yoonu  xam 
Yâlla  ak  yègyèg  di  wax  waxiinu  misaal  ci  matal  kôllèré  jèmé  ci 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  mun  nattu  yi  ci  âddina  sii  di  jeexi 
mudâldi  ne:  «Ée  yaw  rammtu  mi!  Ba  kan  ngay  wéy  sâkku  ku  la 
xettli  ci  tângoor  wu  tar  wi  ak  sedd  bu  tar  bi?  Ée  yaw  rammtu  mi! 
Ndax  dana  yell  ngay  waxtaane  ag  fon  ci  lu  dul  dakk?  Bu  fekkee  sa 
xol  bi  wékkuna  dèggdègg  ci  soppeem  bi  kon  nanga  ubbi  say  gèt 
ta  sant  ko  yit  ta  waxtaane  matal  kôllèré.  Bâyyil  dég  yi  ta  waxtaane 
fèlôor  yi.  Bul  geestu  di  xool  sa  meloy  fèlôor  yi  aju  ci  dâtt  bi  ak 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


reen  yi,  waaye  xoolal  jèmmi  félôor  gi  ci  boppam.  Lu  tax  nga  def  sa 
yitté  ci  âddina  sii  di  jeexi?  Xanaa  bérèb  bi  nga  bèggè  âgg  nekkul 
ci  ginaaw  âddina  sii?» 

Nii  ko  sunu  Idlifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  seUal  mbôotam- 
wonee  nag,  liy  juddôo  ci  sâggan  ak  nâkka  matal  kôllèré  ak  topp  ci 
ginaaw  mbèggéel  yiy  jeexi  mooy  pert  gu  leer.  Lôolu  moo  tax  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di  moytuloo  jaamam  ni  nutâbbi  ci  eâggante 
gii,  mu  leen  di  wax  naa: 

“Ta  buleen  mel  ne  nifâtte  Yâlla  mufâtteloo  leen  seen  bopp. 
Noona  nooy  kâeeoor  ya»  (laayay  19“'  d  saaru  Al-  hashr). 

Mingi  wax  batayit  naa:  «Ku  won  ginaaw  sama  pâttli  gi 
dundgu  karaj  lay  am  ta  bu  bispeneée  danu  koy  dekkil  mudoon 
gumbè.  Mune:  Yaw  sama  Boroom,  lu  tax  nga  dekkil  ma  madoon 
gumbè  ta  madoonoon  kuy  gis?  Mune:  Nôonu  la.  Samay  tegtal 
dafa  agsiwoon  ei  yaw  ngafâtte  ko;  nôonu  yit  leeflay  fâttee  tay» 

(laayay  124“'  ba  126“'  d  saaru  Tâhâ). 

Ci  anam  gii  nag,  kuy  feenal  matal  kôllèré  jèmé  ei  Yâlla 
Boroom  bindéef  yi  ei  âddina  sii  di  jeexi  dana  feenal  matal 
kôllèré  bu  âllaaxiraa  yit,  ndaxte  matal  kôllèré  gi  gènè  mâgg  tay 
njobbaxtanam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  boppam  moo  ko 
jagoo.  Ta  waxi  Yâlla  ji  mingi  leeral  mbir  mii  naa: 

«Bu  nutuubée,  taxawal  julli,  joxe  asaka,  kon  seeni  bokk 
ei  diiné  lanu.  Dananu  teqqental  mândarga  yi  nag  ngir  nit  nuy 
Xam»  (laayay  11“'  d  saaru  At-  tawbah). 

Li  mbir  mi  di  wara  nekke  nekke  nii  nag,  amna  nuy  def 
safaanub  loolee,  ba  tax  nuy  lab  ei  sâggan  ei  âddina  di  fâtte  seen 
Boroom.  Waaye  noom  bis  péne  bu  mâgg  bu  raglu  ba  nit  ki  di 
aajowoo  jèf  ju  baax  ja  gènè  tuuti  ak  ndimbèl  lu  mumana  doon. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dananu  fay  njègug  nâkka  matal  kôllèré  gii  ci  anam  gu  naqqari  ba 
âgg  eib  dayo. 

Ndaxte  matal  kôllèré  jikkô  la  jeef  di  gèstu  di  ko  sâkku  ei  bir 
yépp  ta  la  ea  jiitu  di  doon  jaamub  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg, 
ndaxte  payug  matal  kôllèré  mooy  matal  kôllèré  rekk. 

Dara  nag  gènuta  rafet  maanaa  mu  xôot  mi  sunu  kilifa  Jalâl 
ad-  din  ar-  Rûmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  wone  ba  muwaxee 
ne:  “Bir  yépp  de  yi  mel  ne  eofeel  ak  mbèggéel  ak  xaritoo  danoo 
lèkkèlôo  noom  népp  ak  matal  kôUèré.  Deel  wèr  kon  foo  toll  nit 
ku  am  kôllèré,  ta  bul  jege  mukk  xol  buy  wor  bu  xamul  matal 
kôllèré  ak  sellal”. 

“Ta  xèlima  ga  dafa  bind:  matal  kôllèré  ag  payam  mooy  matal 
kôllèré,  nâkk  yitté  yit  ag  payam  mooy  nâkk  yitté,  ginaaw  ba  daa 
ja  fendi”. 

“Ku  yilif  am  réew  kune  nag  dana  gaawa  tâqqale  boppub 
nit  ku  ko  wor  kune  doonte  sax  day  doomam.  Waaye  bu  jaam 
bu  dèkk  Ind  feenalee  matal  kellèré  jèmé  ei  kilifag  réew  mi  kon 
dana  rafetlu  jèfi  jaam  boobee,  naanal  ko  gudd  fan.  Ta  téeméeri 
téeméeri  ministèr  dunu  mana  am  worma  joojee  kUifag  réew  mi 
won  jaam  ba”. 

“Ba  ei  sax  bu  doon  xaj  bu  am  kôllèré  dafa  taxaw  ei  ab  bunt, 
kon  xolub  boroomam  dana  naate  téeméeri  téeméeri  yègyègi 
nangu  njekk  ak  ngèrèm  yu  jèm  ea  xaj  boobee,  konit  boroom  xaj 
boobee  dana  fo  ak  moom  eig  mbèggéel  dana  ko  neewant  yit”. 

2-  Matal  kôllèré  jèmé  ei  sunu  sang  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee: 

Matal  kôllèré  gi  gènè  kawe  gènè  war  ginaaw  matal  kôllèré 
gi  jèm  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy  matal  kôllèré  jèmé  ei 

- 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


sangub  bindéef  yi  di  ndamul  bindéef  yi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Matal  kôllèré  gii  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  moo  ko  moom,  moom  mi  xeetam 
wi  doonoon  li  ko  èppèloon  solo.  Ta  dafadaa  toroxlu  jèmé  ci  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daa  Ko  naan  naa:  «Satna  xeet  wi!  Satna 
xeet  wi!» 


Matal  kôllèré  gii  mingi  tâmblee  ci  xôotèl  ci  sopp  ak  bègg 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ta  mingi  mana 
nekk  bu  nit  ki  manee  doon  ab  lèpplèppa  buy  wèr  sunnaam  su 
kawe  si.  Li  waral  lôolu  moodi  ne  Yônént  bu  mâgg  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  -moom  mi  nuy  fob  di  yôbbu  fa  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg-  dafa  doonoon  ab  lâmp  buy  benn  bu  amul 
mooroom.  Danoo  gindi  ci  jèflènteek  dund  ak  dee,  tânnal  nu  yit 
yooni  texe  giy  sax.  Aka  am  lu  nuy  wone  âddiis  yooyee  di  leeral 
aka  nettli  ag  matal  kôUèré  gu  nu  ko  jèmé  ak  payam  gu  mudaa  fay 
matal  kôllèré  gii! 


Ba  mbir  ma  wèlbètikôo  ca  xareb  Uhud  ba  kat  bokkaalekat  ya 
danudoon  song  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
ci  seen  doole  jépp  bèggôon  koo  faat.  Ca  biir  loola  nag  leef  damme 
gèn  yu  bârkeel  yu  sangub  yônént  yi.  Ta  ca  xare  bu  mâgg  boobee 
ay  saaba  yu  tedd  nanga  wèrôon  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  yoy  kune  ci  noom  wonena  luy  nuru  léeb 
-lol  maneesu  koo  melal  walla  nuy  âgg  ca  la  ca  gènè  tuuti-  ci  jot 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  tegoo  lor  ngir 
aar  ko.  Nenn  ci  noom  danudoon  aar  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  seen  yaram,  nenn  ci  noom  doon  fegale 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  YâUa  doUi  xéewèl  ak  mucc  xeej  ya  ci  seen 
loxo,  nenn  ci  noom  doon  song  noon  ya  ak  di  leen  jéema  tâqqale. 
Ta  ca  bis  boobee  la  Sa’d  ibn  Abi  waqqâs  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
-mi  nunettli  ne  sânnina  bokkaalekat  ya  junniy  xeej-  doon  wonee 
mândarga  ya  gènè  kawe  ci  tegoo  lor  ngir  aar  Yônént  bi  YâUa  na 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  jot  ko.  Ba  âggna  sax  ci  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  doon  na  ko  woo  ca  kaw  di 
ko  sant  ca  taxawaayam  boobee  di  wax  naa:  «Sânnil  Sa’d,  jotenaa 
la  sama  baay  ak  sama  nday». 

Ta  Âlliyu  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  daana  wax  naa:  «Masumaa 
gis  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  di  jotu  kenn 
ginaaw  Sa’d.  déggnaa  ko  munaa:  «Sânnil;  jotenaa  la  sama  baay 
ak  Sama  nday»  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  jihâd;  ak  Muslim,  buntub  Fadâil  as- 
sahâbah). 


Meneen  misaal  amna  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  yônnée  sunu  sang  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
bisub  Udaybiya  ngir  muteewal  ko  Mâkka.  Sunu  sang  Usmaan 
yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  dafa  xamal  bokkaalekat  ya  ne  yéenéy  juUit 
ni  mooy  umra  te  dellu,  waaye  bokkaalekat  ya  nangulunu  leen 
woon  ca  at  mooma.  Ta  bokkaalekat  ya  danunewoon  sunu  sang 
Usmaan:  Boo  bèggée  wèr  Kaaba  gi  leegi  yaw  man  ngaa  wèr! 

Waaye  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  mi  bokkoon  ca  na 
jaayoon  seen  bopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  wax  ne:  Duma  ko 
def  liféek  Yônént  bi  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  wèrul 
Kaaba  gi,  man  kat  li  ma  bègg  mooy  topp  ci  ginaaw  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  siyaare  néegub  Yâlla  bi.  Ta  duma 
nekk  ci  bérèb  bu  ma  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  digèlut.  Lii  nag  ag  xamal  bokkaalekat  ya  mbèggéelam  ak 
sellalam  ngir  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
mingi  ci  woon. 


Ci  jamono  yii  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  doon  nangu  jaayanteg  saabaam  ya  ngir  xewxew  ya 
amaat  ginaaw  ba.  Ca  mujjug  jaayante  ga  nag  la  fa  Usmaan  yâlla 
na  ko  Yâlla  gèrèm  neekutôon  taxna  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


dolli  xéewèl  ak  mucc  teg  loxoom  ca  ba  ca  des  dâldi  ne:  «Bii  mooy 
loxob  Usmaan,  Yaw  Yâlla  lii  mooy  jaayanteg  Usmaan»  (Ahmad, 
xaajuh  4“\  xétu  324“';  ak  Ibn  Sa’d,  xaajub  2“',  xetu  97“';  ak  Al-  Wâqidi,  xaajub  2“', 
xétu  600“'  ak  602“';  ak  Al-  Bukhâri,  buntub  Ashâb  an-  nabi;  ak  At-  Tirmidi,  buntub 
Al-  manâqib). 

Neewantug  yônént  gii  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  feenalal  sunu  sang  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
day  èmb  xeet  wépp,  ci  sârtub  mutaaroo  sellal  ak  mbèggéel  ak 
matal  kôllèré  yu  mel  ne  ya  nekkoon  ca  Usmaan  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm.  Ta  nun  yit  man  nanoo  ândandoo  ak  saaba  yi  ci  xol,  man 
nanoo  am  yit  béglé  gi  ci  laaya  yu  tedd  yiy  wax  naa: 

«Niy  jaayante  ak  yaw  de  Yâlla  rekk  la  nuy  jaayanteel; 
kâttanug  Yâlla  moo  tiim  seeni  yoxo.  Ku  dellu  ginaaw  nag 
boppam  la  koy  def,  ku  matal  li  mudêelênté  ak  Yâlla  nag  dana 

ko  j0X  pay  gU  mâgg»  (laayay  10“' d  saaru  Al- fath). 

Ngir  nuam  mbir  mii,  yoon  wi  mooy  nubègg  ko  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ni  muyeUe  ci  moom,  matal  sunu 
kôllèré  jèmé  ci  moom  yit  ba  fâww.  Ta  laaya  yu  tedd  yi  leeralnanu 
yoon  wii  dâldi  wax  ne: 


fr  0  ®  fr  S 


«  Yônént  bi  moo  gênê yay  ni  gêm  ci  seen  bopp,  ta  ay  soxnaam 
seeni  nday  lanu.  Bokk  yi  yit  nu  ci  nekk  noo  gênê  yay  ca  na  ca 
des,  ci  téeréb  Yâlla  bi,  ni  gêm  ak  ni  gâddaay  ludul  ngeen  def 
njekk  jémé  ci  seeni  péeté,  loola  lu  nubind  la  ci  Téeré  bi»  (laayay 

6“'  d  saaru  Al-  ahzâb). 


Ci  biir  laaya  yu  tedd  yooyee  nag  -yi  wone  maanaam  matal 
kôllèré  jèmé  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc- 
la  soppey  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  defe 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


mboolem  dénkaani  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  ay  mbaxana  ci  seeni  bopp,  li  tâmblee  ca  kawar  yu  ndaw 
yu  bârkeel  yooyee  ruusewoon  ca  sikkimub  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc,  ak  kawaram  gu  tedd  ga,  ba  ca 
jeexiiti  dèggôom  yu  bârkeel  ya.  Dénkaan  yépp  nag  -yi  nèw  ba  ci 
sunu  bisub  tay  bii-  muy  mbubbèm  mu  tedd  ma  ak  yatam  wa,  ak 
jaaséem  ja  ak  fettam  ga  ak  jaaroom  bu  tedd  ba  wéynanu  yègyègu 
matal  kôllèré  bii  di  leen  wèr. 

Xeet  wi  nag  dafa  jâppe  lépp  lu  aju  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  muy  «Ndénkaan  lu  sell».  Ci  wâll  gii  nag 
yittéwôo  ak  worma  ak  matal  kôllèré  ga  nguurug  Usmaaniyoona 
ga  feenaloon  danu  ko  daa  nettli  mumel  ne  léeb.  Ba  sax  yenn 
xalaatkat  yi  danoo  lèkkèlé  desug  nguurug  Usmaaniyoona  gi 
doon  lu  mâgg  lu  wegu  diirub  jurôom  mbenni  qarnu  ak  seenug 
wormaal  -gi  kenn  dul  umplé-  dénkaan  yu  selk°  yi  benn  bu  ci 
nekk  doon  pâttli  gu  kawe  gu  neel  xeet  wi  jôgé  ci  Yônént  bi  Yâlla 
na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ginaaw  bi  nguur  gi  toppee 
Alquraan  ak  Sunnas  yônént  bi  su  sell  si. 

3-  Matal  kôllèré  jèmé  ci  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi: 

Képp  ku  gèm  daal  warnaa  feese  yègyègu  matal  kôllèré  jèmé 
ci  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi.  Ndaxte  kilifay  Lislaam  yu  mâgg  yi 
nooy  ni  nu  èndil  digèli  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  mucc  aki  tereem,  ak  jikkôom  yu  rafet  yi.  Ta  noo  doonoon 
lâmp  yu  kawe  yi  leeral  sunu  âddina  ak  sunu  âllaaxira.  Mboolooy 
Lislaam  yi  nag  warnanoo  topp  seeni  tânk  sôobu  seenum  ngér 
ci  seeni  jângle  ak  seenug  gindi.  Warnanoo  dox  yit  jèm  èllèg  ta 
taaroo  seen  dundug  biir.  Lôolu  moo  tax  nune:  «Faatug  woroom 

10.  Dénkaan  yn  seU  yii  mingi  nudene  ea  miiséb  Tuub  Qaabii  ea  Istâmbôol  lu  épp 
neenti  téeméeri  at,  ta  kaap  yi  nanga  fay  jâng  Alquraan  di  awante  guddi  ak 
bèeeèg  (Daz  Aadama  Aqiin). 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


xamxam  yi  faatug  xeet  yi  la».  Ci  geneen  wâll  yit,  Yâlla  waxna  ci 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


^  I jj I I ^^\  4 


«Yéen  ni  gêm,  ragalleen  Yâlla  ta  ândak  ni  dèggu»  (laayay  ii9 
d  saaru  At-  tawbah). 


Yenn  firikati  Alquraan  yi  sax  firéenanu  baatub  «ni  dèggu»  bi 
dikk  ci  laaya  ju  tedd  ji  ne  nooy  niy  matal  kôllèré.  Ta  laaya  ji  mingi 
nuy  digèl  nuândak  niy  matal  kôllèré  ci  yoonu  ngèm  ak  Lislaam 
ngir  numuee  ei  âddina  ak  âllaaxira. 

4-  Matal  kôllèré  jèmé  ei  way  jur  yi  ak  bokk  yi: 

Âqqi  naari  way  jur  de  ei  bir  yi  nuwara  yittéwôo  lool  labokk. 
Ndaxte  ligéeyèlleen  ak  teralleen  ak  wax  ak  noom  wax  ju  rafet 
mooy  borub  matal  kôllèré  bi  gènè  mag  bi  doom  yi  ameel  way  jur 
yi  rawatina  bu  nuâggee  ei  mag  ak  mâggat.  Lii  moo  tax  Alquraan 
ju  tedd  ji  tudd  bègg  naari  way  jur  ak  ligéeyèl  leen  ginaaw  gèm 
Yâlla  ak  jaamu  Ko.  Ba  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


«Sa  Boroom  waralna  ngeen  bana  jaamu  kudul  Moom  ta 
ngeen  defnjekkjèmé  ei  naari  wayjuryi.  Bu  kenn  ei  noom  naar 
âggee  eig  mag  fi  yaw  walla  noom  naar  népp  bu  leen  meeetu 
ta  bu  leen  gèdd,  waaye  nanga  leen  wax  wax  ju  tedd.  Nanga 
woyofal  sa  bopp  ei  seen  kanam  ngir  yèrmèndé,  ta  deel  wax  ne: 
Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  leen  yèrèm  na  nu  ma  yare  ba 
may  nekk  xale»  (laayay  23“'  d  saaru  Al-  isrâ). 

Dundug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
yit  feesena  ak  misaali  matal  kôllèré.  Ba  Fâtimah  bint  Asad  ihn 


NOO  YU  MUJJ  YI 


topptoo  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  eig 
ndawam  ba  mel  ne  mooy  yaayam-  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  dugg  fa  moom,  toog  fa  tollook  boppam 
dâldi  wax  ne: 

«Yâlla  na  la  yâlla  yêrêm  yaw  sama  yaayl  Yaa  doonoon 
sama  nday  ginaaw  sama  nday,  dangadaan  xiif  di  ma  suurèl, 
daan  rafle  di  ma  solal,  daan  xan  sa  bopp  nam  wu  baax  di 
ma  ko  jox,  ta  nga  jubluw6on  ea  loola  jèmmi  Yâlla  ak  payug 
âllaaxira». 

Ginaaw  ba,  mudiglé  nusang  ko  yatti  yoon.  Ba  nuâggee  ea 
ndox  ma  am  kaafôor  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  moo  ko  sotti  ei  loxoom,  ginaaw  ba  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  summi  mbubbèm  solal  ko  ko,  sânge 
ko  mbubbum  burd  mu  féeté  kaw.  Ginaaw  ba,  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  woo  Usâmah  ihn  Zayd  ak 
Abôo  Ayooba  mi  bokk  ei  Lansaar  yi  ak  Omar  ibnul  Xâttaab  ak 
ab  jaamam  ngir  nugas,  nudâldi  gas  bâmmeelam.  Ba  nuâggee  ea 
kèrug  biir  ga,  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
gas  ko  ei  loxoom,  génné  suuf  sa  ei  loxoom.  Ba  nunoppee  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dugg  dâldi  eay  tèdd, 
wax  ne: 

«Yaw  Yâlla  miy  dundèl  di  raye  tay  dund  ta  dudee,  maangi  lay 
naan  nga  jéggèl  sama  yaay  Fâtimah  hint  Asad,  ta  sa  ko  aw  layam, 
ta  yaatalal  ko  dugguwaayam,  ei  darajay  sa  Yônént  bi  ak  yônént  yi 
ma  jiitu,  Yaw  kat  yaway  ki  èpp  yèrmèndé  ei  niy  yèrèmé». 

Mujullée  ko,  nudugèl  ko  ea  bâmmeel  ba  moom  ak  Âbbaas  ak 
Abôo  Bakar  sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm»  (At-  Tabarâm,  Al-  mujam 
al-  kabir,  xaajub  24“^  xétu  35T‘‘  ak  352“'). 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ci  dundug  Yônént  giy  royuwaay  nag  amna  misaal  yu  bari 
lool  -yoy  maneesula  âgg  ca  ma  ca  gènè  jege  sax-  yu  naate  matal 
kôllèré,  ta  benn  bu  ci  nekk  dana  sax  di  ab  bind  ci  jikkô  ju  rafet  bu 
amul  moroom  ngir  nit  népp. 

Ci  misaal,  ginaaw  xareb  Unaynin  ay  ndaw  yu  jôgé  ci  giirug 
Hawâzin  danoo  dikk  ci  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  -ta  fekk  nuduggôon  ci  Lislaam-  sâkku  ci  Yônént  bi  Yâlla  na 
ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  mubâyyi  na  nujâppoon  ca  noom, 
ka  leen  doon  waxal  dâldi  jôg  wax  ne:  Yaw  Yônént  bi,  fee  nudajale 
nanujâpp  daal  sa  yaay  yu  ndaw  ak  jigéen  na  la  daa  wuuf  rekka  fa 
nekk. 


Booba  nag  la  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak 
mucc  waxe  ci  yègyèg  bu  feesak  matal  kôllèré  ne: 

«Li  tna  ci  atn  daal  ak  li  ci  waa  kêr  Abdul  Muttalib  atn 
bâyyeena  leen  ko». 

Saaba  yu  tedd  ya  dâldi  wax  ci  xol  bu  sedd  ngir  jèl  seenub  eér 
ei  jikkôy  matal  kôllèré  ne:  Li  nu  ei  am  bâyyeenanu  ko  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  (Yérêl  Ahmad,  xaajub  2“‘,  xètu 
184“'). 


Ci  nii  nag,  ea  bis  boobee  jurôom  mbenni  j  unniy  nu  nuj  âppoon 
moomnanu  seen  bopp  ei  lu  ândutak  genn  payug  âddina.  Ta 
giirug  Hawâzin  gépp  duggnanu  ei  Lislaam  ngir  jikkô  ju  rafet  ju 
amul  moroom  joojee. 


Way  j  ur  yi  nag  danuy  ândag  bègg  bokk  yi  ak  goro  yi  ak  matal 
kôllèré  jèmé  ei  noom.  Ag  bokk  nag  naari  xeet  la:  wi  ei  njèkk 
mooy  bokkug  ngèm  ak  jikkô  ju  rafet  ei  maanaa  mu  yaatu  mi, 
naareel  wi  di  bokkug  deret  ak  askan.  Siyaare  bokk  yi  ak  seet  leen 
nag  ningi  ko  tuddé  «jokkug  mbokk”.  Dog  gi  nit  di  dog  digèntéem 
ak  bokk  yi  nag  doxiin  wu  bon  la  ta  naaw  di  bâkkaar  bu  mag. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Lôolu  sax  moo  tax  nuwax  ne:  «Bârke  duwâcc  ci  jotaay  bu  am  kuy 
dog  ag  bokk». 

Sunu  diiné  ju  sell  ji  nag  digèlna  nu  sâmmoonteek  âqqi  bokk 
yi  ca  anam  ga  gènè  mat,  ni  ci  jege  ak  ni  ci  sori,  ak  defal  leen  wépp 
yiw.  Ta  Lislaam  da  noo  gâll  mbir  mii  muy  ligéey  ak  waru  gar 
diirub  dund  gi. 

Goroowaale  ak  taxawal  ay  njaboot  de  ci  feenuy  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  yu  yéemé  yi  ta  doy  waar  lanu  bokk.  Li  tax  moodi 
ne  jâmbur  yu  soree  yiy  jegee  ci  biirub  sèy  ak  jote  yi  ak  jaxasook 
bokk  yi,  yii  di  râbbaloo  mel  ne  wânqaasi  mbèggéel  ci  biir  bokk 
gi,  bokknanu  ci  njekk  ak  neewant  gi  nu  sunu  Boroom  baaxe. 
Dog  buumi  bokk  gi  nag  ag  wor  la  gu  naaw  lool.  Ndax  nit  ni  lu  nu 
wuute  wuute  ci  kaw  gi  danuy  daje  fa  naari  way  juri  nit  ni  Aadama 
ak  Awa  Yâlla  na  leen  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Ta  wôorna  ne 
yègyègu  matal  kôllèré  mook  mbégtéy  ragal  Yâlla  ak  seeni  ngènéel 
danuy  sos  ag  bokk  akuw  askan. 

Texeg  âddina  kat  day  ame  doole  di  dègère  ci  buumug  bokk 
ak  takkuuni  njaboot  yu  Lislaam.  Sellal  ci  âddina  sii  nag  ag 
yègyègu  matal  kôllèré  -biy  tax  sellal  gii  mana  wéy-  nooy  texe  ca 
âllaaxira.  Ni  yayoo  matal  kôUèré  nag  dunu  ni  nulim  rekk,  waaye 
kay  danoo  wara  jèmbèt  matal  kôllèré  ci  xol  bi  jèmé  ci  xarit  yi  ak 
bokk  yi  ci  diiné.  Ci  geneen  wâU  yit,  matal  kôllèré  jèmé  ci  maam 
yi  ak  niy  dund  ak  ni  dee  ak  réew  mi,  ak  matal  kôUèré  jèmé  ci 
dénkaan  yépp.  Ta  moom  ci  meloy  nit  ni  âgg  ci  dayo  bu  mag  ci 
xamxam  ak  xam  ak  jikkô  la  bokk. 


Xameesna  ne  yit  yègyègu  matal  kôllèré  ak  yègyègu  ragal 
Yâlla  fi  jaam  bi  dunu  nangu  xètt  digèli  Yâlla  yi  waUa  mâbb  tatab 
mbèggéel.  Safaanub  lôolu  yit,  bakkan  ak  bânneex  danuy  xècc  xol 
-biy  tanax  tanaxi  ci  yooni  naaféqq  ak  eâggante-  di  ko  jèlé  eib  sèn 
jèmé  ei  beneen,  di  ko  jèlé  ei  kâmb  jèmé  ei  geneen. 

- 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


Ci  misaal,  sababub  alkandeg  nu  bari  ci  xeet  yi  xèccug 
Yâlla  dajeel  moo  doonoon  seenug  sax  ci  nâkka  matal  kâddu  ga 
nujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Noonee  matal  kôllèré  ak  sellal  ca  digé  ba  ak  fay  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  bor  bi  ko  nit  ni  ameel  da  leena  waroon,  waaye  nag 
âggunuwoon  ci  lii  mukk.  Ci  nii  nag  xamxam  day  nekk  sababub 
alkande  bu  fekkee  dafa  ândul  akug  xam  akug  nangu.  Bind  bu  leer 
bii  nag  neel  niy  gis  seen  nekkiin  ak  niy  nèw  seen  ginaaw  deef  koo 
def  jumtukaayu  laabiiré  ak  gindée  neel  ni  ragal  Yâlla,  ba  tax  laaya 
ju  tedd  ji  di  wax  naa: 

“Fekkunu  fa  ha  êpp  ca  hoom  matal  kôllêré,  danoo  fekk  ha 
êpp  ca  hoom  kay  huy  ay  kâeeoor”  (laayay  102“‘  d  saaru  Al-  arâf). 

Dara  gènuta  rafet  nag  nettli  boobee  bob  waykat  bii  di  Farid 
ad-  din  al-  ‘Attâr  bay  wone  melow  ni  fâtte  xéewèl  yi  leen  Yâlla 
may,  feenal  wor  ak  nâkka  matal  kôllèré  ta  muy  topp  bakkan  ak 
bânneex.  Mingi  wax  naa:  “Kilifag  réew  mi  dafa  amoon  xajub  rèbb 
bu  kilifa  gi  fonkoon  lool,  xaj  boobee  yit  nawoon  ei  rèbb.  Kilifa  gi 
nag  fonkoon  ko  ba  fa  fonkeel  mana  yam.  Mudaa  def  saa  buy  génn 
di  rèbbi  di  ândak  xaj  bi,  ta  fekk  Idlifa  gi  manga  taarale  baatub  xaj 
bi  ay  gânjar  takk  ea  tânkam  ya  yit  lami  wurus  ak  xaalis. 

Bis  nag  kilifa  gi  dafa  génn  ngir  rèbbi  ândak  kângami  nguuram 
ga  yôbbaale  yit  xaj  boobee.  Kilifa  gi  nag  manga  waroon  fasam  di 
dox  ei  anam  gu  wegu  ta  fekk  manga  tèyée  xaj  ba  yaari  yoxoom  ei 
buumug  sooy.  Kilifa  gi  nag  manga  bégôon  ba  âgg  eib  dayo,  waaye 
mujekki  jekki  gis  mbir  mudindi  mbégté  moomee  ei  lu  gaaw.  Xaj 
boobee  mubèggôon  lool  kat  dafa  nekkoon  ei  tolluwaay  bu  tax 
mufâtte  kilifa  gi  def  yittéem  ei  leneen. 


Ta  ba  kilifa  ga  bèggée  xècc  xaj  ba  ta  ândak  aw  naqqar,  xaj  ba 
dafa  lânk  eig  dègèr  bopp  gu  tar  ta  wéy  di  yèy  ab  yax  bu  nekkoon 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ca  kanamam.  Ba  mbir  ma  demee  noona  nag  kilifa  gi  dâldi  yuuxu 
ci  biir  yègyègi  jaaxle  ak  mer  dâldi  ne:  Nan  nga  may  fâttee  ta 
ândak  man,  di  def  sa  yitté  ci  leneen?  Nan  la  lii  di  ame? 

Kilifa  gi  dâldi  amu  naqqar,  jaaxle  dal  ko,  worug  xaj  bi  akug 
nâkka  matal  kôllèréem  akug  nâkk  yègyègèm  jeexiital  ci  moom  bu 
baax.  Kilifa  gi  nag  jéemu  koo  wutèl  ngânt,  ta  yit  amul  bèggbèggu 
jéggèl  ko.  Ndax  fâtte  gi  mufâtte  ci  lu  gaaw  kilifa  gi  ko  teral  defal 
ko  njekk  fonk  ko  lool  ngir  ab  yax  bu  ndaw  doonul  mbir  meef 
mana  jéllèlé  mbaa  deef  ko  bale.  Ndaxte  doxaliinu  xaj  bii  dafa 
naqqari  kilifa  gi  ci  xolam  ta  wuuteek  matal  kôUèré. 

Kilifa  gi  dâldi  wax  ci  mer  ne:  “Yaatalalleen  ku  nâkk  jikkô 
kii”.  Xaj  bi  dâldi  xam  li  waral  jaaxle  gii  waaye  manutôona  def 
dara,  amutoon  yit  lu  muy  def  Na  wèrôon  kilifa  gi  dâldi  xool 
kilifa  gi  ne  ko:  Yaw  sunu  kilifa  gi,  teenoo  jèl  li  nu  ko  takkal  ci 
gânjar  ak  wurus  ak  xaalis  ta  bâyyi  ko  mudem  yoonam!  Kilifa  gi 
tont  leen  ne:  “Déedéet,  bâyyUeen  ko  mudeme  nôonu”.  Ginaaw 
ba  muyokkaat  ca  ne:  “Bâyyileen  ko,  nademe  nii  ngir  mu  sax  ci 
tumurânke  ak  xiif  ak  mar  eig  tâkk  gu  wéet  bi  ta  bekkoor  ta  tâng. 
Nay  xool  wurus  woowee  ak  gânjar  yooyee  di  yèg  metiitu  teraanga 
ak  njekk  li  munâkk”. 

Dara  nag  gènuta  rafet  bind  boobee  nettli  boobee  èmb  ta  muy 
wone  mbirum  nit  ni  amul  kôllèré  ak  niy  wor  ni  manuta  xam  dayo 
ak  qiimab  xéewèli  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yeef  manuta  takk 
mbaa  di  ko  lim,  ta  nuwékku  ei  ay  njarin  yu  tuuti  yu  nâkk  solo  yu 
suufe  yu  seen  alkande  nekk.  Nit  ki  daanu  ea  tolluwaay  boobee  kat 
dana  gisi  ne  yooyee  nuy  wékku  ta  nuy  jeexi  dara  nekku  ea,  waaye 
day  fekk  lépp  jeex  ba  noppi. 


Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  naa:  “Bu  fekkee  wor  gâeea  la  ak  sikk  ei  xaj  yi  sax,  kon  yaw  miy 
nit  nan  ngay  nangoo  def  wor  gii  ak  nâkka  matal  kôllèré  gii?” 


Aah  ana  matal  kôolléré  gi?! 


Ci  anaam  gii  nag  mag  ni  nii  lanudaa  yuuxoo  ni  sôobu  yoon 
wi  di  wax  naa:  “Jângeel  sa  kem  kâttan  ci  meloy  nu  sâggan  ni  ak 
meloy  nu  baax  ni  yit,  ta  nga  yuqqamtiku  ngir  doon  jaam  buy  matal 
kôllèré  jèmé  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg”.  Ahakay!  Lii  mooy  mbir 
mépp:  “nga  mana  doon  jaam  buy  matal  kôllèré  rekk”. 

Kon  nanu  sant  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  eant  gu  dul  dog 
ngir  li  mu  nu  may  teraanga  ak  bârkeb  nunekk  diirub  at  yu  bari 
nu  jege  lool  ab  jaam  bu  am  kôllèré.  Jaam  boobee  mooy  sunu  way 
jur  wu  am  worma  wa  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
jèmm  ju  amul  moroom  jii  deJJu  ei  yèrmèndéy  YâlJa  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ei  fukkéelu  fan  ak  jurôom  mbenn  ei  weeru  suJet  ei  atum 
1999  nu  dene  ko  ei  armeli  «As-  sahrâ  al-  jadidah»  ei  Istâmbôol. 

Sunu  way  jur  wi  di  sunu  sèrin  dafa  nekkoon  ku  taxawe 
taxawaayu  sunu  sang  Abôo  Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm 
bu  mat  ei  sunu  jamono  ji  ei  wâllu  ab  bindèm  ak  matal  kôllèré  ak 
jikkô,  ta  ni  ngi  ko  xamewoon  ei  biir  ay  soppeem  «Boroom  matal 
kôllèré».  Baat  bii  nag  sikki  sâkka  amul  ei  ne  wooyewunu  ko 
jèmm  ju  mâgg  ju  mel  nii  ei  lu  amul  sabab,  ndaxte  soppeb  Yâlla  bii 
dafa  dund  dundèm  gépp  di  jèmmèl  aka  mândargaal  matal  kôllèré 
ak  xaritoo  ei  anam  gu  amul  moroom,  dafa  nekkoon  yit  asamaan 
ak  géej  mbâmbulaan  ei  xolam  akub  jant  ngir  sunuy  bèeeèg  akuw 
weer  ngir  sunuy  guddi,  ta  nekkoon  njiitul  njub  ak  Idlifag  ni  xam 
Yâlla. 

Dafa  dajale  ei  xolam  anami  matal  kôllèré  yépp  yi  nutudd 
ba  leegi.  Lôolu  nag  moo  tax  mudoonoon  yoon  wuy  âggale  wu 
yayoo  nu  di  ko  dâkkantale  di  ko  wooye  «Boroom  matal  kôllèré». 
Ba  mufaatoo  ak  leegi  nag  yâggna,  waaye  jamono  manuta  wérèl 
been  gôom  rekk  ei  gôom  yi  tâqqalikook  moom  def  ei  sunuy  xol. 
Safaan  bi  la  kay,  day  gèn  di  yokk  rekk,  ndaxte  èttub  xolam  ba 
takkaayoo  matal  kôUèré  -gog  maneesu  koo  melal-  dafa  doonoon 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  xaritoo  akug  jokkoo  gu  sax  ci  nun  ak  bérèb  bu  amul  moroom 
ngir  mbèggéel  ak  eofeel. 

Ta  bu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dogalee  ligéeylôo  ligéey 
bu  tedd  kenn  ei  jaamam  ni,  da  koy  xéewèlal  ei  def  ko  muyelloo 
ligéey  bii.  Ci  nii  nag,  beef  xoolee  ei  wâll  gii  dananu  fekk  ne  mat 
yi  feen  ak  yi  nèbbu  danoo  jèmmu  ei  seen  wâll  yépp  ei  Musaa 
Tobbaas  afândii.  Ta  dadaan  mana  leeral  taxawaay  ak  xewxew  yu 
jafe  ba  âgg  eib  dayo  eig  xam  akug  yèg  gu  xôot  ba  âgg  ea  teqqental 
ya  gènè  sew. 

Ta  fèlôor  yu  néew  yi  ak  tôortôori  xorompolle  ak  gub  yi  -yi 
muy  gaaral  ei  ètt  ak  dèrub  matal  kôllèré-  ay  taar  lanuwoon  yuy 
naatal  dèri  sunuy  xol  ta  dunu  lax  mukk.  Ta  melo  ya  muamoon 
danoo  feesewoon  junniy  junniy  yègyèg  ak  taar  melne  xaritook 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  sângoo  Téeré  bi  ak  Sunnè  su  laab  si, 
ak  aar  dénkaani  maam  yi  ei  joxe  alal  yi  mudaan  def,  ak  jèflènté 
bu  rafet  ba  mudaa  jèmèlé  ei  bokk  yi  ak  soppe  yi  ak  xarit  yi  ba  ei 
sax  xariti  xarit  yi.  Ay  yèngôom  nag  ei  ligéeyèl  nit  ni  ei  waqf  lii 
lépp  dafa  doonoon  ei  nun  misaal  mi  gènè  rafet  ei  anamug  dèggèl 
kâddu  ga  mujoxoon  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  «ca  bisub  xanaa 
duma  seen  Boroom?» 


Ta  nun  man  nanoo  tudd  ab  lim  ei  yègyègi  matal  kôllèré  yi 
maneefula  takk  mbaa  di  leen  lim  neel  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam.  Bokkna  ea  loola  ne  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  dadaan  jeexiitalu  lool  ei  anam  gees  miinul  jèmé 
ei  ni  nekk  ei  tiis  ak  mag  ni  nubâyyi  ei  wéetaay  ta  nuy  jânkoonteek 
metiit  ak  nâkk  ak  aajowoo  ngir  nâkka  matal  kôllèré.  Ta  da  nu 
daan  wax  naa:  «Dafa  war  ei  nun  nufat  ei  sunuy  kèr  nii  nekk  ei  tiis, 
waaye  manunu  ko.  Kon  nag  warnanu  leena  defaral  néeg  bu  dal». 


Ta  âggna  mook  ab  lim  ei  ni  ko  jegewoon  ei  def  xalaat  bu 
rafet  bi  muy  lu  nudund  lu  jèmmu.  Leeg  leeg  yit  dadaan  seeti 


Aah  ana  matal  kôollèré  gi?! 


nu  tumurânke  noonee  ta  nekk  ci  tiis  di  xam  seeni  aajo  ak  seeni 
eâkkutéef. 

Xolam  yit  dadaan  ubbiku  ba  mana  èmb  sax  muus  yi  ei 
tôokôor  bi.  Ta  da  leen  daa  wooye  seeni  melo,  daan  jèflèntéek 
menn  mune  ei  noom  ei  mbèggéel  akyèrmèndé  ji  mudaa  jèflèntéek 
ay  doomam. 

Âggna  sax  ei  sant  ma  man  ei  sama  bopp  ginaaw  jurôom  fukki 
at  ak  jurôom  ma  wèr  fajkatu  kèr  doktoor  ba  ma  doon  topptoo  ba 
may  nâmp.  Mujjnaa  ko  gis  nag  ginaaw  ba  ma  ea  sonnee,  mudâldi 
koy  teral  jèflèntéek  moom  ei  eofeel. 

Budee  matal  kôllèréem  jèmé  ei  sèrinam  Saamii  Afândii 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  nag  moom  lu  nudaan  nettli  la  mumel 
ne  léeb.  Kèr  Saamii  Afândii  yit  moodaan  doon  bérèb  bi  muy 
njèkkè  siyaare  ei  bisi  iid  yi.  Tèbèskéem  ma  mudaa  njèkkè  rendi 
yit  moom  la  ko  daa  rendil. 

Dadaan  jâng  ay  kaamil  yit  di  ko  jagleel  ruuam  gu  sell  ga.  At 
mune  yit  la  daan  gènè  seral  xolam  bu  am  kôllèré  ba  mooy  junniy 
junniy  kaamil  yu  tedd  ya  soppeem  ya  daan  wâcce  ngir  ruug 
sèrinam  ba. 

Li  am  daal  moodi  ne  dafa  doonoon  ei  nun  daaray  mbèggéel 
ak  eofeel  ne  Abôo  Bakar  Sadeex  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  eig 
dundèm  aki  jèfèm  aki  jikkôom  -yi  èmb  dundèm  gépp-  ei 
mbirum:  “Lan  mooy  matal  kôllèré  jèmé  ei  ni  nubègg  ak  nan  la 
nu  koy  sottale?” 

Leegi  nag  ni  aju  ei  waa  mbèggéel  népp  soppikunanu  doon 
njèmbèti  yônént  ei  suufus  matal  kôllèré  gi  waa  joojee  di  buurub 
mbèggéel  ak  eofeel  naatal. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Kon  Yaw  Yalla,  yâlla  nanga  nu  defal  njekk  nun  népp.  Yaw 
Yalla,  yâlla  nanga  nu  tâbbal  ci  mbooloom  nu  baax  ni,  ta  nga 
baaxe  sunuy  xol  melo  yu  rafet  yu  “Boroom  matal  kôllêré”  yi,  ta 
nga  xéewêlale  sunuy  jêf  ag  dêggu  akug  sellal,  ta  nga  boole  nu 
nun  népp  ci  niy  mujjé  âjjanay  xéewêl  ja. 

Ta  yâlla  nanga  def  sunuy  doom  ak  sunuy  sêt  -niy  sunu 
mbégum  xol-  nuy  ay  njiit  yu  taaru  ci  kanam  ni  ragal  Yâlla.  Ta 
nga  def  nu  nun  népp  nuy  nu  matal  kôllêré  jèmé  ci  Yaw,  ak  ci 
Sab  Yônént,  ak  way  jur  yi,  ak  bokk  yi,  ak  ni  gèm  népp,  ak  réew 
mi,  ak  xeet  wi,  ak  dénkaan  yi  ci  des  yépp.  Yâlla  nanga  nu  def 
yit  nuy  dund  ci  keppaarug  Sa  ngèrèm  lu  tedd  li  ci  yaari  kèr  yi 
âddina  ak  âllaaxira.  Aamiin... 


‘^ôônal  nit  kup  misaal 
ku  bukk  ci  ni  ^èm 


Péetéy  Yèlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mègg  daal  danoo 
ray  seeni  bènneex  ci  seen  biiri  bakkan  ni  aw  kèyit  di  lakke 
ci  sawara  ndaxte  noom  danoo  nekkoon  ci  keppaarug 
sopp  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  ak  bègg  ko.  Ci  nii  nag  la 
neneen  nit  ni  di  xèccôo  jèm  ci  seen  yu  taaru  yoy  leer  yi  ci 
ludul  seen  eoobare  ngir  li  nusoppiku  doon  lu  leer  di  xècc. 


DOONAL  NIT  KUY  MISAAL 
KU  BOKK  CI  NI  GÈM 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  de  dafa  dimblé  jaamam  ni  ngir 
nuâgg  ci  texe  ta  Mujaare  ko  ci  yônni  nit  nu  baax  nu  rânniku  nu 
am  jikkô  yu  baax,  nudoon  ay  gindikat  yuy  jâpp  ci  seeni  yoxo  ngir 
âggale  leen  eig  njub. 

Nit  kat  Yâlla  da  koo  moonaale  muy  jeexiitalu  ei  jèmm  ju 
mâgg  ak  ei  royukaay.  Maanaam  aajowoo  nanu  lool  royukaay 
buy  jèmèlé  nit  ei  dègg  di  jeexiital  eib  yarub  ruuam  ak  ei  xolam 
ak  xelam.  Ta  lôolu  moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wâccewul 
téeré  yi  rekk,  waaye  dafa  yônni  nit  nu  am  jikkô  ta  doon  nu  mâgg 
ngir  gindi  nit  ni  ngir  nubâyyi  jeexiit  yu  xôot  ei  seen  wâll  yépp.  Nit 
nôonu  nag  nooy  yônént  yi.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
defal  njekk  èndi  wâlliyu  yi  jaar  ei  ngérum  yônént  yooyee. 

Nit  nu  mâgg  ni  mel  ne  yônént  yi  kat  seeni  noon  sax  manunu 
leena  melal  melo  wu  rafetul.  Li  lii  jur  nag  moodi  ne  nu  bari  ei  nit 
ni  xamnanu  dègg  ta  amnanu  teraangay  gèm. 

Ci  misaal,  saaba  yu  tedd  yi  danoo  waaruwoon  ei  jèmmi 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  jikkôom  yu 
rânniku  yu  amul  moroom  yi  mel  ne  Alquraan  juy  dund,  ta  danu 
koo  gèmôon.  Danoo  mujjôon  yit  di  ko  wèr  melne  lèpplèppaa  yuy 
wèr  ag  leer.  Ta  nit  niy  nuru  rabi  âll  ni  daan  suul  seeni  doom  yu 
jigéen  nuy  dund  jeexnanu  ei  âddina  si,  ta  mujjnanu  doon  jèmm 
yu  kawe  yu  nekk  ei  njobbaxtan  yu  kawe  lool  ei  taarbeu  Lislaam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  anam  gii  nag,  melo  wi  èpp  solo  wow  ni  gèm  -niy  dox 
ci  yoonu  ngèm  ak  sellal  ak  ragal  Yâlla-  moodi  tabax  jèmm  ju 
dèppôok  jèmmi  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc. 
Naka  nôonu  yit  ni  gèm  ni  am  wépp  melo  ak  jépp  jikkô  ju  rafet 
kenn  kune  ci  noom  day  mujj  mel  ne  lèsée  bob  njub. 

Ni  nuxan  lii  nag  danoo  yoqqat  ba  ci  sax  xam  li  nekk  ci 
seenug  gindiku  eiy  maanaa,  ta  danoo  yèg  noflaayu  seeni  bakkan 
ei  sori  yoon  wi,  won  ko  ginaaw.  Sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla 
neef  sellal  mbôotam-  sax  nettlina  ab  xewxew  ngir  wonee  ei  dègg 
googee  dâldi  wax  ne: 

“Ci  jamonoy  Afoû  Yazid  al-  BustâmP  dafa  amoon  nit  ku  doon 
jaamu  sawara,  bis  nag  benn  jullit  waxe  ko  eig  nagas  ne:  “waaw,  lu 
la  tee  doon  jullit  ngir  nga  muee  am  teraanga  akug  kawe?!” 

Waa  joojee  di  jaamu  sawara  tont  ko  ne:  «Ée  yaw  mi  ma 
bèggè  gindi  jèmé  ei  yoonu  muee,  man  de  gèmnaa  ei  anam  gu 
nèbbu  ngèmug  Abû  Yazid  al-  Bustâmi,  waaye  nag  siiwèluma 
samag  ngèm  ta  ba  leegi  sama  lâmmin  wi  dafa  fasu  melne  danu 
koo  yeew  bu  dègèr  ba  manumaa  tudd  baatub  dègg  bi.  Li  waraal 
lôolu  moodi  ne  waa  joojee  ag  xôot  akub  taar  bu  leer  danoo  nekk 
ei  moom.  Man  nag  ba  leegi  joxaguma  sama  xol  ei  anam  gu  mat 
diinéem  ji  ak  Lislaamam  ji,  waaye  nag  jaaxlenaa  ta  yit  kaweg 
ngèmèm  gi  jâppna  ma.  Moom  daal  nit  la  ku  wuuteek  nit  ni  ei  des, 
ndaxte  moom  ruu  gu  woyof  gog  leer  la  di  jèmmèl  royukaay  bu 
kawe  ta  mâgg  ba  âgg  eib  dayo. 

Bufekkee  nag  ngèm  gii  ngay  woote  jèmé  ei  mooy  seenug 
ngèm  ta  geneen  amul  kon  ngèm  gii  amul  njarin.  Lii  moo  tax 
xemmeemuma  ngèm  gi  ngeen  yor,  ndaxte  bu  nekkoon  ei  ag  nit 

Kilifa  gii  mingi  têdd  ea  wetu  dèkkub  Jaylaanlii  bi  ei  goxub  Qariiq  Xaan  ei 
tunduw  Antaakiya  dèkkub  Habib  an-  najjâr.  (ki  topp  téeré  bi) 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


ku  am  téeméeri  téeméeri  sabab  yu  koy  jan  ci  ngèm  ci  xolam  kon 
ngèm  gii  dana  lax,  giim,  yoon  wa  eay  yôbbôo  dog  ngir  sa  nagas 
gi  ak  sa  wow  gi.  Bu  lôolu  jâllee  yit  ngèm  gii  dana  néew  doole  ei 
xolam,  ndaxte  ngèm  gi  ei  yéen  dafa  soppiku  doon  tur  wu  yorul 
maanaam  turu  Lislaam,  mujj  doon  yit  lu  nagas  lu  amul  ruu 
daanaka.  Melo  wii  nag  wi  ândul  ak  maanaa  dafa  mel  ne  kuy  xoole 
tâkk  gu  dègèr  bètub  suuf  su  nangu  su  naat  suy  saxal  ay  fèlôor  aki 
garab  yuy  menn. 

Leerug  ngèm  gépp  nag  gisnaa  ko  -sama  kem  kâttan-  ei 
ngèmug  Abû  Yazid  al-  Bustâmi.  Aw  pépp  walla  ag  toqq  eig 
ngèmèm  day  soppiku  doon  géej  mbâmbulaan.  Sag  ngèm  nag  yaw 
dafa  tâbbi  ei  kasob  li  fés  ak  naaféqq  ndaxte  dafa  yam  ei  xott  yi.  Ta 
ngèm  gu  amul  ay  reen  noddkat  bu  naqqari  baat  la  buy  nodd  nodd 
gu  amul  ruu,  ta  dubègglôo  nit  ni  julli  waaye  da  leen  koy  soriloo. 
Maanaam  daal  seenug  ngèm  bu  nekkoon  ei  tôokôorub  fèlôor  ag 
dég  lay  doon  gees  wara  teqqalikool. 

Waaye  jantub  ngèmug  sèrin  Abû  Yazid  al-  Bustâm  day  fenke 
ei  asamaani  ruuam  gu  bârkeel  gu  leer  gi,  ta  bu  jolliwoon  ei  âddina 
sii  kon  dana  def  âddina  soosee  -nga  xamne  amul  qiima  ta  jarul 
dara-  muy  ngalam  li  gènè  seer  ei  biir  suuf  si,  soppi  ko  âjjana  yit. 
âddinay  xoli  ni  gèm  nag  nooy  balluwaayu  leer  googee.  Lôolu 
moo  tax  ngèmug  Abû  Yazid  akug  dèggôom  di  jeqqi  aw  naqqar 
akug  eofeel  akug  xôot  gog  maneesu  koo  melal  walla  di  ko  xamle 
mujèm  ei  gèm  ei  sama  xol  ak  samag  ruu”. 

Nii  nag  la  jèmmi  Abû  Yazid  al-  Bustâmi  ju  kawe  ji  daan 
jeexiitale  ba  ei  jaamukatu  sawara,  ta  doonoon  nataal  bu  leer 
neel  niy  nangu  diiné  jii.  Ci  lan  kon  la  soppeb  Yâlla  bu  mag  bii 
taxawalewoon  boppam?  Moom  daal,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  da 
koo  laltaayalewoon  lèkkèlôok  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub 
Yônéntam  Yâlla  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  muee  ak  bègg  leen  ak 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xoole  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  bètub  ki  bind, 
maanaam  daa  mujj  doon  fu  yèrèm  jaami  Yâlla  yi  di  feene». 

Misaal  yooyee  di  wone  dundug  xol  ak  gu  biir  gu  Abû  Yazid 
al-  Bustâmi  soppeb  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  leer  la,  ta  bokkna 
ci  ne: 

Dafa  toogoon  ci  ronug  garab  di  nopplu  ci  benn  ci  tukkéem 
yi.  Ginaaw  ba  munopploo  nag  muwéy  ca  tukkéem  ba,  ci  yoon 
wi  nag  mugis  mbooloom  xorondoom  mu  yéeg  ca  mbuus  ga 
mudefoon  ay  yèfèm  ba  mutoogee  ca  bérèb  boobee  ngir  nopplu. 
Ngir  muban  leena  xan  seen  dèkkuwaay  ba  nag,  ban  leena  mosloo 
yit  dundug  tumurânke,  dafa  deUu  ca  bérèb  ba  munekkoon  ngir 
nopplu  ta  bâyyi  xorondoom  ya  ca  seen  bérèb  ba  nunekkoon. 

Li  am  nag  moodi  ne  nooy  jikkô  googee  ak  yègyèg  bu  mat 
bii  mingi  jôgé  ci  mbèggéel  gog  Yâlla  gi.  Lii  moo  tax  waa  jii  di 
soppeb  Yâlla  doon  yèg  xat  ak  mbugèl  miy  nekk  ci  dènnub  kune 
ci  bindéefi  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  ngènéelul  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  Miy  ki  bind.  Bis  danoo  dôor  am  mbaamam 
ci  kanamam  ba  ginaawug  mbaam  ma  di  nâcc,  ca  saa  sa  rek  tânki 
Ahû  Yazid  al-  Bustâmi  tâmbli  di  nâcc. 


ToUuwaay  bii  nag  mingi  jôgé  ca  jikkô  yu  rafet  yooyee  yu 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Bis,  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dafa  dugg  ci  tôokôorub 
jenn  waay  ci  waa  Lansaar  yi  dâldi  yam  ci  ag  giléem.  Ba  mugisee 
Yônént  bi  YâUa  na  ko  YâUa  dolli  xéewèl  ak  mucc  mu  yèrèmtèlu 
rongoon  ya  tuuru.  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
mucc  dâldi  koy  fekki,  raay  gètèm  ya  mudâldi  dal,  mune: 


«Kuy  boroom  giléem  gii?  Ku  moom  giléem  gii?”  Am 
waxambaane  wu  nèw  wu  bokk  ci  Lansaar  yi  dâldi  ne:  Maa  ko 
moom,  yaw  Yônént  bi.  Mune: 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


“Xanaa  doo  ragal  Yâlla  ci  baayima  bii  la  Yâlla  moomale? 
Moom  kat  jâmbatna  ma  ne  danga  koy  xiifél  di  ko  sonah  (Abû 

Dâwûd,  buntub  Al-  jihâd). 

Ni  mel  ne  Ahû  Yazid  al-  Bustâmi  daal  -ni  jaxasook  jikkô  jii 
ak  yi  ko  nuru  ci  jikkôy  Yônént  bu  tedd  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc-  danoo  topp  njubug  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ci  wâllam  yépp,  ndaxte  seen  xol  yu  kawe  yi 
danoo  âgg  ci  tolluwaayu  «Xol  bi  mucc». 

Lii  moo  tax  ang  noom  ak  ni  topp  seenug  njub  kune  ci  noom 
dafa  nekkoon  royukaay  neel  ni  gèm,  ba  tax  seeni  muun  doon 
nuru  jamonoy  lolli  daan  def  ci  xol  yi  ag  dal.  Seenub  xool  yit  dafa 
doonoon  ngelaw  lu  neex  lu  woyof  luy  upp  ruu  yi.  Seen  xarkanam 
yoy  leer  yi  yit  danudaan  fâttli  nit  ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  fu 
nutoll.  Ndaxte  danoo  jèléwoon  ag  may  ak  leer  ci  lu  sax  ci  Yônént 
bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl  ak  mucc.  Misaal  moomee  nag 
day  leeral  ca  anam  ga  gènè  rafet  tâppewu  googee  ak  leer  googee: 

Boroom  kèrub  Kurjii  Xaatoon  Baasaa  -di  kenn  ci  taalubé 
yu  jigéen  yu  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi-  mi  nutuxaloon 
yôbbu  ko  ca  goxub  Qaysarii,  ginaaw  ba  mudèkkôon  ak  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi  ca  (Quuniyaa).  Soxna  soosee  nag 
dafa  yônni  nataalkat  ba  «Ayn  ad-  dawlah»  -nataalkat  di  bindkat 
bu  siiw  boobee  ca  kèr  buuri  Saljuuq  ya-  ca  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ngir  mudefal  ko  ab  nataal  ci  anam  gu  ândak  suturè  ta  èndil  ko 
ko.  Nataalkat  ba  dâldi  génn  ta  ag  eâggante  di  ko  wommat  ngir  def 
ndigèl  lii,  muwax  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  xibaar  bi  sunu  kilifa  gi 
dâldi  muun  ne  ko:  «Defal  li  la  soxna  siy  sa  kilifa  digèl». 

Nataalkat  ba  dâldi  tâmbli  di  nataal  waaye  museetlu  ne 
li  muy  nataal  séqqut  dara  ak  xarkanam  bi  muy  jâkkaarlool, 
mutâmbliwaat  nataal  ba.  Waaye  muy  deme  nii  rek,  saa  buy  nataal 
xarkanamub  sunu  Idlifa  gi  rek  weneen  melo  di  feen  ei  kanamam. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mubaamu  mbir  mii  naar  fukki  yoon,  yoon  wu  ci  nekk  melo  wu 
wuute  di  feen. 

Booba  nag  la  xam  ag  tèléem  dâldi  won  ginaaw  ligéey  bii, 
ndaxte  ag  xaraalaam  akug  nawam  réernanu  ko.  Xewxew  bii  nag 
yeena  nataalkat  bi  def  ko  mulab  ci  xalaat  yu  xôot,  ta  fekk  jaaxle 
ak  waaru  jâpp  ko  ba  muy  wax  ak  boppam  naa:  Bufekkee  wâlliyu 
wow  diiné  ji  nii  lay  mel,  kon  nan  la  Yônént  bu  diiné  ji  di  mel? 
Mdâldi  sègg  fôon  loxub  sunu  kilifa  gi  dâldi  tuubé  eiy  yoxoom». 

Meneen  misaal:  Danudoon  dellu  ândak  sunu  way  jur  ndem 
si  Yâlla  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  jôgé  Buursa 
jèm  Istâmbôol  ândak  ndem  si  Yâlla  Saamii  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam.  Ba  nuâggee  dèkkub  «Yaaloofaa»  nudugèl  sunu 
wata  ei  raij  bi  ngir  yéeg  ei  bag  biy  yôbbu  wata  yi.  Muamoon  nag 
waa  joj  ligéeyèm  moo  doonoon  nos  wata  yi  ei  ay  rap  ngir  xèccôo 
bana  am. 


Ba  waa  jooja  waajalee  ab  bérèb  ngir  sunub  wata  nag  dafa 
jekki  jekki  gis  Saamii  Afândii  ak  Musaa  Afândii  -noom  na 
toogoon  ea  ginaaw  wata  ba-  mudâldi  taxaw  ei  anam  gu  ând  akug 
yéemu  lool,  mujege  wata  bi,  xool  ei  weer  bi  eig  settantal,  dâldi 
wonk  ei  lu  ândak  naqqarlu  gu  xôot,  wax  ne: 

«Cèy  Yâlla!  Cèy  Yâlla!  Âddinaakayéemé!  Ayxarkanamningi 
ei  yuy  nuru  ay  malaaka  ak  ay  xarkanam  yuy  nuru  Namrôod». 

Melo  wii  nag,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  mooy  anam  gi  gènè  rafet 
gog  woote  jèmé  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ba  ei  xarkanam  rekk 
ei  lu  ândul  ak  benn  baat  walla  wenn  araf  Dananu  mana  dundèlé 
sunuy  jèmm  nag  dooleele  ko  jèl  sunu  wâll  ei  bèbbug  dundug  xol 
gog  jaam  yu  baax  yu  texe  ne  nii  nuy  dajeel. 


Warnanoo  bâyyi  xel  lool  nag  nit  niy  dox  ei  kanam  nit  ni, 
maanaam  jèmm  ak  jikkô  yu  kawe  yi  mana  doon  lèsée  yuy  gindi 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


nit  ni.  Ndaxte  nit  ni  danuy  wèndéelu  mel  ne  pènôb  ginaaw  biy 
topp  pènôb  kanam  bi  ci  wata  yi,  danuy  tabaxu  yit  di  dund  kem 
misaal  yi  nuy  gis  ci  seen  kanam. 

Wéyug  nosug  âddina  si  kat  ak  liy  taxawal  jikkô  yi  ko  tabax 
ningi  sottee  ci  xam  Yâlla  rek,  maanaam  ci  xôotèl  gog  xol.  Nit  nu 
baax  ni  kat  nooy  janti  yèrmèndé  yi  ci  asamaani  texe  gi  ak  dal 
gi.  Nit  nu  sâggan  ni  nag  noom  nooy  teeni  lèndèm.  Dègg  gii  nag 
Ahmad  Jawdat  Baasaa  wonena  ko  ci  téeréem  bi  ci  anam  gu  leer 
ba  âgg  eib  dayo  dâldi  ne: 

“WaliiddoomiAbdulMalikxalifababokkooncaumawiyôona 
ya  dafa  bèggôon  lool  ay  tabax  ak  tool  yu  yees,  nit  ni  dâldi  bègg 
tabax  ak  mbay,  daan  waxtaane  ei  seeni  jotaay  taax  yi  ak  tool  yi. 
Sulaymaan  doomi  Abdul  Malik  nag  moom  ciw  nam  ag  jigéen 
ni  ak  gâtt  xel  la  jengoon  jèm,  nit  ni  dâldi  yittéwôo  ei  jamonoom 
ab  taar  aki  bernde  yu  rèy  ak  jèfi  gâtt  xel,  fo  ak  ree  mujj  doon 
mândargam  jamonoom.  Ba  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-  ‘Aziz  yâlla  na  ko 
Yâlla  gèrèm  féetéwôo  mbirum  xilaafa  gi  nag  mudoonoon  kenn 
ei  xalifa  yu  mâgg  yi,  doonoon  yit  xalifa  bu  mana  jaamu  Yâlla  bu 
dèddu.  Ci  jamonoom  yit  nit  ni  danoo  sôobuwoon  yoonu  jaamu 
Yâlla  ak  topp  Yâlla.  Ta  fu  mutoll  dadaan  laaj  ei  ay  jotaayam  biri 
topp  Yâlla  yi  ak  jaamu  Yâlla  yi  di  wax  naa: 

“Lu  doonoon  say  wird  big?  Loo  mokkal  ei  Alquraan  ju  tedd 
ji?  Naata  fan  nga  woor  ei  weer  wii?  Naata  doxandéem  yu  aajowoo 
nga  jOX  nulekk  fat  leen?”  (At-  Tabari,  Târikh,  xaajub  5“',  xétu  266“'  ak  267“'; 
ak  Ahmad  Jawdat,  Qisas  al-  anbiyâ  wa  tawârikh  al-  khulafâ,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu 
717“'). 


Wôorna  nag  ne  jeexiit  ak  may  yu  baax  yi  nit  nu  baax  nu  mat 
nii  def  ei  nit  ni  ningi  jôgé  ei  ne  seeni  xol  dafa  fees  dell  ei  bègg 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  melne  lèpplèppaa  yiy  wèndéelu  di  wèr 


NOO  YU  MUJJ  YI 


leer  gi.  Ta  ci  anam  gii  la  Yâlla  nekke  seen  bèt  biy  gis  ak  seeni  nopp 
yiy  dégg. 

Maanaam  soppey  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  danoo 
ray  seeni  bânneex  ci  seen  biiri  bakkan  ci  anam  gu  mat  ngir  li 
nunekkoon  ci  keppaarug  sopp  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akbègg 
Ko. 

Naka  noonu  yit  neneen  nit  ni  danuy  xèccu  jèm  ci  seen  yu 
taaru  yoy  leer  yi  ci  lu  dul  eoobare  ngir  li  soppey  Yâlla  yi  di  soppiku 
doon  bérèb  buy  xèccé  bob  leer.  Li  nii  mana  xettli  seeni  bakkan 
ei  yiy  gaare  tay  jeexi  ak  tènk  yiy  wékku  ei  xol  taxna  nudund  eig 
fiir  ak  pastéefub  bana  daanu  ei  lèndèmi  melo  yu  ijânnu  yi  melne 
woru  ak  rèy  ak  naw  jèf 

Ta  seen  jublu  yépp  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
lawoon.  Ci  anam  gii  nag  néew  ak  bari,  sedd  ak  tâng,  am  ak  nâkk 
daawunu  wuute  fa  noom;  tolluwaay  yiy  jeexi  yépp  ak  anam  yiy 
gaare  yépp  léppa  yamoon  fa  noom,  ndax  lune  ei  yii  ker  guy  den 
lanu  ko  jâppewoon. 

Nu  texe  nii  nag  danoo  defoon  seen  bopp  ag  sâbbaal  akug 
jégglu,  danoo  nekkoon  yit  ei  fuglu  gu  sax.  Danoo  dammoon 
seeni  gèt  yit  di  ea  bana  xool  sikk  ak  naawtéef  ak  matadiy  neneen 
ni. 

Nii  nag  jeexalnanu  seenug  dund  ta  seeni  xol  geestuwul 
xoyxoyi  âddina  yiy  jeexi,  ta  nâkkoon  nanoo  soxla  li  ei  nekk  yit. 
Bu  nu  masaa  tegoo  lor  sax  wu  jôgé  ei  nenn  ni  xamul  seen  mbir 
ni  ko  laaya  ju  tedd  ji  waxe  ladaan  doon: 

(4^^  'Mj 


^  ,  t-  ,  "  X-  > 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


“Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ci  kaw  suuf  si  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm”  (laayay  63“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

Âddina  nag  deef  kooo  digèl  muligéeyèl  ni  mel  ne  nu  baax 
nii  ta  topp  leen  ei  li  nuy  sâkku.  Ci  lôolu  sax  la  âddiis  bu  tedd  bi 
di  waxe  naa: 

«Ku  âllaaxira  doon  yittéem  Yâlla  day  def  ag  doyloom  ei 
xolam,  dajaleel  ko  mbirêm,  âddina  dikkêl  ko  ei  san  ban.  Ku 
âddina  nekk  yittéem  nag  Yâlla  day  defag  nâkkam  ei  kanamam, 
tasaare  mbirêm,  ta  duam  ei  âddina  ludul  li  ko  dogal  bi  sédd» 

(At-  Tirmidi,  buntub  Sifat  al-  qiyâmah). 

Jèmm  yu  mag  yi  nag  woroomi  jikkô  yu  sori  eig  mat  lanu, 
ndaxte  noom  dunu  lor  kenn,  dunu  metiitlu  lu  leen  kenn  def  yit, 
ludul  mudoon  ei  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Noom  kat 
danoo  dund  mbôotum  leeralug  Yâlla  gi: 

JalÂJl  j  ^ 

°  J  i  S 

dl-OtJ  iulj  jj-*»LJ|  jj-P  jj„3lj<Jlj 

«Niyjoxe  seen  alal  ei  jamono  ju  neex  akjamonoju  naqqari 
ak  niy  wann  mer  ak  niy  baal  nit  ni.  Ta  Yâlla  day  bêgg  niy  def 
njekk»  (laayay  134“'  d  saaru  Âli  Tmrân). 

Sunu  sang  Jafar  as-  Sâdiq  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  nag 
dundna  mataleg  laaya  ju  tedd  jii  mook  jaamam  ba  ko  doon  jox 
nam,  mubaal  ko,  defal  ko  njekk  yit  goreel  ko. 

Al-  Hasan  al-  Basri  batayit  dadaan  baal  ni  koy  jèw,  daan  leen 
yare  di  leen  defal  njekk  ak  di  leen  yônnée  ay  âddiyè.  Bokkna  nag  ei 
li  gènè  rafet  ei  li  waykat  bi  dèkk  Turki  di  Yuunus  Amrè  wax  ta  muy 
wone  bir  yu  taaru  yoy  kilifa  yu  mâggi  Lislaam  yi  muwax  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  koor  akjulli  ak  aj 

Bulfoog  ne  jeexalnga  jéfi  sufyânke 

Xam  Yâlla  kat  mbir  mumanula  nâkk  la 

Ngir  nga  doon  nit  ku  mat 

Li  am  nag  moodi  ne  jaam  nu  baax  ni  nooy  ni  amoon  ngèm 
guy  royukaay  neel  nit  népp  ba  tax  ci  seen  bir  yépp  nudoon  èmbèl 
bindéef  yi  neewant  ak  yiw  ak  mbaax,  doon  toroxloo  jaamu  gu 
nèbbu  neel  ki  bind,  seeni  noo  yit  doonoon  ag  sâbbaal. 

Ni  jaxasoowoon  ak  noom  yit  ta  ândoonak  noom  dundnanu 
eig  eofeel  eér  ak  yu  neex  yu  Yâllaa  ya  numosoon;  ndaxte  xoli 
xejj  yooyee  -ngir  li  nu  feesewoon  texeg  Muhammad  gi-  danoo 
èndil  leer  ya  ak  eéri  maanaa  yu  bari  ya  na  nuwaxaloon  kune 
ei  kem  waajtaayam.  Ci  anam  gii  nag,  ngir  nga  jarinu  ei  noonee 
yit,  dangaa  wara  ândak  noom  ei  âddina  ta  ândak  noom  bu  nuy 
gâddaay  ak  bu  nuy  tukki  jèm  ea  dund  gay  saxi  ea  âllaaxira. 

Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  digèl  suuf  si  mubana 
lekk  yarami  jaam  nu  baax  ni  ngir  seeni  ngènéel  ak  seeni  jikkô. 
Ci  lôolu  nag  la  Jâhir  ihn  ‘Ahd  al-  lâh  yâlla  na  ko  Yâlla  gèrèm  di 
nettlee  naa: 

«Ba  xareb  Uhud  dikkée  sama  baay  da  maa  yvoo  ei  guddi 
dâldi  ne:  Man  kat  gisewuma  sama  bopp  kudul  ku  nuy  ray  ei  ni 
huy  njèkkè  ray  ei  saabay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee,  ta  man  kat  duma  bâyyi  sama  ginaaw  ku  ma  gènè  fonk 
ei  yaw  kudul  Yônént  hi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee. 
Damaa  ame  bor  nag,  nanga  ko  fay,  ta  nanga  topptoo  say  mag  ak 
rakk  yu  jigéen  yi.  Nudâldi  xèy  mudoon  ka  hu  njèkkè  ray,  huboole 
ko  ak  keneen  dene  ei  benn  bâmmeel.  Ginaaw  ba  sama  xel  dalul 
ei  bâyyi  ko  ak  keneen  ka,  madâldi  koy  génnélu  ginaaw  jurôom 
mbenni  weer,  mumel  ne  bis  ba  ma  ko  ea  defee  ludul  tuuti  ea  nopp 

ba”  (Al-  Bukhâri,  buntub  Al-  janâiz). 

- 


Doonal  nit  kuy  misaalku  bokk  ci  ni  gèm 


Meneen  misaal  ci  mbir  moomee  mu  jôgé  ci  taarix  bi 
nujamonoonteel.  Kooka  mooy  Al-  Adnah  Li  mi  mokkaloon 
Alquraan,  doonoon  kuy  noddal  julli  yi  jurôom  di  kenn  ci  ni  sax 
eig  njub.  Mahmûd  Sâmi  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  dafa  nettli  ei 
moom  -ta  doon  ku  seere  xewxew  boobee-  ne: 


«Ginaaw  ba  noddkat  bii  faatoo  ba  muam  fenweeri  at  danoo 
ubbi  bâmmeelam  ngir  tuxale  ko  ea  ngir  aw  yoon  wu  nu  fa  waroona 
jaarale.  Ba  nu  ubbée  bâmmeel  ba  nag  danoo  fekk  jèmmèm  ja  dara 
sikku  ea  mumel  na  mumeloon,  suuf  si  lekku  ko,  ta  yâqquwul. 
Gângaayam  la  sax  dafa  meloon  ne  eângaay  lu  yees». 

Taarbeu  Lislaam  yit  dananu  ei  dajeek  lu  bari  eiy  nettli  ak 
yu  nugis  ak  yu  leen  nuru,  ta  yii  di  ay  feenu  yu  rânniku  yu  amul 
moroom  yoy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  nenn  ei  jaamam  nu 
baax  ni  ngir  nujèlé  ei  ab  bind  akug  laabiiré  akug  yeete.  Yarami 
jaam  nu  baax  ni  kat  danuy  mujj  doon  suuf  ne  yarami  mboolem 
nit  ni.  Waaye  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dana  xéewèlale  nenn  ei 
jaamam  nu  baax  ni  ba  seeni  yaram  dunu  yâqqu  dunu  nèb,  mbir 
mii  nag  ag  may  la  gu  jôgé  fa  jèmmi  Yâlla  ju  kawe  ja  ta  dananu  ei 
jèlé  ay  bind. 

Waaye  li  am  solo  mooy  fâggu  ag  sax  ta  ninu  koy  defe  mooy 
nufarlu  ngir  mel  ne  jèmm  yu  mâgg  yii  eig  wâll,  ei  geneen  wâll  yit 
nuyar  sunuy  doom  waajal  leen  ngir  nudoon  nit  nu  baax  ei  seenu 
xeet.  Ci  lôolu  nag  la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 

«Nit  ki  de  deefna  yêkkêti  darajaam  ea  âjjana  bu  ko  defee 
munaa:  Fu  lii  jôgé?  Nunaa  ko:  Ci  jégglu  gu  la  sa  doom  jéggluh 

(Ibn  Mâjah,  buntub  Al-  adab). 


Ci  beneen  âddiis  bu  aju  ei  mbir  mii  yit  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  mingi  wax  naa: 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


«Bu  nit  ki  faatoo  jêfém  day  dog  ba  mudes  lu  jôgé  ci  yatt: 
sarax  buy  wéy,  walla  xamxam  beef  di  jarinoo,  walla  doom  ju 
baax  ju  koy  naanal»  (MusUm,  huntuh  Al-  wasiyyah;  ak  At-  Tirmidl,  huntub 
Al-  ahkâm). 

Dundug  nit  ki  daal  -ki  dundé  xolub  ruu-  day  soppi  kaw 
suuf  si  def  ko  âjjana,  yèrmèndéy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak 
njekkam  yit  taxaw  taxawaayu  ay  neexal  neel  ko.  Njobbaxtanul 
texe  ci  dundug  âddina  gi  nag  tay  doon  xayna  njèlbéenug  texe  giy 
saxi  mooy  numana  dundé  mbèggéelug  Muhammad  gi  ci  èttub 
lollib  Muhammad  bi.  Sunu  waru  gar  diirub  sunug  dund  yit  mooy 
nuy  topp  ay  tânkam  ginaawam  di  sâmm  ngor  ak  teraanga  gi  mu 
baaxe  xeetam  wi. 

Kon  Yaw  Yalla,  maangi  Lay  naan  nga  xéewèlale  nu  nudef 
waru  gar  wu  mâgg  woowee,  ta  jeexal  diirub  sunug  dund  di 
kenn  ci  ni  gèm  ni  mel  ne  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-  ‘Aziz^kAbû  Yazid 
al-  Bustâmi  ak  Mahmûd  Sâmi  Afandi  ak  ni  mel  ne  noom. 
Maangi  Lay  naan  yit  nga  tâbbal  nu  ci  mbooloom  ni  texe  ni 
doon  bérèb  buy  xèccé  bob  leer  neel  xeet  wi.  Aamiin... 


‘^0^d  hi  aki  hôatam 


Kâttan  gi  bèt  di  am  ngir  gis,  ak  gi  nopp  di  am  ngir  dégg  danuy 
âgg  ba  digènté  sângam  rekk.  Ta  bu  weesoo  digènté  boobee 
gis  walla  dégg  dumana  nekk.  Naka  nôonu  yit  xam  dogal  bi  ci 
anam  gu  yell  dafa  féeté  kaw  kâttanug  nit;  ndaxte  nun  danuy 
gôorgôorlu  rek  ngir  xam  xewxew  yi  ak  di  leen  firée  sabab  yi 
ak  ngânt  yi.  Ta  ni  èpp  ci  nun  dunumana  xam  bind  yi  ci  seen 

ginaaw. 


DOGAL  BI  AKI  BÔOTAM 


Nattale  gu  ci  yam  kembe  ba  ca  teqqental  ya  ca  gènè  tuuti,  ak 
dogal  biy  dikk  bu  waxtoom  jotee  -noom  naar  niy  tèrèl  jamonoy 
xewxew  yépp  ak  seen  bérèb  ak  seen  melo  ak  seen  sabab  ci  bindéef 
yépp  li  tâmblee  ci  yi  ci  gènè  tuuti  ba  ca  ya  gènè  rèy-  bind  yi  ci 
nekk  danuy  feen  ci  mâggaay  gu  yell  ci  mâggaayug  Yâlla  gi. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  daal  dafa  sâkk  bindéef  yépp,  doxal 
leen  ci  lu  munatt  yamale  ko,  ta  jeexiiti  xewxew  yi  ci  yooni  dund  gi 
palapi  dogal  bi  lanu  ci  dèggdègg.  Weer  wi  kat  ak  jant  bi  ak  bidiw 
yi  ak  gâncax  yi  ak  nit  ak  rab  yi  ak  mboolem  bindéef  yi,  noom 
népp  palapub  dogal  bii  da  leena  èmb,  ba  ci  sax  wenn  xob  wuy 
rote  ci  bânqaasub  garab  dugénn  ca  palai)  boobee.  Ta  bu  bindéef 
yépp  nekkutôon  ci  palaijub  dogal  bi  kon  ag  jaxasoo  gu  mag  day 
am  ci  bindéef  yi.  Bépp  ligéeyub  xarala  kat  day  tollook  kâttanug 
ka  ko  def  ak  manmanam.  Ci  misaal,  wépp  bind  wow  bindkat 
walla  nataal  bob  ku  xarala  day  ame  tay  bindôo  kem  bèggbèggèm 
ak  waajtaayam.  Batayit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  nattale  ta 
yamale  ci  eoobareem  ba  mu  sâkkagul  bindéef  yi  sottikuy  dogal 
yiy  feeni  ea  dund  googee  li  tâmblee  ei  ba  nu  leen  di  sâkk  ba  ba  ea 
seenug  jeex,  ak  ikam  ak  bôot  yi  ei  nit  ki  am  bindam  di  xarbaaxug 
Yâlla,  ak  jagle  yiy  ândeek  yeneen  yiy  dund  li  tâmblee  ei  seenug 
juddu  ba  ei  seenug  dee. 

Ci  nii  nag  nattale  ak  yamale  gi  mooy  nos  gii  di  liy  juddôo  ei 
eoobarey  Yâlla.  Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wonena  dègg  gii  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  dâldi  wax  ne: 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ob-di>“ 

«Nun  de  lune  danu  koo  sâkk  eig  nattale  akugyantale»  (laayay 
49“‘  ei  saaru  Al-  qamar). 

l_S?  '^l  (_5?  '^J  (_5?  (j"?  i— >L/5|  U 

<11)1  j_Jlp  liiJS  (j|  UljU  (jl  JlS 

Waxna  batayit  ne:  «Dara  dudale  ei  ntusiba  ei  suufsi  walla  ei 
seeni  jêmnt  ludul  ne  mingi  eib  téeré  lu  jiitu  nu  koy  sâkk.  Loola 
kat  lu  yomb  Yâlla  la»  (laayay  22“‘  ei  saaru  Al-  hadid). 

Ci  tènk:  nattale  ak  yamale  mooy  xamxamu  xewxew  yi 
nubindagul,  ak  xam  leen  ak  toftale  leen  ak  saxal  leen  ea  Lawhul 
mahfôos.  Dogal  nag  moom  mooy  sottig  xewxew  yooyee  ndânk 
ndânk  eig  seenug  toftaloo  ei  anam  gi  nu  leen  saxale  ei  Lawhul 
mahfôos. 

Ta  xamug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xewxew  yiy  feeni  ei 
melow  xam  lu  jiitu  xewxew  yooyee  di  sotti  mooy  li  ag  nekkam 
Yâlla  laaj. 

Ta  yit  lu  manula  nâkk  la  Yâlla  -mi  muee  ei  jamono  ak  bérèb- 
doon  boroom  xamxam  yooyee,  ndaxte  sârt  yiy  dègèrèl  xamug 
dogal  bi  ak  kâttan  gi  ak  peeg  leen  noom  naar  noom  dunu  lu  laaj 
gèstu  ei  wâllu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Lu  manula  nâkk  la  nag  nugèm  ne  lépp  lu  am  ei  bindéef  yi 
mingi  ame  ta  nubindé  ko  baatub  «Nekkal».  Dogal  bi  mooy  sârt  bi 
gènè  nâkka  tènku  ei  jurôom  mbenni  sârti  ngèm  yi,  waaye  moom 
ei  dèggdègg  dègg  la  gu  nit  kune  nangu.  Ci  wâll  gii  sax  ba  ei  nit  ni 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


gèmul  danuy  nangu  ba  fâww  jeexutu  ab  dogal  ci  seen  kâttan  bu 
nuy  wax  naa:  «lu  nubind  ci  jè  bi  la». 

Ba  ci  niy  diiijat  sax  danuy  feenal  gèm  dogal  bi  ci  seen  biir  xol 
ak  seen  biir  xel  -xayna  danu  leen  koo  moonaale  moo  tax-  ci  ay 
wax  yu  mel  ne  «Damaa  am  sâs»  walla  «Damaa  nâkk  sâs». 

Wax  yooyee  nujèlé  ci  tiyaatar  bi  mujj  ci  tiyaatari  bindkat  bi 
dèkk  Turki  di  Najib  Fâdil  danuy  wone  ca  anam  ga  gènè  rafet  ne 
dèggdèggi  dogal  bi  nuréeré  ta  nuwar  koo  dèggèl  nit  kuy  xalaat 
kune  yit  war  koo  gèm,  ci  lay  waxe  naa: 

«Ci  misaal,  benn  bis  benn  wata  dafa  mbèk  jenn  waay  ca 
bayaalub  linoonoo.  Ndax  bu  nudelluwoon  ginaaw  fukki  minit  lu 
jiitu  aksidâ  ba,  ta  waa  ja  nekkoon  ca  kanam  sârdee  bu  Kôol  Xaana 
ci  misaal  ta  nujâpp  ne  wata  bi  mingi  jôgé  ci  aw  sélébé  yoon,  ndax 
kon  doon  nanu  gis  xewxew  bii?  Jenn  waay  ci  biir  téeméeri  junniy 
nit  nèw,  benn  wata  yit  nèw  ci  biir  junniy  wata.  Waa  ji  xamutoon 
ne  deesna  ko  mbèkk,  wata  bi  yit  xamutoon  ne  dana  mbèkké,  kune 
ci  noom  naar  di  jege  ka  ca  des  ta  xamunu  eâllala  gii  ei  xewxew  yu 
daje.  Waa  ji  mingi  ei  kanam  benn  bérèb  bu  nuy  jaaye,  dâldi  jènd 
boyetu  âlmet,  jéggi  benn  jéegô  walla  yaar,  waxtaan  akub  xaritam, 
xool  lenn  ei  njaay  mi  nugaaral.  Yèngutu  yii  dananu  dog  ginaaw 
minit  yu  néew,  xewxew  yu  tiis  yit  dana  ei  topp.  Jamono  joojee 
nag  sabab  bu  nâkk  solo  moo  koy  waral,  man  naa  doon  fâtte  walla 
juum  walla  xel  mu  rèee  walla  nâkka  xam.  Kan  mooy  xam  ne 
xewxew  yiy  daje  amna  ag  nattale  gu  leen  boole  ei  anam  gog  du 
jaas  ta  deesu  ko  mana  moytu?»  (bind  nit,  xétu  43“‘). 


Ci  nii  nag  nit  kune  kuy  xalaat  ei  anam  gu  yell  ei  xewxew  yi 
muy  dajeel  yi  mel  ne  yii  dumana  tere  boppam  mugèm  ne  tèrèliini 
xewxew  yi  amul  fu  nuyam  -ta  nu  koy  gaaral  di  ko  seetaan  ei 
bindéef  yi-  danuy  feen  tay  sotti  ei  biir  rèddi  kâddud  Yâlla  gi. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Niki  nga  xamene  nag  maneesula  xamal  kulôor  nit  ku  gumbè 
ku  dul  gis,  kiy  xalaate  ci  li  tâppewu  ci  moom  ci  li  âddina  si  èmb 
-ta  xamug  nit  tènk  ko  moom  mi  jamono  ak  bérèb  tènk-  dumana 
âgg  ci  anam  gu  yell  ci  mbôotum  dèggdèggi  bir  yu  kawe  yi  mel  ne 
dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi.  Taxawaay  bii  nag  balluwaayu  xel 
mu  rafet  la,  melne  tee  nit  daanu  ci  xel  mu  daladi  ak  jaaxle  ngir 
xam  gu  nuxam  bôot  yu  nu  âttanul. 

Dègg  la  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dafa  nèbb  bindéefam 
yépp  ag  nattale  ak  yamaleem,  ta  kenn  amul  kâttanug  xam  ag 
nattale  ak  yamaleem  lu  jiitu  muy  doon  ab  dogal.  Waaye  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg,  ci  mbir  mii,  joxna  nenn  ci  bindéefam  yi  ab  xaaj 
ci  «Xamxam  biy  jôgé  fi  Moom». 

Li  am  nag  moodi  ne  nattale  ak  yamale  gi  li  muy  des  di 
lu  nuréeré,  ak  li  nu  ko  manula  xam,  ak  li  kâttanug  xalaatu 
nit  manula  jéggi  miir  bu  kawe  bii  nutuddé  kumpè,  lôolu  ci  yi 
yèrmèndéy  Yâlla  ji  amul  fu  muyam  laaj  la. 

Waaye  batayit  amna  yenn  taxawaay  yu  rânniku  melne  gis  bu 
dèggu  yoy  jégginanu  gâllankoor  bii  weesu  miir  bii  ci  ron  neewant 
ak  njekk  lol  Yâlla. 

Ci  dèggdègg  kat  deefna  gis  lu  bari  li  nit  nu  baax  ni  di  gént 
muy  xew  ginaaw  bi,  ta  gént  yii  ay  may  lanu  yoy  leer  yu  jôgé  ci 
«Lawhul  mahfôos»  tâppewu  ci  seeni  xol. 

«Kâttan  gi  matul»  mooy  kâttanug  nit  ci  def  lu  baax  walla  lu 
bon.  «Kâttan  gu  mat  gi»  nag  moom  mbir  la  mu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jagoo. 

Lii  moo  tax  yit  moom  boppam  gu  mat  sèkk  jaam  bi  manu 
koo  am,  ndaxte  bir  yu  mel  ne  ag  juddôom  akug  faatoom  ak  diir 
bi  muy  dund  ak  gôor  lay  doon  walla  jigéen  ak  xeet  wi  muy  bokk 
ak  ni  xelam  di  toll  nit  manu  eee  doon  dara,  ndaxte  danuy  dugg 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ci  biir  «Dogal  bi  dara  tênkul»,  ta  nit  ki  deesu  ko  laaj  bir  yii  di 
tege  ci  kawam. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  day  laaj  ab  jaamam  kem 
manman  yi  Mu  ko  jox.  Lii  moo  tax  nit  ki  jèf  yi  dul  ame  ci 
eoobareem  deesu  ko  ei  bindèl  tuyaaba  mbaa  bâkkaar.  Ci  misaal, 
ku  woor  bu  juubôo  lekk  mbaa  munaan  kooram  duyâqqu,  ba  lii 
moo  tax  deesu  ko  ei  bindèl  benn  bâkkaar. 


Ta  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  leeralna  ei  laaya  ju  tedd  ji  ne 
Moom  duteg  nit  lu  èpp  kâttanam  dâldi  ne: 

«Yâlla  dugâll  nit  ludul  li  muâttan.  Lu  mudef  ei  lu  baax 
moom  lay  jarin,  lu  mudef  ei  lu  bon  yit  moom  lay  wânni.  Yaw 
sunu  Boroom,  bu  nu  ko  jâppe  su  nufâttee  mbaa  nujuum,  sunu 
Boroom,  ta  bu  nu  gâll  digêl  yu  diis  na  nga  ko  gâllewoon  na  nu 
jiituw6on,  sunu  Boroom,  ta  bu  nu  gâll  lu  nu  amul  kâttanam. 
Ta  nanga  nu  baal  ta  jéggèl  nu  ta  yêrèm  nu.  Yaway  sunu  kilifa 
di  sunu  péeté,  kon  nanga  nu  dimblé  ei  nit  ni  weddi»  (laayay  286“' 
ei  saaru  Al-  baqarah). 

Waaye  Yâll  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dfa  gâll  nit  ki  kem  kâttanam, 
ba  taxna  bu  nit  ki  defee  ag  moy  ei  eoobareem  ta  ag  ga  amu  ea  ba 
noppi  di  wéer  bâkkaar  bii  ei  dogal  bi  kon  loola  ag  eâgganteem 
akug  réerèm  noo  koy  waral. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  kat  dafa  def  jiwuw  kâeeoore  ak 
ragal  Yâlla  ei  biir  nit  ki,  ndaxte  nit  mbindéef  la  meef  di  laaj  ay 
jèfèm  di  ku  nuwaajal  ngir  nattu  ko. 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  joxna  nit  sansanu  tânn  digènté 
yaari  bir  ak  jèfèndikôo  lu  ei  nekk  ei  noom  naar  ei  eoobareem. 
Maanaam  jaam  bi  deef  koo  jox  ei  âddina  jii  di  jeexi  ag  moom 
boppam  ei  biir  ay  dig  yu  nu  xam.  Lii  nag  day  mel  ne  rek  xaalis  bi 
ab  xale  di  jèlé  ei  way  juram  di  ko  jèfèndikôo  ei  eoobareem  ei  lu 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


baax  walla  ci  lu  bon.  Kon  nag  tânn  gii  mooy  li  épp  solo  luy  jur 
texe  gu  sax  walla  alkande. 

Ci  âddina  sii  nag  ba  ci  xob  wi  ci  kaw  garab  gi  sax  du  yèngutu 
mbaa  muy  rot  ludul  ci  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lépp 
lu  am  nag  ci  eoobarey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  la  ame,  waaye 
ngèrèmam  moom  ei  lu  baax  rekk  lay  nekk.  Jublu  ak  bèggbèggu 
képp  kuy  jângle  kat  mooy  ni  muy  jângal  népp  jâll,  waaye  bufekkee 
donga  yi  nafarunu  farluwunu  kiy  jângle  du  ei  man  dara. 

Batayit  ligéeyu  doktoor  mooy  sâkkul  ag  wér  ki  wérèdi,  waaye 
ki  wérèdi  bu  toppul  paj  mi  mu  ko  bindèl  kon  lor  wu  ko  dal  moom 
leef  koy  laaj,  ta  doktoor  bi  dara  du  ko  ei  fekk. 

Lii  moo  tax  nag  bu  nit  defee  ab  bâkkaar  walla  mu  sôobu 
yoonu  njuumte  ba  noppi  ne:  «Manuma  ei  dara.  Lii  mooy  samab 
dogal»  kon  wax  jii  eig  eâgganteem  akug  réerèm  lay  jôgé.  Ku 
bèggè  juUi  daal  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  koy  jâppndalal 
sababi  mujulli,  ki  bègguta  julli  yit  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da 
koy  defal  sabab  yiy  tax  dujulli. 

Ci  lôolu  nag  nit  ku  mumana  doon  toonkat  lay  doon  bu  sori 
dègg  bu  duuralee  dogal  bi  ngir  layal  boppam. 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  ei  téeréem  bu  tedd  bi  ne: 


«Yâlla  de  dutoon  lu  tollu  ne  peppu  suuf.  Ta  budee  jêfju 
baax  da  koyful  ta  joxe  ei  wâllug  boppam  pay  gu  mâgg”  (laayay 
40“‘  ei  saaru  An-  nisâ). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  waxna  batayit  ne: 


Dogal  bi  aki  bôotam 


«Lu  leen  dal  ci  musiba  nag  seen  jèf  moo  ko  waral  ta  day 
baale  lu  bari»  (laayay  30“'  d  saaru  Ash-  shûrâ). 

Ta  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
leeral  ci  njèlbéenug  firéem  laaya  yooyee  ni  nuy  laaje  nit  ni  seeni 
jèf  kem  seen  eoobare  ju  tènku  ji,  ak  ni  mumanuta  nâkke  nit  ki 
di  wèlbèti  njuumteem  di  ko  féetèlé  dogal  bi,  muy  waax  ei  téeréb 
Al-  mathnavvi  naa: 


“Bu  la  ag  dég  jamee  nanga  xam  ne  yaa  ko  def  Boodee  daagoo 
yéré  yu  nooy  yit  nanga  xam  ne  yaw  yaa  râbb  yéré  yooyee”. 

Kâttan  gi  bèt  di  am  ngir  gis,  ak  gi  nopp  di  am  ngir  dégg 
danuy  âgg  ba  digènté  sângam  rekk.  Ta  bu  weesoo  digènté  boobee 
gis  walla  dégg  dumana  nekk.  Naka  nôonu  yit  xam  dogal  bi  -ei 
anam  gu  yeU-  dafa  féeté  kaw  kâttanug  nit,  ndaxte  nun  danuy 
gôorgôorlu  rek  ngir  xam  xewxew  yi  ak  di  leen  firée  sabab  yi  ak 
ngânt  yi.  Ta  ni  èpp  ei  nun  dunumana  xam  bind  yi  ei  seen  ginaaw. 
Ci  misaal,  jenn  waay  dafa  nèw  bis  fi  sunu  sang  Âlliyu  yâlla  na  ko 
YâUa  gèrèm  di  ko  laaj  mbôotum  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi 
mune  ko:  «Mbir  moomu  géej  gu  xôot  la». 

Nu  bari  ei  nit  ni  nag  jéemnanoo  sèmb  ei  géej  gii  -sukkèndiku 
ei  seenug  yeewu-  dâldi  daanu  ei  xuntiy  neen  yi  melne  niy  dâqq 
jépp  eoobare  ei  jaam  bi  ak  niy  wax  ne  nit  ki  boroom  eoobare  ju 
tènkuwul  la  ei  lune.  Waaye  nu  mujj  lab  ei  géej  gu  amul  tefes. 

Lii  nag  moo  tax  liféek  daytalunu  ei  anam  gu  wér  digi  eoobare 
jiy  tax  nuy  laaj  nit  ki  ay  jèfèm,  kon  dunu  mana  muee  ei  barastiku 
jèm  ei  tarxiis  ak  njuumte. 


Li  am  nag  moodi  ne  jappe  nit  ki  kuy  sâkk  ay  jèfèm,  ak 
di  yèkkèti  aka  mâggal  kâttanam  ak  eoobareem,  walla  weddi 
eoobareem  ju  tènku,  yii  yu  wuuteek  ponk  ak  laltaayi  sunu  diiné 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


lanu,  ndaxte  nit  ki  amna  eoobare  akug  tânn  ei  dèggdègg,  waaye 
mbir  mii  ag  may  la  gu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  baaxe  nit  ki. 

Li  muy  mana  nekk  nekk  nag  nudox  ab  digènté  ei  âddinay 
xol,  manuta  nekk  mukk  numana  xam  mbôotum  mbir  mumel  nii 
mom  day  lottal  sunuy  xel  ak  sunug  xam.  Lii  moo  tax  xam  tèlég 
xel,  ak  xam  ab  dayam,  ak  bana  naaj  ngir  weesu  ko  bokkna  ei  yi 
war  ta  manunoo  nâkk  eig  njaame  gu  mat. 

Dara  nag  gènuta  rafet  xewxew  boobee  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  -yâlla  neef  seUal  mbôotam-  nettli  ei  téeréb  Al-  mathnavvi  ngir 
leeral  ne  nâkk  kâttanug  xam  mbôotum  dogal  bi  ak  leeral  ko  ei  xel 
xéewèl  gu  mag  la,  mudâldi  wax  ne: 

“Jenn  waay  dafa  nèw  ei  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  muee  ne  ko:  “Yaw  mi  Yalla  waxal,  jângal  ma 
lâkku  rab  yi  ngir  maxam  seenu  lâkk,  jânge  ei  seeni  bir,  xam 
mâggaayu  Yâlla”. 

Sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
dâldi  koy  tontu  ne:  “Wonal  ginaaw bèggbègg  boobee  ta  bul  jéema 
xam  bir  yu  féeté  kaw  sa  kâttan  ak  sa  manman;  aw  xorandoom  kat 
bu  jéemée  naan  ndox  mu  ko  èpp  day  xèj,  lab,  alku.  Maanaam  bul 
ga  sa  bopp  ei  jéggi  xamxam  bi  la  dogal  bi  jagleel,  ndaxte  lôolu  lu 
baree  ngi  ei  ei  yu  wôorèdi.  Ta  deel  xool  ngir  jânge  ei  moomeelug 
Yâlla  gi  ei  bindéef  yi  kem  li  sa  xel  âttan.  Ta  nanga  jèmé  sa  xol  ei 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ta  nanga  xam  ne  bôoti  feenuy  Yâlla  yi 
ei  xol  bu  muee  lanuy  feene».  Booba  nag  la  waa  ja  wax  ne:  «Kon 
boog  lu  néew  néew  jângal  ma  lâkku  xaj  biy  taxaw  ei  bunt  bi  di 
wattu  kèr  gi  ak  lâkku  janaaw  yiy  dundak  nun  ei  kèr  gi. 

Ba  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 
amee  lu  ko  wôor  nag  ei  ne  dumana  dèpp  waa  ja  ea  bèggbèggèm 

- 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ba  dafa  mujj  ândak  moom  ca  la  musâkku,  waaye  nag  bâyyiloona 
ko  xel  ne  ko:  “Nanga  moytu  ta  bul  lab  ci  géejug  mbôot  mii!” 

Ba  waa  ja  yeewoo  ca  subè  ga  nag  muwax  ci  xelam  ne:  “Naa 
xool  ndax  xamnaa  lâkku  rab  yooyee  dèggdègg?”  Mutaxaw  ca 
dèxub  bunt  ba  dâldi  xaar  ngir  xam  tontu  li.  Ci  jamono  yii  nag 
mbindaan  ma  manga  doon  yèlèb  la  nuy  lal  bu  nuy  lekk,  aw  dogu 
mburu  wu  wow  dâldi  rot  ci  suuf. 

Ca  saa  sa  rek  ag  séqq  song  dogu  mburu  wa  kèf  ko,  xaj  ba  ne 
ko:  «Toonnga  ma  de  ndax  yaw  man  ngaa  lekk  feppi  dugub  yi  ta 
man  manuma  ko.  Lu  tax  nga  kèf  dogu  mburu  woowee  bokkoon 
ci  sama  wâll?”  Séqq  ga  tontu  ko  ne:  “Bumu  la  metti!  Bu  subaa 
fasu  boroom  kèr  gi  dana  dee,  nanga  lekk  kon  ba  suur,  ba  fèr». 

Ba  boroom  kèr  ga  déggée  baat  yooyee  mujort  ne  séqq  ga  dafa 
xam  kumpè  mudâldi  jaay  fasam  wa  ca  saa  sa.  Séqq  ga  dâldi  am 
kersa  digèntéem  ak  xaj  ba,  wuuteg  njarin  gii  ci  digènté  séqq  gi 
ak  xaj  bi  dâldi  sax  lu  mat  yatti  fan.  Boroom  kèr  ba  xamewoon  ca 
waxtaanu  séqq  ga  ne  fas  wa  dana  dee  ca  bis  bu  njèkk  ba,  berkell 
wa  di  dee  ca  bisub  naareel  ba,  jaam  ba  di  faatu  ca  bisub  natteel 
ba,  dâldi  jaay  fas  wa  ak  berkell  wa  ak  jaam  ba  bala  noo  dee,  foog 
ne  loola  ag  yeewu  la  ci  moom. 

Ci  nii  nag  xaj  ba  manuta  sottal  la  mudoon  mébét  ca  kune  ca 
noom.  Ta  yoon  wu  ci  nekk  rek  séqq  ga  dadoon  wax  xaj  ba  lu  ko 
doy.  Ba  séqq  ga  yègée  kersa  yatti  yoon  nag  ngir  noom,  dafa  mujj 
wax  xaj  ba  ca  neenteelu  yoon  wa  ne  ko:  «Ca  dèggdègg  boroom  kèr 
gi  waa  ju  yeewu  la  ju  ami  jaar  jaar  ju  fexe  ba  xettli  alalam.  Waaye 
nag  dafa  ray  boppam  ci  doxaliin  wii,  ndaxte  dana  faatu  èllèg  ta 
dono  yi  dananu  ko  jooy  èllèg  dananu  metiitlu.  Waaye  deefna  ray 
aw  yèkk,  kenn  kune  yit  dana  jarinu  ci  lii,  nun  yit,  yaw  yit». 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Deewug  fas  wi  ak  berkell  wi  ak  jaam  bi  mbubbu  koij  lawoon 
akub  tata  buy  aar  waa  ju  neene  jii  ci  dogal  bu  naqqari  biy  wâcc 
ci  kawam,  waaye  dafa  daw  metiitu  nâkk  alalam  aki  moomeelam 
far  ray  boppam. 

Ba  waa  ju  gâtt  xel  ja  déggée  waxi  séqq  googee  ab  xarkanamam 
dafa  soppiku,  xolam  dâldi  tâkke  sawara  melne  aw  xal.  Mudâldi 
daw  ândakuw  tiis  jèm  ca  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc,  tâmbli  di  ko  lewaayu  naan:  Yaw  ki  Yâlla  waxal! 
Yèrèmèl  sama  lewaayu  yii  ta  dalal  sama  bugèl  yii  ak  sama  metiit 
yii». 


Sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
dâldi  ne  ko:  «Dangaa  dugg  ci  jèf  yu  weesu  sa  manman  ak  sa 
kâttan,  leegi  nag  dangay  tanaxu  eig  ngèlèmté.  Ndax  yaakaaroon 
nga  ne  danga  sottale  njarin  ei  sag  jaay  rab  yooyee?  Damaa  dogu  ei 
wax  la  ne  bul  ga  sa  bopp  ei  xam  mbôotum  dogal  bi  ak  nattale  ak 
yamale  gi.  Nit  ki  am  xel  ki  bèggè  xam  èllègèm  lu  jiitu  muy  agsi  kat 
day  mujj  doon  nit  ku  gâtt  xel.  Waaye  day  fekk  duam  lu  numana 
defati.  Ginaaw  nag  yaw  ku  xeren  nga  ei  jènd  ak  jaay,  kon  dalal  di 
jènd  sag  ruu  leegi  ngir  xettli  ko. 

Ba  waa  ja  lewaayoo  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ta  boolekook  réeeu  gu  mag  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  da  ne  ko:  “Weesuna  de,  balu  fett  kat  bu 
génnée  ba  noppi  dumana  dellu  mukk.  Waaye  maangi  naan  Yâlla 
miy  boroom  njekk  ak  ngènéel  mufaat  le  eig  ngèm”. 


Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dâldi  toroxlu 
jèm  ei  Yâlla  naan  ko.  Ci  nii  nag  la  waa  ja  faatoo  dem  akug 
ngèmèm  ei  bârkeb  naanug  Musaa  miy  ki  Yâlla  waxal.  Booba  nag 
la  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  sunu  sang  Musaa  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  ne:  “Yaw  Musaa,  boo  ma  yaakaaroon 
de  madundèl  ko”.  Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee 


Dogal  bi  aki  bôotam 


dâldi  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg:  “Yaw  sama  Boroom,  Yaw 
yaa  moom  eant  gi  ak  ngèrèm  li  ei  lu  amul  fu  muyam.  Dundèl  ko 
ea  âllaaxira,  loola  mooy  dund  gu  leer  gu  mag  ga;  ndaxte  sax  ga 
foofa  la  nekk,  ta  bérèb  ba  bôoti  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi 
foofa  la”. 

Ta  nit  ki  ni  nu  koy  xame  ei  nettli  bii  day  sâkku  bir  yi  eig  xér 
akug  bèggé  leeg  leeg,  ta  xayna  bir  yii  di  ko  lor,  xayna  sax  mbir  mi 
muy  xemmeem  di  ko  jèmé  ei  alkandeem,  ta  nit  kiy  daanu  ei  mujj 
gu  mel  ne  googee  dumana  xettli  boppam  ei  réeeu  ta  day  jooy  di 
wonk. 


Lôolu  moo  tax  nag  li  gènè  mana  èndi  dalug  xol  ei  âddina 
ak  texe  ea  âllaaxira  mooy  feenal  ag  wâkkiirlu  akug  bâyyee  bir  yi 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta  xam  mâggaayug  Yâlla  gii.  Ta  nag 
setteewunu  kenn  ei  mbir  mii.  Ndayu  alal  jiy  sax  ngir  jaam  bi  nag 
mooy  mumana  xam  ne  du  dara. 

Maanaam  bâyyee  bir  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mooy 
wenn  yoon  wi  nuy  jèflènteek  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi. 
Ndaxte  wâkkiirlu  ak  bâyyee  bir  yi  Yâlla  buntub  yèrmèndé  la.  Ni 
ko  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  waxe: 


“Gèm  dogal  bi  day  dindijaaxle  ak  naqqar”(As-  Suyûti,  Al-jâmi’ 
as-  saghir,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  1 07“‘). 


Waaye  bâyyandiku,  ak  nâkka  sâkku  yenn  doxaliin,  ak  nâkka 
jéem  lenn  ngir  fanq  nattu  yiy  nèw,  ak  di  jèflènteek  bir  yi  ei  toog 
yoxoy  neen  ak  tâyyeel,  mbir  mu  juunu  lanu  koy  jâppe  mu  wérul. 
Ndaxte  wâkkiirlu  mooy  bâyyee  bir  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ak  wéeru  ei  Moom  ginaaw  bu  nujèfèndikôo  sabab  yépp  ngir  xècc 
njarin  ak  jan  lor.  Kon  wâkkiirlu  gu  ândul  ak  jèfèndikôo  sabab 
yi  wâkkiirlu  gu  wow  la  gu  dègguwul,  tayit  du  lu  nunangu  ta  lu 
wuuteek  wâkkiirlug  dèggdègg  la. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ci  misaal,  sunu  sang  Omar  ibnul  Kâttaab  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  dafa  génnôon  jèm  Saam,  ba  muâggee  Sargh  njiiti  gox  yu 
magya  dajeek  moom  Abû  ‘Ubaydah  ibn  al-  Jarrâh  ak  ay  gaayam, 
huxamal  ko  ne  mbas  dafa  am  Saam.  Ibnu  Âbbas  neena:  Omar 
ne:  Wool  ma  Muhaajirôona  yi  njêkkôona  gâddaay.  Muwoo  leen, 
mudiisôo  ak  hoom,  xamal  leen  ne  mbas  dafa  am  Saam,  hudâldi 
wuute.  Nenn  ci  hoom  wax  ne:  Dangaa  génn  ngir  mbir  ta  sunu 
xalaat  du  ngay  dellu  ginaaw  di  ko  bâyyi.  Neneen  ne:  Nit  hi  ci  des 
hingi  ândak  yaw  ak  saabay  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc,  ta  sunu  xalaat  du  nga  leen  di  dugèl  ci  mbas  mii.  Mudâldi 
ne:  Mayleen  ma.  Ginaaw  ba  mune:  Wool  leen  ma  Lansaar  yi. 
Mawoo  leen,  mudiisôo  ak  hoom,  hujaar  fa  muhaajirôona  ya 
jaaroon  dâldi  wuute  na  huwuuteewoon.  Mudâldi  ne:  Mayleen 
ma.  Ginaaw  ba  mune:  Wool  ma  ku  fi  nekkoon  ci  magi  Qyraysin 
yi  gâddaay  ginaaw  ubbig  Mâkka.  Mawoo  leen,  henn  ci  hoom 
wuutewuhu  ca  la  hu  ko  wax,  hudâldi  ne  ko:  Sunu  xalaat  mooy 
nga  ândak  nit  hi  dèpp  ta  bah  leena  dugèl  ci  mbas  mii.  Omar  dâldi 
yéené  ne:  Man  de  damay  xèy  dellu,  kon  waajleen.  Abû  ‘Ubaydah 
ibn  al-  Jarrâh  wax  ne:  Ndax  danuy  daw  dogalub  Yâlla?  Omar  ne: 
Bu  ko  keneen  waxoon  de  yaw  Abû  ‘Ubaydah!  Waawaaw,  danuy 
daw  dogalub  Yâlla  jèm  ci  dogalub  Yâlla.  Waaw  boo  amoon  ay 
giléem  yu  dugg  ci  aw  xur  wu  am  yaari  wâll  yoy  genn  gi  dafa  naat 
gi  ci  des  bekkoor,  xanaa  du  ne  boo  sâmmee  ci  gu  naat  gi  dogalub 
Yâlla  nga  ci  sâmme  boo  sâmmee  ci  gu  bekkoorgi  yit  dogalub  Yâlla 
nga  ci  sâmme?  Neena:  Abd  ar-  Rahmân  ibn  ‘Awf  dâldi  hèw,  ta 
fekk  mugénnôon  ngir  yenn  aajoom,  dâldi  wax  ne:  Man  de  amnaa 
xamxam  ci  lii:  Déggnaa  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  mucc  muy  wax  naa: 

«Bu  ngeen  ko  déggée  ci  bérèb  buleen  fa  dem,  bu  amee  ci 
bérèb  bu  ngeen  nekk  yit  buleen  génn  ngir  daw  ko». 


Dogal  bi  aki  bôotam 


Neena:  Omar  dâldi  sant  Yâlla  ba  noppi  dèpp»  (Al-  Bukhâri, 

buntub  At-  tibb). 


Ni  nu  ko  gise  nag  maneesuta  mucc  ci  dogal  bi.  Lii  moo  tax 
jèféndikôo  sabab  ba  noppi  gèrèmlôo  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
dogal  bokk  ci  liy  matal  ag  njaame. 

Li  am  nag  moodi  ne  nèbbu  gi  nekk  ci  dogal  bi  ak  nâkk 
gi  ko  jaam  bi  di  nâkka  xam  -ci  anam  gi  yell-  niy  xoole  bètub 
ikma  dunu  ko  jâppe  sabab  buy  note,  waaye  safaan  bi  la  kay: 
jumtukaayu  neewant  la  ak  ngèrèm  lu  rèy  ba  âgg  eib  dayo,  ndaxte 
bu  nit  ni  xamee  dogal  bi  danuy  tâbbi  ei  yu  wôorèdi  ak  yuy  alake 
yu  bari  yeef  manuta  muee,  ta  lii  ag  dègg  la  geef  manuta  weddi. 

Ci  misaal,  beef  nattoowoon  nit  wérèdi  gu  dul  wér  bu  réerée 
dogal  bi  dana  mana  muee  ei  ag  jaaxle  ba  waxtu  wa  muy  faatu. 
Waaye  bu  nit  xamoon  kan  lay  faatu,  kon  at  yi  ab  digèm  di  jege 
dumana  yèngutu,  dumana  def  dara,  ta  kon  dana  faatu  ay  yoon. 
Yaay  ji  xam  ne  yit  doomam  ji  mu  sopp  dana  faatu,  lu  jiitu  ab 
digèm  di  agsi,  dana  nekk  eib  déj  ay  at  lu  jiitu  waxtu  wii.  Li  ei 
juddôo  moodi  ne  taxawaay  bii  day  safaanookyamoo  gi  ei  dund  gi 
ta  day  jur  yâqqug  yamoo  gii.  Ta  xayna  jafe  jafe  ak  xaru  yiy  xew  ei 
at  yu  mujj  yi  mujj  gu  naqqari  la  gog  nâkk  noflaayu  maanaa  moo 
ko  jur,  ndaxte  xol  bi  sori  yarub  maanaa  lu  jaadu  la  lool  mudoon 
lu  bânneex  yi  ak  bèggbèggi  bakkan  yi  tènk.  Ta  dund  giy  mana 
jâkkaarlook  betteeli  dund  gi  eig  dal  akug  dègèr,  mingi  mana 
sottee  rek  ei  bayyi  gu  nit  kiy  bâyyee  boppam  dogal  bi,  bâyyee 
googee  koy  yôbbu  ei  gèm  kumpè  gu  mat. 


Liy  maye  texe  nag  mooy  xel  di  topp  ei  ginaaw  li  Yâlla  wâcce, 
ak  taarale  xol  jikkô  yu  rafet  yi,  ak  feenal  ngèrèm  jèmé  ei  mbetteeli 
dund  gi.  Batayit  texe  dèggdègg  mooy  nangu  soppikuy  dund  gi,  ak 
feenal  tegoo  jafe  jafey  dund  gi  tay  gis  lu  rafet  ei  mbir  mune,  ak 
bâyyee  boppam  Boroom  bindéef  yi. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  leeg  leeg  day  feenal  ag  neewantam 
ci  melow  noteel,  di  feenal  ag  noteelam  ci  melow  neewant.  Réeré 
gi  nit  ki  réeré  yii  yépp  nag  mingi  balloo  ci  doon  gi  âddina  sii 
doon  bérèbub  nattu.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  naa: 


«Ta  amaana  ngeen  ban  dara  tafekk  mugên  eiyéen,  amaana 
yit  ngeen  bêgg  dara  tefekk  muyées  ei  yéen.  Yâlla  nag  dafa  xam 
ta  yéen  xamuléen»  (laayay  216“'  d  saaru  Al-  baqarah). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei  jeneen  laaya  yit  naa: 


^  lij  ^0)1  u  Vi  J  ji 


«Neel:  Ludul  li  Yâlla  dogal  ei  nun  du  nu  dal;  Moom  mooy 
sunu  kilifa  di  sunu  péeté.  Ni  gêm  nag  nanu  wâkkiirlu  ei  Yâlla» 

(laayay  51“‘  d  saaru  At-  tawbah). 

Liy  dègg  nag  moodi  ne  ngumbèg  bèt  ei  misaal  ab  nattu  la  ak 
musiba  mu  rèy  ei  wâllu  âddina,  ndaxte  nit  ki  day  jâpp  ne  amul 
genn  xéewèl  gu  yamak  xéewèlug  bèt  biy  gis. 

Waaye  nit  ki  gumbè  ei  âddina  bu  manoona  muee  ei  daanu  ei 
déegi  bâkkaar  ngir  ngânt  lii,  kon  nekkiin  wii  -di  nuru  jumtukaayu 
mbugèl  ei  kaw  gi-  dana  wèlbètiku  doon  mbégté  ea  dèggdègg. 

Naka  nôonu  yit  nâkk  ak  am.  Bu  fekkoon  ne  ki  nâkk  jâmbatul 
nekkiinam  ta  mudoyloo  li  ko  Yâlla  séddé,  kon  nâkk  gii  xayna 
mumujj  doon  jumtukaayu  woomal  gu  sax.  Niki  nga  xamene 


Dogal  bi  aki  bôotam 


ku  nâkk  kookee  bu  doonoon  ku  am  ci  âddina  sii  ta  manman 
yi  muam  jeqqi  ci  moom  ag  yittéwôo  njarinul  boppam  rek,  ta 
mujâpp  ne  amna  kâttan,  eâggante  dal  ko,  ta  mulab  eig  gâtt  xel 
akug  yâeeaaral,  kon  texeem  guy  sax  gi  day  naaw  mel  ne  pènd  bu 
nujèri.  Ku  nekk  xamna  ne  yit  safaanub  lii  man  naa  am,  waaye  li 
am  moodi  ne  ki  gèm  kiy  gis  ab  taar  ei  bépp  tolluwaay  bu  munekk, 
tay  doyloo  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  dogal,  warnaa  xam  ne 
lii  ab  pose  la  ngir  fâggu  texe  giy  sax,  warnaa  farlu  yit  ba  dund  ei 
mun  ak  sant  ak  bâyyee  bir  yi  Yâlla.  Ci  lôolu  sax  la  âddiis  bu  tedd 
bi  di  waxe  naa: 

«Mbirum  ki  gêm  moo  yéemé:  mbirêm  mépp  daal  yiw  la.  Ta 
lôolu  kenn  kudul  ki  gêm  du  ko  am:  bujamono  neexee  musant  bu 
ko  defee  muy  aw  yiw  neel  ko.  Bu  jamono  naqqaree  yit  mumun 
bu  ko  defee  muy  aw  yiw  neel  ko”  (MusUm,  buntub  Az-  zuhd). 

Ta  bunu  xôotèlée  eosaan  yii  -yi  nutudd  ba  leegi  ta  nuaju 
ei  mbirum  dogal  bi-  dananu  dajeek  jafe  jafe  yu  bari  lool  aki  bir 
yoy  amunu  njarin  ludul  ei  werante  ak  yayante  digènté  niy  wax 
ei  ngèm.  Lôolu  moo  tax  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl 
ak  muee  diglé  nuyam  ei  gèm  dogal  bi,  mutere  nu  yit  gèstu  ak 
werante  wu  amul  njarin.  Ci  lu  aju  ei  lii  jêléefna  ei  Abû  Hurayrah 
mune: 

Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  dafa  héw 
fekk  nuy  werante  ei  mbirum  dogal,  mudâldi  mer  ba  xarkanamam 
xonq  eoyy,  dâldi  wax  ne: 

«Ndax  lii  lahu  leen  digèl?  Walla  lii  lahu  ma  yônni  ei  yéen? 
Na  leen  jiituwoon  de  ba  huwerantee  ei  mbir  mii  la  hualku. 
Maangi  leen  di  digèl  tay  dogu  ei  ngeen  bah  eee  werante»  (At- 

Tirmidi,  buntub  Al-  qadar). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


,Ta  waykat  bi  dèkk  Turki  di  Diyâ  Bâshâ  yit  waxna  ci  bir  yi 
féeté  kaw  kâttanug  nit  dâldi  ne: 

Xam  bir  yu  kawe  yi  déggôowut  ak  xel  mu  tuuti  mii. 

Ndaxte  nattuwaay  bii  âttanul  lu  diis  lu  rèy  lii. 

Kon  nag  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  naga  nu  boole  ci  niy 
wâkkiirlu  ci  yaw  dèggdèggi  wâkkiirlu,  ta  may  nu  ab  eér  ei  jèf 
yiy  xècc  Sa  ngèrèm.  Ta  yâlla  nanga  nu  jâppndalal  nuam  ând  gu 
sell  ei  dogal  bi  ak  nattale  akyamale  gi.  Aamiin... 


tâmbke  ci  n^ém  ba  ci  refetal  (1917-1999) 


Bokkna  ei  xéewèl  yi  gènè  rèy  yi  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg 
di  xéewèlale  ab  jaamam  muxamal  ko  ag  tèléem.  Xayna 
yit  xéewèl  gi  gènè  rèy  gu  ma  am  ei  yoon  wii  mooy  gis  gi 
magis  samay  njuumte  ak  samay  tarxiis,  ak  xam  gi  maxam 
samag  fèyit  fa  kanam  sama  Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mègg.  Naka  nôonu  yit  warna  ei  nit  ki  mudef  kem  kèttanam 
ngir  gis  njuumteem  ta  jéem  koo  jubbènti,  loola  moo  tax 
nag  deseetuma  kèttanug  seetlu  njuumtey  neneen  ni  ak  di 
ko  yittéwôo.  Maangi  sant  Yèlla  nag  di  Ko  gèrèm  ei  li  ma 
am  xéewèl  yii  yépp. 

Musaa  Afèndii  (yèlla  neef  sellal  mbôtam). 


musaaAfândii  (YÂLLA  NEEF  SELLAL  MBÔOTAM) 

Ll  TAMBLEE  C1  NGEM  BA  C1  RAEETAL  (1917M999) 


Rafetal  daal  mooy  ki  gèm  xam  ne  fu  mutoll  mingi  ci  fuglug 
Yâlla,  ta  tolluwaay  boobee  sax  eib  xolam.  Mooy  yit  doxaliin  wune 
ak  jèf  june  ak  ligéey  bune  mudefe  ko  ea  anam  ga  gènè  mat. 

Dundug  Musaa  Afandii  nag  -yâlla  neef  sellal  mbôotam- 
moom  mi  nujébbèl  Boroomam  ei  16  sulet  1999  dafa  feesewoon 
ak  misaal  yu  amul  moroom  ta  rafet  ei  wâllug  ay  séqqèm  aki 
doxaliinam  yu  nité  ya,  maanaam  daal  eig  gâttal  ag  dundèm 
dadoon  «jèmmèl  ag  rafetal». 

Tolluwaay  bii  nag  dafa  âggoonak  moom  ba  ei  sax  bu  daa 
nettli  luy  reeloo  dadaan  def  lu  muman  ngir  des  ei  ron  fuglug  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Tolluwaayam  bu  rafet  boobee  nag  dadaan 
fâttli  na  ko  wèr  népp  yègyègi  rafetal. 

Jèmm  ju  mag  joojee  daal  dafa  amoon  ag  dogu  ei  sottal  li 
“Li  tâmblee  ei  gèm  ba  ei  rafetal»  laaj  ei  anam  gu  mat  sèkk  ei 
ay  doxaliinam  aki  waxam  yépp.  Ba  taxna  dundèm  gu  sell  ga 
bokkoon  ei  misaal  yi  gènè  mat  ei  sunu  jamono  yiy  tegtale  matug 
jikkô  jii  akug  rafetam.  Fu  mutoll  yit  dadaan  tasaare  ei  meloom  ak 
waxam  leer  gii  ak  bârke  bii  ei  gox  yépp  melne  jant  buy  tasaare  ag 
leeram  akug  nuggèm  ei  lu  dul  dog. 


Soppeb  Yâlla  boobee  nag  dafa  doonoon  balluwaayu  leer  bu 
amul  moroom  neel  nit  ku  muxam  kune  ei  lu  jege  walla  lu  sori, 
walla  mu  am  lu  muséqq  ak  moom  moo  xam  munéew  walla 
mubari.  Ta  xolam  dadaan  yoqqat  ei  yâqqu  ak  rèpprèppug  yamoo 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gi  nosug  Yâlla  gi  def  ci  bindéef  yi.  Ta  bu  masaa  gis  lu  mujâppe 
njuumte  dadaan  teey  lool  ci  ni  mu  koy  fege. 

Ci  misaal,  dadaan  yèg  ag  xat  bu  nâkka  nosu  ga  gènè  tuuti 
amaa  lu  mel  ne  nataal  bu  nuwékk  mujeng,  walla  sijaada  gu  nulal 
ta  jekkul,  bu  lu  mel  nii  masaa  am  yit  moo  ko  daa  defaral  boppam 
walla  mudigèl  ku  ko  defar. 

Bu  masaa  nekk  eib  jotaay  daawul  nâkka  seetlu  bir  yu  mel  ne 
néeg  bu  nosuwul,  ak  ku  nèw  rek  toog  fu  ko  neex,  ak  dajaloo  ei 
digg  bunt. 

Dara  nag  gènuta  rafet  laaya  yu  tedd  yooyee  di  melal  rafetaayu 
jikkôy  péetéy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nuy  wax  naa: 


LaLij  I jJLs  j jIaL^I 


“Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ei  kaw  suuf  si  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm.  Ak  niy  fanaanee 
sujôot  ak  taxaw  ngir  seen  Boroom”  (laayay  63“'  ak  64“'  d  saaru  Al- 
furqân). 

Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  tuddna  meloy  ni  gèm  nu  baax 
ni  ei  laaya  yii  ak  laaya  yi  ei  topp  ta  tènk  léen  ei  jurôom  natti  jikkô 
yoy  nooy: 

1-  “Jaami  Yâlla  yi  nag  nooy  niy  dox  ei  kaw  suufsi  eig  teey, 
ta  bu  ni  xamadi  waxeek  noom  nuwax  jâmm”  (laayay  63“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

2-  “Ak  niy  fanaanee  sujôot  ak  taxaw  ngir  seen  Boroom” 

(laayay  64“'  d  saaru  Al-  furqân ). 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbootam) 


3-  «Ak  niy  wax  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu 
musêl  ci  mbugêlum  sawara;  mbugêlam  kat  lu  metti  la»  (laayay 

65“'  d  saaru  Al-  furqân). 

4-  «Ak  ni  nga  xamne  bu  nuy  jêféndikôo  alal  dunu  êppêl, 
dunu  yott,  ta  danuy  nekk  ca  digènté  ba  doon  nu  digg  dôomu» 

(laayay  67“'  d  saaru  Al-  furqân ). 

5-  «Ak  ni  dul  naanjeneen  Yâlla  di  ko  booleek  Yâlla,  ta  dunu 
ray  bakkan  bi  Yâlla  araamal  ci  ludul  yoon,  ta  dunu  njaaloo.  Ku 
deflôolu  nag  dana  am  bâkkaar»  (laayay  68“'  d  saaru  Al-furqân). 

6-  «Ak  ni  dul  seere  aw  duur,  ta  bu  nurombee  caaxaan 
danuy  gaaw  romb  di  nu  yiw»  (laayay  72“'  d  saaru  Al-furqân). 

7-  «Ak  ni  nga  xamne  beef  leen  fâttlee  tegtali  seen  Boroom 
dunu  sujôot  ta  dooni  têx  aki  gumbê»  (laayay  73“'  d  saaru  Al-furqân). 

8-  «Ak  niy  wax  ne:  Yaw  sunu  Boroom,  yâlla  nanga  nu  may 
ci  sunuy  soxna  ak  sunuy  njaboot  lu  sedd  sunuy  xol  ta  yâlla 
nanga  nu  def  ay  njiit  neel  ni  ragal  Yâlla»  (laayay  74“^  d  saaru  Al- 
furqân). 

Ca  mujjug  laaya  yu  tedd  yooyee  nag  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  leeralna  la  eay  juddôo  ak  sax  ga  ni  mel  ne  nu  gèm  nu  baax 
nii  di  ami  mudâldi  ne:  «Noonee  deefna  leen  faye  âjjana  ngir  la 
nu  munôon  ta  dananufa  dajeek  ab  nuyôo  akjâmm»  (laayay  75“'  d 
saaru  Al-  furqân). 

Xol  bi  nusegg  sellal  ko  ei  anam  gii  daal  ei  neewantug  Yâlla 
ak  teraangaam  -nudolli  ko  ei  yenn  jânkoonteek  bakkan  yi  ag  nité 
laaj  ak  yi  ak  sufyânke  laaj-  day  tax  boroom  bâyyi  malow  nitéem 
di  ko  yèkkèti  ba  muâgg  daanaka  ei  daraja  yoy  leer  yu  malaaka  yi, 
day  mujj  soppi  boroom  yit  ba  munurôok  ni  gèm  ni  nutudd. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Nenn  ci  ni  nekkoon  ci  melo  woowee  nag  kune  ci  noom 
dadoon  dund  ne  ab  bidiw  ci  bidiwi  asamaan  -yi  maneesula  takk 
mbaa  di  ko  lim-  ci  biirèm,  tay  lu  muuru  ba  mat  sèkk  ci  bitti  gi,  ta 
kenn  duxam  ne  noona  lanu  mel. 

Waaye  nag  nenn  ci  wâlliyuy  Yâlla  yi  Moom  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  aki  soppeem  deefna  leen  xam  ci  anam  gu  leer  ngir  waru 
garu  gindée  gi  nu  leen  dénk,  tayit  dananu  jèl  seenub  eér  ei 
mbôotum  sax  fi  ei  sax  gi  seeni  jèf  sax  ei  dundug  nit  doon  lâmpub 
gindi  buy  tâmblee  ei  seeni  jamono  jèm  èllèg.  Danuy  xam  yit 
mbôot  ak  bind  yi  ak  eoobarey  Yâlla  ji  nekk  ei  ginaaw  xewxew  yi. 

Lii  nag  moo  tax  nuy  dund  ta  am  dalug  ki  xam  bind  yi  ei 
bir  yi,  ta  noom  aarnanu  seen  bopp  ei  lu  bari  ei  néew  dooleg  nit 
lu  mel  ne  jaaxle  ak  rèijijrèijiji.  Ta  noom,  ei  seen  yéegug  biir  giy 
tâmblee  ei  «Jâppe  bindéef  yi  lu  taaru  ngir  ki  bind»,  danuy  tâmblee 
gis  bindéef  yépp  ei  bètub  xel  mu  rafet  bu  feesak  yègyègi  jânge  ei 
ak  mbèggéel  ak  waaru,  noom  xamunu  lu  nuy  tuddé  «Jèf  ju  amul 
ag  jublu». 

Ci  nii  nag  feen  ak  leerug  rafet  ak  nooy  ak  mat  ei  doxaliini 
Musaa  Afândii  aki  jikkôom  -yu  rafet  ta  kawe  yi  nugis  ei  moom 
diirub  ag  dundèm-  dègguna  ei  xewxewi  dund  yiy  xew  bis  bune; 
ndax  dadaan  xoole  bètu  yèrmèndé  ak  neewant  bindéefi  sunu 
Boroom  yépp. 

Ta  moom,  ea  tolluwaay  boobee,  dadaan  am  ab  eér  ei  yèrmèndé 
ju  yaatu  jii,  ta  da  ko  daan  feenale  ei  defal  njekk  muus  yiy  lâqqu  ei 
moom,  ba  ei  sax  piee  yiy  naaw  di  jaar  eib  tôokôoram. 

Warnanoo  wax  yit  ei  lu  mel  ne: 

«Xéewêlugsa  Boroom  nag  nanga  ko  waxtaane»  (laayay  11“'  d 
saaru  Ad-  duhâ)  ne  soppeb  Yâlla  bii  -moom  mi  bokkoon  ei  ni  gènè 
dèggu  ei  ni  jeexiital  ei  nun  ei  wâllu  xalaat  ak  wâllu  jèf-  moo  tax 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbôotam) 


nubind  «Li  tâmblee  ci  ngêm  ba  ci  rafetal»  -li  nekkoon  doxaliin 
wi  notoon  eig  dundèm-  ei  kaw  sunu  téeré  bi  mujj  bi  nutuddé 

«Sufyânke  gi  li  tâmblee  ei  ngèm  ba  ei  rafetal». 

Ci  yoon  wii  nag  la  nuy  yègé  aajo  ei  fattliku  fii  -ei  turu  ay 
dongaam  aki  soppeem  yépp-  Musaa  Afândii  -yâlla  neef  sellal 
mbôotam-  soppeb  Yâlla  bi  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ta 
muândak  worma  ja  gènè  xôot  ak  mbèggéel  ak  naanug  xol  ak 
nangu  njekk,  ta  nusâkku  ei  niy  jâng  li  nuy  bind  nubaaxe  ko  -ban 
koo  naye-  jângal  ko  faatiya  ju  tedd  ji  naanal  ko  ei. 


Ab  takk  ei  ay  laabiiréem 

Noongi  joxe  ab  takk  ei  laabiiréy  ndem  si  Yâlla  Musaa  Afândii 
-yâlla  neef  sellal  mbôotam-  yi  ay  waxtaanam  -ya  mudaan  bindèl 
ay  dongaam-  lâmboo.  Ta  danuy  wone  dundug  xol  gog  kenn  ei  ni 
gèm  akug  matam  eiy  doxaliinam  aki  jikkôom.  Lii  nag  ab  lim  la  ei 
yi  gènè  yéemé  ei  yu  taaru  yii: 

Doonal  boroom  xol  buy  woyof  fu  mutoll,  ta  nanga  xam 
qiimab  say  waxtu  ak  say  noo  ta  bu  leen  sânk. 

Bèggèl  jaami  Yâlla  yi  ta  bul  xulôo  ak  noom.  Ta  nanga 
jèflèntéek  nit  ni  kem  seen  tolluwaay  ei  diiné,  ta  nanga  nèbb  seen 
jèf  yu  naaw  tay  bâyyi  xel  li  dagan  ak  li  araam. 

Moy  yi  neneen  ni  di  jâppe  yu  ndaw,  yaw  dee  leen  jâppe  yu 
mag.  Ndaxte  kuy  jâppe  bâkkaar  lu  ndaw  day  mel  ne  -Yâlla  tere!- 
kuy  jâppe  ndigèlul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  lu  ndaw. 


Ci  yoonu  sâkku  ngèrèmul  Yâlla  nag  dana  war  ei  nun  nuy 
taarale  waxtu  yi  rawatina  yu  njèl  yi  eiy  julli  ak  tudd  Yâlla  di  Ko 
fâttliku  ak  naan. 


Warnanoo  nekk  di  ligéeyèl  sunug  njaboot  ak  sunuy  kilifa. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Warnanoo  néewèl  miinanteek  niy  lab  ci  eâggante  tay  toogak 
nu  baax  ni. 

Warna  nuy  dimblé  sunuy  bokk  yi  ei  des,  tay  dimblé  ni 
aajowoo  benn  ei  wax  ju  rafet  walla  ei  dimbèl  yoy  alal  yi. 

Li  èpp  solo  nag  mooy  nusettantal  bubaax  ei  li  araam  ak  li 
dagan.  Bu  lôolu  jâllee  yit  wareefnaa  ândak  farlu  lool  akug  sâmmu 
gu  tar  ei  ligéeyi  yaxantu  ba  dunu  wânni  sunug  njaame. 

Jaam  bi  mingi  jegee  Boroomam  kem  yèrmèndéem  aki 
jikkôom.  Ta  jaam  bi  jege  Boroomam  day  jèmmèl  mbôotum 
âddiis  bu  tedd  biy  wax  naa: 

«Sama  Boroom  da  maa  yar  dâldi  rafetal  samab  yar»  (As- 

Suyûti,  Al-  jâmi’  as-  saghir,  xaaj  bu  njékk  bi,  xétu  12“'). 

Ta  nanga  xam  ne  njuumte  yi  ak  lènt  yi  lépp  mingi  jôgé  ei 
eâggante  bana  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttkiku,  maanaam  ei  waxtu  yi 
nuy  fâte  sunu  Boroom. 

Niy  sax  ei  tolluwaayu  tudd  Yâlla  di  Ko  fâttliku  ei  seen  xol 
jaaxley  âddina  du  leen  dal  walla  ay  tiisam  walla  ay  soxlaam  walla 
sax  mbégèm  mujéggi  dayo.  Ta  noom  danoo  feesale  bérèb  ba 
yooya  waroona  nekk  ag  dal  gu  sax  akug  tab  akug  neewant  akug 
yèrèm  bindéef  yi,  maanaam  daal  mbèggéel  gu  sax  mooy  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  nuural  jaamam  bi  Mubègg  ei  géejug  mbèggéel. 
Bu  lôolu  jâllee  yit  nit  kii  day  bègg  ni  yayoo  mbèggéel  kem  ni  nu 
bèggé  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Nit  ki  am  xel  nag  saa  bu  xalaatee  ei  mâggaayu  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  ak  ei  xéewèl  yu  âddina  ak  yu  âllaaxira  yi  ko  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  xéewèlale  xolam  day  yokk  ag  woyof  akug 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbootam) 


nooy,  di  bègg  yit  nit  népp  kem  seeni  daraja,  tay  bâyyi  werante  ak 
xèccôok  nit  ni  doonte  dafa  nekk  ci  dègg. 

Ci  geneen  wâll  yit  nit  ki  am  xel  day  xam  ne  dund  gii  luy 
am  ab  diir  rekk  la  luy  jeexi,  ci  nii  nag  lay  xalaate  fu  mutoll  ci 
ngèrèmul  Boroomam  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  moo  tax  yit 
tolluwaayi  lèndèm  ak  xatxat  yi  ci  xolam  di  soppiku  doon  mbégté 
ak  dal. 

Liy  tènkub  mbir  mi  daal  moodi  ne  day  dugg  âjjana  ta  fekk 
muy  dund  batay  ci  kaw  suuf  sii. 

Dana  war  ci  nit  kune  nag  muxam  ne  ligéey  bi  gèn  ta  gènè 
rafet  mooy  muligéeyal  mbooloo  mi  muy  askanoo  ci  lépp  lu  rafet 
ngir  sâkku  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  nit  kiy  farlu 
ngir  dundug  mbooloo  mi  mubokk  akug  texeem  akug  nosoom 
mooy  ki  gèn  ag  nekk  ta  gèn  koo  rafetle  ci  biir  mbooloo  moomee. 
Kon  nag  ag  payam  akub  neexalam  day  tollook  li  mujoxe  ak  li 
mudef  Ci  lôolu  la  âddiis  bu  tedd  bi  di  waxe  naa: 


«Sangub  nit  ni  ntooy  ki  leen  di  ligéeyah  (yéréh  Al-  Bayhaqi, 
Shuab,  Kaajub  6“‘,  xetu  334“';  ak  Ad-  Daylami,  Al-  musnad,  Kaajub  2“',  x'étu  324“'). 

Nu  bari  ci  nit  ni  bu  nuy  jublu  ci  jaamu  Yâlla  aki  topp  yu  bari 
dunu  yittéwôo  melow  «Kiy  nèbb  sikk  yi»,  maanaam  baale  sikk 
ak  tarxiis  ak  matadiy  neneen  ni,  jikkô  joojee  diw  melo  neel  ki 
bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  moo  tax  yit  dunu  mana  yéeg 
ci  anam  gu  mat  ni  nu  koy  bèggé. 


Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  kon  def  njekk  ak  nèbb  sikk  yi 
bokknanu  ci  jikkô  yu  rafet  yi  èpp  solo.  Ni  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  di  baale  jaamam  ni  ay  bâkkaar  aki  moy  yeef  manula  lim 
mbaa  di  ko  takk,  nôonu  la  ware  ci  nun  yit  nuy  baale  di  jégglé. 
Ngir  ku  ag  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nekk  ci  moom  day 


NOO  YU  MUJJ  YI 


xam  maanaam  baale  ak  jégglé.  Nanuy  baale  kon  ngir  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  baal  nu  bu  Ko  soobee. 

Ând  ci  dogal  bi  nag  eaabi  la  ju  amul  moroom  ngir  noflaay 
ak  texe,  maanaam  ând  ei  li  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  séddèlé  ak 
sâmmoonteek  li  dagan  ak  li  araam. 

Ni  sôobu  yaari  xaaj  lanu:  xaaj  bu  def  ay  wirdam  aada,  ta 
moom,  ei  lu  amul  sikki  sâkka,  deef  koy  fay  ea  loola. 

Ak  beneen  xaaj  bob,  ândak  def  gi  muy  def  ay  wirdam,  dafa 
xam  li  am  dalug  sellal  ngir  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ei  lu  sax 
manuta  nâkk.  Dafa  nekkoon  kuy  sâmmoonteek  âttey  Alquraan 
ju  tedd  ji,  di  feenal  ag  nangul  neel  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ei  kanam  âttey  dogal  bi  ak  nattale  ak  yamale  gi.  Dafa  defoon 
yèngutôom  bune  yit  mudèppôok  ngèrèmul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg.  Ta  dundug  seeni  xol  ak  seeni  ruu  kem  ni  nuy  sâmmoonteek 
mbir  mii  lay  ame  qiima.  Waaye  lim  bii  nu  néew  lanu,  nu  néewa 
néew  sax  ea  dèggdègg. 

Naw  gépp  naw  nag  mooy  nga  mana  ândak  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  ei  biir  coowul  âddina  sii  ak  biir  junniy  junniy  soxla  yi. 
Tolluwaay  bu  baax  bu  yéemé  bii  nag  lu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  baaxe  jaamam  bu  baax  la.  Bu  nusettantalee  ligéey  bu  kawe  bii 
lool  nag  dananu  muee  ei  woru  ei  bânneexi  âddina  yiy  jeexi. 

Bokkna  ei  xéewèl  yi  gènè  rèy  yi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  di 
xéewèlale  ab  jaamam  muxamal  ko  ag  tèléem.  Xayna  yit  xéewèl  gi 
gènè  rèy  gu  ma  am  ei  yoon  wii  mooy  gis  gi  magis  samay  njuumte 
ak  samay  tarxiis,  ak  xam  gi  maxam  samag  fèyit  fa  kanam  sama 
Boroom  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Naka  nôonu  yit  warna 
ei  nit  ki  mudef  kem  kâttanam  ngir  gis  njuumteem  ta  jéem  koo 
jubbènti,  loola  moo  tax  nag  deseetuma  kâttanug  seetlu  njuumtey 

- 


Musaa  Afândii  (yâlla  neef  sellal  mbôotam) 


neneen  ni  ak  di  ko  yittéwôo.  Maangi  sant  Yâlla  nag  di  Ko  gèrèm 
ci  li  ma  am  xéewèl  yii  yépp. 

Laabiiré  yooyee  daal  ak  bâyyiloo  xel  yu  feesak  mbèggéel 
gii  ak  yèrmèndé  ak  sax  eig  njub  yii  yépp  ay  wisi  leer  lanu  yuy 
tâppewu  ei  nun  jôgé  ei  dundug  Musaa  Afândii  -yâlla  neef 
sellal  mbôotam-  gi  rafetal  doonoon  li  ko  taxawal.  Yâlla  na 
ko  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  yèrèm  ta  dèkkèl  ko  ea  âjjanay 
Firdawsi  ja  gènè  kawe. 

Aamiin. 


<^u  (^u  ci  téeréb 

e^ufpânke  f  li  tâmbke  ei  nfm  ba  ei  rafetal 
wis  akuff  toqq  ^jôf  ei  X0l 


Sufyènke  gi  day  def  ag  njaame  ei  melo  wi  gènè  rafet  ei 
yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ei  keppaarug  Alguraan  ak  Sunnè. 

Sufyènke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngènt  yiy  gèllankoor 
ag  njaame  ak  dègèrèl  manman  yiy  mujj  doon  jumtukaayu 

njaame. 


SUFYÂNKE  GI  LI  TÂMBLEE  CI  NGÈM 
BA  CI  RAFETAL'l 


AG  WIS  AKUG  T0QCLGU  JÔGÉ  CI  XOL 


Lu  aju  ci  téeré  bi  nutuddé  ^Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm 
ba  ci  rafetal»^^ 

«Sufyânke  gi  day  def  ag  njaame  ci  melo  wi  gènè  rafet  ci 
yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ci  keppaarug  Alquraan  ak  Sunnè. 
Sufyânke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngânt  yiy  gâllankoor 
ag  njaame  ak  dègèrèl  manman  yiy  mujj  doon  jumtukaayu 
njaame». 

-  Alton  Ulug:  Sama  sang,  dangeena  taalif  téeré  bu  tudd 
«Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal». 

Ta  ba  ci  sunu  bisub  tay  bii  téeré  yu  bari  lool  feennanu  di  wax 
eig  sufyânke;  Lu  tax  kon  ngeen  yèg  aajoy  taalif  téeré  bu  bees? 

-  ki  taalif  téeré  bi:  Dègg  la,  taalifnanu  téeré  yu  bari  lool 
yu  wax  eig  sufyânke.  Waaye  yéeg  ak  wâcc  giy  am  ei  dund  gi 
-maanaam  wommatu  gi  mbooloo  mi  wommatu  jèm  ei  alal-  day 
soppi  dal  gi  ei  digènté  nit  ni  def  ko  ag  yâqq. 

Ta  bis  bune  ab  lim  ei  aajo  yu  yees  day  feen  ei  kanam  nit  ni, 
ta  nurôo  gu  bir  yi  nurôo  day  waral  ay  xalaat  aki  xemmemtéef  yu 
yees  di  feen  lu  mu  gènè  yâgg  rekk. 

Ni  nuaajowoo  nag  taalif  téeréy  yoon  ak  taarix  ngir  natt 
gis  gis  yii  ak  bèggbègg  yii  ak  ngir  jublu  ei  aajo  yooyee,  nôonu 


1 2 .  Xaaj  bii  ei  téeré  bi  aw  waxtan  la  wu  surnaalub  Alton  Ulug  amal  ak  ki  taalif  téeré  bi. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


la  nuaajowoo  yit  ci  jamono  june  bindaat  biri  sufyânke  gi  ci  li 
mudoon  lu  manuta  nâkk  ngir  yar  ruu  ci  li  dèppôok  li  jamono  ji 
laaj  ak  li  muaajowoo.  Maanaam  lu  war  la  lool  nuwone  dèggdèggi 
sufyânke  gi  aki  birèm  ci  waxiin  wu  dèppôok  jamono  ji  tay 
jubbènti  déggiin  ak  doxaliin  yu  dèng  yi. 

Wôorna  nag  ne  lii  rekk  du  sabab  bi,  waaye  kay  ngir  èttub 
sufyânke  bi  mana  jox  xol  yépp  bir  yu  taaru  yu  yaatu  yi  sufyânke 
gi  èmb  -kem  jamono  ji  ak  bérèb  bi-  manuta  nâkk  mbirèm  xawa 
mel  ne  ag  géej  ci  ay  taalif. 

Lii  moo  tax  nag  nufarlu  ci  jox  géej  gii  ag  toqq  gu  lott  gu  jôgé 
ci  xol  ngir  sottal  jèmmi  jublu  yi.  Ginaaw  nag  sufyânke  gi  aw  melo 
la  gènè  doon  ci  wax,  dananu  nee  sunu  bopp  bu  numanee  nekk 
luy  jokkale  ngir  jèmèlé  xol  yi  ca  teewaay  bu  kawe  boobee. 

Maanaam  nun  bindunu  sunu  téeré  bii  ngir  bèggè  weesu 
li  nubindôon  ba  leegi,  lii  la  teggiin  sunu  digèntéek  ni  jiitu  laaj. 
Waaye  sunu  ligéey  kay  mooy  tuxalaat  sufyânke  gi  li  ci  manuta 
nâkk  èndi  ko  ci  dundug  tay  gi  ci  anam  gu  dèppôok  njarin  kem  li 
sunuy  nekkiin  ak  sunu  j  amono  laaj  ta  boolekook  j  arinu  ci  taalif  yi 
nutaalif  ci  sufyânke  gi  ba  ci  sunu  bisub  tay  bii,  ak  ci  dund  gog  leer 
gu  soppe  ak  wâlliyu  yu  Yâlla  yi  moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Téeré  bii  nag  guttub  ndox  la  bu  seebe  ci  ndonol  sufyânke  lol 
soppey  Yâlla  yi  ta  nujox  ko  nitug  jamono  jii. 

Soppey  Yâlla  yi  kat  danuy  xool  jant  biy  fenk  ak  nataal  yi 
seeni  kulôor  di  dugènté  ta  leerug  jant  bi  di  ko  rèdd  buy  so  ci 
melo  wu  yéemé  ta  doy  waar,  ta  danuy  féeyé  bépp  jumtukaay  ci 
jawwi  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Nii  nag  danuy  xoole  gèt 
yu  feese  mbèggéel  ba  bu  nudoon  xool  jaan  sax  danuy  yéemu  ci 
taarub  derub  jaan  joojee  bana  tiit  mbaa  ragal  ni  muy  dale  neneen 
ni,  danuy  yéemu  yit  ci  ab  gaawaayam  doonte  sax  amul  ay  tânk. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


Maanaam  xejj  yii  danuy  xoole  bindéef  yépp  bètu  mbèggéel  ak  xel 
mu  rafet. 

Batayit  téeré  bi  dees  koo  taalif  ngir  leeral  nâkka  wérug 
dégg  giy  jâppe  sufyânke  gi  aw  doxiin  akub  nos  bu  tâqqalikook 
Lislaam,  ak  yit  ngir  wone  ci  anam  gu  leer  li  mumanuta  nâkk  nuy 
dund  diiné  eig  leer  akug  teew  ei  mbooleem  anamam  yi  feen  ak  yi 
nèbbu.  Ngir  nag  nu  feddli  jublu  gii  ei  tâmbli  bi  moo  tax  nutuddé 
téeré  bi  «Sufyânke  gi  li  tâmblee  ei  ngèm  ba  ei  rafetal». 

Jublug  taalif  téeré  bii  nag  mooy  solal  gèm  ak  jèf  mbaxanam 
«Rafetal».  Maanaam  jèmbèt  yègyègub  fuglug  Yâlla  gi  ei  xol  bi, 
ndaxte  sufyânke  gi  dèggdègg  mooy  ngay  dund  ta  fekk  nga  jèl  ab 
eér  ei  bôot  ak  ikam  yu  biir  yi  ei  biir  Alquraan  ak  Sunnè.  Jépp  wax 
nag  walla  melo  walla  jikkô  ju  wuuteek  li  Alquraan  ak  Sunnè  èndi 
ag  neen  la.  Ngir  wone  dègg  gii  nag  moo  tax  waxeef  ne:  «Yoon  wi 
Yâlla  tèrèl  mooy  tânk  bu  sax  biy  tèyé  lépp».  Sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  -yâlla  neef  sellal  mbôtam-  kat  dafa  wax  ne:  «Nun  de  danoo  am 
tânk  bu  sax  fi  munekk  di  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  ak  beneen  tânk  buy 
wèndéelu  bob  dananu  ei  wèr  jurôom  naar  fukki  xeet  ak  yaar». 

«Yoon  wi  Yâlla  tèrèl  nag  day  nuru  ab  sondeel  buy  tasaare  ag 
leer  di  leeral  aw  yoon.  Ta  li  feek  yaa  ngi  yittéwôo  sondeel  bi  di  ko 
wut  doo  réeré  yoon  wi.  Waaye  nag  doo  mana  sôobu  ei  yoon  wi 
ta  yittéwôowoo  ko.  Ndax  kon  tâmbli  ngaa  sôobu  ei  yoon  wi  ei  lu 
dèppôok  li  Yâlla  tèrèl?  Ta  nag  sufyânke  gi  mooy  yoon  woowee”. 

Ci  geneen  wâll  yit  rafetal  giy  def  teewlu  Yâlla  ab  yègyèg  bu 
sax  ei  xol  bi  tay  def  jaam  bi  mumel  ne  day  gis  Yâlla  saa  sune  di  ko 
def  yit  muy  nos  ag  dundèm  ei  anam  gii  -rafetal  gii  ea  dèggdègg 
mooy  yéegug  ruu  neel  jaami  Yâlla  yi  Ko  jege  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg.  Ta  moom  mbir  mom  maanaa  la  di  mom  ruu  di  mom 
Yâlla  mu  nèbbu.  Lii  nag  day  leeral  batay  jokkoog  ruu  gu  biiré  gi 


NOO  YU  MUJJ  YI 


gii  nag  ci  anam  gu  wér  day  wèlbètiku  doon  wâlliyuw  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Lii  nag  mooy  jikkôwôo  jikkôy  Yâlla. 

Tolluwaay  bii  nag  mooy  ag  njaame  neel  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  ca  anam  ga  gènè  rafet  ak  waajtaay  wu  fullèwu  ngir  dund  giy 
sax.  Maanaam  daal  sufyânke  gi  mooy  nga  mana  dund  ag  njaame 
ca  anam  wa  gènè  rafet.  Ndaxte  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  dafa  bind  nit  ngir  mujaamu  Ko  rekk. 

Ci  nii  nag  sufyânke  gi  man  naa  def  ag  njaame  ca  gèn  gaa  rafeti 
anam  ci  yègyègi  fuglu  ak  rafetal  ci  keppaarug  Alquraan  ak  Sunnè. 
Sufyânke  gi  nag  du  leneen  ludul  dindi  ngânt  yiy  gâllankoor  ag 
njaame  ak  feddli  manman  biy  mujj  doon  jumtukaayu  njaame. 

Ta  moom  day  soppi  suuf  yu  wow  yi  ak  bérèb  yu  dee  yi 
dundul  di  leen  def  dèr  bu  naat  bu  rafet  ay  kulôor,  day  def  yit  xol 
yu  bekkoor  yu  bari  ay  taax  yu  xumb. 

Cig  gâttal  daal,  sufyânke  gi  yoon  wu  leer  la  wuy  tax  jaam  ni 
yayoo  fa  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  maqaamam 
“Akay  jaatn  bu  baax!”  ci  waxtu  wi  nuy  dem  jôgé  ci  dundug 
doxandéem  gi  jèm  ca  dundug  âgg  guy  sax  ga.  Ta  lii  batayit  ci  lu 
amul  sikki  sâkka  mingi  mana  ame  ci  soppikug  ngèm  doon  ak 
rafetal. 

-  Alton  Ulug:  Li  ngeen  wax  daal  lu  mana  xew  day  wone  fi 
téeré  bi  jèm  ak  li  muèmb.  Ci  wâll  gii  nag  yan  nooy  bir  yi  ngeen 
waxtaane  ci  téeré  bi?  Yan  yit  nooy  bir  yi  èpp  solo  ci  waxtaane 
leen? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Ginaaw  bi  nugaaralee  ci  sunu  téeré  bi  li 
sufyânke  gi  lâmboo,  jéemnanoo  leeral  bir  -yiy  li  mujèm-  yi  mel 
ne  xam  Yâlla  ak  bègg  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  ak  sellal  bakkan, 
ak  laabal  xol,  ak  doxiin  ak  yoonu  sufyânke. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


Gôorgôorlunanu  yit  ngir  joxe  ay  misaal  ci  jikkôy  kilifay 
Lislaam  yi  ta  ka  leen  jiité  di  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  mucc  ak  ku  ko  topp  ta  rafetal.  Gaaralnanu  ay  yooni 
yoon  yit  luy  tont  ab  lim  ci  ay  gis  gis  aki  lènt  yu  wuute  yu  aju  ci 
xôotxôoti  sufyânke  gi  aki  sewsewam  ci  wâllu  xalaat  rekk  ta  bana 
jublu  jèmm  yi. 

Bu  lôolu  jâllee  junjnanu  ci  téeré  bi  ne  genn  jokkoo  amul 
digènté  yoon  wu  bârkeel  wii  ak  jèf  yu  yellul  yooyee  ay  nit  di 
def  yu  sori  yarub  biir  bi  sufyânke  gi  di  joxe,  walla  seenug  réer 
ak  seenug  eâggante  rekk  waral  ko  ta  fekk  sax  seen  yéené  rafet. 
Ndaxte  sufyânke  gi  ag  jublôom  mooy  def  nit  ki  ku  nor  ta  jaar  ko 
ei  sellal  bakkan,  bakkan  boobee  Alquraan  ju  tedd  ji  ak  âddiis  yu 
tedd  yi  waxtaane,  ak  sâkku  texe  gu  sax  gi  ei  yoon  wii.  Mbir  mii 
nag  Yâlla  Mi  bind  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  koy  junj 
di  ko  feddli  ay  yoon.  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  mingi  wax  ei 
téeréem  bu  tedd  bi  naa: 


“Maangi  giin  ei  jant  bi  akub  yooryooram,  ak  ei  weer  wi  bu 
toppee  ei  moom,  ak  ei  bèeeèg  bi  bu  ko  feenalee,  ak  ei  guddi  bu 
ko  muurée,  ak  ei  asamaan  si  ak  li  ko  tabax,  ak  ei  suufsi  ak  li  ko 
tâllal,  ak  eib  bakkan  ak  li  ko  yamale,  xamal  ko  ag  kâeeooreem 
akug  ragal  Yâllaam.  Tigi  ku  ko  sellal  amna  la  mubègg,  ku  ko 
tilimal  yit  sooyna”  (laayaji  njékk  ba  10“'  ei  saaru  Ash-  shams). 


Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  nag  giinna  ei  li  mugiin  ngir  leeral 
teraangay  bindéef  yi  muy  giine  ak  seen  qiima,  ngir  wone  yit  solo 
ak  mâggaay  ak  kaweg  bèggbèggub  Yâlla  ak  jublug  Yâlla  gi  mu 
leeral  ginaaw  ngiin  loolee.  Nii  la  deme  yit  ei  ngiin  yi  ei  laaya  yu 
tedd  yii,  ândak  seetlu  ne  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  giinna  jurôom 
yaari  yoon  yu  mat  yu  toftaloo  ei  laaya  yu  tedd  yii,  jèfèndikôo  yit 
baatub  tigi  ta  muy  luy  gènè  feddli  aka  dègèrèl  maanaa  mi.  Lii 


NOO  YU  MUJJ  YI 


moo  tax  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  wax  ginaaw  feddli  yooyee  ne: 
“Tigi  ku  ko  sellal  atnna  la  mubêgg”. 

Bokkna  ci  liy  waral  ag  seetlu  akug  settantal  nag  li  munèwul 
mukk  ci  Alquraan  giin  jurôom  yaari  yoon  yu  toftaloo  ci  lu  aju  ci 
meneen  mbir  mudul  sellal  bakkan.  Dègg  gii  nag  doyna  ngir  leeral 
solo  ak  warug  sellal  bakkan  -ba  âgg  ci  dayo  bii-  ngir  xettlikug  nit 
ki  akug  mueeèm. 

Ci  nii  nag  téeré  bii  nutasaare  ei  turu  “Sufyânke  gi  li  tâmblee 
ei  ngèm  ba  ei  rafetal»  li  mudoon  mooy  leeral  gi  soppey  Yâlla  yi 
aki  wâlliyôom  leeral  dègg  gii  -maanaam  seUal  bakkan-  ei  seeni 
wax  ak  seeni  melo  ak  rafetug  seenu  doxaliin. 

-  Alton  Ulug:  Lôolu  lépp  ei  lu  amul  sikki  sâkka  tont  lawoon 
ei  «Naka  la  sufyânke  gi».  Ci  lii  nag  nan  la  nuwara  xamlee 
sufyânke  gi  ei  anam  guy  èmb  lépp  lu  ei  bokk  di  tee  yit  nuwuute 
ei?  Ndax  maneesnaa  am  tontul  seen  jèmm  ju  tedd  ji  ei  ngeen 
tudd  ag  xamle  walla  ay  xamle  yoy  sufyânke  gi  ak  li  èpp  solo  ei  ni 
nu  ko  jâppe? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Sufyânke  gi  daal  xamxam  beef  di  mos  la 
di  ku  xame  ei  dundak  moom.  Lii  moo  tax  nit  kune  day  jèl  bir  ak 
wâll  yi  mu  ei  mos  ta  xam  ko  ei.  Li  juddôo  ei  lii  nag  mooy  feen  gu 
xamley  sufyânke  yu  bari  lool  feen. 

Ta  man  nanoo  wax  ne  kilifa  yu  rânnikuy  yoon  wii  danoo 
sôobu  ei  aw  yoon  ngir  leeral  xaaj  bi  tâppewu  ei  noom  rekk. 

Yii  nag  yenn  lanu  ei  xamley  sufyânke  gi  yi  amul  fu  nuyam 
-yi  soppey  Yâlla  yi  tègg  kem  feenu  yoy  ruu  yi  nuam-: 

-  Sufyânke  gi  mooy  jikkô  yu  rafet  ak  teggiin. 

-  Sufyânke  gi  mooy  sellal  bakkan  ak  laabal  xol. 

-  Sufyânke  gi  mooy  xeex  bob  maanaa  buy  sax. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


-  Sufyânke  gi  mooy  sellal. 

-  Sufyânke  gi  mooy  sax  eig  njub. 

-  Sufyânke  gi  mooy  ând  ei  dogal  bi  ta  nangu  ko. 

-  Sufyânke  gi  mooy  nga  doon  ab  soppe  ta  bana  doon  yan 
bu  diis.  Maanaam  nga  yanul  nit  ni  seen  yan  yu  diis  ta  ban  leena 
yan  dara. 

Bu  nubâyyee  xel  wâll  yi  xamle  yu  wuute  yii  bokk  nag  dananu 
mana  wax  ne:  Sufyânke  gi  mooy  jubbènti  dundug  biir  gog  ni 
gèm,  ak  def  leen  nuy  mat  ei  maanaa,  ak  âggale  jaam  bi  ei  jikkô  yu 
baax  yi,  ak  jegeel  leen  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ci  melo  wii  nag 
moom  xamxam  la  buy  âggale  ei  xam  YâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Way  wu  siiw  wi  aju  ei  sufyânke  gi  wow  sèrin  Ibraayima 
Afândii  sèrinub  saawiyè  bu  «Oglaanlari»  bi  ei  kâreeb  «Aaq 
Saraay»  mingi  nuy  leeralal  sufyânke  gi  di  ko  xamle.  Bokkna  ei 
xamle  yii  nag: 

“Sufyânke  gi  mooy  nga  summiku  ei  njèlbéen  gi  ei  sag  nekk  gi 
nuy  lamb  di  ko  daj  ta  nga  def  ko  sa  buurub  xol  ei  muj  gi. 


Sufyânke  gi  mooy  nga  taawu  ei  sa  jèmm  jépp  waru  garu 
buum  gu  dègèr  gi  ta  ngay  jèmmèl  laayay  njéggèl  yi. 

Sufyânke  gi  mooy  jèflèntéek  bindéef  yépp  ei  tur  wu  mâgg  wi 
ta  nga  doon  Alquraan  juy  dund  di  dox  ei  kaw  suuf  si. 

Sufyânke  gi  nag  bu  nu  ko  xoolee  ei  xamle  yii  mooy  laabal 
xol  bi  ei  tér  yi  nuy  gis  ak  yi  nudul  gis,  ak  fâggu  jikkô  ak  melo  yu 
rafet  yi. 


Ta  mooy  farlu  ngir  dund  diiné  eiy  jikkô  akug  leere  ei  anam 
gu  dèppôo  ak  dèggdèggèm.  Sufyânke  gi  nag  beef  ko  jâppee  nii 
mooy  âgg  eig  nor  akug  mat  ei  gis  gis  guy  èmb  bôot  yi  ak  ikam  yi 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ak  bir  yu  nébbu  yu  kawe  -yi  ci  xewxew  yi  nuy  dégg  aka  gis  ak  yi 
nudul  dégg  aka  gis-  ak  yi  xel  rekk  dul  doy  ngir  lijènti  ko. 

Ta  mooy  farlu  ngir  beddi  ngântul  bakkan  -ta  moom 
gâllankoor  la  ci  lu  wér-  liy  tee  xol  bi  di  waaru  aka  yéemu  ci  eéri 
dundug  ruu  yi  dul  jeex. 

Maanaam  daal  sufyânke  gi  mooy  jéggi  bèggbègg  ak 
xemmemtéefi  yaram  yoy  bânneex  yiy  tèj  ruu.  Bu  lôolu  jâllee  yit 
mooy  mboolem  xamxam  yi  ak  tolluwaay  yoy  biir  yi  ak  yègyèg  yi 
ak  feenu  yu  xol  yiy  dègèrèl  gisug  dègg  yu  nèbbu  yi  ei  dèggdèggi 
xewxew  yépp,  ak  xèti  jânge  ei  xewxew  yi  ak  xel  mu  rafet  miy  topp 
ei  ginaaw  dègg  yooyee  ei  doxaliinu  xam  Yâlla. 

Sufyânke  gi  nag  beef  ko  jâppee  nii  mooy  jaxasook  dundug 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  gu  bârkeel  gi  ta 
mottliku  ei,  biir  ak  bitti,  ta  defe  ko  ei  mbèggéel  gu  yaatu,  ndaxte 
loola  mooy  feenu  yi  feen  ak  yi  nèbbu  yoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko 
Yâlla  doUi  xéewèl  ak  muee  maanaam  aw  meloom. 

Lôolu  moo  tax  nag  amub  xaaj  ei  dundug  ruu  gu  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  mana  nekk,  ta  na  muy  ame 
mooy  nga  nekkak  moom  ei  wâllug  ruu.  Budee  ei  weneen  waxiin 
nag  sufyânke  gi  mooy  ngèm  gu  bennook  eofeel  ak  jaamu  YâUa 
giy  âggale  ei  neewant  ak  refet  jikkô. 

Liy  tènk  bi  nag  moodi  ne  sufyânke  gi  toqqi  ab  lay  la  yoy 
leer  yu  tâppewu  ei  xol  yi  feese  mbèggéel  ta  tâmbli  ba  nuèfée  ruu 
ea  Aadama  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  âgge  eig  mat 
ei  Yônéntab  mujjug  jamono  Muhammad  YâUa  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee. 

-  Alton  Ulug:  Ndax  dananu  mana  jâpp  ne  jokkoo  gu  dègèr 
gi  nekkoon  ei  kepparug  sufyânke  gi  diirub  ba  nit  amee  ba  leegi  li 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


tax  musotti  mooy  dundug  ngèm  ak  xam  Yâlla  gu  sell  gi  nudund 
ci  biir  xamle  yooyee  nga  nu  baaxe? 

Ta  ci  dèggdègg  sax  sufyânke  gi  tay  jii  na  mumeloon  démb 
-li  nu  koy  daw  daw  leeg  leeg  ngir  ay  tuuma  yu  nutay-  bis  bu  jâll 
rekk  nit  ni  danuy  gènè  yèg  aajo  eig  amam  ei  biir  èttub  ligéeyub 
Lislaam  bi.  Nu  bari  ei  jullit  ni  ak  ni  dul  jullit  nag  seetlunanu  ag 
jokkoo  guy  yokk  ândak  nattuwaay  bii  numana  tuddé  “wâllug 
biir  gu  Lislaam”.  Yan  kon  nooy  sababi  jokkoo  gii? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Sufyânke  gi  daal  day  jèmèlé  nit  ki  ei  ruu, 
tay  ubbn  ruu  gi  yoonu  dal  gog  biir  gu  déggôok  waajtaayu  nit  ki. 
Lii  moo  tax  nag  lépp  lu  aju  ei  bakkanub  nit  akug  ruuam  doon 
leef  di  yittéwôo. 

Maanaam  daal  digènté  yépp  yi  jaam  bi  di  jaar  ei  tukéem 
bu  biiré  bi  ak  dund  yi  amug  lèkkèlôo  ak  moom  yépp  ak  junniy 
junniy  nekkiin  aki  mujj  yi  mudund  danuy  aju  ei  bir  yeef  manula 
takk,  yu  mel  ne  am  kâttanug  xam  nekkug  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  Moom  miy  Boroom  bindéef  yi  ak  xam  Ko  ei  xol,  ak  jaamu 
Ko  Moom  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Bir  yu  mel  ne  yii  nag  noo  tax  sufyânke  gi  -nga  xamne  day 
waxak  nit  kune  ei  mbooloo  mi-  day  tee  néew  doole  ak  tâyyeel  ei 
waxtuy  noflaay  ei  wâllu  koom  koom  ak  jèflèntéy  nit  ni,  day  yokk 
yit  cawarteg  biir  di  tax  muy  wéy  bana  taxaw. 


Ci  geneen  wâll  yit  day  ubbi  palanteer  bu  kawe  bu  tiim  xol 
yu  xèj  yi  ngir  xèccôo  yoy  waxtu  yu  jafe  yi  feese  toon  ak  noteel,  di 
leen  def  nuy  noyyi  noo  yu  leer  yoy  feenu  gi.  Day  doon  yit  garab 
ngir  xol  yu  gaanu  yi,  ak  ndox  muy  dundèl  xel  yu  sonn  yi  ak  ruu 
yu  mar  yi. 


Sufyânke  gi,  ei  geneen  wâll  yit,  kaaraange  la  ei  woru  ak  rèy 
ak  naw  jèf,  akug  jângal  ag  woyof  ni  âgg  ea  njobbaxtan  la  ei  jikkô 


NOO  YU  MUJJ  YI 


yu  rafet  yi  ak  ci  jaamu  Yâlla.  Ta  yit  day  may  jaam  ni  xèj  ci  déegi 
bâkkaar  liy  tax  ruu  mucc  lu  mel  ne  bale  ak  jégglé  ak  yèrmèndé  ju 
yaatu.  Ci  misaal,  bokkna  ci  li  sax  ci  taarix  am  gu  sufyânke  gi  am 
doole  ak  feen  gu  nu  bari  ci  sufyânke  yu  mag  yi  feen  ca  jamono 
joojee  toppoon  ca  eongug  Mongool  ya,  ta  amewoon  na  ea  loola 
ak  dalal  akug  dèfèl  ea  rèijijrèijij  ya  waraloon  fitnè  ak  yâqq  ga 
yèngèlôon  Anaadôol  gépp  ab  diir. 

Ndaxte  sufyânke  gi  day  maas  kurâ  xol  bi,  di  ko  dundèlé  ag 
nangu  ei  bir  yi  xel  dul  doye.  Yu  lènt  yi  danuy  feene  di  leere  feenu 
yi  ei  xol  bi  yi  mel  ne  ag  wunni  akug  xamle  gu  dèppôok  Alquraan 
ak  Sunnè. 

Xayna  sax  baat  yooyee  yoy  Muhammad  Hamid  al-  lâh  miy 
kenn  ei  woroom  xamxami  Lislaam  yu  rânniku  yi  ei  qarnu  bii 
nuy  dundé  ta  jeexal  dundèm  gépp  ei  tasaare  Lislaam,  rawatina  ei 
taalifam  yi  mudef  ei  lâkki  réewi  sowu  yi.  Ta  ay  baat  lanu  yu  am 
maanaa  ta  mana  leeral  ba  âgg  eib  dayo.  Mingi  wax  naa: 

“Di  âttee  lépp  xel  mooy  yoon  wi  ma  yaroowoon.  Ta  gèstu  yi  aju 
ei  xamxamu  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  dama  ko  daan  jâppe  luy  ban  lépp 
leef  manuta  xamle  ta  saxal  ko  ei  anam  gu  xel  di  nangu.  Wôorna  ne 
yit  li  daan  tax  madaan  def  faratay  Lislaam  yi  mel  ne  julli  ak  woor 
mooy  yoon  wi  Yâlla  tèrèl  waaye  duwoon  sufyânke  gi. 

Damadaan  wax  ei  sama  xel  yit  naa:  Sama  Boroom  di  sama 
soppe  daal  mooy  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Ta  digèlna  ma  madef  bir 
yii.  Kon  nag  warnamaa  def  wari  gar  yooyee.  Bu  lôolu  jâllee  yit  âqq 
ak  waru  gar  danoo  lèkkèlôo.  Ta  ’fâUa  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  da  maa 
digèl  “ngir  majarinu  ei  bir  yii».  Kon  nag  li  ma  war  mooy  masant  ko. 

Ab  diir  mingi  nii  nag  ba  matâmblee  dund  ei  réewum  tubaab 
ba  leegi  ei  fu  mel  ne  Pari,  ta  madoon  yèg  ag  waaru  akug  jaaxle.  Li 
waral  lôolu  moodi  ne  li  jan  kereen  yu  réew  mii  ei  dugg  ei  Lislaam 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-1 


du  xalaati  woroom  xamxami  fiq  yi  walla  woroom  xamxami 
paspas  yi,  waaye  sufyânke  yi  la  ni  mel  ne  Ibnu  Arabii,  ak  sunu 
kilifa  Jalâl  ad-  din  ar-  Rûmi.  Mbir  mii  nag  seere  su  fekke  laa  ci 
woon,  ndax  beef  masaa  sâkku  ci  man  ag  leeral  ci  mbir  mu  aju  ci 
Lislaam  toontu  la  madaan  joxe  ta  mudaan  sukkèndiku  ci  tegtali 
xel  daawul  doy  kiy  laaj,  waaye  bu  nuy  sukkèndiku  ci  sufyânke  gi 
rekk  mudâldi  leer.  Madem  ndânk  ndânk  ba  manatumaa  jeexiital 
ci  wâll  gii.  Leegi  nag  gèmnaa  ne  liy  ligéeyal  Lislaam  tay  jii  ci  Tugèl 
ak  Afrig  du  jaasi  walla  xel,  waaye  xol  la  -maanaam  sufyânke 
gi-  na  mudemewoon  ca  jamonoy  Qazân  Khân  ginaaw  yâqq  ga 
Hulâkû  sababoon. 

Gmaaw  lii  ma  gis  nag  laa  tâmbli  di  jâng  yenn  taalif  yi  nubind 
ci  wâllu  sufyânke  gi,  lii  nag  ubbina  gèti  sama  xol,  maxam  ne  yit 
sufyânke  gi  nekkoon  ca  jamonoy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla 
dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  yoonu  sufyânkey  Lislaam  yu  mag  yi 
yittéwôowutôon  wax  rekk ,  walla  bir  yu  amul  maanaa  yi,  waaye  kay 
dadaan  jaar  ci  yoon  wi  gènè  gâtt  digènté  nit  ki  ak  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg,  ta  dadaan  gèstu  luy  yokk  nit  ki  di  ko  jèmé  kanam. 

Nit  nag  day  gèstu  sababi  wari  gar  yi  nu  ko  sant.  Waaye  leerale 
lu  nudul  lâmb  di  ko  daj  ni  nuy  leerale  lu  nuy  lâmb  di  ko  daj  day 
tax  nusori  jublu  gi,  leeral  yi  nudul  lâmb  di  ko  daj  nag  nooy  li 
xelum  nit  ki  di  dale'^”. 

Kâddu  yii  nag  danuy  leeral  ne  sufyânke  gi  mujjna  am  solo  su 
mag  lool  ci  sunu  jamono  ji  jafe  jafey  jèflèntéy  nit  ni  ak  yoy  koom 
koom  yi  yokke  li  nuy  âgg  âgg  ci  njobbaxtan  ci  wâllu  xamxam  ak 
xarala  ta  nit  soppiku  ci  doon  luy  nuru  ab  wiis  eib  mèsin. 


13.  Muhammad  ‘Aôiô  Lahbâbi,  Nitég  Lislaam,  tekkig  Ismâ’tl  Haqqi  Aqin,  xètu  1 14 
ak  1 15,  joxanub  8,  Istâmbôol,  1972.  Joxan  bii  nag  mooy  bataaxel  bi  Muhammad 
Hamid  al-  lâh  bindôon  ki  tekki  téeré  bi  ei  27  sebtâmbar  1967. 

- 


O^ufpânke  f  li  tâmbke  ci  nfm 
ba  ci  rafetal-2 

2K'dax  sufânke  ^  lu  manuta  nâkk  k? 


Ku  jèpp  ne  sufyènke  gi  daal  amul  njarin  ta  du  lu  manuta 
nèkk  mingi  mel  ne  ku  jèpp  ne  jikkô  ak  ragal  Yèlla  ak  xam 
Yèlla  ak  sellal  bakkan  ak  laabal  xol  ak  èggug  njaame  gi  ci 
magaamam  ratetal  jèmé  ci  Yèlla  Mu  tedd  mi  ta  mègg  dunu 
yu  manuta  nèkk. 


SUFYÂNKE  GI  LI  TÂMBLEE  CI  NGÈM 
BA  CI  RAFETAL'2 

Ndax  sufyânke  gi  lu  manuta  nâkk  la? 


-  Alton  Ulug:  Deefna  déggé  ci  li  ngeen  wax  bu  leer  ne 
doxaliinu  sufyânke  gi  amna  solo  ci  jottli  Lislaam.  Ca  anam  googee 
nag  bu  nulaajoon  ne:  lan  mooy  mbôotum  menniitum  doxaliinu 
sufyânke  gi  ci  am  jeexiit  yu  baax  yu  bari  ci  jottli  Lislaam  ak  mottli 
ak  gindi  nit  ni  muândandoo  ak  jottli  Lislaam? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Wâll  gi  am  solo  ci  sufyânke  gi  ci  sunu 
jamono  jii  daal  moodi  ne  aw  doxaliin  la  akuw  yoon  weef  mana 
topp  man  koo  jèfèndikôo  ko  ci  defar  nit  ni.  Ndax  âtte  yi  feen  yoy 
yoon  wi  Yâlla  tèrèl  seenug  jublu  mooy  aar  nit  ni  ta  teg  leen  ci 
yoonu  Yâlla  wu  jub  wi  moo  xam  muy  ame  ci  mbugèl  walla  eig 
pay  ei  âddina  ak  ea  âllaaxira. 

Sufyânke  gi  nag,  moom  mi  numana  tuddé  âtte  yu  biiré  yi, 
day  jèfèndikôo  mbèggéel  ak  neewant  -dolli  ko  ei  pay  ak  mbugèl- 
ngir  sottal  jublu  googee. 


Nit  ni  ei  sunu  jamono  ji  nag  danuy  dund  ei  taeeu  gog  ruu 
ngir  seenug  sori  diiné,  ak  seeni  moy  ngir  topp  seeni  bânneex  ei 
li  èpp,  ta  kenn  manuta  weddi  ne  defarug  nii  ak  seenug  muee  ei 
baale  ak  xajoo  ak  neewant  la  gènè  mana  sottee. 


Ci  wâll  gii  nag  sunu  jamono  ji  jamono  la  joj  dèggi  sufyânke 
gi  danu  eee  ame  solo  su  mag,  ni  takk  yiy  wone  aw  doxaliinam  aki 
laltaayam  ame  solo  su  toll  noona. 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ni  muame  ci  sunu  réew  yi  nuy  xoole  baale  ak  xajoo  ak 
neewant,  nôonu  la  numana  gise  ci  réewi  Tugèl  yi  ag  dèppèlé  ak 
ndam  yu  èpp  ci  dam  yoy  maanaa  yune.  Yoon  wi  èpp  leer  nag 
ci  waxtu  wune  mooy  nuwon  leen  doxaliin  yi  feese  neewant  ak 
yèrmèndé  waaye  du  jottlee  Lislaam  -jiy  feenug  Yâlla-  ci  yéenéy 
mbugèl  ak  mer  ruu  yi  taeeu  ngir  noteelug  xel  ak  bakkan  ei  réewi 
Tugèl  yi. 

Ndaxte  nit  mingi  ame  teraangay  nekk  gi  munekk  nit  kem 
ag  jegeem  wallag  soreem  dèggdèggi  jublu  gi  tax  nubind  ko. 
Barastiku  nag  jôgé  ei  mâggaay  gi  ei  dèggdèggi  nit  ak  sell  gi  nu 
ko  moonaale  daanu  ei  déegub  bâkkaar  dafa  mel  ne  rek  daanoo  ei 
Ajaru  laswad  ba  ea  Kaaba  gu  tedd  ga  ngir  jaxasook  suuf  si  akub 
pèndèm. 

Manuta  nekk  nag  nuxalaat  ne  yègyègu  benn  jullit  dana  dal 
bu  xeer  woowee  daanuwoon  ban  koo  meral  ba  flitt.  Daanug 
Ajaru  laswad  nag  dutee  ni  gèm  wéy  di  ko  wormaal,  ta  duwânni 
lu  néew  néew  fi  ko  ni  gèm  teg. 

Safaan  bi  kay  moo  am,  kon  ni  gèm  danu  koy  teggee  ei  suuf, 
raxase  ko  seeni  rongoon  ta  njèkkènté  ngir  delloo  ko  ea  bérèbam 
bu  kawe  bu  njèkk  ba  boolekoog  worma  ak  mâggal.  Wormaal  gii 
ak  mâggal  gii  nag  neel  xeer  woowee  mingi  balle  ei  li  muwâcce  ea 
âjjana,  kon  nag  looy  xam  ei  nit  ki  yore  bôoti: 

«ta  tnaêf  ei  moom  ruu  gu  jôgé  fi  Man»^  (laayay  29‘'  d  saaru 
Al-  hijr). 

Ta  moo  gènè  tedd  ei  bindéef  yi.  Ci  wâll  gii  nag  dayob  nit 
ak  qiimaam  day  des  eig  dèggdèggèm  ak  eosaanam  doonte  sax 
dafa  wâcc  ba  ei  daraja  ja  gènè  suufe  ngir  gu  mudef  ay  moy  aki 
bâkkaar. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ruu  gog  nit  daal  ni  ko  sunu  kilifa  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef 
sellal  mbôotèm-  day  nuru  ndox  mu  leer  mu  set,  waaye  bu  taqqeek 
jèf  yu  naaw  aki  bâkkaar  dumana  gis  dara. 

Bu  demee  nii  nag  dumana  nâkk  nu  segg  ndox  moomee  ngir 
mana  gis  gânjar  yoy  maanaa  yi  ak  leeri  dègg  yi.  Kon  nag  jublug 
sufyânke  gi  mooy  jubbènti  yègyègi  yittéwôo  njarinul  boppam 
rek  ak  bânneex  ak  âggale  benn  benn  yi  ak  mbooloo  yi  eig  dal  ak 
kaaraange. 

Ci  wâll  gii  nag  nit  kune  nu  li  mudef  ei  bokkaale  ak  weddi  ak 
bâkkaar  mana  toll  maneesu  kôo  xan  nuwoo  ko  jèmé  eig  njub  di 
ei  waxak  moom  jamono  june. 

Lii  nag  misaal  la  ei  lôolu  mu  jôgé  ei  jamonoy  texe  ja,  na 
muame  moodi  ne  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak 
muee  dafa  yônnée  ea  Wahshi  ma  rayoon  Amsatu  yâlla  na  ko  Yâlla 
gèrèm  di  ko  woo  ei  Lislaam,  Wahshi  dâldi  yônnée  ei  moom  ne  ko: 
Yaw  Muhammad,  nan  nga  may  wooye  ei  Lislaam  ta  am  laaya  ju 
wâcc  ei  7\Jquraan  juy  wax  naa: 

«Ak  ni  dul  naan  jeneen  Yâlla  di  ko  booleek  Yâlla,  ta  dunu 
ray  bakkan  bi  Yâlla  araamal  ei  ludul  yoon,  ta  dunu  njaaloo. 
Ku  deflôolu  nag  dana  am  bâkkaar.  Deefkoy  fuVél  mbugêl  ma 
bis  péne  ta  da  eay  sax  di  ku  nudoyadih  (laayay  68“‘  ak  69“'  d  saaru 
Al-  furqân). 

Ta  man  mii  defnaa  yatti  bir  yii.  Ndax  kon  man  nanu  maa 
jéggèl? 


Laaya  jii  dâldi  wâcc: 

“Kudul  ku  tuub  ta  gèm  ta  defjèfju  baax;  noona  Yâlla  day 
soppi  seeni  naawtéef  def  leen  ay  tuyaaba.  Ta  Yâlla  ku  mana 
jégglé  la  ku  mana  yèrèmé”  (laayay  70“'  d  saaru  Al-furqân). 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Mubind  loola  yônnée  ko  Wahshi,  mubind  yônnée  ko  ne 
ko:  Laaya  ji  kat  dafa  am  ab  sârt  ta  mooy  jèf  ju  baax,  ta  xamuma 
baxam  man  namaa  def  jèf  ju  baax  walla  déet,  waxi  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  jii  dâldi  wâcc: 

“Yâlla  de  dujégglé  bokkaale  ko  ak  dara  waaye  dana  jéggêl 
lu  âggul  ca  loola  ku  Ko  soob.  Ku  bokkaaleek  Yâlla  nag  sosna 

bâkkaar  bu  mag”  (laayay  48“‘  d  saaru  An-  nisâ). 

Wahshi  dâldi  koy  bind  ne  ko:  Laaya  ji  amna  ab  sârt  batay,  ta 
xamuma  baxam  dana  soob  Yâlla  Mujéggèl  ma  walla  déet? 

Waxi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  jii  dâldi  wâcc: 
alll  I jla‘-â7  'y  I ^ 


«Neel:  yéen  Sama  jaam  yi  toon  seen  bopp,  buleen  naagu 
ci  yêrmêndéy  Yâlla.  Yâlla  kat  day  jégglé  bâkkaar  yépp;  Moom 
kat  mooy  ki  mana  jégglé  ki  mana  yêrêmé»  (laayay  53“'  d  saaru  Az- 
zumar). 

Mudâldi  koy  bind  yônnée  Wahshi,  gisu  ca  benn  sârt  mudâldi 
bég  dâldi  wax  ne:  “Yaw  sama  Boroom,  Sa  yèrmèndée  ka  mâgg!” 
Mudâldi  dem  Mâddina,  tuub  tuub  gu  sell,  dugg  ci  Lislaam.  Nit  na 
dâldi  ne:  Yaw  Yônént  bi,  nun  kat  li  dal  Wahshi  moo  nu  dal!  Mune: 

“Jullit  néppê  ko  moom”  (Al-  Haythami,  xaajub  10“',  xetu  214“'  ak  215“'). 

Xayna  nag  liy  gènè  rânnale  doxaliinu  sufyânke  -gi  jânge 
ci  xewxew  bii  ak  yi  ko  nuru-  mooy  ni  muy  xoole  nit.  Ndax  nit 
ci  déggiin  wii  dafa  am  feenuy  meloy  Yâlla  yi,  mujj  doon  yit  ku 
Yâlla  di  jèmèlé  waxam.  Ci  wâll  gii  nag  la  ame  mbôot  mu  jôgé  ci 
Boroomam  ta  nekk  li  èpp  solo  ci  âddina  si  ak  ci  bindéef  yi. 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ci  lôolu  nag,  ni  nu  ko  waxe  ci  ginaaw  tuuti  rek,  nit  ki  lu 
mudaanu  daanu  ca  daraja  ya  gènè  suufe  ngir  def  ay  moy  aki 
bâkkaar  dèggdèggèm  ak  eosaanam  day  dese  qiima.  Waaye  bu  nuy 
wax  lôolu  wôorna  ne  jubluwunu  ne  sufyânke  gi  amul  ay  tènk. 

Waaye  li  sufyânke  gi  di  def,  eig  gâttal,  mooy  «sunug  xajoo 
ki  def  bâkkaar  bana  wânniku  ngir  bâkkaar  bi  mudef,  noonoo  gi 
nuy  noonoo  bâkkaar  ak  ban  gi  nu  koy  ban  yit  bana  tuxu  dem  ei 
ki  def  bâkkaar  bi». 

Sufyânke  gi  nag  ei  wâll  gii  mooy  yoon  wi  èpp  njarin  èpp 
mennet  ei  jottli  Lislaam  ei  sunu  jamono  jii;  ndaxte  nit  ni  danuy 
namm  fu  nutoll  uuf  gu  leen  soppey  Yâlla  yi  di  uuf  ni  mel  ne 
Abdul  Qaadir  Jaylaanii,  ak  ‘Aziz  Mahmûd  Khadây,  ak  Yuunus 
Amrè,  ak  Bahâ  ad-  din  an-  Naqshabandi,  ak  sunu  kilifa  Jalâl  ad- 
din  ar-  Rûmi,  ak  ni  mel  ne  noom. 

-  Alton  Ulug:  Xamlengeen  sufgyânke  gi  ei  li  ngeen  wax  ne 
mooy  defiin  wiy  âggale  nit  ki  jèlé  ko  ei  ag  nagas  yôbbu  ko  ei  ag 
mat.  Bu  nusukkèndikôo  ei  dègg  gii  nag  lan  mooy  wâccuwaayu 
sufyânke  gi  ei  dundug  jullit  bi?  Ci  weneen  waxiin  ndax  sufyânke 
gi  lu  manuta  nâkk  la? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  Laajngeen  laaj  bu  am  solo  ba  âgg  eib 
dayo,  ndaxte  sufyânke  gi  day  xéewèl  gog  leer  akug  feenu  gog 
Lislaam  -ei  ni  mutabaxoo  ak  lu  biiré  lu  yaatu  li  mulâmboo-  gog 
maneesu  koo  tâggaleek  ni  gèm.  Ci  wâll  gii  nag  sufyânke  gi  day 
am  solo  su  rèy  ba  âgg  eib  dayo  ngir  âggale  jullit  ni  eig  mat  walla 
munekk  jumtukaayu  gindi  ni  dul  jullit  ta  won  leen  Lislaam  ei 
anam  gu  wér. 

Ndaxte  xamxam  yi  nubind  ei  téeré  yépp  danuy  nuru  ei 
dèggdègg  aw  jiwu.  Xoolal  nag  ni  nga  xamene  jiwu  bu  desee  ea 
mângasiin  ba  rek  nuban  koo  ji  dudoon  ludul  aw  jiwu  doonte 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


dafaa  am  ay  at.  Naka  nôonu  yit  bu  xamxam  yi  desee  ci  téeré  yi  nu 
def  leen  eiy  kâggu  rek  dunu  am  mennet. 

Ci  safaan  bi  nag  jiwu  wi  nuy  suul  ei  suuf  si  day  mâgg  di  rèy 
kem  ay  meloom  aki  jagleem.  Amaana  yit  am  ei  kemb  wu  soppiku 
doon  garab  gu  rèy  lool  ba  âgg  eib  dayo.  Lii  nag  day  nuru  rek 
jiwuw  xamxam  wi  nuy  ji  ei  suufus  xol  bu  ko  defee  muy  def  xol 
bune  ab  dèr  bob  maanaa,  bu  ko  defee  yit  muy  men  ay  bôot  aki 
ikam  yiy  dèggdèggi  mennetum  xamxam  ak  xam  Yâlla. 

Beef  ko  xoolee  nii  nag  wâllug  xamle  âttey  diiné  yi  mooy  keno 
yi  manuta  nâkk  ei  tabax  bune,  budee  wâllug  ragal  Yâlla  gi  nag 
moom  mooy  nooy  ak  taar  yiy  rafetal  keno  yooyee  di  leen  mottli. 
Sufyânke  gi  nag  dafa  boole  yaari  taar  yii.  Ci  geneen  wâll  yit  jikkô 
yi  ak  jèf  yu  baax  yi  ak  rafetaay  danuy  doUi  ei  mottleente  gii,  bu  ko 
defee  muy  leeral  di  firi  nit  ak  Alquraan  ak  bindéef  yi,  day  dègèrèl 
yit  xamug  wari  gar  yi  ak  def  leen  ei  xel  mu  rafet  mu  yaatu.  Ci 
anam  gu  mel  nii  nag  la  sufyânke  gi  dooone  lu  numana  jâppe  ab 
palanteer  bob  maanaa  bu  nu  ubbil  jaam  ni  ei  wâllug  bègg  Yâlla 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  xam  Ko,  ta  dafa  ubbikôo  ei  seeni  xol  jèm 
ea  yéegé  ga. 

Ci  lôolu  yit  sufyânke  gi  aajoy  xol  ak  ruu  la  joj  maneesu  koo 
réeré  réeré  lu.  Bu  mbir  mi  demee  nii  nag,  ag  amam  ei  dundug 
jullit  bune  moo  xam  munéew  mbaa  mubari  dègg  la  gog  werante 
manu  eee  am.  Ci  anam  gu  gènè  leer  daal  fu  nit  nekk  rek  sufyânke 
gi  leef  di  waxtaane. 

Bu  nubâyyiwul  xel  dègg  gii  nag  ba  laaj  ne  ndax  sufyânke 
gi  lu  manuta  nâkk  la?  Kon  day  mel  ne  danuy  laaj  laaj  bu  mel  ne 
ndax  firi  Alquraan,  ak  âddiis,  ak  xamxamu  paspas,  ak  xamxamu 
âtte  yi  Yâlla  tèrèl,  ak  xamxam  yi  ei  des  yiy  laltayi  Lislaam,  ndax 
yu  manuta  nâkk  lanu? 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Ku  jâpp  ne  sufyânke  gi  daal  amul  njarin  ta  du  lu  manuta 
nâkk  mingi  mel  ne  ku  jâpp  ne  jikkô  ak  ragal  Yâlla  ak  xam  Yâlla 
ak  sellal  bakkan  ak  laabal  xol  ak  âggug  njaame  gi  ci  maqaamam 
rafetal  jèmé  ci  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg,  dunu  yu  manuta  nâkk, 
ndaxte  dègg  yii  yépp  leef  di  jublu  ci  sufyânke  gi. 

Ci  lôolu  nag  nit  kiy  dund  dègg  yii  nun  danu  koy  jâppe  kuy 
dund  sufyânke  gi  doonte  sax  naguwul  tur  wi,  ndaxte  ragal  Yâlla  ak 
dèddu  ak  rafetal  ak  sufyânke  gi  ay  baat  lanu  yu  jegee  ci  li  nu  doon 
dèggdègg  ak  li  nuèmb  ta  noo  bokk  maanaa  akug  jublu.  Ci  digg 
baat  yii  yépp  nag  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
-moom  miy  royuwaay  bi  amul  morrom-  moo  ci  nekk  di  «gindikat 
bu  mat  bi  gènè  mâgg»  neel  nit  népp,  ak  saaba  yu  tedd  yi  yaru  ci 
keppaarug  yaram  bu  mâgg  bi,  ta  kenn  kune  ci  noom  jèmm  ju 
kawe  la  di  ab  bidiw  ci  asamaani  maanaa  ag  yègyèg  ak  xol. 

Ci  geneen  wâll  yit  âggug  xol  eig  dal  akug  texe  dafa  lèkkèlôok 
tolluwaay  bob  maanaa  bi  nit  ki  âgg. 

Ngir  lôolu  nag  jaam  bi  warnaa  am  ab  yar  bob  maanaa, 
ndaxte  feesug  xol  bi  ei  xamxam  ak  xel  mu  rafet  ak  xamug  nit  ki 
dègg  yu  kawe  yoy  diiné  yi,  ak  matug  maanaa  gu  jaam  bi  ei  wâll 
yépp,  mingi  mana  ame  rekk  ginaaw  bu  nujaaree  ei  ab  lim  ei  ay 
jaarjaar. 


Ba  ei  yônént  yi  kat  noom  ni  nuyabal  nudoon  royuwaay 
akug  gindi  neel  nit  ni  danudaan  jaar  ei  diir  bu  nu  leen  di  waajale 
lu  jiitu  nuy  jot  li  nu  leen  di  yônni.  Ndaaxte  dadul  mana  nâkk 
nulaabal  xol  bi,  fâggul  ko  ag  nooy  ta  âggale  ko  ei  taxawaay  bu 
leer.  Li  nuy  jublu  ei  lôolu  nag  mooy  xol  boobee  soppiku  doon  xol 
buy  taataan  tay  xècc  neewant  gog  Yâlla  ak  feenu  yu  maanaaye  yi. 
Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  kat  dadaan  yéeg 
ea  xuntim  Hirâ,  daan  fa  wéet  di  jaamu  Yâlla  lu  jiitu  nu  koy  yônni. 
Musaa  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee  yit  demna  ea  doju 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Tuur  wa  ca  Siinaa  di  tâggatu  ci  wâllu  ruu  lu  jiitu  Yâlla  Mu  tedd  mi 
ta  mâgg  di  wax  ak  moom.  Yuusufa  Yâlla  na  ko  Yâlla  doUi  xéewèl 
ak  mucc  yit  saxna  ca  kaso  ba  fukki  at  ak  yaar  lu  jiitu  muy  doon 
kilifag  Mesere,  ta  jéggina  ca  kaso  boobee  ay  tolluwaay  yoy  metiit 
ak  tâggatu  ci  wâllu  ruu  ak  tegoo  ay  nattu.  Ci  nii  nag  la  xol  yu 
bârkeel  yooyee  summikôo  ba  mumat  sèkk  ci  lépp  lu  xol  di  wékku 
ak  lépp  lu  nuy  wéeru  ludul  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg. 

Ta  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  dadoon 
jèmmèl  mbôotum  «Xanaa  yaatalalu  nta  la  sab  dênn»  lu  jiitu 
muy  dem  ca  yéegé  ga,  danoo  xar  xolam  bu  tedd  ba  yit  ngir  xolam 
bu  laab  ba  sangoo  ndoxum  eofeel  ak  mbèggéel,  mufeese  ruueg 
xamxam  ak  xel  mu  rafet,  ndaxte  Yônént  bi  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
ea  yéegé  ga  doon  na  gis  xewxew  yu  yéemé  ta  tumurânke  ak  ay 
nataal  yu  yéemé  ak  bôot  yoy  Yâlla  yu  mumanuta  gis  ei  bindèm 
bob  nit  bi. 

Bufekkee  nag  yônént  yi  -ta  nooy  jaami  Yâlla  yu  nu  sellal  yi- 
jaarnanu  ei  nu  segg  seeni  xol  kon  nit  ni  ei  des  noo  gènè  aajowoo 
laabalug  xol,  ndaxte  xol  bu  wow  nagas  du  mana  jege  Yâlla  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg.  Ki  dara  dul  xeen  kat  manuta  am  ab  eér  ei  xetug 
tôortôori  xorompolle,  ab  weer  yit  bu  ko  pènd  muurée  deesu  ea 
gise  gis  bu  leer.  Ci  geneen  wâll  yit  jaxasoo  gu  lu  dagan  di  jaxasook 
lu  araam  walla  lu  lènt  day  tax  deesu  ko  nangooti  dusellati,  jaxasoo 
gu  guttub  ndox  mu  jôgé  ei  bèt  bu  sell  di  jaxasoo  ak  toqqug  sobe 
yit  day  tax  du  sellati  du  laabati. 

Lii  nag  moo  tax  nuwara  laabal  xol  eig  wowam  akug  nagasam 
ta  yokk  yègyègèm  akug  nangoom  gu  maanaaye  ngir  musoppiku 
doon  luy  taataan  bôot  ak  ikam  yu  Yâlla  yi,  naka  nôonu  yit  la  xol 
bi  wara  sângoo  ag  nooy  akug  sell  ndaxte  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta 
mâgg  mingi  wax  ei  téeréem  bu  tedd  bi  naan: 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


^  '^J  Jl-*  ^JJ 

“Bis  ba  alal  walla  dootn  duljarin,  xanaa  ku  dikkfa  Yâlla 
êndiwaale  Xol  bu  mucc”  (laayay  88“'  ak  89“'  d  saaru  Ash-  shuarâ). 

Soppikug  xol  nag  ba  doon  xol  bu  muee  mingi  aju  rekk  ei 
faggu  yarub  biir  bu  sell,  ndaxte  xol  bi  lu  jiitu  nu  di  ko  yar  yarub 
biir  day  mel  ne  wen  gu  sedd.  Ngir  numan  koo  def  ni  nubèggé 
nag  deef  koo  wara  tângal  ba  noppi,  tâggale  ko  ak  xumaag  ak  tilim 
tilim  yi,  bu  génnée  ei  dègèraayam  bi  ak  taram  gi  nag  la  nu  koy 
tâpp  nooyal  ko.  Ginaaw  jaaruwaay  yii  rekk  nag  lay  mana  nekke 
ei  melo  wi  nubègg.  Lii  ei  jèmmèm  nag  mooy  am  ei  xol  bi,  bu 
nusottalul  jaaruwaay  yii  yépp  kat  mat  gog  xol  dumana  sotti. 

Waaye  nag  ginaaw  bu  mat  gog  xol  gii  sottee  kon  dundug  dègg 
yi  -gi  numanuta  gise  bèt  ta  maneesu  koo  xame  ei  xel-  dananu  ko 
yègé  xol  di  ko  xame  ei  mos  ko.  Lôolu  nag  moo  tax  nuwara  matal 
ta  noral  kâttan  ak  xamug  xol  bi. 

Ci  biir  leeral  solos  noral  gii  ak  matal  gii  nag  sunu  kilifa 
Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  melalna  mbirèm  ba 
munekkee  jânglekat  ea  daaray  waa  Suljuuq  ja  ea  njobbaxtanul 
xamxami  liy  feen,  mudâldi  wax  ne:  “Damaa  nekkoon  ku  nagas. 
Ba  bindéef  -yi  feese  feenuy  xam  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg- 
soppikoo  doon  ab  téeré  nag,  bôot  yi  nu  ei  deneoon  mujj  di  lu 
nuy  gis  lu  fés,  ei  laa  melale  sama  mbir  dâldi  ne:  Leegi  nornaa.  Ba 
majeexee  yit  ei  bègg  jèmmèm  ji  melalnaa  sama  mbir,  booba  laa 
dâldi  wax  ne:  Lakknaa”. 


Ta  lii  day  leeral  batayit  ne  jaam  bi  day  aajowoo  yarub 
maanaa  bu  mat  ngir  xol  bi  âgg  eig  mat.  Li  waral  lôolu  moodi  ne 
nangu  jaam  bi  Fa  Boroomam  wuunig  xol  la  gènè  lèkkèlôol.  Saaba 
yu  tedd  ya  nag  joxenanu  misaal  yu  jèmmu  yeef  maneesuta  takk 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ci  mbir  mii.  Nu  bari  ci  noom  kat  danudaan  suul  seen  doom  yu 
jigéen  nuy  dund  -seeni  xol  danoo  meloon  ne  ay  doj-  waye  ci  biir 
yarub  maana  bu  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc 
lanu  mujjéwoon  doon  mândargay  yèrmèndé  ak  neewant,  seeni 
xol  di  tooy,  seeni  gèt  di  jooy,  nujoxe  seeni  bakkan  yit  ak  la  nuam 
ci  yoonu  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko 
Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc.  Nun  daal  li  nubèggè  wax  eig  gâttal 
moodi  ne: 

Am  diiné  ju  ândul  akug  sufyânke  man  naa  nekk,  waaye  diiné 
jooju  day  doon  ju  nuxan  ponkub  rafetal.  Maanaam  daal  dundug 
Lislaam  gu  amul  ag  sufyânke  -giy  yarub  maanaa-  manuta  âggale 
kenn  nit  ei  ponk  ak  tolluwaayu  njaame  gi  mândargaam  di 

“Jaamul  Yalla  mel  ne  yaa  ngi  koy  gis”. 

-  Alton  Ulug:  Sama  sang,  niy  jâng  Alton  Ulug  nu  sopp  ei  xol 
sa  jèmm  ju  tedd  ji  lanu,  nit  nii  nag  danuy  jâppe  seen  bopp  nu  texe 
ngir  li  nu  nekkandook  yaw  ei  xol.  Kon  lan  nga  leen  bèggè  wax  ei 
sufyânke  gi  ei  mujj  gi? 

-  Ki  taalif  téeré  bi:  bu  weesoo  li  nuwax  ba  leegi  damaa  bèggè 
tudd  ab  kurél  ei  dénkaan  ak  waaraate  yi  niti  Yâlla  yi  ijoyoon  ta 
ând  ea  ag  dogu.  Bokkna  ei  nag: 

Sufyânke  gi  yarub  maanaa  la  buy  firi  gôorgôorlu  ei  fâggu 
jikkôy  Yônént  bi  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  muee.  Ta  mooy 
tolluwaayu  eofeel  ei  jaamu  Yâlla,  di  tolluwaayu  jikkô  ju  rafet 
ei  jèflènté  yi.  Batayit  mooy  jublu  ei  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
Moom  mi  sâkk  bindéef  yi  akub  Yônéntam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ta  defe  ko  eofeel,  ndaxte  soppey  Yâlla  Mu  tedd 
mi  ta  mâgg  yi  Ko  def  Moom  akub  Yônétam  Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli 
xéewèl  ak  muee  ei  digg  mbèggéel  gi  -eig  jublu  akug  eofeel  gu  sell 
gu  dèggu-  danoo  mujj  doon  soppey  nit  népp  ba  fâww. 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Miin  ak  bègg  nu  baax  ni  day  defar  ki  gèm,  ndax  wâllante 
digènté  nit  ni  bokkna  ci  yiy  rânnale  kâttanug  leer.  Nu  baax  ni 
dundèlé  ruu  yi  ag  nosu  akug  maanaaye  ay  nit  lanu  nulaabal  seen 
bakkan,  won  ginaaw  yit  xoyxoyi  âddina  yi  akub  taaram,  seeni  xol 
yit  danoo  feese  leerug  Yâlla.  Minanteek  noom  yit  day  tax  jaam  bi 
bindéef  yépp  di  jarinu  ci  jèfèm  ak  waxam. 

Mbèggéel  aw  rèdd  la  wu  nekk  digènté  yaari  xol,  nit  ki  yit 
day  yéemu  aka  waaru  ci  mayi  xol  bi.  Ci  anam  gii  nag  day  war 
ci  ki  gèm  mujèfèndikôo  mbèggéel  ci  li  muy  def  ci  wâll  gune  ak 
jumtukaay  bune. 

Soppi  xamxam  daal  def  ko  ag  xam  Yâlla  mooy  yoonu  xam 
Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ci  xol.  Bindéef  yi  nag  nooy  deneukaayu 
ikam  yi  ak  bôot  yi.  Xam  Yâlla  nag  doonul  ag  jâkkaarloo,  waaye 
kay  mooy  xam  ikma  ak  bôot  yi. 

Muee  gu  xol  di  muee  ei  ag  diisam  gog  yaram  ak  sângu  gi  muy 
sângoo  ag  nooy  mooy  yoonu  jege  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg.  Jullit 
biy  dundèl  xolam  daal  day  wut  yoon  wu  muy  saxe  bana  dee.  Nit 
ki  xolam  sângoo  bânneex  nag  moom  day  nâkk  melow  nit  kem 
bânneex  bi  wèr  xolam. 

Fondmapu  jikkôy  Lislaam  yi  mooy  sopp  Boroom  bi  Moom 
Mu  tedd  mi  ta  mâgg  ak  jèm  ei  Moom  eig  sellal.  Amul  sikki  sâkka 
nag  ei  ne  ligéeyèl  nit  ni  mooy  menn  mândarga  mom  jublu  gii. 

Mbèggéel  mooy  jumtukaay  bi  gènè  yéemé,  moom  kat  day 
soppi  jafe  jafe  yi  def  leen  ay  yèrmèndé.  Ligéeyèl  nit  ni  gi  nuy  defe 
ei  mbèggéel  nag  lu  mu  diis  diis  deef  koy  nangu  ei  lu  yomb  muy 
ame  yit  eig  jâppandi.  Ci  jèmmi  jamono  ji  yit  qiimab  ligéeyèl  nit 
ni  day  lèkkèlôok  tolluwaayu  xan  gi  nit  ki  xan  boppam  ngir  def  ko, 
day  lèkkèlôo  yit  ak  def  ko  ta  jâppe  ko  ag  jaamu  Yâlla. 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Ligéeyèl  nit  ni  gu  sell  ta  dèggu  nag  mooy  jur  ag  nor  ak  matug 
xol.  Xol  yi  âgg  ci  mat  gii  nag  nooy:  “fi  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg 
di  xool”. 

Turi  “Ki  yaatu  yèrmèndé  ak  Ki  mana  yèrèmé”  ta  nutudd 
leen  lu  bari  ci  Alquraan  ju  tedd  ji  ci  meloy  taaram  Moom  Mu 
tedd  mi  ta  mâgg  lanu  bokk.  Lii  moo  tax  yèrmèndé  ji  ak  neewant 
gi  soppiku  doon  jikkô  ju  eosaanu  ei  nit  ki  gèm. 

Nit  ki  nuxan  ag  neewant  ta  xamul  dèfèl  ak  yèrmèndé  nit  la 
ku  nâkk  eaabiy  buntub  mângasiinu  texe  bi  gènè  mag.  Warnanoo 
gènè  metiitlu  nag  ngir  ni  nuxan  yèrmèndé  ta  xamunu  maanaam 
dèfèl  ak  dimblé. 

Liy  waral  toon  daal  mooy  xan  gu  nuxane  mbèggéel.  Nit  ki 
bèggul  kat  day  soppiku  doon  mbindéef  mu  wow  xol  mu  njaay 
âlle,  ndaxte  mennetum  eofeelug  dèggdègg  mooy  neewant  ak 
yèrmèndé.  Maneefula  jâpp  nag  ne  ab  xol  walla  am  réew  ei  kaw 
suuf  dana  tèju  ba  tè  ag  neewant  ak  yèrmèndé,  ndaxte  bu  jant  bi 
manoona  nâkka  èndi  ag  leer  akug  nugg  kon  ruu  yu  am  kâttan  yi 
dananu  mana  bana  yèrèm  bana  dèfèl  bindéef  yi. 

Tuxaleefna  nag  jèlé  ei  Al-  hallâj  boroom  wâccuwaay  bu  amul 
moroom  bi  ei  xol  yi  ko  sopp  ne  joxena  misaal  mu  mag  ei  jiitèl 
njarinu  neneen  ni  ei  xol  ba  muy  naan  Yâlla  di  Ko  toroxlul  di  wax 
naa:  “Yaw  sama  Boroom,  yâlla  nanga  baal  ki  may  sânni  xeer  lu 
jiitu  nga  may  baal”. 

Bu  nubèggée  xam  sunu  daraja  ei  yoonu  maanaa  wi  dananuy 
wara  settantal  sunuy  jikkô  ak  sunuy  nekkiin  ak  sunuy  jèf. 

Yittéwôo  gu  nit  ki  di  yittéwôo  mbirum  boppam  rekk  akug 
puukèréwu  nooy  kâseeru  yoonu  maanaa  wi.  Ta  nattoonanu  Ibliis 
ag  dâkku  akug  pert  ngir  yèg  gu  muyèg  ag  puukèréwu  akug  naw 

- 


Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal-2 


Sunu  sang  Jalâl  ad-  din  -yâlla  neef  sellal  mbôotam-  mingi 
wax  ne:  “Lu  am  solo  la  nga  am  melow  fèlôor,  maanaam  nga  doon 
ag  fèlôor  neel  âddina  sii  sépp,  di  leen  uuf  ci  biir  lolli  bi,  di  leen 
fâtteloo  bugèli  nawet  bi,  ta  ban  koo  nekk  ngir  nugis  ay  dégèm  aka 
metiitlu  ne  moom”. 

Xayna  yit  laabiireg  kilifa  gii  di  ‘Abd  al  Khâliq  al-  Kujduwâni 
gu  am  qiima  gi  ta  aju  ci  mbaaxug  ruu  ak  yu  taaruy  jikkô  yi  mooy 
yoon  wi  gèn  neel  xol  bi  di  wi  gènè  rafet  yit  ngir  yoonu  sufyânke 
wi  bi  muy  wax  naa: 

“Ée  sama  doom,  lii  mooysama  ndénkaan  lijèm  ciyaw:  Nanga 
am  xamxam  ak  teggiin  ak  ragal  Yâlla  ci  sa  tolluwaay  yépp.  Nanga 
jâng  téeréy  mag  hu  baax  hi,  ta  wéy  ci  yoonu  njabootug  Yônént  bi 
Yâlla  na  ko  Yâlla  dolli  xéewèl  ak  mucc  ak  mbooloom  ahlu  sunnè. 
Nanga  jâng  fiqq  ak  âddiis  ta  daw  sufyânke  yu  réer  yi.  Nangay 
taxawal  say  julli  foo  toll  ândak  mbooloo  mi.  Boo  yègée  ag  bèggè 
siiw  ci  sa  xol  bul  nodd  bul  jiité  julli  yit.  Nanga  sori  agsiiw  sa  kem 
kâttan;  siiw  katgaafla.  Bul  kawe  kawelu  mukk,  waaye  kay  saxalal 
sa  bopp  eig  woyof.  Bul  féetéwôo  ligéey  boo  dul  mana  taxawe  ngir 
lu  muféeté  kaw  sa  kâttan. 

Bul  dugg  ei  jèfi  nit  hu  séqqul  ak  yaw  dara.  Bul  taxawandoo 
walla  ngay  toogandoo  mukk  ak  kâeeoor  yi,  ta  nangay  sâmm  ag 
digg  dôomu  ei  mbir  mune.  Nanga  moytu  tand  ak  njort,  ta  bul 
woru  ei  dégg  baat  bu  neex,  ndaxte  lii  day  lèndèmèl  ruu,  di  xècc  ag 
naaféqq  ea  mujj  ga.  Lii  lépp  nag  bu  mutax  nga  weddi  baat  bu  neex; 
ndaxte  nodd  ak  Alquraan  ji  huy  jânge  baat  bu  neex  day  dundèl 
xol  yi  ak  ruu  yi.  Nangay  lekk  tuuti,  di  wax  tuuti,  di  nelaw  tuuti. 
Nangay  daw  hi  gâtt  xel  ak  hi  sâggan  ni  ngay  dawe  gaynde. 

Nanga  tânn  beru  ei  jamonoy  fitnè.  Nanga  sori  hiy  tontu  ei  diiné 
ngir  sâkku  njarih  bu  ko  defee  huy  sânk  seen  âddina,  ak  hi  woomal 
tay  rèyrèylu,  ak  hi  xamul.  Nangay  lekk  lu  lew  tay  moytuyu  lèntyi, 

- 


NOO  YU  MUJJ  YI 


ta  nanga  tjoy  ci  ragal  Yâlla  booy  duggeib  sèy;  ndax  safaanub  lôolu 
tjoy  ei  âddina  la  ta  wuuteek  diiné  la  ea  yoon  woowee. 

Bul  ree  lu  bari,  ta  nanga  def  sa  ree  muy  muun  bana  doon 
xâqqtaay,  ree  ju  bari  kat  day  ray  xol.  Waaye  bul  doon  ku  nêgg 
xarkanam,  ndaxte  muun  ab  sarax  la.  Nanga  xoole  nit  kune  bètub 
neewant,  ta  bul  xeeb  kenn. 

Bul  èppèl  ei  waajtaay  ak  taaru  gog  bitti.  Nangay  sol  lu  yam  lu 
rafet;  ndaxte  yittéwôo  liyfeen  ei  bitti  ei  gentug  biir  akug  yâqqoom 
layjôgé.  Bul  di  werante  ta  bul  sâkku  lenn  ei  kenn. 

Nangay  doylu  ban  di  aajowoo  nit  ni,  nanga  doon  ku  woomal 
eig  doylu  ta  nanga  sâmm  sag  wegu.  Nanga  mâggal  ta  weg  ni  la 
jângalyar  la  bâyyi  jeexiit  ciyaw,  nanga  leen  ligéeyal  ei  sa  ruu  ak  ei 
lépp  loo  am,  ta  nanga  defsa  mbir  ne  seen  mbir.  Ni  sâggan  ni  leen 
di  naawal  ta  dunu  leen  wormaal  nag  dunu  am  li  nubègg.  Buljeng 
jèm  ei  âddina  ak  ay  gaayam  yu  sâggan  yi. 

Nanga  nooyal  sa  xol  ei  naqarlu  ta  tooyal  say  gèt  eiy  rongoon 
ngir  sayaram  am  kâttanug  jaamu  Yâlla.  Summil  sajèfta  wéeru  ei 
naan  ta  ând  ak  nu  baax  ni. 

Nanga  def  ag  woyof  muy  sa  mbubb.  Nanga  defxamxami  diiné 
yifeeit  akyi  nèbbu  nuy  sa  ndayi  alal.  Nanga  defsa  kèr  muyjâkka 
walla  lu  jege  loola  kon  dang 

Bokk  ei  soppey  Yâlla  Mu  tedd  mi  ta  mâgg». 

Yaw  Yâlla,  yâlla  nanga  nu  boole  ei  niy  tènku  ei  laabiiré  yii  ak 
dénkaan  yii.  Aamiin. . . 


Ll  CI  TÉERÉ  BI  ÈMB 


Ubbitég  téeré  bi . 5 

Noo  yu  mujj  yi  1 . 17 

Noo  yu  mujj  yi  2 . 33 

Noo  yu  mujj  yi  3 . 49 

Fâttliku  Yâlla  di  Ko  tudd  ci  bindéef  yi  ak  waxtuy  njèl  yi . 65 

Alquraan  akxalaat  1 . 81 

Alquraan  ak  xalaat  2 . 95 

Alquraan  ak  xalaat  3 . 111 

Tuub  ak  rongooni  bèt . 129 


Naan . 

Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  1 . 

Woote  jèmé  ci  dègg  ak  yiw  2 . 

Jiitèl  njarinul  neneen  ni . 

Doylu . 

Jikkôy  yaxantu . 

Leble  ngir  Yâlla  ak  def  alal  ci  yoonu  Yâlla 

Bor  ak  leb  ci  jèflènté  yi  digènté  nit  ni . 

Xaritoo . 

Aah!  Ana  matal  kôllèré  gi? . 


.159 

.173 

.189 

.203 

.219 

.235 

.251 

.275 

.293 


NOO  YU  MUJJ  YI 


Doonal  nit  kuy  misaal  ku  bokk  ci  ni  gèm . 317 

Dogal  bi  aki  bôotam . 331 

Musaa  Afandii  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal . 349 

Lu  aju  ci  téeréb  Sufyânke  gi  li  tâmblee  ci  ngèm  ba  ci  rafetal....361 
Ndax  sufyânke  gi  lu  manuta  nâkk  la? . 375 


